
AL-KUR’AANI MIMQ 

L’EDE LArUBAwA ATI YORUBA 


THE HOLY QURAN IN ARABIC 
AND 

YORUBA TRANSLATION 



AL-KUR’AANI MIM0 

L’EDE LARUBAwA ATI YORUBA 


AT?? Jade Lab? Akoso 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad 
Arole Karun-un fun Mesaya Ti A $e Ileri R? 
Ti w?n tun j? 

Olori Ij? Musulumi Ahmadiyya Jakejado Aye 


2009 

Islam International Publications Limited 


AL-KUR’ANI MIMQ 

l’ede lArubAwA Ati yorubA 

(The Holy Qur’an in Arabic and Yoruba Translation) 

First published (only one part) in Lagos, Nigeria in 1957 

First edition (Whole Text) published in Nigeria in 1976 

Reprinted in Hong Kong in 1978 

Reprinted in United Kingdom in 1 990 

Reprinted in Nigeria in 1994 

Present (Revised) Edition published in 2009 

© Islam International Publications Limited 

Published by: 

Islam International Publications Limited 
Islamad, Sheepatch Lane 
Tilford, Surrey GU10 2AQ 
United Kingdom 

You may contact the followings for further information: 

1 . Ahmadiyya Settlement, 

Kim 29, New Abeokuta Express Way, 

Ojokoro, Ijaye, 

Lagos, Nigeria. 

Tel: 00-234-1-7937044 

2. Ahmadiyya Muslim Jama’at 
P.O. Box 418 Marina 
Lagos, Nigeria 

3. The London Mosque, 

16 Gressenhall Road, 

London SW 18 5QL 


ISBN: 1 85372 8179 


AKOONU 


Qrg i§iwaju k 

Ori_l Al-Faatiha 1 

Ori_2 Al-Bakgra 2 

Ori_3 Aali-ImrQQn 67 

Ori_4 Al-Nisaa 106 

Ori_5 Al-Maaida 145 

Orl_6 Al-An’aam 174 

Ori_7 Al-A’rggf 208 

Ori_8 Al-Anfaal 247 

Ori_9 Al-Taoba 262 

Oril 0 Yuunus 291 

Oril 1 Huud 3 1 1 

Ori_12 Yuusuf 333 

Ori_13 Al-Rg’d 353 

Ori_14 Ibt'QQhiim 363 

Ori_15 Al-Hijr 373 

Oril 6 Al-Nahl 383 

Ori_17 Banii Isrggiil 405 

Oril 8 Al-Kahf 424 

Oril 9 Maryam 442 

Ori_20 TwHaa 455 

Ori_2 1 Al-Anbiyaa 472 

Ori_22 Al-Hajj 486 

Orl_23 Al-Mu’minuun 501 

Orl_24 Al-Nuur 5 1 4 

Ori_25 Al-Furkgyn 528 

Ori_26 Al-$u’araa 539 

Ori_27 Al-Naml 558 

Orl_28 Al-Kgsgs 572 

Orl_29 Al-Ankabuut 588 

Orl_30 Al-Ruum 600 

Orl_3 1 Lukmaan 6 1 0 

Orl_32 Al-Sajda 616 

Orl_33 Al-Ahsaab 621 

Ori_34 Saba 635 

Or! 35 Faatir 645 


<£> 


Ori_36 Yaa Siin 654 

Ori_37 Al-Sggffaat 664 

Ori_38 Sggd 678 

Ori_39 Al-Sumar 689 

Ori_40 Al-Mu’min 703 

Ori_4 1 Haa Miim Al-Sajda 7 1 8 

Ori_42 Al-$uurgg 728 

Ori_43 Al-Sukliruf 738 

Ori_44 Al-Dukhaan 749 

Orl_45 Al-Jaasiya 755 

Ori_46 Al-Ahkggf 761 

Ori_47 Muhammad 768 

Ori_48 Al-Fathi 775 

Ori_49 Al-Hujurggt 782 

Or! 50 Kggf 786 

Ori_5 1 Al-Saariyaat 791 

Orl_52 Al-Tuur 797 

Orl_53 Al-Najm 802 

Ori_54 Al-Kgmar 807 

Orl_55 Al-Rahmaan 8 1 3 

Or! 56 Al-Waaki’a 820 

Orl_57 Al-Hadiid 827 

Orl_58 Al-Mujaadala 834 

Orl_59 Al-Ha$r 839 

Orl_60 Al-Mumtahina 844 

Orl_6 1 Al-Sgff 848 

Orl_62 Al-Jumu’a 850 

Orl_63 Al-Munaafikuun 852 

Orl_64 Al-Tagaabun 855 

Or! 65 Al-Tglaak 858 

Orl_66 Al-Tahriim 86 1 

Ori_67 Al- Mulk 865 

Orl_68 Al-Kglam 869 

Orl_69 Al-Haakkg 874 

Ori_70 Al-Ma’aarij 878 

Ori_7 1 Nuuh 881 

Or! 72 Al-Jin 885 

Or! 73 Al-Mussammil 888 


< 5 > 


Ori_74 Al-Muddassir 891 

Ori_75 Al-Kiyaama 895 

Ori_76 Al-Dahr 898 

Ori_77 Al-Mursalaat 902 

Ori_78 Al-Naba’ 906 

Ori_79 Al-Naasi’aat 909 

Ori_80 Abasa 9 1 2 

Ori 8 1 Al-Takwiir 9 1 4 

Ori 82 AI-InfltpQr 9 1 6 

Ori_83 Al-Tatfiif 918 

Ori 84 Al-In^ikyyk 92 1 

Or! 85 Al-Buruuj 923 

Ori_86 Al-TQQrik 925 

Ori_87 Al-A’laa 926 

Orl_88 Al-Gaa§iya 927 

Ori_89 Al-Fajr 929 

Ori_90 Al-Balad 93 1 

Ori_9 1 Al-$ams 933 

Ori_92 Al-Lael 934 

Ori_93 Al-Duhaa 935 

Ori_94 Al-In$iraah 936 

Or! 95 Al-Tiin 937 

Ori_96 Al-Alalc 938 

Ori_97 Al-Kgdr 939 

Ori_98 Al-Bayyina 940 

Ori_99 Al-Silsaal 94 1 

OrilOO Al-Aadiyaat 942 

OriJOl Al-Kwri’a 943 

Ori_102 Al-Takaasur 944 

Ori_103 Al-Asr 944 

Ori_104 Al-Humasa 945 

Oril 05 Al-Fiil 946 

Oril 06 Al-Kurae? 946 

Ori_107 Al-Maa’uun 947 

Ori_108 Al-Kaosar 947 

Oril 09 Al-Kaafiruun 948 

Oril 10 Al-Nasr 948 

Ori 111 Al-Lahab 949 


<■> 


Ori 

112... 

... Al-Tkhlaas 

949 

On 

113... 

... Al-Falak 

950 

Ori : 

114... 

... Al-Naas 

951 



Du’ai Khaatimil Kur'an 

953 



Atgka AwQn A $ ay an Qry 

955 


<L> 


QRQ I$IWAJU 


Qrp Q1 9 run ni Al-Kur’ani Mimp. 6 ji$p Mimp Muhammad saw ni Qlprun 
funraRp si sp p kalp fun lpsppsp. Aspkalp yii waye fun pdun mptalelogun. Laarin 
gbogbo awpn Iwe psin, AI-Kur’ani nikan 16 k’ede ara rp pe Qlprun 10 sp p kalp 
lpyplpyp. Iwe Mimp awpn Musulumi leyi, itpspna nlpa ohun gbogbo wa ninu rp. 
Ki 1 $e fun awpn musulumi nikan o, 6 tun wa fun gbogbo mutumuwa ni titi lae. 
Qlprun ti $e ilerf pe Oun yoo daabo bo awpn prp rp titi ayeraye. Idi niyi ti ko fi si 
iyipada ninu awpn prp Larubawa rp. Bi 6 ti $e wa nigba ti Qlprun S p q kalp fun 
Anabi Muhammad saw lati pgprun-un mprinla pdun 6 le spyin naa 16 wa titi di oni. 

Lati tu Al-Kur'ani ti i §e 0 r 6 0l9 run si ede miiran, ki i §e i§p to rprun rara. 
Ijp Musulumi Ahmadiyya kariaye ti gbe i?p titu Al-Kur’ani si ori§iri§i ede agbaye 
wp tpkantpkan; lati jp ki awpn i§p ti Al-Kur’ani wa jp de etigbpp gbogbo eniyan 
l’ede wpn. A §e agbekalp itump ti Yoruba yii lati ede Gppsi ti awpn pjpgbpn ati 
pmpwe ninu Ijp Musulumi Ahmadiyya tu u si lati ede Larubawa. (Awpn ogbufp 
naa jp anfani Al-Kur’aani onitump Gppsi lati pwp Maulawi Sher Ali). Awpn ti 
wpn $e akitiyan atuntu AI-Kur’ani yii l’ede Yoruba ni Alhaji Muhammad Badihu 
Adebayo Ameen, Alufaa M. Tpla Kareem, Alhaji Ali I$pla Yusuf, Taoheed 
01ao$ebikan $oboyede, Lukman Adekunle $oretirp, Splihu Okutimirin, Abdul 
Ghaniyi Badmus Obey, Alhaji A.G. Ahmad, Alufaa A.G. Salahuddin, Sarafadin 
Alabi, Alhaji, T.A. Akinade, M.T.A. Adeleke, Nurullah Aya Abdullateef 
Adegbitp, Muhammad Qasim Oyekpla, Saeed Qlay? m i Bplarinwa, Sherif 
Ajumpbi, Mutiu Sanni, Nafiu Abdus-Salaam ati Haafiz Abdul Ghani $obambi to 
?e aypwo ikphin. Gbogbo awpn akitiyan yii pata waye labp akoso, amojuto ati itp 
spna olori ijp Musulumi Ahmadiyya ana, Oloogbe Hadhrat Mirza Tahir Ahmad 
(Rahimahullah), ti i $e Arole kprin fun Mesaya ti a §e ileri rp (Oludasilp 
Ijp Musulumi Ahmadiyya). 

Laarin igba ti i$p ti a §e alaye rp yii n Ip lpwp. igbakeji Alamoojuto ile-i?p 
aayan-ogbufp ti ijp yii (Add. Wakilul-Tasneef), Maulana Munir-ud-Din Shams 
maa n kan si awpn ala§p (Umaraa) ijp l’orilp ede Naijiria loorekoore. Awpn ala$p 
phun ni sisphtele ni Alhaji Hussein Oyekanmi Sunmpnu, Alhaji Muhammad 
Mahmood Maishanu ati Alhaji Qmpwe Mashhud Adehrele Fa$pla; ati awpn olori 
Alufaa bi Maulana Muzaffar Ahmad, Maulana Habeeb Ahmad ati Maulana Abdul 
Khalique Nayyar pplu itpspna ati a?p awpn arole Mesaya ti-a-§e-ileri- rp, Oloogbe 
Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV ra ati Olori Ijp yii lagbaaye lpwp 
lpwp, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V atba . 

6 gba ppplppp pdun ki itump tuntun yii to fojubata. 6 ku asiko dip ki itump 
yi ri atpjade ni 0l6 mn P e Alhaji M.B.A. Ameen spdp. Ki Olpi^n Oloore pfp ?e 
aforijin fun wpn ki 6 si san wpn l’psan rere ati awpn ikp wpn fun ijusilp ribiribi 
yii. Ki 6 si rp’jo a$ayan ibukun Rp le wpn lori, aami. Ki Qlprun Allah $e itump 
yii ni orisun itpspna fun gbogbo awpn to gbp ede Yoruba. Ki O si §ipaya pkan 
wpn fun agbpye awpn i$p iyanu ti 
Al-Kur’ani naa n jp, aami. 


Olutpjade 


<i> 


Oril 


ipin 1 






AL-FAATIHA 


(A sp p kalg §iwaju Hijrah) 


1. Ni Qrukg Allah, Oloore Qfg, 
Alaaanujuly. 

2. Gbogbo iyin, ti Allah ni, 
Oluwa gbogbo agbaye. 

3. Oloore Qfg, Alaaanu julQ. 


' 2 -^ '-5-H 

JL \ ^ f „ ✓ 

Qc>^-Ul I tfJo,>-c^a c j I 


U «■> \ fy m 


4 


4. Ala$g QjQ IdajQ. 

5. Iwq nikan §o§o ni awa n sin, 
QdQ rg nikan §o§o ni a si ti n 
tQrQ iranlQWQ. 

6. Tq wa si Qna ti 6 tQ. 

7. Qna awgn ti O ti $e ikg Rg le 
lori; ki i §e ti awgn ti ibinu Rg n 
bg lori wgn, tabi ti awgn ti wgn 
ti §ina. 


0^.,.u/J 1) IS ^ i4J^ & 


Q^ljiLzJJ I b\^ I Ij >-A> j, 
i *»»£-$ 

> . „ « Yx « i , n u " *! c. 


<I> 


Ori 2 



ipin 1 



AL-BAKQRA 

(A sq q kale l?hin Hijrah) 


1. Ni Orakp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu iulp. 

IPIN 1 

2. ALIF LAAM MUM (Emi ni 
Allah, Olump julp). 

3. Eyi ni Iwe (pipe) naa; ko si 
iyemeji ninu rp, itpspna 16 jp fun 
awpn olupaya Qlpran. 

4. Awpn ti wpn gba ohun ti 6 
pamp gbp, ti wpn si n gbe irun 
duro deedee, ti wpn si tun n na 
ninu ohun ti a pese fun wpn. 

5. Ati awpn ti wpn gba ohun ti a 
spkalp fun 9 (Iwp Muhammad) 
gbp ati ohun ti a ti sp kalp $iwaju 
rp, ti wpn si ni igbagbp ti 6 daju 
nipa ohun ti 6 n bp (lpjp iwaju). 

6. Awpn wpn-pn-ni ni wpn n bp 
lori itpspna lati pdp Oluwa wpn, 
awpn naa si ni Oloriire. 

7. Dajudaju awpn ti wpn §e 
aigbagbp, bakan naa ni 6 jp fun 
wpn, bi o ba kilp fin wpn tabi o 
ko kilp fun wpn, wpn ki yoo 
gbagbp. 

8. Allah ti fi edidi di pkan ati eti 
wpn, ebibo si ti bo wpn loju. Iya 
titobi si n bp fin wpn. 


© jlJ 1 

u . * ^ ^ 


x n < i 1 < * -? "J!' If 1 

„ f 1 pi ** $ 1 "SI \ , * n S n 

^>_ 4 JL 9 jjU-0,5 

5 till ) ' 5 
>_a> 5 * &■$. <J jjl LS 

0c 




<} & %\ ^yLST 
®6&U 




* > o <*» «iL l 

©^ 1 


& 


< 2 > 


AL-BAKQRA 


On 2 


ipjn 1 

IDA 2 

9. Ati pe 6 n b? ninu awpn 
eniyan, ti 6 n sp pe: “Awa gba 
Allah gbp ati pjp ikphin”, bpp si 
ni wpn ki i $e olugbagbp ododo. 

10. Wpn (n fp) tan Allah ati 
awpn ti wpn gbagbp jp, bpp si ni 
wpn ko tan pnikpni jp biko$e ori 
ara wpn, §ugbpn wpn ko fura. 

11. Aran kan n bp ni pkan wpn, 
Allah si §e alekun arun naa fun 
wpn; iya oloro si n bp fun wpn 
nitori pe wpn jp opurp. 

12. Nigba ti wpn ba si sp fun 
wpn pe: ‘fi ma §e maa $e ibajp 
lori ilp’, wpn a sp pe: ‘dajudaju, 
Alatun-un§e gan-an ni awa’. 

13. 5 kiyesi i, dajudaju awpn ni 
obilpjp, $ugbpn wpn ko fiira. 

14. Ati pe nigba ti wpn ba sp 
fun wpn pe: ‘p gbagbp gpgp bi 
awpn eniyan ti gbagbp’ wpn a sp 
pe: ‘§e ki awa gbagbp gpgp bi 
awpn omugp §e gbagbp?’ E 
kiyesi i, dajudaju awpn ni 
omugp, §ugbpn wpn ko mp. 

15. Ati pe nigba ti wpn ba pade 
awpn ti wpn ti gbagbp, wpn a sp 
pe: ‘awa naa gbagbp’ ti 6 ba si ku 
wpn ku awpn olori wpn (ninu i$p 
e$u), wpn a sp pe: ‘dajudaju awan 
bp pplu yin, awa kan n fi wpn §e 
ypyp ni. 


eg! Id I 


1^5-5 






4Li 




s' 

(jr)£) ^ . — •** 1 


j. iSULi i & \ Is 

* * 9 * * 


f 1 &£>jn t J,5 

>>*-*■* 


<I> 


On 2 


AL-BAKQRA 


ipin 1 


16. Allah yoo jQ WQn nl iya 
yQyQ wgn, yoo si 1q WQn lara 
ninu a§eregee WQn, WQn yoo si 
maa rin kaakiri bi afgju. 

17. Awgn wpn-Qn-ni ni WQn ti 
fi itQSQna ra i§ina, §ugb(?n 6 wo 
W 911 ko ni ere, bQQ ni WQn ko 
mpna (to tg). 

18. Apejuwe WQn da bi Qni kan ti 
6 tan ina, §ugbQn nigba ti utiqIq 
yi i ka, Allah wa mu iniQlQ WQn 
1 q, O si fi wpn siIq ninu okunkun, 
WQn ko si riran. 

19. WQn jQ aditi, odi (ati) afQju, 
nitori naa WQn ko le $Qri pada. 

20. (6 si) tun da gQgQ bi ojo nla kan 
lati oju Qrun wa, ti okunkun n b? 
ninu rQ ati aara ati mQnamQ-na; WQn 
fi ika WQn di eti WQn nitori iro aara 
fun ib^ru iku, Allah si rQgba yi 
awQn alaigbagbQ ka. 

21. MQnaniQna naa fQrQ fQ WQn 
loju; nigbakuugba ti 6 ba iiiqIq 
fun WQn, WQn yoo maa rin ninu 
tq, nigba ti 6 ba tun §okunkun bo 
WQn, WQn a duro §ii. Iba §e pe 
Allah fQ ni, Oun iba ti mu 
igbQran ati iriran WQn 1q. 
Dajudaju Allah ni agbara lori 
ohun gbogbo. 

ID A 3 

■\ 

22. byin eniyan, q maa jQsin fun 
Oluwa yin, fmi ti 6 da yin 


©ij 


4 




aiilh 

Gj 

^ 15 C 

V ft Z&y 5 

0d5^. 

^ T* 

O-k. 1 A dJLi, jl 

>S4X^GdT & *0 y. 5 >-c 1 3 

i ft 






C^l I_ a j a 4^ 
t 5 *** tjii-S » 4-J >G*s I 

it *i^sS^sJ^JLfei 

11)^ I xJ 






<$> 


AL-BAKQRA 


On 2 


ipjn 1 

ati awQn ti WQn ti wa $iwaju yin, 
ki ? baa le di olupaya Qlpnin. 

23. Em ti 6 §e il? ni it? fin yin, 
ati gran ni orale, ti O si n sq omi 
kal? lati oju-Qrun wa, ti O si n 
tip as? r? mu eso jade wa ni ipese 
fun yin. Niton naa, ? ma §e ba 
Allah wa ?gb?ra nigba ti ?yin itlq 
(wi pe ko ni). 

24. Ti ?yin ba n b? ninu iyemeji 
nipa ohun ti a ti sq kal? fin 
?msin Wa, nigba naa ? mu ori 
?r? kan bi ifi r? wa, ki ? si pe 
awpn o lu ran Iqwq yin yat? si 
Allah, ti ? ba j? olotiitQ. 

25. $ugb?n bi ?yin ko ba le §e e, 
? ko til? ni le §e e ni. Ti 6 ba ri 
b??, ? b?m ina ti ikona r? j? 
eniyan ati okuta, ti a si ti pese 
sil? fin aw?n alaigbagb?. 

26. Ki o si fin awgn ti WQn 
gbagb? ti WQn si n §e is? rere ni 
iro idunnu wi pe awQn Qgba id?ra 
ti awQn akeremQdo n §an lab? r? 
nb? fin WQn. Nigbakuugba ti a 
ba pese fin WQn ninu awQn eso 
lati inu r? (Qgba id?ra naa), WQn a 
sq pe: eleyii ni ohun ti WQn ti 
pese fin wa t?l? ri; A 6 si fin 
maa fin WQn ni ipese ti 6 jQ ara 
WQn, ati pe awQn aya/QkQ ti 6 itlq 
n b? fin WQn nib?, ib? ni WQn 
yoo maa gbe. 


(rye) 


£0 i tSli i toffiUfy, 

a * & to* h 

©6 #Ss3£;'\% \% rJTiii 


5 w (2A iSy&j' i yfU G >4^ 


I IS I 5 \ jUSj J tt> £ 

3 ^C1J\ lii^3 jdil 

£ 55 t 


J M 3' 5 

4 *4? ^=44 44-1 

<&* CtL, Gdi t $4-3Yi 

C£i ^ j £ 1 S 


<J> 


On 2 


AI.-BAKQRA 


27. Dajudaju, Allah Id 1 tiju lati 
maa fi apejuwe lei?, bl 6 kere bl 
pfpn tab! ju bpp Ip. N1 ti awpn tl 
wpn gbagbp, wpn mp wl pe: 
dajudaju ododo ni (apejuwe yil) 
lati pdp Oluwa wpn; §ugbpn ni ti 
awpn ti wpn §e ai gbagbp, wpn 
yoo sp pe: ‘Ki ni Allah gba lero 
pplu apejuwe yii? ppplppp yoo 
§ina nipasp rp, ppplppp si ni Oun 
yoo tp spna nipasp rp. Bpp ko si 
pni ti yoo ti ip asp rp §ina bi ko §e 
awpn alaigbpran, 

28. Awpn to n yp majpmu Allah 
lphin ifidimulp rp. Ti wpn si n ja 
ohun ti Allah pa§p isopp rp, ti 
wpn si n §e ibajp lori ilp. Awpn 
wpnyi ni pni dfd. 

29. Bawo ni pyin yoo §e 
§aigbagbp si Allah? Nigba ti pyin 
ti jp oku ri, Oun si sp yin di 
alaaye. Lphin naa Oun yoo sp 
yin di oku, lphin naa Oun yoo tun 
sp yin di alaaye. Lphin naa, pdp 
rp ni a 6 da a yin pada si. 

30. Oun lpni ti O da ohun gbogbo 
ti n bp ni aye niton yin. Lphin 
naa O yi iha si oke prun, O si da 
wpn pe ni ipele meje. Ati pe 

A 

Oun ni Olump ohun gbogbo. 

ID A 4 

31. Nigba ti Oluwa rp si wi fun 



A ,* <A - ^ , * A * * n 'i ■&. 

j I -a 










^ ' U Uye h’i j' 3^-4 

© & 5 iJJa 5 I 




< 5 > 




AL-BAKQRA 


On 2 


ipjn 1 

awgn Malaika pe: ‘Emi yoo fi 
arole kan son ilg; wgn wi pe 
iwg yoo ha fi si ori i rg, gni ti 
yoo maa §e ibajg lori i rg ti yoo si 
maa ta gjg silg? Bgg ni Awa n fi 
ogo fun Q pglu iyin Rg, A si h §e 
afgmg fun Q’ . 6 (Allah) wi pe: 
‘Emi mg ohun ti gyin ko mg.’ 

32. dun si fi orukg gbogbo nnkan 
mg Adam; lghin naa O wa fi wgn 
§iwaju awgn Malaika O si wi pe: 
g sg orukg awgn nnkan wgnyi 

fun mibi gyin ba jg olotiitg’. 

33. Wgn wi pe: ‘mimg Rg o, ko 
si img kankan fun wa ayafi eyi ti 
O fi mg wa, dajudaju iwg ni 
Olumg ohun gbogbo Qlggbgn 
julg’. 

34. 6 (Oluwa) wi pe: ‘iwg 
Adam, sg orukg awgn nnkan 
wgnyi fun wgn, lghin ti 6 ti sg 
orakg wgn tan, O (Allah) wi pe 
‘Emi ko ha ti sg fun yin pe 
dajudaju Emi mg ikgkg awgn 
gran ati aye. Mo si tun mg ohun 
ti g n fi han ati eyi ti g n fi pamg. 

35. (Ki g si ranti) igba ti A sg fun 
awgn Malaika pe: ‘g fori balg fun 
Adam, wgn si fori balg ayafi 
Iblis. O kg, 6 si §e igberaga, 6 si 
jg gkan ninu awgn alaigbagbg. 

36. Awa si wi pe, ‘iwg Adam maa 
gbe inu ggba naa pglu aya rg, 


\ ip S * 4 

5 tyii. 


5) <3 Is j> £1) 





5 ai * ifL&S 

I & 15^5 j jZSsLZ I 



<z> 


On 2 


AL-BAKQRA 


ipin 1 


ki p si maa jp ajptpran ninu rp ni 
ibikibi ti p ba fp. ^ ma si §e 
sunmp igi yii, ki p ma baa wa 
ninu awpn olu§ebi. 

37. $ugbpn E§u yp awpn mejeeji 
lpsp nip a rp, 6 si mu wpn kuro 
laaye ti wpn wa. Awa si wi pe: 
‘5 jade kuro, ki apa kan ninu yin 
si maa jp pta fun apa keji, ibugbe 
si n bp fun yin lori ilp aye, ati 
ipese fun igba dip. 

38. Adam si kp awpn prp kan lati 
9 dp Oluwa rp, 6 si $iju aanu wo 
6. Dajudaju dun jp Alaforiji 
Alaaanu julp. 

39. Awa wi pe ‘Gbogbo yin p 
jade kuro nibp. Nigbakuugba ti 
itpspna ba n de wa ba yin lati pdp 
Mi, awpn to ba tple itpspna Mi, 
ko ni si ibpru fun wpn bpp ni wpn 
ko nibanujp. 

40. $ugbpn awpn ti wpn ba §e 
aigbagbp, ti wpn si n pe awpn ami 
wa ni irp, awpn wpn-pn-ni ni erd 
ina, ibp ni wpn yoo si maa gbe. 




6445-itS to 

5^4?.^ i (L. 


i_jUs c-. u>J5 AjJ ^ 

L ^ 7 Ca-1-g..a. ft * ^ I^Ja Ut> I Ujjt 

f. f << * ,4 


toil r^U" " 5 s*>3i 5 

' 4*^' t 

(^)u &. 


Ida 5 

41. Eyin pmp Israpli, p ranti oju 
rere Mi ti Mo §e le yin lori ki p si 
mu majpmu yin pplu Mi §p, Emi 
naa yoo si mu majpmu Mi §p fun 

A 

yin. Emi nikan §o§o ni ki p maa 
bpru. 


y ts • . n 9 

. 1- 

• ^ 


J-?. 

of >-4-Aj I ? 1 i^J 1 
©cj 9-4— 2^3 L# ' 


42. Ki p si gba ohun ti Mo ti sp 




AL-BAKQRA 


On 2 


tpm 1 

kalg gbg, eyi ti 6 jg amu§g ohun 
ti n bg lgdg yin, ki § ma §e jg gni 
akgkg ti yoo §aigbagbg si i, ki g 
ma si fi awgn Ami Mi §e 
pasipaarg pglu owo pggku. Emi 
nikan §o§o ni ki g si maa bgru. 

43. Ki g ma si da ododo pg mg 
irg tabi ki g fi otitg pamg nigba ti 
gym mg. 

44. b maa gbe irun duro ki g si 
maa yg saka, ki g si maa tgriba 
pglu awgn to n tgriba. 

45. b a n pa$g rere si?e fun awQn 
eniyan, ti g si n gbagbe ara yin, bgg 
si ni gyin n ka Iwe naa, g ko ha ?e 
laakaye ni? 

46. b maa wa iranlgwg pglu 
suuru ati imn kiki. Eyiini §oroo 
§e, ayafi fun awgn onirglg (gkan). 

47. Awgn ti wgn ni ireti pe 
dajudaju awgn yoo pade Oluwa 
wgn ati pe dajudaju gdg Rg ni 
awgn yoo pada si. 

IDA 6 

48. byin gmg Isragli, g ranti 
ibukun Mi ti Mo $e fun yin, ati 
pe Mo ti da yin lgla ju gbogbo 
gda lg. 

49. Ki g si bgru gjg kan ti gmi kan 
ki yoo le san gsan fun gmi miiran 
rara. Bgg ni a ki yoo gba ipg lg 
wg gmi kan fun ekeji, A ki yoo 


S-Vs 

©Cj^ll 




3 5 y/rs yj l \ yS I 3 tt \ 1 1 iy oJLi,\ 3 

©c&^'r * 1 3 1 

£ J U I 

* 4*kxlj 1 ui jiiy jiiit 3 

©ii» yj. ait" I 

31 . 3 U 1 i 3 

1 I'yLp & l 

©u 3 X ^3 a_li kft4j I 


M if 1 l * 










< 2 > 


On 2 


AL-BAKQRA 


Ipin 1 


si gba pasipaarp Iqwq rp, A ki 
yoo si ran wpn Iqwq. 

50. Ki p si ranti igba ti A gba yin 
slip Iqwq awpn eniyan F iriaona ti 
WQn n fi iya buruku jp yin, ti wpn 
si n dumbu awpn pmpkunrin yin, 
ti \vpn si n da awpn obinrin yin 
si, eyi si jp adanwo nla lati QdQ 
Oluwa yin. 

51. Ki p si ranti igba ti Awa pin 
okun si meji fun yin, ti A si gba 
yin la. A si tp awpn eniyan 
Firiaona ri, ti pyin si n wo 6. 

52. Ki p si ranti igba ti Awa ba 
Musa §e adehun ogoji ora, nigba 
naa lpyin yan qiuq maalu laayo 
(fun bibp) lphin rp (Musa), pyin 
si jp alabosi. 

53. Lphin naa, A §e amojukuro 
fun yin lphin eyiini ki p baa le 
maa §Qpp. 

54. Ki p si ranti igba ti A fun 
Musa ni Iwe ati ddya (laarin irp 
ati ododo) ki p le baa jp pni ti a tQ 
spna. 

55. Ki p si ranti igba ti Musa wi 
fun awpn eniyan rp wi pe: ‘pyin 
eniyan mi, p ti §abosi fun pmi ara 
yin nipa yiyan qiiiq maalu laayo 
(fun bibp), nitori naa ki p ronu 
piwada si flpdaa yin, ki p 
gbogun ti ifpkufpp inu yin, eleyii 


4' 1 > l 1 5 

3 wjixatfi XL 

f > I ^.3 L a) y * fe " . Si 


i >j,3 

0C> 3 >4 a '*J>ajLj I jci <4 1 1*3 ' 


2-Ll) (S* ya G 3 i], 3 

©e) »o - U a £iLj I 


iiit a ^ ^ ^ a ^ * < -§ 


©SSia&si&tf 
k^ilST I ^Sis & J&£&$ 



AL-BAKQRA 


On 2 


tpm 1 


16 dara ju fun yin lpdp Elpdaa 
yin. O si ti gba ironupiwada yin. 
Dajudaju dun jp Alaforijin 
Alaaanu julp. 

56. Ki p si ranti igba ti pyin wi 
pe, “Iwp Musa, awa ki yoo gba p 
gbp rara titi ti awa yoo fi ri Allah 
ni ojukoroju”, lphin naa ni iya 
alariwo mu yin, ? wan wo bpp 
(bi pni to daku). 

57. Lphin naa ni A ji yin dide 
lphin iku yin, ki p baa le sppp. 




©Ssffi&LS'fe iL^An 




.^nC- 


SS. A si jp ki p§u ojo bo yin, Awa 
si sp Mana ati Salwa kalp fun 
yin. ^ niaa jp awpn ohun mimp 
ti A ti pa lese fun yin. Wpn ko si 
§e abosi si Wa §ugbpn ara wpn ni 
wpn §e abosi si. 




59. Ki p si ranti igba ti A wi pe ‘E 
wpmi abule naa ki p si maa jpun 
nibp nibikibi ti p ba fp ni ajptpran, 
ki p si gba oju pna wp ilu naa pplu 
itpriba, ki p si maa wi pe ‘Allah 
darijin wa’. A 6 si dari awpn p§p 
yin jin yin. A 6 si §e alekun (psan) 
fun awpn olu$erere. 

60. Awpn alabosi si yi i pada si 
prp miiran yatp si eyi ti a wi fun 
wpn. Nitori naa ni A §e sp ijiya 
kalp lati prun wa sori awpn 
alabosi nitori pe wpn jp 
alaigbpran. 



Vgj* ry-LJs 

1 in & \ 

\*&i , 

©JjjiX Su §r 


IDA 7 

61. Ki p si ranti igba ti Musa 


<J2> 




On 2 


AL-BAKQRA 


tprp omi fun awpn eniyan rp, ti A 
si wi pe “fi ppa rp na apata naa. 
Orisun omi mejila si tu jade lati 
inu rp, ti olukuluku iran si mp ibi 
imumi wpn. (Nitori naa) ‘p maa 
jp, ki p si maa mu ninu ipese 
Allah, ki p ma si §e maa huwa ibi 
lori ilp ni ti obilpjp. 

62 . Ki p si ranti igba ti p wi pe: 

‘ Iwp Musa, awa ki yoo le far am 9 
iru ounjp kan §o§o mp rara, nitori 
naa, tprp lpdp Oluwa rp fun wa, 
ki O baa le mu jade ninu awpn 
ohun ti ri hu lati inu ilp wa, ninu 
ewebp, elegede, pka, eree ati 
alubpsa rp’. Oun (Musa) wi pe: 
‘pyin 6 ha fi eyi ti 6 burn paarp 
eyi ti 6 dara bi? ft wp inu ilu lp, 
dajudaju awpn ohun ti 9 beere ri 
bp nibp fun yin. Irpsilp ati o§i si 
ba wpn, wpn si fa ibinu lati pdp 
Allah. Nitori pe wpn a maa §e 
aigbagbp si awpn ami Allah, wpn 
si ri fp pa awpn Anpbi lailptpp. 
Eyiini jp bpp nitori pe wpn §ptp, 
wpn si jp pni ti 6 maa ri re kpja 
pnu aala. 

ID A 8 

63. Dajudaju awpn onigbagbp 
ododo ati awpn Yahudi (Juu) ati 
awpn Nasara (Krisitipni) ati awpn 
Sabiani, eyikeyii ti 6 ba gba Allah 
ati pjp ikphin gbp, ti 6 si ri §e i$p 
rere, psan wpn ri bp fun wpn lpdp 


ipin 1 


Ct'S- yJi 1) \^J^b U*ij I 

. X ^ Oi £ «U 


©Wt 1 . £-**■ 


- * 


5 Cfels/, CgjJj 

J Is a (4.4 4 5 (4^ 5 

*££ p L 1 ii p ' 6 $>4S-a$' 

5 lip 1 3 

at > Oi ^ y p ly / ^ ^ 7 

p 15 ^ 4-3 

»»£» i op*- 1 \ u» 5 

1 > v 

^ V 


✓ a* > y ^ \ n ^ y * > 1 ^ 1 , 

5 dli \j 1 ^ 1 5 I 

(^,(4 (Ap I I 

A - 4 . tsjzjijk yL | 



AL-BAKQRA 




On 2 


ipin 1 

Oluwa wpn, pru ki yoo si ba 
wpn, bpp ni wpn ki yoo banujp. 

64 . Ki p si ranti igba ti A gba 
majpmu lpwp yin ti A si gbe oke 
naa ga ju yin I9. (Wi pe) ‘9 gba 
ohun ti A fi fun yin mu §in§in, ki 
9 si maa ranti ohun ti n b9 ninu 
rp, ki 9 baa le maa paya Qlpran. 

65 . Lphin naa, ni pyin wa yi pada 
kuro ni idi rp, bi ki i ba §e ti oju 
rere ati aanu Allah lori yin, 
dajudaju pyin iba wa ninu awpn 
9ni ofo. 

66. Ati pe dajudaju pyin ti 1119 
awpn to kpja 9m aala laarin yin 
nipa pjp isinmi (Sabat), niton naa 
A wi fun wpn pe: ‘9 di pbp, 9m 
psin. 

67 . A §e wpn ni arikpgbpn fun 
awpn ti wpn n bp nigba naa ati 
awpn ti n bp lphin wpn, ati ikilp 
fun awpn olupaya Qlpran. 

68. Ki 9 si ranti igba ti Musa wi 
fun awpn eniyan rp pe: ‘Allah pa$p 
fun yin pe ki 9 dumbu maalu kan’, 
wpn wi pe ‘iwp a n fi wa §e ypyp 
ni bi? 6 wi pe, mo wa isp lp spdp 
Allah ki Emi ma baa jp pkan ninu 
awpn alaimpkan. 

69. Wpn wi pe: ‘Pe Oluwa rp fun 
wa pe ki 6 la a ye wa, eyi ti 6 jp”. 
6 dahun wi pe, dajudaju Oun 
(Allah) sp pe maalu kan ni ti ki i §e 


UtliS 

IS 

©6 


‘ 0 * 1 
©C 

4 & \ "Jj 5 


©^jxiu^llc ^ 5 Cjlil 3 


SJal c) 

v$ § Ajii 1 & c»t 1$ 

it ai» \A& J&tfyUCSijSSI 

©^^d ' ' 


l^CjV j,j Cs 

l I) 5 


< 3 > 


On 2 


AL-BAKQRA 


ogbo, bpp ni ki i §e pgbprp, 6 jp 
pdp laarin mejeeji; niton naa 9 §e 
ohun ti a pa yin la§p rp. 

70. Wpn wi pe: Pe Oluwa rp fun 
wa, ki O la a ye wa, ki ni awp 
rp”. Oun (Musa) dahun wi pe, 
dajudaju Allah sp wi pe maalu 
alawp ofeefee ni, ti 6 rp, ti 6 §oju 
lpyin si awpn to n wo 6. 

71. Wpn wi pe ‘Pe Oluwa rp fun 
wa, ki O la a ye wa, ewo ni i §e? 
Nitori pe awpn maalu naa jpra 
wpn loju wa, Ati pe awa yoo jp 
olumpna, bi Allah ba fp. 

72. 6 (Musa) sp pe: ‘6 (Allah) ni 
abo maalu kan ti ko yppprp ni, ti a 
ko i ti gbe ajaga oko riro wp ri, 
tabi ki a ti fi wpn omi si ilp oko ri, 
6 jp eyi ti 6 ni alaafia, ti ko si ni 
abaawpn kankan lara. Wpn sp pe, 
nisinsinyii ni o ti mu otitp wa, 
nigba naa ni wpn dunbu u rp, bpp 
ni wpn fprp ma §e bpp. 

IDA 9 

73. Ki p si ranti igba ti pyin pa 
pmi kan ti p si n $e ariyanjiyan 
nipa rp, Allah yoo $ipaya ohun ti 
pyin fi pamp. 

74. Nigba naa ni A wi pe: ‘p fi 
apa kan rp lu u. Bayii ni Allah h 
sp oku di alaaye, ti O si n fi awpn 
Ami Rp han yin, ki p baa le §e 
laakaye. 


ipin 1 





s . 





\ Lilli 
4L\ fi 


<M> 


AL-BAKQRA 


On 2 


ipjn 1 

75. Lphin eyi ni pkan yin le 
koko, wpn si da bi okuta tabi ki 
wpn le ju bp p Ip; ati pe 
dajudaju 6 h bp ninu awpn 
okuta ti awpn odo n tu jade ninu 
wpn, o si tun n bp ninu wpn ti 
omi maa n §an jade lati inu wpn 
nigba ti wpn ba fp, 6 si tun n bp 
ninu wpn, ti wpn tp ara wpn ba 
ni ti ibpra Allah. Allah ko si jp 
alaifiyesi ohun ti p n §e. 

76. £yin a h reti wi pe wpn yoo 
gba yin gbp bi, nigba ti 6 jp wi pe 
apa kan ninu wpn n gbp prp 
Allah ti wpn si n yi i pada lphin ti 
6 ti ye wpn, bpp ni wpn si mp. 

77. Nigba ti wpn ba pade awpn to 
gbagbp, wpn a wi pe awa naa ti 
gbagbp, nigba ti apa kan wpn ba 
si pade apa keji wpn a sp pe, 
‘pyin a n ba wpn sp ohun ti Allah 
§ipaya fun yin, ki wpn baa le fi ja 
yin niyan lpdp Oluwa yin ni bi? 
5 ki yoo a §e laakaye. 

78. $e wpn ko mp ni wi pe 
dajudaju, Allah mp ohun ti wpn 
fi pamp ati ohun ti wpn fi han? 

79. 6 n bp ninu wpn ti wpn jp 
ope ti wpn ko si mp Iwe naa, 
biko§e ero odi pkan wpn, wpn ko 
si jp nnkankan ayafi alarosp. 

80. Niton naa, ki egbe maa ba 





U) 



fr 4 J Vi_r* 


I S ^-4 



On 2 


AL-BAKQRA 


awpn ti n fi pwp ara wpn kg Iwe, 
ti wpn si n sp wi pe, eleyii wa lati 
9 dp Allah, kl wpn baa le maa §e 
pa§ipaarp rp pplu owo pppku, 
niton naa, ki egbe maa ba wpn 
fun ohun tl wpn fi pwp wpn kp, 
kl egbe si tun maa ba wpn fun 
ohun tl wpn jp lere. 

81. Wpn si sp pe: ‘inako le fpwp 
kan wa ayafi fun awpn pjp kan tl 
wpn nl onka. Sp wl pe: pyin a ti 
ri adehun kan gba lati pdp Allah 
ni bi? Niton pe Allah ki i yp 
adehun Rp, tabi pyin an sp ohun 
ti p ko mp nip a Allah ni bi? 

82. Bpp ni, pnikpni to §e aburu ti 
awpn ai§edeedee rp si yi i ka, 
awpn wpn-pn-ni ni ero ina, nibp 
ni wpn yoo si maa gbe. 

83. $ugbpn awpn to gbagbp ti 
wpn si n $e rere, awpn wpnyi ni 
ero Qrun rere, nibp ni wpn yoo 
maa gbe. 

IDA 10 

84. Ki p si ranti igba ti A ba awpn 
pmp Israpli da majpmu (wi pe) A ko 
gbpdp jpsin tun ohunkohun ayafi 
Allah, ki p si maa §e rere si awpn obi 
yin, awpn ibatan, awpn pmp drukan 
ati awpn alaini, ki p si maa sprp rere 
si awpn eniyan, ki p si maa gbe irun 
duro, ki p si maa yan saka. Lphin naa 
ni pyin yi pada ayafi dip ninu yin, 
pyin si jp olugbunri. 


tpin 1 


al) \ I >— $ju 

jUj \ H 

©£> 





< 5 > 


AL-BAKQRA 


On 2 


1pm 1 

85. Ki p si ranti igba ti Aba yin 
da majpmu pe ki p ma §e maa ta 
pjp ara yin slip, Ki p ma si §e maa 
le ara yin jade kuro ninu ile yin, 
lphin naa, p gba bpp, pyin si jp 
plprii si i. 

86. Sibpsibp pyin kan naa ni p n 
pa ara yin, ti p si n le apa kan 
ninu yin jade kuro ninu ile wpn, 
ti p si n §e ati lphin fun ara yin ni 
atako si wpn ni ti psp ati irekpja 
pnu aala. Ti wpn ba si tp yin wa 
bi pru pyin yoo ra wpn pada, bpp 
ni lile jade wpn paapaa si jp eewp 
fun yin. §ep wan gba apa kan 
ninu Iwe gbp ti p si n kp apa kan 
slip ni? Niton naa, led si psanfun 
pni ti 6 ba §e eyi ninu yin biko§e 
idojuti ni aye yii; ti 6 ba si di pjp 
Ajinde a 6 da wpn lp si ibi iya ti 
6 le koko julp; Allah ko si jp 
alaikpbiara si ohun ti p n §e. 

87. Awpn wpnyi ni wpn ti fi prun 
wpn ra aye, niton naa a ki yoo §e 
iya wpn ni fifuyp fun wpn, bpp ni 
a ki yoo ran wpn lpwp. 

IDA 11 

88. Dajudaju, A fun Musa ni Iwe 
naa, A si ran awpn oji§p lphin rp 
ni sispntple. A si fun pmp 
Mariamp ni awpn idi prp ti o han 
gbangba, A si fi If mi Mimp §e 
atilphin fun un. N jp o ha tp pe, 





<E> 


On 2 


AL-BAKQRA 


Ip i n 1 


nigbakuugba tl ojl§Q kan ba ti wa ba 
yin pqIu ohun ti Qini yin ko fQ, ki q 
maa §e igberaga, ki q si maa pe 
awpn apa kan ni opiirp, ki q si maa 
(wa pna lati) pa awpn miiran. 

89. WQn si wi pe: ‘pkanwawani 
bibo.’ Bqq kp, Allah ti $Qbi le 
WQn lori fun aigbagbp WQn, dtQ ni 
ohun ti WQn gbagbQ. 

90. Nigba ti Iwe kan si de wa ba 
WQn lati QdQ Allah ti 6 n j^rii si eyi 
ti 6 ti wa pQlu wqii- bQQ ni §iwaju 
eyi wqii ti n tQrQ i§Qgun lori awQn 
alaigbagbQ-sibQ nigba ti ohun ti wqii 
mQ wa de ba WQn, wqii kQ Q.Nitorl 
naa egun Allah n bQ lori awQn 
alaigbagbQ. 

91. Ibi ni ohun ti WQn ft Qml wQn 
ra; niton aigbagbQ si ohun ti 
Allah sq kalQ ni ti ilara pe Allah 
sq ojuure Rq kalQ fun Qni to wit U 
ninu awQn Qrasin Rq. Nipa bQQ 
WQn fa ibinu lori ibinu (sort ara 
WQn). Iya idojuti si n b? fun 
awQn alaigbagbQ. 





92. Nigba ti a ba si wi fun WQn 
pe, ‘q gba ohun ti Allah ti sq kalQ 
gbQ’, WQn a wi pe, ‘awa gba 
ohun ti a ti sq kalQ fun wa gbQ’, 
WQn $ai gbagbQ si ohun ti n bQ 
lQhin tq, bQQ si ni ododo ni, to n 
jQrii si ohun ti n bQ pQlu WQn. Wi 
pe, eeti§e nigba naa ti Qyin ft n pa 
awQn AnQbi Allah ni i§iwaju ti q 
ba jQ olugbagbQ ododo. 

<§> 


* Cyfe <3*31 £* \'y IS 

>lLjt 6 4 


AL-BAKQRA 


On 2 


tpm 1 

93. Dajudaju Musa ti wa ba yin 
pplu awpn idi prp to han 
gbangba, nigba naa ni ? ya 
pgbprp maalu (ni ere fun bibp) 
lphin rp, pyin si j? alabosi. 

94. Ki p si ranti igba ti A ba yin da 
majpmu, ti A si gbe oke Turi ga ju 
yin 1 q, (ti A si wi pe) ‘p gba ohun 
ti A fi fun yin mu $in$in, ki p si 
feti si to’. Wpn wi pe, ‘awa gbp, 
$ugbpn a ko gba’. A mu pkan wpn 
lati ni if? si pgbprp maalu naa 
nitori aigbagbp wpn. Wi pe, ‘ibi ni 
ohun ti igbagbp yin pa la§p fun yin 
ti pyin ba jp onigbagbp ododo. 

95. Wi pe: ‘Bi 6 ba §e pe ibugbe 
ti prun ti h b? lpdp Allah jp ti 
pyin nikan §o§o, laisi fun awpn 
plomiran, n jp p gbero iku nigba 
naa, bi pyin ba j? olododo. 

96. Wpn ko le gbero rp lailai, 
nitori ohun ti pwp wpn ti ti §iwaju, 
Allah si mp awpn alabosi. 

97. Iwp yoo ri i pe awpn ni wpn 
ni ojukokoro si if? aye yii ju 
pnikpni lp, koda ju awpn abpri§a 
lp; ?ni kppkan wpn h fp pe ki 6 
§ee§e ki a lp pmi bun lara fun 
pgbpran pdun. $ugbpn yiypnda 
pmi gigun bayh fun un, ki yoo 
mu un ja ajabp kuro lpwp iya, 
Allah si ri gbogbo ohun ti wpn h 
§e. 



iZi's i 

I f< * ^ 1 A \ 

J I O h \ ^ 5 ^ ft J 

?A ' 1 3 * 



<&> 


On 2 


AL-BAKQRA 


IDA 12 

98. Wi pe, pnikpni to ba jp pta 
Jubril, niton pe oun ni pni ti 6 sp 
p (Al-kur’an) kalp sinu pkan rp 
pplu iypnda Allah, eyi to n §e 
amu§p ohun ti 6 §iwaju rp, ti 6 si 
jp itpspna ati iro idunnu fun awpn 
olugbagbp ododo. 

99. finikpni to ba jp pta si Allah 
ati awpn Malaika Rp ati awpn 
oji§p Rp, ati Jubril ati Mikail, 
niton naa, dajudaju Allah jp pta 
si iru awpn alaigbagbp bpp. 

100. Ati pe dajudaju, Awa ti sp 
awQn ami ti 6 han gbangba kalp fun 
p, ko si si pni ti yoo ?e aigbagbp si 
wpn biko?e awpn alaigbpran. 

101. Njp 6 ha tp pe nigbakuugba ti 
wpn ba §e majpmu kan, apa kan 
ninu wpn yoo ye p ti. Si keyesi I, 
ppplppp wpn ni ko ni igbagbp. 

102. Ati pe nigba ti oji§p kan de 
ba wpn lati pdp Allah, to n jprh si 
ohun to wa lpwp wpn, apa kan 
ninu awpn ti a ti fun ni Iwe gbe 
Iwe Allah ju sphin wpn bi pni pe 
wpn ko mp nnkan kan. 

103. Wpn si n tple (pna) ti awpn 
clc$u n tp ni atako si ijpba 
Sulaimpnu. Sulaimpnu kosi 
Saigbagbp $ugbpn awpn ele$u ni 
wpn § aigbagbp, ti wpn n kp awpn 
eniyan ni idan ati ptan. Ati ohun ti 


ipin 1 




a±> i 




0 u) jfi -M. ft J I 2) 



"JU \ * * * « 

c^5- o yuj ) >. 



^ 14^5 



(A®' d^ii do a >4£Ji 

& 5 t 3 



AL-BAKQRA 


On 2 


tpm 1 


a sg kalg fun awgn Malaika meji 
naa ni Babiloni; Haruta ati Maruta. 
$ugbgn awgn mejeeji wgnyi, ki i kg 
gnikan kan titi ti wgn 6 fi sg pe: 
‘Dajudaju adanwo ni awa jg nitori 
naa ma §e aigbagbg.’ Nipa bgg, 
awgn eniyan n kg lati gdg awgn 
mejeeji ohun ti wgn fi n §e ooy a 
laarin gkunrin ati aya rg, §ugbgn 
wgn ko le fi §e ipalara fun gnikgni 
ayafi pglu iygnda Allah; (dipo bgg), 
wgn n kg ohun ti yoo pa wgn lara, ti 
kosi ni le §e wgn ni anfani. Ati pe 
dajudaju wgn mg pe gni ti 6 ba §e 
iru owo bgg, ko ni ni ipin (ohun 
rere) kan ni gjg ikghin, dajudaju ibi 
ni ohun ti wgn fi gmi wgn ra, iba §e 
pe wgn mg ni. 

104. Bi 6 ba §e pe wgn gbagbg ni 
ti wgn si paya (Allah) dajudaju 
wgn iba ti ri gsan ti 6 dara julg 
gba lati gdg Allah, to ba §e pe 
wgn mg ni. 

IDA 13 

105. fiyin onigbagbg ododo, g ma 
§e maa wi pe, ‘Raina’ (bgwg fun 
wa) §ugbgn g maa wi pe, 
‘Unsumaa’ (ft oju ire wo wa) ki g 
si feti silg. Ati pe iya glgta-elero 
n bg fun awgn alaigbagbg. 

106. Awgn ti wgn $e aigbagbg, 
ninu awgn iran oniwee, ati awgn 
gsgbg ko nifgg si ki a sg ire 
kankan kalg fun yin lati gdg 


&!• oJ> & 5 5^5 

& s^v 1 4 fc 






It 


-i, '3>- 

©ci J L auj. 



I j ,} t> 1 I 5 uJJL) I ly y 5 



— i£Si ijjSf&p lijjS 


<s> 


On 2 


AL-BAKQRA 


ipin 1 


Oluwa yin, §ugbpn Allah maa n 
yan pni tl O ba fp fun aanu Rp. 
Allah si jp Olojuure nla. 

107. Eyikeyii ninu ami ti A ba 
par? tabi ti A mu igbagbe ba, A 6 
mu eyi ti 6 dara ju u lp wa tabi 
iru rp wa. Nj? iwp ko ha mp pe 
dajudaju Allah ni agbara lori 
ohun gbogbo. 

108. Nj? iwp ko ha mp pe 
dajudaju ti Allah nikan §o§o ni 
ijpba awpn prun ati aye? Ati pe 
ko si alaabo ati oluranlpwp 
miiran fun yin lphin Allah. 

109. byin ha n fp lati beere lpwp 
6ji§? yin gpg? bi wpn §e beere 
lpwp Musa ni i§iwaju? ^nik^ni 
to ba si fi aigbagbp paarp 
igbagbp, dajudaju 6 ti §ina kuro 
ni oju-pna ti 6 tp. 

110. OpbloPO ninu awpn oniwee 
n fp pe iba §ee§e ki wpn le da yin 
pada si aigbagbp lphin igbagbp 
yin niti ilara lati inu pkan wpn 
wa lphin ti ododo ti han si wpn. 
$ugbpn p §e amojukuro, ki p si 
ypra (fun wpn) titi Allah yoo fi 
mu ipinnu Rp wa. Dajudaju 
Allah ni agbara lori ohun 
gbogbo. 

111. Ki p si maa gbe irun duro 
deedee, ki p si maa yan saka; 
ohunkohun ti p ba si ti §iwaju ni 
rere fun ara yin, p 6 ba a lpdQ Allah; 




* o i < fl! 


iL sZjjl 


9 i villi i 

dl> t uj 5 >&*, 5 1 


Jo Sij ) I c) I O 5 kj % I 

ife J-l kaS OJ^^L y&J\ 
Cjk ck ' 3-41^15 

^iLl S)J, idjl 

*3 


Co j t S ^ yJ i 

5 ^ ju 

Csj uj, k^jCi H5 



AL-BAKQRA 


On 2 


1pm 1 


dajudaju Allah rl ohun gbogbo tl 
? n $e. 

1 12. Wpn si wi pe pnikpni ki yoo 
wp Alijanna rara ayafi ki 6 jp 
Yahudi (Juu) tabi Nasara 
(Kiris itipni). Iwpnyi jp if? inu 
wpn lasan. Wi pe, ‘? mu pri yin 
wabi pba j? olododo . 

113. Kaka bpp pnikpni to ba ju ara 
rp silp fun Allah ti 6 si jp 
olu$erere, psan rp n bp fun un lp 
dp Oluwa rp; ibpru kan ki yoo ba 
wpn, bpp ni wpn ko ni ri ibanujp. 

IDA 14 

114. A wpn Yahudi (Juu) si wi pe 
awpn Nasara (Kristipni) ko duro 
lori nnkan kan, awpn Nasara 
(Kristipni) naa si n wi pe, ‘awpn 
Yahudi (Juu) ko duro lori nnkan 
kan bpp ni awpn mejeeji n ka Iwe 
(Kan naa). Bakan naa ni awpn ti 
ko ni imp ti pe irn gbolohun wpn 
yii §ugbpn Allah yoo §e idajp 
laarin wpn ni pjp ajinde nipa 
ohun ti wpn §e iyapa pnu si. 

115. Ta ni ha jp alabosi ju pni tin 
§e idiwp ninu awpn ile ijpsin 
Allah ki a ma baa le maa §e iranti 
Ornkp Rp ninu wpn, ti 6 si n fp 
lati sp p di ahoro? Awpn gan-an 
ni ko lptpp lati wp ibp, ayafi pplu 
ibpru. Idojuti n bp fun wpn ni 
aye yii, tiwpn si ni iya nla ni 
prun. 


©^4 

5 II Lfi» 

&j, lyfeai 

©£*4*' 


,4 : * 


®£>y 4 


J I ''■£■4 G> 5 

^ £ * . VA d 1 c) ^1-Su id* 

j<V-s4 



V j,ll *Li & fclLy ? ! 

5 & >-*■ ^4 id ' 



On 2 


AL-BAKQRA 


116. Ti Allah ni iyp-oorun ati 
iwp rp, niton naa ibiklbi tl p ba 
kpju si nl oju Allah wa. 
Dajudaju Allah jp Onlbu prp, 
Olump ohun gbogbo. 

117. Wpn si wl pe ‘Allah yan 
pmpkunrin kan lpnip. Mini 9 nl 
fun Un, dip 6 bpp ti Rep ni ohun 
gbogbo ti n bp ni pran ati aye. 
Oun ni ohun gbogbo n tpriba fun. 

118. Oun ni Olupilpsp awpn pran 
ati aye, nigba ti 6 ba si ti pinnu 
nnkan kan, Oun ha kan wi fun un 
pe, ‘Maajp bp?’, a si maajp bpp. 

119. Awpn ti ko ni imp si n wi 
pe: ‘ee a §e ti Allah ko ti ba wa 
sprp, tabi ki ami kan ti wa ba 
wa?’ Bakan naa ni awpn to ti 
§iwaju wpn ti pe ira gbolohun 
wpn. Qkan wpn jp ara wpn. 
Dajudaju A ti §e awpn ami nl 
kedere fun awpn eniyan tl 
igbagbp wpn duro §in§in. 

120. Dajudaju A ti fi ododo ran 9 
gpgp bi oniroo-idunnu ati olukilp, 
A ki yoo si bi 9 leere nip a awpn 
ero pran apaadi. 

121. Awpn Yahudi ki yoo ypnu si 
9 rara, bp? ni awpn Nasara ayafi ki 
o tple psin wpn. Wi pe dajudaju 
itpspna Allah nikan §o§o ni itpsp 
na. Bi o ba si tple ifpkufpp inu 
wpn,lphin ti imp ti de pdp rp, iwp 


ipin 1 






» i U5 &1» \ VJfej' l I3J Cs ^ 
©U3X. ij& 


lJ j^CjS&j-sT 


v v 1 3S 5 

JSliij \}J» bijl jt till 

JL44C is 


, ^ * 




aL \ JJ5 




tl« ( 1 / 



AL-BAKQRA 


On 2 


tpm 1 


ki yoo ri alatilghin ati oluranlg- 
wg lati gdg Allah. 

122. Awgn tl A ti fun nl twe n 
tgle e gggg bl 6 ti tg ki wgn tgle 
e, awgn wgnyi ni wgn gba a gbg. 
bnikgni ti 6 ba si §aigbagbg si i, 
awgn wgnyi ni gni ofo. 

IDA 15 

123. $yin gmg Israeli ! b maa 
ranti awgn oju rere Mi ti Mo ti $e 
le yin lori ati wi pe Mo ti da yin 
lgla ju gbogbo gda (asiko yin) lg. 

124. Ki g si maa paya gjg naa, 
nigba ti gmi kan ki yoo le san 
gsan fun gmi miiran rara, bgg a ki 
yoo gba irapada lgwg rg, ipg si§e 
ki yoo si §e e ni anfani, bgg ni a 
ki yoo ran wgn lgwg. 

125. Ki g si ranti igba ti Oluwa 
Ibrahim dan an wo pglu awgn 
gbolohun kan ti 6 si mu wgn §g. 
O (Allah) wi pe, ‘Emi yoo fi g §e 
a§iwaju fun awgn eniyan’. O 
(Ibrahim) wi pe: ‘Ati ninu awgn 
argmgdgmg mi? ’ O (Allah) wi 
pe: Majgmu Mi kosi fun awgn 
alabosi”. 


©A_^j ^3 I i 


iS&Jt 



n •• H* . ^ i C ^ i • i l a i / a , «• /i 




£ T)J /- 

• • A z. if 


& jUi? 

©ssjiStii'JliiQS 


A Bi'JA CL&*;4 


126. Ki g si ranti nigba ti A §e ile 
naa ni ibupejgsi fun awgn eniyan 
ati aaye ifayabalg; ki g si §e ibudo 
Ibrahim ni aaye ikirun. Awa si 
pa§g fun Ibrahim ati Ismail wi pe: 
“b sg ile Mi di mimg fun awgn ti 
yoo maa rgkiri ka a ati awgn ti yoo 



5 (Jj, u X-4-^ J k 




On 2 


AL-BAKQRA 


Ip i n 1 


maa $e atipo nibp fun ijpsin ati 
awpn ti yoo maa tpriba ati awpn 
ti yoo maa forikanlp . 

127. Ki p si ranti igba ti Ibrahim 
wi pe: ‘Oluwa mi, §e ilu yii ni 
aaye ifayabalp, ki O si maa pese 
awpn eso fun awpn olugbe ibp, 
awpn ti wpn gba Allah gbp ati 
pjp ikphin ninu wpn’. O (Allah) 
sp pe ‘ati pni ti 6 §e aigbagbp, 
Emi yoo pese ire fun un fun igba 
dip. Lphin naa Emi yoo wa da a 
pada si ibi iya ina, ibupadasi 
buburu si ni eyi.’ 

128. (Ki p si ranti) igba ti Ibrahim 
ati Ismail gbe ipilp ile naa duro (ti 
wpn §e ad uni wi pe), ‘Oluwa wa 
gba (eyi) lpwp wa, nitori pe Iwp ni 
Olugbp ati Olump ohun gbogbo.’ 

129. Oluwa wa, §e awa mejeeji ni 
olujurasilp fun Q. Ati awpn 
arpmpdpmp wa ni iran ti yoo ju 
ara WQn slip fun Q ki O si fi pna 
ijQsin wa han wa. Ki O si gba 
ironupiwada wa, nitori pe Iwp ni 
Olugba ironupiwada, Alaaanu 
julp. 

130. ‘Oluwa wa, ki O si gbe oji§p 
kan dide fun wpn laarin wpn; ti 
yoo maa ka ami Rp fun wpn ti 
yoo si maa kp wpn ni Iwe naa ati 
dye, ti yoo si maa fp wpn mp. 
Dajudaju Iwp ni Alagbara, 
Qlpgbpn.’ 



5 ^ 5 2b \j t&u, & I 

Shifts 


$ 

w&s.tl iiSESj »ii 




UlAi 151 tS&i 



*443 ? aijii ijli? 




AL-BAKQRA 


On 2 


ipjn 1 

IDA 16 

131. Ta ni yoo ha fi ilana Ibrahim 
slip bi kd §e pni ti 6 jp omugp funra 
rp? A ti §a a lp?a ni aye yii, ti 6 ba 
si di ni aye to n bp, dajudaju, yoo 
wa lara a wpn pni rere. 

132. Nigba tl Oluwa rp (Ibrahim) 
sp fun pe, ‘ju ara rp slip’, 6 si wi 
pe emi ti ju ara mi slip fun Oluwa 
gbogbo agbaye’. 

133. Ohun kan naa (ijura slip) ni 
Ibrahim pa la§p fun awpn pmp rb - 
Yakub naa si §e bp? - wi pe: ‘£yin 
pmp mi, dajudaju Allah ti yan psin 
yi fun yin, niton naa p ma §e jp ki 
iku de ba yin ayafi ki p ti jp pni ti 6 
ju ara rb silb fun Qlprun. 

A 

134. Njb byin ha wa nibb? Nigba 
ti iku fb de ba Yakub ti 6 wi fun 
awpn pmp rb pe, “Ki ni byin 6 
maa sin lbhin mi?” Wpn si wi 

A 

pe: ‘Awa yoo maa sin Q lp run rp 
ti I §e Qlprun awpn baba rp, 
Ibrahim ati Ismail ati Is-hak ti I 
§e Qlprun kan §o§o. Oun si ni 
awa ju ara wa slip fun. 

135. Awpn wpnyi jp ijp kan to ti 
kpja lp. £san i§? wpn n bp fun 
wpn, bp? ni psan i§p yin naa n bp 
fun yin; a ki yoo si bi yin leere 
nipa ohun ti wpn §e. 

136. Wpn si wi pe, ‘Afi ki p jp Yahudi 
(Juu) tabi Nasara (Kirisitipni) ki a to 



>J lil &L l 




On 2 


AL-BAKQRA 


le tQ yin SQna to tQ.’ Sq wi pe, 
bQQ kp awa tQle ilana Ibrahim Qni 
ti 6 duno deedee, oun ko si si ninu 
awQn Q$QbQ. 

137. 5 wi pe, ‘Awa gba Allah ati 
ohun ti a ti sq kalQ fun wa gbQ, 
ati ohun ti a ti sq kalQ fun 
Ibrahim ati Ismail ati Is-hak ati 
Yakub ati awQn arQiiiQdQmQ (rQ), 
ati ohun ti a fi fun Musa ati Isa, 
ati ohun ti a fun awQn AnQbi 
(miiran) lati QdQ Oluwa wQn wa. 
A kb ya Qni kan SQtQ laarin WQn. 
Oun si ni awa ju ara wa siIq fun. 

138. Niton naa bi WQn ba gbagbQ 
gQgQ bi Qyin ti §e gbagbQ, nigba 
naa ni WQn di Qni ti 6 ti ri itQSQna, 
§ugbQn ti WQn ba §Qri pada, nigba 
naa ni WQn wa ninu iyapa Qnu, 
dajudaju Allah yoo to fun q lori 
WQn. Oun ni OlugbQ, OluniQ. 

139. (Wi pe:) ‘Awa tQWQgba Qsin 
Allah. Ta ni ha san ju Allah 1q 
lati fi Qsin kQ ni? Awa si jQ 
olujQsin fun Un.’ 

140. Sq wi pe: ‘Qyin yoo ha ba 
wa jiyan nip a Allah bi? Nigba ti 
6 jQ wi pe Oun ni Oluwa wa, ati 
Oluwa yin. fisan wa fi ffi n 
wa, i§Q tiyin n bQ fun yin. Awa si 
jQ alafQkansin fun Un. ’ 

141. £yin ha n sq pe Ibrahim ati 
Ismail ati Is-hak ati Y akub ati 


ipin 1 



il j&tfjLl 4 op 




AL-BAKQRA 


On 2 


ipjn 2 


awgn argmgdgmg wgn jg Yahudi 
(Juu) tab! Nasara (Kirisitigni) 
bl? wl pe, ‘N jQ Qyin ni q 1119 ju 
ni tab! Allah?’ Ta si ni Qni tl 6 jQ 
alabosl ju Qni tl 6 fi Qrl to nl lati 
9 dp Allah paniQ. Allah ko §ai 
kpbiara si ohun ti q n §e. 

142 . Awpn wgnyl ni ijg eniyan to 
tl kpja I9, Qsan i§Q wpn n bQ fun 
wpn, bQQ ni Qsan i§Q yin si n bQ 
fun yin, A ki yoo si bi yin leere, 
nlpa ohun tl wpn ti §e. 

IPIN2 


\$ Y \54 ^ J. 

y>JS— {, £A_is \ 5 t &X> \ji,\ 

4L\ 12 j fcdLi -ci-s- sAt^Ju 
©c^ ^JlJaJu {jLS 



IDA 17 

143. AwQn omugQ nlnu awpn 
eniyan yoo sq pe kl 16 yl wQn 
kuro nlbi Kibla wpn tl wpn ti n 
kQju si tQlQ rl? Sq pe, ‘Ti Allah 
ni iyQ-oorun ati iwQ rQ. Oun A 
maa tQ Qni tl 6 wu U SQna taara. 

144. Bayil gan-an ni Awa §e yin nl 
ijQ kan tl 6 dara tl A si gbe ga, kl 9 
baa le jQ alamoj uto lorl awQn 
eniyan ati ki djl§Q naa le jQ 
alamojuto lorl Qyin naa. Awa kosi 
yan Kibla naa tl Iwq tQle bl ko §e 
kl Awa le baa mQ 9m tl yoo t^le 
ojl§9 naa yatQ si 9m tl yoo yl pada 
lorl gigirlsQ rQ. Ati pe 6 jQ ti n k an 
tl 6 $6ro ayafi fun awQn tl Allah ba 
ti tQ SQna. Allah ki yoo si sq 
igbagbQ yin di asan. Dajudaju 
Allah j‘9 Onlnu rere ati Alaaanu 
juIq si awQn eniyan. 


Ge Ci) I J yjs&JZ 


il 4 lit J&JJ4 
u*fij & * rUli v 

jij&Jp} jjj s1pcLi%J filgj i 

ut& 1^21*1 



On 2 


AL-BAKQRA 


ipin 2 


145. Ni tootg, Awa rig tl o ri 
wo oju g run leralera, nltori naa 
Awa yoo jg kl o maa kgju si 
Kibla tl o fgran. Nltori naa, kgju 
rg si iha mg salami tilling naa; Ati 
pe nl iblklbl tl gym ba wa g maa 
kgju si iha ibg. Awgn tl a si fun 
nl iwe naa mg dajudaju pe otltg 
nl eyl latl gdg Oluwa wgn, Allah 
ko si §aikgblara si eylkeyil nlnu 
awgn ohun tl wgn ri §e. 

146. Ati pe paapaa bl iwg ba tllg 
mu gbogbo ami tg awgn tl a ti 
fun nl Iwe naa lg, wgn ko nl tgle 
Kibla rg; iwg naa ko si nl tgle 
Kibla wgn. Apa kan nlnu wgn 
ko si nl tgle Kibla apa keji. Bl 
iwg ba si tgle ifgkufgg inu wgn 
lghin ohun tl 6 de wa ba g nlnu 
ring, dajudaju iwg yoo jg gkan 
nlnu awgn olurekgjaala. 

147. Awgn tl a ti fun nl iwe naa, 
wgn mg gn gggg bl wgn ti mg 
awgn gmg wgn, ati pe dajudaju 
ijg kan nlnu wgn a maa gbe otltg 
pamg, wgn si mg bgg. 

148. Otltg ni lati gdg Oluwa rg, 
nltori naa, ma §e jg gkan nlnu 
awgn tl ri §e iyemeji. 

ID A 18 


\\£$\ 






4££±\\y)\ &.'J\ eLoST £>^5 

tf*3T \Z 5 r. l yuS 2 24 \ 

n * J7* * > “fa 1 * > "(“l 

tSlSj, u .pJud \ !^ 





149. Ati pe olukuluku 16 ni erorigba 
ti gkan rg ri §i?? tg, nitori naa, g maa 
gba iwajri ara yin ninri i$g rere; ibi 
yoowu ti g ba wa, Allah yoo ko 







AL-BAKQRA 


On 2 


ipjn 2 

gbogbo yin jp pp. Dajudaju Allah 
lagbara 16 ri ohun gbogbo. 

150. Ati pe nlbiklbi tl iwp ba ti 
jade lp kl o yl oju rp si iha 
M p salami mimp naa. Ati pe 
dajudaju ododo si ni lati pdp 
Oluwa rp. Allah ko §e aikpbiara 
si ohun ti pyin n §e. 

151. Ati pe nibikibi ti iwp ba ti 
jade lp, ki o yi oju rp si iha 
Mp salami mimp naa, ati pe ibikibi 
ti p ba wa, p kpju si ilia rp nitori 
ki awijare ma baa wa fun awpn 
eniyan le yin lori, ayafi awpn to 
ba jp alabosi ninu wpn. Nitori 
naa p ma §e bpru wpn, Emi ni ki 
p bpru. Ki Emi le §e a§epe oju 
rere Mi le yin lori, ki p baa le tp 
pna taara. 

152. Gpgp bi A ti ran oji§p kan si 
yin lati aarin yin, ti 6 si n ka 
awpn ami Wa fun yin, ti 6 si n fp 
yin mp, ti 6 si n kp yin ni Iwe naa 
ati pgbpn, O si tun n kp yin ni 
ohun ti pyin ko mp tplp. 

153. Nitori naa, p maa ranti Mi, 
Emi naa yoo maa ranti yin, p maa 
dupp fun Mi, p ma si §e aimoore 
si Mi. 

IDA 19 

154. $yin onigbagbp, p maa wa 
iranlpwp pplu suuru ati imn kiki, 
dajudaju Allah n bp pplu awpn 
onisuuru. 


JLfe \ of I 

“ " * * 


®U.^ 




©o 3 JLi 0 .au 


*^1-4- ^ 3 3 , ^ &*•' 3 

&.-J rfii&U-J&us&iZ £?. 


1 

J&js| 1 3 Sjii j&fe 

Jk. 0 9 l ^ I n *• A ^ 

0)c) ■* 1 y jaj 




A. < 


3A-a| H3-i>-d 

jU 'lL\ Sj, 1 53IIJI 3^-iib 


<£> 


On 2 


AL-BAKQRA 


ipin 2 


155. Ati pe kl p ma si §e maa sq 
nipa awQn ti a pa loju pna Allah pe 
oku ni wqii, prp ko ri b?p, alaaye ni 
wQn §ugbpn pyin ko mp ni. 

156. Awa yoo si dan yin wo pplu 
nnkan bi pm jpjp ati ebi, ati 
idinku ninu awpn ohun pup ati 
pmi ati awpn eso, ki p si fun 
awpn onisuuru ni iro idunnu. 

157. Awpn to jp pe nigba ti ajalu 
kan ba de wa ba wpn, ohun ti 
wpn maa wi naa ni pe ‘dajudaju 
ti Allah ni awa ati pe pdp rp ni 
awa yoo pada si. 

158. Awpn wpnyi ni ibukun n bp 
fun lati pdp Oluwa wpn ati aanu, 
ati pe awpn wpnyi ni a ti tp spna 
taara. 

159. Dajudaju Safa ati Manvah n 
bp ninu awpn ami Allah, niton naa 
ki i §e p§p fun pni ti 6 ba rin irin- 
ajo (I I ajj) si ile naa, tabi ti 6 §e 
ibpwo ( Umurah ) lati yipo ibi 
mejeeji. fini ti 6 ba si finufpdp §e 
alekun isp rere, pni naa yoo mp 
dajudaju pe Olufoore-yinni ni 
Allah, Olurnp ohun gbogbo ni. 

160. Dajudaju awpn ti wpn gbe 
awpn ami ti A spkalp ati itpspna 
pamp lphin ti A ti §ipaya rp fun 
awpn eniyan ninu Iwe naa. 
Awpn wpnyi ni Allah fi gegun- 
un, ti awpn afmigegun-un naa tun 
n fi gegun-un. 








5 f\ 





r 







AL-BAKQRA 


On 2 


ipjn 2 


161. Ayafi awQn tl WQn ba ronu 
piwada tl WQn si §e atun§e, tl WQn si 
§e afihan otitQ si gbangba. Awgn 
WQn-Qn-ni ni Emi yoo gba 
ironupiwada wpn. Ati pe Emi ni 
Olugbaronupiwada, Alaaanu julp. 

162. Dajudaju awQn ti WQn ku 
sinu aigbagbQ, awQn wQnyi ni 
egun Allah ati ti awQn Malaika, ati 
ti gbogbo awQn eniyan yoo maa b<? 
lori WQn. 

163. WQn yoo maa wa ninu tq, A 
ki yoo gbe iya naa fuyQ ftn WQn, 
bQQ a ko ni $iju wo WQn. 

164. Ati pe QlQrun yin, QlQrun 
kan §o§o ni, ko si QlQrun miiran 
ayafi Oun Oloore qIq Alaaanu 
julQ. 

IB A 20 




0u) 3 y&J , >Jb I kii I 


0 l 


J'8i 


165. Dajudaju ninu dida awQn 
Qrun ati aye ati iyipada om ati 
Qsan, ati awQn qIcq ti WQn h rin 
lori okun pQlu awQn ohun ti n §e 
eniyan lanfani ati ojo ti Allah 
maa n sq kal? lati Qrun wa ti n sq 
ilQ di alaaye lQhin iku tq ti 6 si n 
tan awQn Qranko lori§iri§i ka ori 
tq (Hq), ati iyipada af?fQ ati 
kurukuru ti a ft s Qnu i§Q laarin 
Qrun ati il? dajudaju ami ni WQn 
jQ fun awQn ti WQn n §e laakaye. 

166. AwQn kan si n bQ ninu awQn 
eniyan ti WQn mu nnkan miiran 
yatQ si Allah fun ijQsin. 


u$3Nt 5 ££ «>), 

:-dJ 5 

5 &$■ 

Ii-U i yj&zJcJ i i-j (Aaj i 3 ^3 yJ t 
©6 5 


a*. ft J fs ^5 * * 1^5 1 . ✓ 

&JJ \cj^ > ^o^uJ i 

S | J, fi S Z' -J? ^ 



On 2 


AL-BAKQRA 


Wpn fpran wpn bo ti §e yp Id 
wpn fpran Allah, $ugbpn nl ti 
awpn onigbagbp ododo if? wpn 
nippn gidigidi si Allah, iba §e pe 
awpn olu§ebi le ri igba ti wpn 6 
foju kan iya naa ni wpn iba gba 
wi pe dajudaju gbogbo agbara ti 
Allah ni ati pe dajudaju Allah le 
koko ni ijpniniya. 

167. Nigba ti awpn ti wpn n tple 
ba kp awpn ti n tple wpn slip, ti 
wpn si ri iya naa, ti gbogbo okun 
ti 6 so wpn pp yoo si ja danu. 

168. Awpn to tple (wpn) yoo sp 
pe: to ba §ee$e fun wa lati pada 
(saye) ni, awa naa ko ba kp wpn 
sil? gpgp bi awpn naa ti $e kp wa 
slip. Bayii ni Allah yoo fi awpn 
i§e wpn han wpn, yoo si jp abamp 
fun wpn, Ko ni si pna abajade fun 
wpn kuro ninu ina naa. 

IDA 21 

169. $yin pmp eniyan! b maa jp 
ninu awpn ohun ti 6 lptpp ti 6 si 
dara lori ilp, ati pe ki p ma §e tple 
ipasp e§u, dajudaju dun jp pta ti 6 
an gbahgba si yin. 

170. Oun (e§u) km n pa§p ibi §i$e 
ati iwa ibajp fun yin ni, ati pe ki 
pyin le baa maa sp nip a Allah 
ohun ti p ko mp. 

171. Nigba ti wpn ba sp fun wpn 
pe p tple ohun ti Allah sp kalp, 


ipin 2 


aL \ & I ) » gh, Spi i i 

©^IkaJl 




ipin2 


AL-BAKQRA 


On 2 


wgn a wi pe, ‘Bgg kg, awa n tgle 
ohun ti a ba lgwg awgn baba wa’ . 
Kinla! Bi awgn baba wgn ko ba 
§e laakaye ti wgn ko si tg gna 
taara nkg? 

172. Apejuwe awgn ti 6 n §e 
aigbagbg si da gggg bi apejuwe 
gni ti 6 n pariwo si ohun ti ko 
gbg nnkan kan ayafi ipe ati igbe 
lasan. Aditi, odi ati afgju ni wgn- 
nitori naa wgn ki i gbg agbgye. 

173. byin ti g gbagbg lododo, g 
maa jg ninu awgn ohun to dara ti 
A ti pese rg fun yin, ki g si maa 
dupg fun Allah, ti 6 ba jg pe Oun 
nikan ni g n sin. 

174. Iwgnba ohun ti O §e leewg 
fun yin ni ohun ti 6 ku funra rg, 
gjg, gran glgdg, ati ohun ti a pe 
orukg nnk an miiran le lori yatg si 
Orukg Allah. $ugbgn gni ti 6 ba di 
dandan fun (nipa inira) ti ki i §e ni 
ti aigbgran tabi ikgja gnu aala, ko 
ni jg g§g fun un. Dajudaju Allah jg 
Alaforiji julg, Alaaanujulg. 

175. Dajudaju awgn to n gbe ohun 
ti Allah ti sgkalg pamg ninu Iwe 
naa, ti wgn si fi n §e pa§ipaarg 
pglu owo pggku, wgn ko jg nnkan 
kan sinu ikun wgn bi ko §e in a. 
Allah ko si ni ba wgn sgrg lgjg 
ajinde, bgg si ni ko ni fg wgn mg, 
iya glgta elero si n bg fun wgn. 






2 ■’’A f ; 2. W * 


©& ji4*j bC^I, 

5^1ll52^Jl Gdj. 
fi* ^ i JSL41 


Mi i Sj. 

5 2 \% i i 

©fCr4' l ‘4 J l V-cA43 3 


176. 


Awgn wgnni ni wgn ti fi iii-L 


<§> 



Ori 2 


AL-BAKQRA 


ipin2 


itpspna §e pa§ipaarp pplu i§ina ati 
idariji pplu iya. Bawo ni ifarada 
wpn yoo §e to ninu ina! 

177. Eyiini jp bpp niton pe 
dajudaju Allah ti sp Iwe naa kalp 
pplu otitp; ati pe dajudaju, awpn 
ti wpn n §e iyapa pnu nip a Iwe 
naa ti jina ninu ikorira. 

IDA 22 

178. Ko si ododo ninu pe p n 
dojulcp ila-ooran tabi iwp-oorun, 
pni ti 6 jp olododo (tootp) ni pni ti 
6 gba Allah gbp ati awpn Malaika 
ati iwe naa, ati awpn Anpbi, ti 6 
si tun n na ohun ini rp nitori ifp Rp 
(Allah), fun awpn ibatan, awpn 
pmp orukan, awpn alaini, awpn 
arinrin-ajo, awpn atprpjp, ati fun 
irapada awpn to n bp ni igbelcun; 
ati pni to n gbe imn duro, ti 6 si n 
yan Saka; ati awpn to ba n mu ileri 
wpn §p nigba ti wpn ba §e e, ati 
awpn to n $c suura ninu aini ati 
ajalu, ati (awpn to duro §in$in) 
nigba ogun. Awpn wpnyi ni wpn 
jp olododo, awpn wpnyi si ni 
olupaya Qlpran. 

179. Eyin ti p gbagbp lododo, A 
pa$p igbpsan (ti 6 §e deedee) nipa 
ipaniyan fun yin: olominira dipo 
olominira, pru dipo pru, obinrin 
dipo obinrin. $ugbpn pni ti a ba §e 
amojukuro nnkan kan fun lati pdp 
arakunrin rp (pni ti a pa), nigba naa 


S.aif 





I 3 J «a> I >OI <JliJ 
I 3 > 5 , 3 ^ 1 3 dl> L I 


Ik 13 4$ 1 ef3> 

Lj S 5 J » 43 ^A4\h\ slUxli 1 

3 r. Jl3 83JJ 3»)l %^»\ 3 
3^ l3kiCel*j,>Sta^ £3 3-0J I 

3 s- 1 jg*iaJ I 3 lip I 4 I 

1 \il 4 l 3 ^ 1 ^ I 


jsiJi4 J*Gs£Ji 
b JUVL Juki 1 5>4iiLl4^i 
£ G6IJ* $ d44U2K3 ^ 



ipin2 


AL-BAKQRA 


On 2 


igbiyanju (nipa riri owo 9J9 naa 
gba) gbgdb j? p^lu ?tg ati pe 
(apaniyan) naa gbgdg san owo 
939 naa fun un lgna ti 6 r?wa. Eyi 
j9 igbefuy? ati aanu lati gdg 
Oluwa yin. finik^ni to ba wa kgja 
9nu aala l<ph in naa, iya ?l?ta elero 
n b? fun un. 

180. Ati pe i^mi n b§ fun yin 
ninu ofin igb<?san, 9yin ti 9 ni 
agboye, ki 9 baa le ni aabo. 

181. A pa a la§9 fun yin, nigba ti 
iku ba de ba gnik^ni ninu yin ti 6 
si fi ohun QrQ S1I9, (pe ki 6 §e eto) 
ipingun S1I9 fun awpn obi ati awpn 
ibatan lpna to dara, eyi j? dandan 
fun awQn olupaya Qlprun. 

182. ^nik^ni ti 6 ba si yi i pada 
lgh in ti 6 ti gbg 9 (seti), nigba 
naa, 959 r? n b? l’dran awgn to ba 
yi i pada. Dajudaju Allah ni 
Olugbg, Olumg ohun gbogbo. 

183. $ugbQn enik^ni to ba n btjru 
iwa oju$aaju tabi a§i§e lati qwq 
olupingun kan, ti 6 si §e atun$e 
laarin wpn (awQn ti prp kan), ko ni 
j9 9§9 fun un. Dajudaju Allah j<? 
Alaforiji Alaaanu. 

IDA 23 

184. $yin ti 9 gbagbg lododo! A 
§e aaw9 ni granyan fun yin g9g9 
bi a ti §e e ni 9 ran y an fun aw9n ti 
w^n §iwaju yin ki 9 baa le j9 
olupaya Ql^run. 


C .< „ ( << I S * * > < A , ..< 

2L> 1 X-C- dJJ> £JJ„> XJ U , <J )w»5 I 1 ^, o-S 




45^4. S 5 IX 0 $ C^Jl 4 j&l 3 
lij, eSjj" 

X • A f ** 'll X" /!(*/ n 


s' > 


1 UL*. 

Ujli 

>44.645 1 Js kiij 


15&J, 

si 1 a&SSS&iS 


44/ t$L«i 6£>Ji L45.ll 


> ^ ^ / p 

©c) 


<§> 


Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipin2 


185. Aaw? naa wa fun awgn pjp 
to lonka, §ugbgn giikgii to ba n 
§aisan ninu yin tabi 6 n rin irin- 
ajo, (yoo gba) iye aaw? (ti 6 din) 
naa ninu awpn pjp miiran; ati fun 
aw 9ii ti (gbigba aaw?) ba j? inira 
fun, itanran wpn ni fifi ounjg by 
alaini. Ipnik^ni to ba si §oore 
atpkanwa, ohun 16 dara ju fun un. 
Ki 9 gba aaw? 16 dara ju fun yin, 
to ba §e pe 9 1119 ni. 

186 . 0 §u Ramadan ni eyi ti a sp Al- 
Kur’ani kal? ninu r?, ti 6 j? itpspna 
fun awpn eniyan ati eyi ti 6 fara han 
julp ninu itpspna, ati ooya (laarin 
ododo ati in?). Nitori naa 9nik?ni ti 
o§u naa ba §oju r? ninu yin, ki 6 gba 
aaw?. §ugbpn 9nik?ni to ba n §aisan 
ninu yin tabi 6 n rin irin-ajo, (yoo 
gba) iye aaw? (ti 6 din) naa ninu 
awpn pjp miiran. Allah n f? irprun 
fun yin, ko si f? inira fun yin, ati pe 
ki 9 baa le ka akape onka naa, ki 9 
si le maa gbe titobi fun Allah, lori 
pe O fi yin mpna, ki 9 si baa le maa 
spp?. 

187. Bi awpn 9rasin Mi ba si n bi 
9 leere nipa Mi, (wi pe) dajudaju 
Mo wa nitosi, Mo n dahun ipe 
olupepe nigba ti 6 ba n pe Mi. 
Nitori naa ki wpn jp ipe Mi ki 
wpn si gba Mi gbp, ki wpn baa le 
tp pna ti 6 tp. 

188. A ti $e e lptpp fun yin ki 9 


is® 

I >1 Ij jAMt iJ& 3 ' L*aJ 

yisjj 



^ Li 5 






<§> 


AL-BAKQRA 


On 2 


ipin2 

maa WQle tQ awQn aya yin ninu 
ora aawQ. WQn jQ a§Q fun yin, Qyin 
naa si jQ a§Q fun WQn. Allah ti mQ 
pe Qyin ti n §e aitg si Qmi ara yin, 
niton naa O $iju aanu wo yin, O si 
tun $c amojukuro fun yin. Nitori 
naa lati asiko yii 1 q q maa sunmQ 
WQn ki q si maa wa ohun ti Allah 
ti pinnu fun yin. Ki q maa jQ ki q 
si maa mu titi ti owu funfun yoo fi 
fara han gedegbe si yin yatQ si 
owu dudu ni afQrQmQju. L^hin naa 
ki q §e gba aawQ naa pe titi di alQ. 
5 ma si §e sunmQ WQn nigba ti q 
ba n wa ninu MQsala§i fun ifarajin 
AwQn wQnyi ni Qnu aala ti Allah fi 
lelQ, q ma §e sunmQ Qn. Bayii ni 
Allah maa n §e afihan awQn ami 
Rq fun awQn eniyan ki WQn baa le 
paya QlQran. 

189. 5 ko gbQdQ maa jQ ohun 
ini yin iiiqIq laarin ara yin lQna 
era, ki q ma si §e fi fun awQn 
ala§Q (gQgQ bi owo Qyin) nitori ki 
q le mQn-Qn-niQ jQ apa kan ninu 
ohun ini awQn eniyan lQna q§q 
nigba ti Qyin mQ. 

IDA 24 

190. WQn (maa) n bi q leere nipa 
awQn ilete§u, sq pe WQn jQ Qnati a 
fi n §e odiwQn akoko fun awQn 
eniyan ati fun Hajj. Ki i §e iwa 
rere pe ki q gba Qhinkule WQle, 
§ugbQn Qni rere ni Qni ti 6 paya 


so* 

.5 Cs>-& 5* I \ 

JojL! ' 


^ { > 


Slits' -JS A i js 
;4&' sit 



Jji i ^ 

v I i ^6 j^4A» ^ 

5 & ^14] \ 1 jJlS 

£lil lyLflj (2*3, 


<§> 


On 2 


AL-BAKQRA 


Ipin2 


Allah. K1 § si maa gba oju-ile 
wgle, kl g si paya Allah ki g baa 
le §oriire. 

191. Ki g si maa ja loju gna Allah 
tako awgn ti 6 gbe ija ko yin, g 
ma si §e kgja ?nu aala. Dajudaju 
Allah ko fgran awgn olurekgja 
gnu aala. 

192. Ki g si pa wgn nibikibi ti g 
ba ti ba wgn pade, ki g si le wgn 
jade nibikibi ti wgn ti le yin jade; 
niton pe idanilaamu bum ju 
ipaniyan lg. Ki g ma si §e ba wgn 
ja (ninu ati) lgbaa Mg§ala§i mimg 
naa, titi ti wgn 6 fi ba yin ja nibg. 
Ti wgn ba ba yin ja, nigba naa g 
ba wgn ja: ira eyi ni gsan fun 
awgn alaigbagbg. 

193. $ugbgn ti wgn ba dgkun, 
nigba naa, dajudaju Allah jg 
Oludarijini, Alaaanu jiilg. 

194. Ki g si ba wgn ja titi ti 
idanilaamu ki yoo fi si mg, ti 
(aaye yoo fi wa fun) gsin nitori ti 
Allah. $ugbgn ti wgn ba si 
dgkun ija nigba naa g ranti pe i §e 
gta ko gbgdg si mg biko§e ni 
atako si awgn alabosi. 

195. tgbgsan (itapa si ofin) 0§u 
Mimg (kan gbgdg waye ninu) 0?u 
Mimg naa ni; gbogbo ohun mimg 16 
si ni (ofin) igbgsan. Nitori naa 
gnikgni to ba kgja gnu aala si yin, g 
jg g niya irekgja gnu aala rg ni 



Ui&i i!>di J«IjT 

LfiJusI 1^-9 i cL4j_4)l 

is 





ipin2 


AL-BAKQRA 


On 2 


iwQn bi ikgja Qnu aala rQ si yin $e 
to. Ki § si paya Allah, ki q si mg 
pe dajudaju Allah n bQ pqIu awQn 
ti wQn n paya Rq. 

196. Ki q si maa na ohun ini yin 
si oju gn a Allah, q ma si §e fi 
qwq ara yin sq ara yin sinu 
iparun, ki 9 si maa §e rere; 
dajudaju Allah f^ran olu§erere. 

197. Ki 9 si §e Hajj ati Umra 
la§epe nitori Allah; $ugbQn ti Qna 
ba di mQ yin, nigba naa 9 §e eyi ti 
6 rQrnn ninu itQrQ. Ki 9 ma si §e fa 
ori yin titi Qr9 naa yoo fi de ibi ti 6 
n 1 q. IjmikQni ninu yin to ba si 
§aisan, tabi ti inira wa ni ori rg, ki 
6 §e itanran nipa gbigba aawQ tabi 
itQr9 aanu tabi ijusilg. $ugbQn 
nigba ti Qkan yin ba balg, QnikQni 
to ba pa Umura pp mQ Hajj, ki 6 
§e eyi ti 6 rQrnn ninu ijusilQ (gran). 
$ugbg>n Qni ti ko ba ri n fik an (ti 
yoo fi §e itQrQ) nilati gba aawQ 
mQta lasiko irin-ajo mimQ naa ati 
meje nigba ti 6 ba pada dele. 
AwQn aawQ yii jQ mQwaa lapapQ. 
Eyi wa fun Qni ti ko si 9b 1 rg nitosi 
Mg>$alasi mimQ naa Ki 9 si paya 
Allah, ki 9 mQ pe dajudaju Allah 
le koko lati jgni niya. 



■£ < 
u) I 


lyLL»*4 1 & \yLL2 I 5 

r 1 3I -U .A 1 xJ.E, i 




IDA 25 

198. AmQdaju ni awQn o§u Hajj. 


./ * * 




Nitori naa QnikQni to ba ti pinnu kfe j sfi .<■ t 5 <f ,£^3 

1 ' A * . * _ > > .. ' * ' ... K ... L _ ' ' / _ 1 1 ' * o A . ^ ^ ^ 00 


lati rin irin-ajo mimQ naa, (gbQdQ 
mQ wi pe) ko gbQdQ si qtq 

<&> 




1^5 

O) 5 5 J> I J ^ 


Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipin2 


ispkusp, aserebete tabi cdc-aiycdc 
lasiko irin-ajo 11111119 naa. 
Ohunkohun ti 9 ba §e ni rere, Allah 
1119 911. K1 9 si pcsc tl 6 tp (fun irin- 
ajo naa) dajudaju ip esc ti 6 dara 
julp ni ip ay a Allah. Ki 9 si pay a 
Emi (nikan), pyin ti 9 ni agbpye. 

199. Ko si ibawi fun yin lati maa 
wa oju rere lati pdp Oluwa yin. 
$ugbpn ti 9 ba n daribp lati 
Arafaat, ki 9 maa ranti Allah ni 
Mash’aril-Haraam, ki 9 si maa 
ranti Rp gpgp bi O ti §e tp yin sp 
na, bi 6 till? jp pe §iwaju eleyii ni 9 
ti wa ninu awpn ti wpn §ina. 

200. Lphin naa, 9 maa tu jade lati 
ibi ti awQn eniyan ti n tu jade ki 9 si 
maa wa aforijin Allah, dajudaju 
All ah j 9 Oluforijini, Alaaanu julp. 

201. Nigba ti pyin ba ti §e i§p 
ijpsin ti a yan fun yin tan, 9 maa 
ranti Allah gpgp bi 9 ti maa n 
ranti awpn baba yin, tabi iranti to 
lagbara ju bpp I9. O si n bp ninu 
aw 911 eniyan to maa n S9 pe: 
‘Oluwa wa fun wa ni (rere) ti aye 
yii; ko ni si ip in (kan) fun iru 9ni 
bpp lpran. 

202. O si n bp ninu wpn ti 6 n sp 
pe: ‘Oluwa wa fun wa ni rere ni 
aye yii, ati rere ni aye ti 6 n bp, ki 
6 si gba wa la ninu iya ina’. 



J, 3 * La G tL 
& llh 3° \ 

j S^Lc- cl L 1 O \ b ctL I 1 2 1 5 

©iW; 

iff < X A S . ? J7*. t . n «v 'm 
XaUJ I 5 I f- E 1 yO-J cUlI 1 

> << 


4 Si J J *i|. & 

5^1 45 111! fciij I _ 


203. ip in (rere) n bp fun awpn 
wpnyi nitori ohun ti wpn $e ni$p. 




ipin2 


AL-BAKQRA 


On 2 


Allah si yara ninu i$iro i§?. 

204. K1 ? si maa ranti Allah ninu 
awQn Qjp ti 6 ni onka ti a ti yan; 
$ugbQn ?nik?ni ti 6 ba kanju (lati 
lcuro) laarin qj’q meji ki yoo si ?§? 
fun un, ?ni ti 6 ba si t?s? duro ki 
yoo j? ?§? fun un. Eyi n b? fun ?ni 
to ba paya (Allah), ki ? si paya 
Allah, ki ? si mQ pe dajudaju a 6 
ko yin j'q si QdQ R?. 

205. O wa ninu aw?n eniyan ti 
?rg r? nipa igbesi aye yii yoo t? 9 
lgrun, ti yoo si maa pe Allah j?rii 
nipa ohun ti n b? l?kan r?, 
sib?sib? oun si j? alajaagbila jul?. 

206. Bi 6 ba si n b? nipo ala§?, 
yoo maa sare kiri lori il? lati da 
rugudu sil? nib?, oun yoo si maa 
pa awQn ohun ?gbin ati iran ?da 
eniyan run; Allah ko si f?ran 
idamgudu sil?. 

207. Bi wgn ba s? fun un pe, 
‘paya Allah’, igberaga yoo gba a 
mu lati da ?§? si i. Niton naa iya 
ina ti to fun un (l?san), dajudaju 
ibusinmi buburu ni. 


P * 


©( — . » CuLd 

1 5 £jb I lyiJl 3 


(2>-» (^5.5 

fcjssin 

QaI-A-E) '*ILJ 1 ’LL 3 u 4-Jj 

4, Jfy 


uUjii ^Si 

5*il& 4^X3 i&\ 

© >(4^1 1 


208. 6 si n b? ninu aw?n 
eniyan, ?ni ti 6 ta ?mi ara r? lati 
wa iy?nu Allah; Allah si j? 
bl?yinju aanu fun awgn ?msin 
R?. 



209. £yin ti ? gbagb? (lododo) 
? ju ara yin sil? patapata, 


i „U«. ✓ ». Y, I^T'T 

„ ‘ L-f I"-" ^ 1 

^ / / 



Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipin2 


ki p ma si §e tple ipasp e§ u, 
dajudaju pta ti 6 foju han 
gbangba 16 jp fun yin. 

210. $ugbpn ti pyin ba ypsp lphin 
ti awpn ami to foju han ti de wa 
ba yin, nigba naa ki p mp pe 
dajudaju Allah ni Alagbara, 
Qlpgbpn. 

211. Njp wpn a n reti nnkan kan 
ju wi pe ki Allah de wa ba wpn 
ninu ibolp kurukum pplu awpn 
Malaika; ki a si pinnu alampri 
naa. Qdp Allah ni gbogbo nnkan 
yoo pada si. 






' Oi 


si* i ST i 


(jn2a3} 


ID A 26 


212. Beere lpwp awpn pmp 
Isirpli, meloo meloo ni awpn ami 
ti 6 daju ti a ti fun wpn? $ugbpn 
pnikpni ti 6 ba yi oore Allah pada 
lphin igba ti 6 ti de waba a, nigba 
naa dajudaju Allah le koko nipa 
ifiyajpni. 

213. A ti §e igbesi aye yh ni p§p 
fun awpn alaigbagbp; wpn si n fi 
awpn olugbagbp §e ypyp, §ugbpn 
awpn ti wpn bpra Allah yoo ga ju 
wpn lp ni pjp Ajinde; Allah a si 
maa pese fun pni ti 6 ba wu U 
laini odiwpn. 



214. Gbogbo eniyan jp iran kan 
§o?o, Allah si gbe awpn ojl§p dide 
(gpgp bi) olufunninirdoodunu ati 
olukilp. Ati pe Oun sp I we naa kalp 
fun wpn pplu ododo ki Oun 






ipin2 


AL-BAKQRA 


On 2 


baa le §e idajp laarin awpn eniyan 
lori ohun ti wpn §e iyapa pnu le lori. 
bnikpni ko §e iyapa pnu lori rp ayafi 
awpn ti a ti fi fun, lphin ti awpn ami 
ti 6 daju ti de wa ba wpn ni ti ilara 
laarin ara wpn. Nitori naa Allah ti 
tp awpn ti wpn gbagbp spna nipa 
ohun ti wpn (awpn alaigbagbp) n §e 
iyapa pnu le lori ni ti ododo pplu 
a§p Rp_ Ati pe Allah a maa tp pm ti 
6 ba wu U si pna ti 6 tp. 

215. fiyin ha nl ero pe p 6 wp 

Qrun rere nigba ti irafp ohun to de 
ba awpn to §iwaju yin ko ti de wa 
ba yin? 0$i ati ajalu kan wpn, a si 
gbo wpn jigijigi titi ti Oji§p naa ati 
awpn ti wpn gbagbp pplu rp fi sp 
pe: ‘Nigba wo ni iranlpwp 

Allah naa yoo de?’ 5 kiyesi, 
daj lidaj ti iranlpwp Allah sunrnp 
ppkippki. 

216. Wpn bi p leere ohun ti 6 yp 
ki awpn maa na. Sp wi pe, 
ohunkohun ti p ba na ninu nnkan 
rere, ki 6 jp ti awpn obi mejeeji 
ati awpn ibatan, ati awpn pmp 
orukan, ati awpn talaka, ati awpn 
arinrin-ajo. Ohunkohun ti p ba si 
§e ni rere, dajudaju Allah ni 
ampdaju nipa rp. 

217. A ti yan ogun jija fun yin bi 
6 tilp jp wi pe 6 jp ikorira si yin. 
$ugbpn 6 §ee§e ki p korira nnkan 
kan, ti 6 si jp pe ohun ni 6 dara 
fun yin, 6 si §ee§e ki p ni ifp 


i y&sl \L4i §Ls \&i id* 


& 3 c»1 


Jl5 A\*fy\ S&. 

* gLb\ (^\Jo k-aJo \ 5JLJ0 I 




U \%SZ 

5 &U\3& M & f^ T 


*• y \ > 







Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipln2 




i n 


nnkan kan ti 6 si jp aburu ffm yin. 

Ati pe Allah ni O nirnp, pyin ko 
nl imp. 

ID A 27 

218. Wpn bi 9 leere nlpa ogun 

jija ninu 0511 rnirng naa. Sg pe: ' tSj, A ,365 A3 

'ijajijaninu ly jy (ikyja aala) nla, ."A v'A ; , ' 

§ugbpn did! (awpn eniyan) lpwp 

loju gna Allah ati i^aimoore si I, t . jtaA : , jl iW . . At2a'a A 

ati didi (awpn eniyan) lgwp lati , jajj At a< ;. ; i , 

de Mp salami mimp naa, ati lile ^ ^ s 

awpn eniyan rp (Mpsala§i) jade 

kuro ninu rp, jp (p§p) ti 6 tobi ; p-# 

niwaiu Allah; idanilaamu si burn ^ 

ju ipaniyan lp.’ Wpn ko ni dpkun ^ ^ ^ ^ w . 

lati maa ba yin ja titi ti wpn yoo ^ 4 A- 4-1 u-cl cJa ^a 

fi §pri yin kuro nidii psin yin ti 6 * £?J&\ 0\ 

ba §ee§e fun wpn. lAiikpni ninu * ^ nJ) 

yin to ba §pri pada kuro nidii psin ^ " **" 

rp ti 6 si ku ni alaigbagbp, irufp 

awpn wpnyi ni i§p wpn yoo di 

asan ni aye yh ati aye ti n bp. Ati 

pe awpn wpnyi ni ero ina, inu rp 

ni wpn yoo si maa gbe. 

219. Dajudaju awpn to gbagbp ati cA.^1 5 \y-2> I ii>J, 

awpn ti wpn fi ilu wpn slip, ti wpn kA i ,A 1 \ (A, \ ' j 

si n §apa ni oju pna Allah, awpn .1 /"l \ 
wpnyi m wpn ni ireti aanu Allah; v 

Allah si jp Alaforijin, Alaaanu. 


220. Wpn n bi p leere nipa pti 5 | ^ £15 ^jXlA 

mimu ati tptp tita, sp wi pe, ‘^$9 to SiA iiy Aii Ji 

tobi h bg ninu mejeeji ati ahfani .ft ft u 

fun awgn eniyan, sugbgngse to wa 

ninu mejeeji ju ahfani to wa ninu ^ 

wpn lp’. Wpn tun n bi 9 leere pe, ^ 1 ^ 4*0 

<S> 


ipin2 


AL-BAKQRA 


On 2 


‘ki ni ki wpn maa na?’ Sp wi pe, 
‘Ohunkohun ti p ba le ypnda ni.’ 
Bayii ni Allah n §e alaye awpn ami 
Rp fun yin ki p baa le maa ronu 

221. Nipa aye yii ati aye ti n bp. 
Wpn si tun bi p leere nipa awpn 
pmp orukan. Sp wi pe, ‘Si§e rere si 
wpn 16 dara ju. Ti p ba si ropp mp 
wpn, pmp iya yin ni wpn. Allah si 
mp awpn obilpjp yatp si awpn 
alatun-un§e. Iba §e pe Allah fp ni, I 
ba ti mu inira ba yin. Dajudaju 
Allah jp Alagbara, Qlpgbpn. 

222. 5 ma fp awpn p§pbp 
obinrin niyawo titi ti wpn yoo ft 
gbagbp; koda prubinrin to gbagbp 
san ju p§pbp obinrin, bo ti wit ko 
wit yin to. 5 ma si §e ft (awpn 
obinrin ti wpn gbagbp) fun awpn 
p§pbp lpkinrin titi ti wpn yoo ft 
gbagbp; koda prukunrin to 
gbagbp san ju p§pbp pkunrin lp, 
bo ti wu ko wit yin to. Awpn 
wpnyi n pe ipe lp si ibi ina, Allah 
si n pepe sinu pgba idpra ati 
aforiji nipa a§p Rp. O si n ft awpn 
ami Rp ye awpn eniyan ki wpn 
baa le maa ranti.' 



i 1 5 & \{j% 

£> \> 5 1 7 * *iL-ua J, (Jj h \ 

\Z*i& U5 

ttbl '\ji 3 k gcL A +J I cfrg. ,v i.m ip ) 1 


si I 


y I f.9 7m * 

5^ 




$\ if} 






IDA 28 

223. Ti wpn ba si tun bi p leere 
nipa nnkan-o§u obinrin. Sp pe, ‘6 
jp ohun inira, nitori naa p ypra fun 
awpn obinrin lakooko nnkan-o§u, p 
ma §e sunmp wpn titi ti wpn yoo fi 
fp ara wpn mp. Nigba ti wpn 


V s * i-kS 4 I 

l 1 1 >1 

5 


<s> 


On 2 


AL-BAKQRA 


©w4- l a . v £J \ 


Ipin2 


ba ti fg ara wgn mg, g maa wgle 
tg wgn gggg bi Allah ti pa a la§g 
fun yin. Dajudaju Allah nifgg 
awgn to ba n ronupiwada si gdg 
Rg. O si tun nifgg awgn to n §apa 
lati fg ara wgn mg. 

224. Awgn aya yin jg oko fun 
yin, nltorl naa g maa wg awgn 
oko yin nigba tl g ba fg, kl g si 
maa ti (ohun rere) §iwaju fun gnu 
ara yin. Ki g si paya Allah, ki g si 
mg wi pe dajudaju gyin yoo pade 
Rg. Ki g si fun awgn to gbgran 
ni iro idunnu. 

225. 5 ma fi Allah §e ohun 
ibura ki g baa le (ti ipa bgg) ygra 
fun i§g rere ati ip ay a Allah ati i §e 
atun§e laarin awgn eniyan, Allah 
si jg Olugbg, Olumg. 

226. Allah ko ni gba yin mu lori 
ibura yin to jg ti asan, §ugbgn yoo 
gba yin mu fun ohun ti gkan yin 
§e ni i§g. Ati pe Allah jg 
Alaforijin, Onisuum. 

227. Fun awgn wgn-gn-ni ti 
wgn babura (lati ygra) kuro lgdg 
awgn iyawo wgn, ipgkun akoko 
ikoraro wgn ni o§u mgrin; lghin 
naa ti wgn ba pada kuro lori 
ibura wgn naa, dajudaju Allah jg 
Alaforijin Alaaanu. 

228. $ugbgn bi wgn ba pinnu 
ikgra-gni-silg, nigba naa, Allah jg 
Olugbg, Olumg. 


^ J’T'j ti f ~ 


i Jj \ s jj&Li Jt 


©4>o-o,t^oJ i 

'2b 1 1 y&g h? 5 
I '^5 

' 5 i UJJ Cll I 

ijsit \i?U'Uv 

©iull^i &liS 


ill I (ill# Sill &U ir.y&JlS 2JLj3T 


—N <Ta jf K 


Mi sxb \ c>U(3 *i)JaJ U^4y&ciJ,5 


6 1 \ I o' 


<s> 


AL-BAKQRA 


On 2 


ipin 2 


229. Ati pe awpn obinrin ti a ba 
kp slip yoo ko ara ro fun (akoko) 
nnkan o§u wpn mpta; ko si tp fun 
wpn lati fi ohun ti Allah da sinu apo 
pmp wpn pamp, bi wpn ba gba 
Allah ati pjp ikphin gbp. Awpn pkp 
wpn si ni ptp lati gba wpn pada 
laarin asiko naa, ti wpn ba n fp 
atun§e. Ati pe awpn (obinrin) naa 
ni iru ptp bi ti awpn (pkunrin) lori 
wpn pplu si§e deedee; $ugbpn awpn 
pkunrin ni ajulp lori wpn, Allah si 
jp Alagbara, Qlpgbpn julp. 

Ida 29 

230. (A le kede) iru ikpsilp bpp 
lppmeji, lphin naa p mu wpn 
mpra ni pna to rpwa tabi ki p kp 
wpn slip lpna to dara. Ko si tp si 
yin lati gba ohunkohun ninu 
ohun ti p ti fun wpn, ayafi ti 
awpn mejeeji ba n bpru lati le 
duro lori aala ti Allah fi lelp. 
$ugbpn bi pyin ba n bpru wi pe 
wpn ko ni le duro lori aala ti 
Allah ti fi lelp, kosi ibawi fun 
awpn mejeeji nipa ohun ti oun 
(obinrin) ba fi §e irapada ara rp. 
Iwpnyi ni awpn aala ti Allah fi 
lelp niton naa p ma §e kpja rp, 
pnikpni to ba re kpja aala ti Allah 
fi lelp, awpn wpnyi jp olu§ebi. 

231. Bi 6 ba si kp p slip (lppkpta) 
lphin naa ko jp ptp fun un mp titi 
ti yoo ft fp pkp miiran, lphin naa 
bi oun naa ba si tun kp p 



§ pliii* Jit' ! fe.SLij.lti!)' 

x ^ i YA 


lSJuL-o 

a' 5x115 

^14 (j 

f Si’S T 

A-i \ >5 i I twJJ, 

aL \ 

©^9^1 SJ 1^1 tiki jlj 


u t f ^4 



Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipin2 


siIq, nigba naa ko si ibawi fun 
awQn mejeeji lati pada SQdQ ara 
wQn (nipa igbeyawo) ti WQn ba ro 
pe WQn yoo le diiro lori aala ti 
Allah fi lelQ. AwQn wQnyi si ni 
aala ti Allah fi lelQ, eyi ti O n 
$alaye fun awQn eniyan ti WQn mQ. 

232. Nigba ti q ba si kQ awQn 
obinrin siIq, ti WQn si ti §e 
amudopin akoko (ti a yan fun) 
WQn, lQhin naa ninu ki q mu WQn 
mQra lQna to rQwa, tabi ki q jQ ki 
WQn maa 1 q ni alaafia; q ma si §e 
mu WQn mQra lati fi ara ni WQn, ti 
q 6 si ti ipa bQQ kQja aalan EnikQni 
to ba $e eyi, dajudaju 6 ti dQ§Q si 
ara rQ. 5 ma §e mu awQn ami 
Allah ni yQpQrQ, ki q si ranti id?ra 
ti Allah §e fun yin ati ohun ti O sq 
kalQ fun yin ninu Iwe ati Oye, ti O 
fi n kilQ fun yin. Ki q paya Allah, 
ki q si mQ daju wi pe Allah jQ 
OlumQ ohun gbogbo. 

ID A 30 

233. Nigba ti q ba si kQ awQn 
obinrin siIq ti WQn si §e amudopin 
akoko (iseraro) WQn, q ma §e di wq 
n Iqwq lati fQ QkQ WQn, bi WQn ba 
gba laarin ara WQn lQna to rQwa. 
IkilQ ni eyi jQ fun Qni ti 6 gba Allah 
ati qj’q ikQhin gbQ ninu yin. Eleyii 
ni 6 loore ju fun yinm ti 6 si iuq 
jun Ati pe Allah mQ (ohun ti 6 tQ) 
Qyin ko si mQ. 




P * ? J 

X >3 


©c> 


pll I >1,3 

\ ’a y 12^ * * u» ^ a"£* a \ j 

i | i— J ' "* 

1 3 j \y*o j 3 t_a 3>*<^ 

&& i 

©fC^ ' & 1 1 3 I&7 


n — 


iii ^1331 

3 1 S ) lji^> fa &) ' 


© £•> ^2 l*j 1 y£Juo &I» 



ipin2 


AL-BAKQRA 


On 2 


234. Awgn abiyamg yoo fun 
awgn 91119 W9n ni 9yan fun 9dun 
meji gbako, fun 9m ti 6 ba n fi 
lati mu ifini9fiyan de ogongo. 
Qkunrin ti 6 ni 91119 naa yoo gbe 
iwd fifun W9n ni ounjg ati wiwd 
W(?n la§9 fina to r?wa. A ko gbe 
9m ru 91m kan ayafi iw<)n ti 
agbara fi ka. Iya ko gb9d<? fi ki 
(baba) ri inira nitori 91119 1*9 (iya), 
bfi ni 9ni ti 6 ni 91119 naa ko 
gb9dd fi ki (iya) ri inira nitori 
91119 fi (baba), bakan naa si ni 
fun aw9n arole (baba). ^ugbpn ti 
aw9n mefieji ba fi lati gba 9yan 
finu (91119 naa) p9lu ipanupb ati 
afiro laarin ara W9n, ko si ibawi 
fun W9n. Bi 9 ba si fi gba 
alagbafi fin 91119 yin, ko si ibawi 
fun yin niw^n igba ti 9 ba ti san 
ohun ti 9 ti pinnu fin a to dara. 
Ki 9 si pay a Allah, ki 9 1119 pe 
Allah j 9 Oluri ohun ti 9 n §e. 

235. Aw9n ti w<fi ba si ku ninu 
yin ti w<fi fi aya sifi, iru aw9n 
obinrin bfi ni lati ko ara W9n ro 
fun o§u nfirin ati (9)9) nfiwaa. 
Nigba ti wfii ba ti de op in asiko 
(ikoraro) W9n, ko ni si 959 fun 
yin nipa ohun ti w(m ba finra 
W9n §e fina ti 6 fi. Allah si 1119 
ohun ti 9 n §e. 




J * 


^ \ 3 j ' u> 33 & 33 


y-L wi>Ji 


3 




236. Ki yoo si ibawi fun yin lati 
fi ero yin nipa fifi awpn obinrin 
(wpnyi) ni iyawo han tabi nipa fifi 


urt t C*4*^ 3 


b 


<K> 


Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipin2 


(ero naa) pamQ sinu Qkan yin. 
Allah mQ pc q 6 maa ro nipa WQn 
(lQna bayii). $ugbQn q ma §e ba 
WQn §e majQmu ni kQrQ biko§e ki q 
ba WQn SQrQ to rQwa. 5 ma si $e 
pinnu igbeyawo titi akoko ti a 
pinnu yoo fi pe. Ki q si mQ pe 
Allah mQ ohun ti 6 n bQ nimi Qkan 
yin; nitori naa ki q §Qra. Ki q si mQ 
pe Allah j’q Alaforijin Onisuuru. 

IDA 31 

237 . Ki yoo jQ q§q fun yin bi q 
ba kQ awQn obinrin siIq nigba ti 
q ko ti fQWQ kan WQn, tabi ti q 
ko ti pinnu owo ori WQn. $ugbQn 
q pese fun WQn- ki qIqk) §e gQgQ 
bi agbara rQ ti to, ki alaini si §e 
gQgQ bi agbara rQ §e mQ- q §e e 
lQna to dara oju§e si ni fun awQn 
Qni rere. 

238 . Bi q ba si kQ WQn ki q to 
fQWQ kan WQn, $ugbQn ti q ti pinnu 
owo ori (wQn), nigba naa (q gbQdQ 
san) idaji ohun ti q pinnu, ayafi bi 
WQn (obinrin) ba yQnda tabi ti Qni 
ti a$Q igbeyawo naa wa Iqwq tq ba 
yQnda. Ki q si yQnda ni 6 sunmQ 
ibQru (QlQrun) ju. SibQ naa, q ma 
§e gbagbe lati maa §e daadaa si ara 
yin. Dajudaju Allah riran ri ohun ti 
q n §e. 

239 . ^ maa §q awQn irun (yin), 
(paapaa) irun aarin, ki q si maa 
duro niwaju Allah tirQlQ-tirQlQ. 


3 5 ils j£S' T, &L 1 

I 5 >Uy*jLc \5 


; LsJj i ilsli f £4.^ 

9 ^ ^ i & *&> ysfc h 

t^liL£L^ 3 $JLS-iL 


Utl <H 5 

sj 5 Sjl 


joLi^Gz. 

tTpItfLill H>JLc. 5 c? vJl \^aJu 

v 4^ iJLiS 5 




3 i^Csl 

©iiHLX^a uXj, I a -4 ^Js 3 j ^aji jJ 1 



ipin2 


AL-BAKQRA 


On 2 


240. Bi p ba n bp (laaye) ibpra 
nigba naa (p kiran yin) lori inn 
tabi lori ohun ti p gun; $ugbpn ti p 
ba ti wa ni ip 6 ifayabalp, p maa 
ranti Allah gpgp bi O ti §e fi ohun 
ti pyin ko mg mg yin. 

241. Awpn ti wpn ba ku ninu yin, 
ti wgn si fi awon aya silo yoo fi 
ipese ohun kan silo fun awon aya 
won laile won jade. $ugbpn bi won 
ba jade (fiinra won), ki yoo si ibawi 
fun yin nipa ohun to dara ti wpn ba 
§e fun ara wpn. Allah si jo 
Alagbara, Qlpgbpn. 

242. Ipese kan gbpdb wa fun 
awgn obinrin ti a kb silo naa lpna 
to dara- oju§e ni fun awon 
olupaya Qlprun. 

243. Bayii gan-an ni Allah n §e 
alaye awon ofin Rb fun yin ki o 
baa le gbb agbpye. 

ID A 32 

244. two ko ha ri awon ti wpn 
jade kuro ni ile wpn ni pgbppgbpmn 
fun ibpru iku? Allah si so fun wpn 
pe ‘b ku , lphin naa 6 tun sp wpn di 
alaaye. Dajudaju Allah jb Oloore si 
awpn eniyan, §ugbpn ppplppo awpn 
eniyan jp pm ti ko moore. 


5' & 



S n *S ,-S^! S 1$ siP * 1 * ^ i x 








^ s * r- 


ajj i >5 &Jbi 

uji&h 

©i*j u*tCl) \ 


245. b maa ja loju pna Allah, ki 
0 si mb pe dajudaju Allah jb 
Olugbp ohun gbogbo, Olump 
ohun gbogbo. 





Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipin2 


246. Ta ni yoo ya Allah nl ohun 
rere kan, kl Oun le §e adipele rp 
fun un lppplppp? Allah A si maa 
gba (ijusilp), A si maa sp dppp, 
pdp Rp ni a 6 si jp ki p pada si. 



247. Iwp ko ha ti gbp nipa awpn 
ijoye awpn pmp Isirapli lphin 
Musa, nigba ti wpn sp fun oji§p 
wpn kan wi pe: ‘ Yan pba kan fun 
wa ki a baa le ja loju pna Allah? 
O sp pe: ‘Njp ko jp pe p ko ni ja, 
ti a ba pa§p ija fun yin?’ Wpn wi 
pe: ‘Idi prp wo ni awa ni ti a 6 fi 
ypra fun ija loju pna Allah nigba 
ti wpn ti le wa kuro ni ile wa, ati 
awpn pmp wa naa?’ $ugbpn 
nigba ti a pa§p ija fun wpn, wpn 
pphin da, ayafi dip ninu wpn. 
Allah si mp awpn alabosi daju. 


<A— 5.6.1 ], i ' 

£-*4 

J &jj life Ja j Is 

ti djl liS-Jf GSs i$3 

‘A 


248. Oji§p wpn sp fun wpn pe: 
‘Dajudaju Allah ti yan Talut fun 
yin gpgp bi Qba’. Wpn wi pe: 
‘Bawo 16 §e le jpba le wa 16 ri 
nigba ti 6 §e pe awa la lptpp si 
pba ju u lp, bpp a ko si fun un ni 
prp pupp?’ O sp pe ‘Dajudaju 
Allah ti yan an le yin lori O si ti 
§e alekun lppplppp fun un ninu 
imp ati ara to lokun’. Ati pe 
Allah A maa gbe ijpba Rp fun pni 
ti 6 ba wu U, Allah si jp Qlppp 
oore Olump ohun gbogbo. 

249. Oji$p wpn sp fun wpn wi 
pe: ‘Ami ijpba rp ni pe a 6 fun 


13 slit &J, 

\ "4 (sJ \ c&ixsti 3 


it litU 3 

ft* >44 





ipin2 


AL-BAKQRA 


yin ni pkan kan, ninu eyi ti 
ifayabalp lati 9 dp Oluwa yin yoo 
wa ati eyi ti 6 dara ju ni ajogunba 
ti awpn eniyan Musa ati awpn 
eniyan Haarun fi slip - ti awpn 
Malaika n mu ro. Dajudaju ami 
kan n b? fun yin nmu eyi, ti 9 ba 
jp olugbagbp pdodo. 



IDA 33 


250. Nigba ti Talut jade pplu 
awpn 91119 ogun naa, O S9 pe: 
‘Dajudaju Allah yoo fi odo sisan 
kan dan yin wo. Nitori naa 
pnikpni to ba mu nmu rp ki i §e 
?ni temi; pni ti ko ba tp 9 wo, 
dajudaju oun ni pni temi, ayafi 
911 i ti 6 ba fi pwp rp bu iwpn 
pkunwp kan mu.’ $iigbpn wpn 
mu ninu rp ayafi dip ninu W9n. 
Nigba ti W9n si kpja rp tan - oun 
ati awpn to gbagbp pplu rp- wpn 
wi pe: ‘awa ko lagbara lonii lati 
doju ija kp Jalut ati awpn 91119 
ogun rp.’ $iigbpn awpn ti wpn 
1119 daju pe awpn yoo pade Allah 
(lpjp kan), S9 wi pe: ‘Meloo- 
meloo ni ij'9 to kere ti wpn ti 


- ^ ^ ^ ^ KI 



I J IS’ B J sla-J ^ 1 

tdL \ ttj > S ^ Cui* £L1» 


§pgun ijp to pp pplu A§p Allah! 

Allah si n I19 pplu awpn 
onifarada. ' 

251. Nigba ti wpn jade I9 ko i^g !$$>?&# 

Jalut ati awpn 91119 ogun rp loju, 

wpn wi pe: ‘Oluwa wa 6, rp ojo &£ * ^ tJl'&l 

ifarada le wa lori, ki O si mu psp 

wa duro §in§in,ki O si ran wa 

<5Sp> 


On 2 


n 

& 

n 


Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipm 3 


Iqwq lori awQn alaigbagbQ.’ 

252. Niton naa WQn §Qgun WQn 
pplu A§q Allah: Daud si pa Jalut, 
Allah si fun un ni ijpba ati pgbpn, 

0 si kp p ni ohun ti 6 wu U. Ti ki 

1 ba §e pe Allah maa n lo awpn 
eniyan kan fi ko awpn kan ni 
ijanu ni, aye iba ti bajp. $ugbpn 
Allah jp QIqpqIqpq oo re si 
(gbogbo) eniyan. 

253. iwpnyi jp awQn ami Allah. 
A n ka a fun q pplu ododo. 
Dajudaju iwQ jp pkan ninu awpn 
Oji§Q. 

IPIN3 

254. AwQn Oji§p wQnyi ti A gbe 
ga ju ara WQn 1 q, 6 n bp ninu WQn 
ti Allah ba SQrQ*, O si gbe awQn 
kan ga ni ipo. A fun Isa quiq 
M ariam ni awQn pri QrQ to daju, A 
si fi kmi MimQ §e atilpyin fun un. 
iba §e pe Alah fp ni, awQn (to de) 
lpyin WQn iba ti ba ara WQn ja 
lpyin igba ti awQn ami to yanju ti 
de wa ba WQn; $ugbQn WQn §e 
iyapa pnu. AwQn kan wa ninu wq 
n to gbagbQ, awQn kan si n bp ti 
WQn §aigbagbQ. iba §e pe Allah fp 
(bp?) ni, WQn iba ti ba ara WQn ja; 
$ugbQn Allah A maa $c eyi ti 6 wu 
U. 

Id A 34 

255. Eyin ti $ gbagbQ lododo, q 
maa na ninu awQn nnkan ti A 

r \ 

0 fun WQn m Ofin tuntun 


3 I >-k 3^)43 
.-■<^1 , jaS^ JLJSX Ji&i 

is jiaiBi &\ 





ssiisiiiJiaJi $ 

3 &1> \$ 1 a c >-*.>0^4-5 > 4 

pY*tJ i ** 


2.^4. fca (JjLij SXi I 5 


i $1*5 \ ($Ls 1 Zh. P \ U4. U 







AL-BAKQRA 


On 2 


ipin 3 


b 


shs sjll-j 


, n * 4 f * 


?■} 


©ci ^o-l la) ) ^>a.£aJ \ 5 


fe~ty i‘b^&' 

5 Lw 

*1^4 Dtta. Ss^J. 2b * <->*32)1 


pese fun yin §iwaju ki pjp kan to de 
ti ko ni si kara-kata ninu r?, tabi 
ibara-?ni-dQr?? tabi i$ip?, ati pe 
awpn alaigbagbp j? alabosi. ^ 

256. Allah- ko si Qlgrun milran *i £*&■) ' Cft-J i»V £L I 

ay aft Oun, Alaaye, Eni to da 4 Yjll^ oLi.bf'Y 

duro to si N mu kl ohun gbogbo 
duro. Ki I toogbe, b?? ni Ki I 
sun. TiR? ni ohun gbogbo to wa 
ni awgn gran ati ninu aye. Ta ni 
?ni naa ti yoo §ip? lgdg R? bi 
ko §e p?lu iyghda R?. O 1119 ohun 
gbogbo ti n b? niwaju wpn ati 
ohun ti n b? lghin wQn. Wgn ko 
si le rg kiri ka ohun kan ninu 1 1119 
R? ayafi eyi ti 6 ba wu U. It? 

(ogo) R? t? r?r? ka aw9n 9 run ati 
aye ati pe amojuto mejeeji ki i ko 
aar? ba A. O si j? Ipni giga, Eni 
Titobi juky 

257. Ko gbpdp si 

ifagbaramuni ninu ?sin. Dajudaju 
9na taara ti fi oj u an yatp si pna to 
wp; nitori naa ?ni to ba kp ti e$u 
sil? to si gba Allah gbp, dajudaju 
6 ti gba okun to lagbara ti ko si le 
ja mu, Allah si j? Olugbp, Olump. 

258. Allah ni <?r? aw9n 
olugbagbty O maa n mu W9n jade 
kuro ninu okunkun I9 si inu 
imdl?. Qr? aw9n alaigbagbd si ni 
aw9n ala§eregee ti n mu W9n lati 
inu imdl? I9 si inu okunkun. 

Aw9n \v9ny1 ni ero ina, ib? ni 
W9n yoo si maa gbe. 

<E> 






{>L 


&i’U\ 62 

©&3 iii> S- 



Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipm 3 


ID A 35 

259. Iwp ko a ti gbp nipa pni to 
ba Ibrahim jiyan nipa Oluwa rp, 
nitori pe Allah ti fun un ni ijpba? 
Nigba ti Ibrahim sp wi pe, ‘Oluwa 
mi ni n funni ni i§pmi ti O si n pa 
ni’, oun wi pe ‘emi naa n funni ni 
i§pmi, bpp ni mo si n pa ni’. 
Ibrahim si sp wi pe: to ba ri bpp, 
Allah n mu oorun yp lati ila-odrun; 
iwp naa mu un wa lati iwp-pprun, 
nipa bayii wahala de ba alaigbagbp 
naa. Allah ki yoo si tp alabosi 
eniyan spna. 

260. Tabi gpgp bi pni to re kpja 
ni ilu kan to ti di ahoro titi kan 
orale rp, 6 si sp pe, ‘Nigba wo ni 
Allah yoo sp p di alaaye lphin 
iparun rp?’ Lphin naa Allah fi si 
ipo olcu fun pgprun-un pdun, 
lphin naa O ji i dide, O (Allah) si 
wi pe: ‘6 ti to igba wo ti o ti wa 
(ni ipo yii)?’ 6 dahun pe: ‘Mo ti 
wa nibp to pjp kan tabi aabp 
pjp.’ Oun (Allah) wi pe, ‘Bpp kp 
, iwp ti wa ni ipo yii to pgprun-un 
pdun. Nisinsinyii wo ounjp rp ati 
ohun mimu rp ti wpn ko bajp. Si 
wo kptpkptp rp. (A §e eyi bpp) ki 
A baa le fi p §e ami fun awpn 
eniyan. Si wo awpn egungun naa 
bi Awa ti §e to wpn pp ti A si fi 
pran bo wpn. ’ Nigba ti eyi si an si 
i, 6 wi pe, ‘emi mp pe dajudaju 
Allah lagbara lori ohun gbogbo . 


at * 

vi 





di i &€&&&!£ 

y C < . * < fti ( K S * * "i 

iJJi? 

^ r. 

,43 S3 .tl5j &;i£S 'v 

@U)5 <J& si> ' 


<g> 


AL-BAKQRA 


On 2 


ipin 3 


261. Ati pe (ki p rant!) igba ti 
Ibrahim sp pe, ‘Oluwa mi fi bi O ti 
n sp oku di alaaye han mi.’ Oun 
(Allah) si wi pe, ‘iwp ko a gbagbp 
ni bi?’ Ibrahim si wi pe, ‘Agbpdp! 
(mo gbagbp) §ugbpn ki pkan mi le 
balp ni.’ Oun (Allah) wi pe, ‘Mu 
awpn pyp mprin, ki o si jp ki wpn 
mp oju rp. Lphin naa fi pkppkan 
ninu wpn sori oke kppkan, lphin 
naa ki o pe wpn; wpn yoo si yara 
wa ba p. Ki o si mp pe dajudaju 
Allahjp Alagbara, Qlpgbpn. 

IDA 36 

262. Apejuwe awpn ti n na 
prp wpn si oju pna Allah da 
gpgp bi apprp horo pka kan ti 6 
yp §iri meje, ti §iri kppkan si ni 
pgpran-un pyp pka. Allah si n 
§e adipele fun pni ti 6 ba wu U; 
Allah si jp Onibu prp , Olump 
ohun gbogbo. 

263. Awpn ti wpn n na prp 
wpn si oju pna Allah, lphin naa 
ti wpn ko si ft iregun ati ipalara 
tple ohun ti wpn ti na, ere wpn n 
bp fun wpn lpdp Oluwa wpn, 
ibpru ko ni si fun wpn bpp ni 
wpn ko ni banujp. 

264. Qrp rere ati aforijin san ju 
itprp-aanu ti ipalara tple lp. 
Allah si jp Qlprp, Onifarada. 


jjs >1 5 

ii ^1^5-25 ^ULl i £4 ti,. J i 


^4J \ ^0 | C) 

i-i# $L \ 

li L#, Jr* & 7^ 

5 i lit! i 5 k § 4 ^> 

©Mr^ ' 5 ^ ' 




S i£s » jllit Li u) ^54 i 

'i45 .*11? 

©& y c <— i 5 



265. pyin ti p gbagbp lododo, p 
ma §e ba prp yin jp pplu iregun ati 
ipalara gpgp bi pni ti 6 n na prp rp ni 

<§> 


p 9 ** 

r*u»4j s 


i i3i ij 


*45V» l? »2)i 5 -£^3**-* 


Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipm 3 


ti §ekarimi, ri ko si gba Allah ati 
pjp ikphin gbp. Qrp rp da gpgp bl 
prp apata didan lean tl erupp bo ni, 
tl ojo rila kan si rp le e lori, ti 6 si fi 
i silp ni didan kodoro. Wpn ko ni 
ikapa lati jp ere kan ninu ohun ti 
wpn §e ni§p. Allah ki yoo si tp 
awpn alaigbagbp spna. 

266. Qrp awpn to ri na prp wpn 
lati fi wa iypnri Allah ati fun idriro 
§in§in pkan wpn da gpgp bi pgba 
kan ti ri bp lori oke kan. Ojo nla si 
ri rp le e lori ki 6 le mu eso rp jade 
ni ilppo meji. Bi ojo nla ko ba trip 
rp le e lori, ojo wprpwprp ti to. 
Allah si ri ohun ri p ri §e. 

267. Njp pni kan ninu yin a 
fp ki oun ni pgba kan ti 6 ni igi 
ppp ati ajara ninu, ti odd si n 
san labp rp, ti oniraura eso si 
wa fun un ninu rp - nigba ti 
ogbo si de ba a, ti 6 si ni awpn 
pmp ti wpn ko ni agbara- ki 
atpgun in a si rp lu u (pgba naa) 
ki 6 si jona? Bayii ni Allah ti 
§e ri jp ki awpn ami Rp ye yin 
ki p baa le ronu. 

ID A 37 

268. bym ri p gbagbp lododo, p 
maa na eyi ti o dara ninu ohun ti p 
jp lere ati ninu ohun ti A mu jade 
fun yin lati inri ilp; p ma si §e ronu 
kan eyi ti 6 burn ninu rp lati na, 
nigba ti pyin paapaa ko jp gba a, 
ayafi pplu ikorira. Ki p si 


Vri>-Li 

GaJ, £L\} k Jiai J-ri} 

jiSVi 

tJj/> 'J 3 'Ap\ 3 

5G aJLjj Li Li £ il.a 

&ifi ^44: 


n 

I A G 




AL-BAKQRA 


On 2 


ipin 3 


mp pe dajudaju Allah jp Qlprp, 
Eni tl iyin tp si. 

269. E§u 16 maa n fi 6§i dpru ba 
yin, 6 si n fooro yin lati maa huwa 
ibajp; bp? ni Allah n ba yin §e 
adehun aforijin lati pdp Rp wa ati 
ppplppp prp. Allah si jp Onibu prp, 
Olump ohun gbogbo. 

270. Oun a maa ft pgbpn fun 
pni tl 6 ba wu U. Enikpni tl a 
ba si fun nl pgbpn, dajudaju 
ati fun un nl ppplppp oore. fini 
kan ki yoo si rant! ayafi awpn 
alagbppye. 

271. Ohunkohun tl p ba na tab! 
ilerl yoowu tl p ba §e, dajudaju 
Allah mp pn; ki yoo si si oluranlp 
wp fun awpn alabosl. 





’-'i 


St 


272. B1 p ba §e itprp aanu yin 

nl gbangba, 6 dara (6 si tpna); bl & 

p ba si §e nl ikpkp tl p ft fun 
awpn alainl, 6 dara ju fun yin; 

Oun (Allah) yoo si moju kuro 
nlnu awpn ai§edeede yin. Allah 
si mp ampdaju ohun tl p n §e. 

273. Ki 1 §e iwp tlrp lati mu 
wpn tp pna taara; §ugbpn Allah 
maa n tp pni tl 6 wu U spna. 

Ohun tl p ba na nl rere, p na an 
fun pml ara yin ni. 5 ma si §e 
na ohun ini yin ayafi lati ft wa 
oju rere Allah. Ohun rere yoowu 
tl p ba si na ni A 6 san pada fun 
yin lpkun-unrprp. A ko si nl §e 
abosl fun yin. 

<§> 


A x 

< 




«a»\ JkklJ 

& 3 h lS 

y<-^. ii>-j 1 3 a a, 1 " Ooj k^dj I a-a.3 


S 


Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipm 3 


274. (AwQn QrQ WQnyi) jQ ti 
awQn alaini ti a da jokoo loju Qna 
Allah, ti wQn ko ni anfani lati maa 
1 q kaakiri lori ilQ. AwQn 
alairngkan n wo WQn gQgQ bi 
QlQrQ nitori yiyQra WQn (nibi agbe 
§i§e). Iwq yoo mQ WQn pQlu irisi 
WQn, WQn ki i fi awomQ §e agbe 1 q 
dQ awQn eniyan. Ohun rere yoowu 
ti q ba si na, dajudaju Allah j'q 
O lumQ nipa rQ. 

IDA 38 

275. AwQn to h na ohun ini WQn 
lorn ati lQsan-an, ni i 1 <q 1<q ati ni 
gbangba, Qsan WQn n bQ lQdQ 
Oluwa WQn; ko ni ibQru fun 
WQn, bQQ ni WQn ko ni banujQ. 

276. AwQn ti n jQ owo-ele ko ni 
le dide bi ko §e gQgQ bi idide Qni 
ti e$u ti fi were kQlu. Eyi yoo ri 
bQQ, nitori pe WQn n sq wi pe owo 
§i§e da gQgQ bi owo-ele, bQQ si ni 
Allah ti §e owo §i§e ni QtQ, O si 
§e owo-ele leewQ. Nitori naa Qni 
ti ikilQ ba de ba lati QdQ Oluwa rQ 
ti 6 si jawQ nibQ, nigba naa ni (eyi 
to gba) tQlQ yoo j'q tirQ; ikangun 
QrQ tq si n bQ lQdQ Allah. $ugbQn 
QnikQni to ba tun pada (si idi tq), 
awQn WQnyi ni ero ina, nibQ ni 
WQn yoo si maa gbe. 


£4 01 

i n j j. y 

Y^- 4 a * 






l£I)l (J-a- 

%%% 

©(1) 3 1-la. <r 1 1 \ 


277. Allah yoo pa owo-ele run, v- 
yoo si jQ ki itQrQ aanu maa 
lekun. Allah ko si fQran gbogbo 
alaimoore olori-QlQ$Q. 



5*S*l*aJ I 1 jJ.jp I 4il> \ 




AL-BAKQRA 


On 2 


ipin 3 


278. Dajudaju awQn ti wQn 
gbagbQ lododo, ti WQn n §e is? 
rere, ti WQn n gbe irun duro, ti 
WQn si n y? Saka; ?san WQn n b? 
lgd? Oluwa WQn; ko ni si ib?m 
fun WQn, wgn ko si ni banuj?. 

279. $yin ti q gbagbQ lododo, q 
paya Allah, ki q si yQWQ ninu 
ohun to §?ku ninu owo-ele, ti 
?yin ba j? onigbagb? ododo. 

280. $ugbQn ti ?yin ko ba $e (e), 
nigba naa ? $Qra fun ogun lati QdQ 
Allah ati oji§? Rq; ti q ba si ronu- 
piwada, nigba naa tiyin ni oju- 
owo yin; ? ma si §e abosi, A ko ni 
yoo §e abosi si yin. 

281. Bi eyikeyii (onigbese) ba n 
b? ninu i§oro, nigba naa, q fun 
un ni igbalaaye titi di igba ti yoo 
r? 9 lgrun. Bi ?yin ba si ygnda r? 
g?g? bi itgr? aanu dara ju fun 
yin, to ba j? pe q mg ni. 

282. Ki ? si paya qj’q kan ti A 6 
mu ki ? pada si QdQ Allah; nigba 
naa ni A 6 san ?mi kQQkan ni 
?san ohun to j? lere lQkun-unrQr?. 
A ki yoo si §e abosi fun wQn. 

IDA 39 

283. Eyin ti 9 gbagbQ lododo, 
nigba ti 9 ba ya n nk an Iqwq ara 
yin fun akoko to ni odiwQn, 9 kQ 
q S 1I9. Ki 9 si j? ki akQwe kan 
laarin yin kQ q sil? p?lu ododo; 
akQwe kan ko gbQdQ kQ lati kQ, 


5 

’< < - ,t\' < i <u , j>\ti 


,S4J \0l5 SjLsdl Ijilil 


.£iuL£» C)), S 

LrbljjU * & 15 f43*0 5 \ 

©<i) y«l 


Jj. §£0 3i Stf 5 ^5 

C)j,>£a3 £■&>* to) h t» 






±.8 



€ «« ■£ 


44'cik 


A * 

uH. v. 









Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipm 3 


niton pe Allah 16 kp q, nitori naa 
ki 6 kQ q; ki q si jQ ki onigbese 
naa pe (akQsilQ fun akpwe); ki 6 
si paya Allah, Oluwa rQ, ki 6 ma 
si §e din nnkan kan ku ninu rQ. 
$ugbQn ti onigbese naa ba jQ Qni ti 
ko ni agbQye to tabi alailera tabi 
ti ko le pe akpsil? funra rQ, q jQ ki 
onigbQWQ rQ ba a pe e pQlu QtQ. Ki 
q si wa QlQrii meji ninu awQn 
Qkunrin yin $ugbQn ti ko ba si 
Qkunrin meji, nigba naa Qkunrin 
kan ati obinrin meji to tQ yin lQrnn 
ni QlQrii, nitori ti Qkan ninu awQn 
(obinrin) mejeeji ba gbagbe, Qkan 
yoo ran ekeji leti. AwQn QlQrii naa 
ko gbQdQ kQ nigba ti a ba pe wQn. 
5 ma si §e roju lati kQ q siIq, i ba a 
jQ kekere tabi ki 6 tobi, pqIu 
akoko rQ (fun sisan). Eyi 16 tQ ju 
lQdQ Allah, ohun ni yoo mu ki Qri 
daju julQ, yoo si mu yin jinna si 
iyemeji; (nitori naa q ma fi nnk an 
kan siIq laikQ) ayafi eyi ti 6 ba jQ 
owo ti Qyin n §e ni atQWQdQWQ 
laarin ara yin, ki yoo si q$q fun 
yin ti q ko ba kQ q siIq. Ki q si ni 
QlQrii nigba ti q ba n ta Qja fun ara 
yin, q ko si gbQdQ jQ ki akQwe tabi 
QlQrii ri ipalara. Ti q ba §e bQQ 
dajudaju yoo jQ iwa aigbQran lati 
QdQ yin. Ki q si paya Allah. Allah 
n fi imQ mQ yin. Ati pe Allah jQ 
OlumQ ohun gbogbo. 




JR. 


i 5'U*^ 

5 „4^ & W 


c * 

•* V 


3 

Ti i^» 4 if I^n . X <C » f 

%Jl\ 14 Ldi 

SjQfcj ^ *$1, ijjGp* 


£ Yy^L 

% t -Jr 

©^4_ic 



AL-BAKQRA 


On 2 


ipin 3 


284 . Bi pyin ba si wa lori irin- 
ajo, ti p ko ri akpwe, nigba naa p 
fi ohun ini kan dogo. Bakan naa 
ti pni kan ba tpju nnkan spdp pni 
keji, ki pni ti a tpju nnkan si 
lpdp da a pada, ki 6 paya Allah 
Oluwa rp. 5 kd si gbpdp fi pri 
pamp; pni to ba fi i pain 9, 
dajudaju pkan rp ti dp§p. Allah 
si 1119 ampdaju ohun ti 9 n §e. 

IDA 40 

285 . Ti Allah ni ohunkohun to n 
bp ni awpn 91am ati aye; bi pyin 
ba fi ohun ti n bp ni pkan yin han 
tabi 9 fi pamp, Allah yoo pe yin 
§e i§iro nipa rp. Lphin naa Oun 
yoo darijin 9ni ti 6 wu U, yoo si 
fi iya j'9 9ni ti 6 ba wu U. Allah si 
jp Alagbara lori ohun gbogbo. 

286 . Oji?p naa gbagbp ninu ohun 
ti a sg kalp fun un lati pdp Oluwa 
rp, bpp naa ni awpn onigbagbp 
ododo; gbogbo wpn gba Allah 
gbp; ati awpn Malaika Rp; ati 
awpn I we Rp; ati awpn oji?p Rp. 
(Wpn n wi pe) ‘Awa ko §e iyapa 
laarin eyikeyh ninu awpn 6ji§p 
Rp;’ wpn si wi pe ‘awa gbp, a si 
gba. (Awa tprp) idarijin Rp Oluwa 
wa, pdp rp si ni ipada si.’ 

287 . Allah ko gbe pru ti 6 ju eyi 
ti pmi kan le gbe fun un, oun yoo 
jere i§p rere rp, yoo si jiya i§p 
bubura rp. Oluwa wa, ma §e jp 
wa niya bi a ba gbagbe tabi §e 



*•093 v ' ej* 3-0-S1J1 

SjUi 5' i 15 


_ _ _ *) * m n w ~ 



SI . C&a 5 ii 1 JS£s<} 

jt ij v 245 



Ori 2 


AL-BAKQRA 


Ipm 3 


a§i§e; Oluwa wa ma §e gbe ?ru 
to wuwo le wa lori bi O ti 
gbe e le awgn ti wgn §iwaju wa 
lori; Oluwa wa ma §e di ?ru ti a 
ko lagbara gbigbe e r? ru wa; ki 
O si moju kuro fun wa; darijin 
wa; ki O §aanu wa; Iwq ni 
OlugbdwQ wa; nitori naa ran wa 
Iqwq lori awgn alaigbagbg 
eniyan. 




On 3 


ipin 3 





AALI-IMRQQN 

( A sq q kalQ l?hin Hijrah) 

1. Ni OrukQ Allah, Oloore QfQ, (D&irtP 
Alaaanu JuIq. 

2. ALIF LAAM MUM (Emi ni 


I 


4* I fs . 



Allah OlumQ ohun gbogbo) 

3. Allah, l^m ti ko si QlQrnn 
miiran ayafi Oun, Alaaye ni. E n i 
ti O da duro funraa Rq, ti gbogbo 
Qda fara ti. 




4. 6 ti sq iwe naa kalQ fun q pqIu 
otitQ, 6 si n jQrii ododo si eyi ti 6 
ti n bQ §iwaju rQ, 6 si sq Ataora 
ati Injila kalQ, 

5. $iwaju, gQgQ bi ItQSQna fun 
awQn eniyan. O si ti sq 
ooya (laarin otitQ ati in?) kalQ; 
Dajudaju awQn to §e alaigba 
awQn ami Allah gb<?, iya to le 
koko n bQ fun wQn. Allah si jQ 
Alagbara, QlQrnn Qsan. 

6. Dajudaju ko si ohun kan ni ori 
ilQ tabi ni Qrun ti 6 pamQ fun 
Allah. 

7. Oun Allah ni Qni ti O ya 
aworan yin ninu apo qmq gQgQ bi 
O ti wu U; ko si QlQrnn miiran 
lQhin Rq, Alagbara QlQgbQn. 



JaJ j.'i) A 


i fs y i 


8. Oun ni Eni ti 6 ti sq Iwe naa 
kalQ fun q, ninu rQ ni awQn aaya 
kan wa ti itumQ WQn yanju ti WQn 

<E> 


44SU1 Jyfii jj \p> 


5-* 


On 3 


AALI-IMRQQN 


ipin 3 


kii yi pada, awpn ni iya Iwe naa. 
Awpn miiran si n b? ti wpn jp 
aditu pip (ti itump wpn si ru ni 
loju), §ugbpn awpn ti i§ina n bp 
lpkan wpn n tple eyi to j? Mitu 
ninu rp, nipa bayii wpn n wa pna 
lati da rugudu silp, nipa wiwa 
itump ti 6 ba if? inu wpn mu, bpp 
ni ko si pni ti 6 mp itump rp gan- 
an ayafi Allah; ati pe awpn ti 6 ni 
imp ijinl? sp wi pe ‘Awa gba a 
gbp, pdp Oluwa wa ni gbogbo rp 
ti wa - ko si si pni ti yoo §e iranti 
nipa rp ayafi awpn alagbppye. 

9. Oluwa wa ma §e §? ori pkan 
wa pada lphin ti O ti fi pna mp 

wa, ki O si ta wa lprp aanu lati 

\ 

pdp Rp wa, dajudaju Iwp ni Qba 
Onibu Qrp. 

10. Oluwa wa dajudaju Iwp ni 
yoo ko awpn eniyan jp ni pjp ti 
ko si iyemeji nipa rp, dajudaju, 
Allah ki i yp adehun Rp. 

iDA2 

11. Dajudaju ni ti awpn 
alaigbagbp- awpn ohun prp wpn 
ati awpn pmp wpn ki yoo §e wpn 
ni anfani kankan lpdp Allah, 
awpn ni yoo jp ohun ikona naa. 




<v A J 




Lit-t Uo c) 


« 5 * i j i 

^4^ ip ifciii 



©4k$ji 




^ ^ si 

vGLs-S v' 


12. (A$a wpn da) gpgp bi a$a 
awpn eniyan Fir’aona ati awpn ti 
wpn §iwaju wpn, wpn pe awpn 
ami Wa ni irp; niton naa Allah jp 


n ^ f • f l ^ ^ /i ! 1 1 

Oi>-M 3 4' 





aali-imrqqn 


On 3 


tpm 3 

wyn ni iya niton y$y wyn, Allah 
si le koko nipa ijyniniya. 

13. Sy fun awyn alaigbagby pe: 
‘A 6 sygun yin, a 6 si ko yin jy 
py sinu ina; ibi isinmibuburu ni.’ 

14. Dajudaju Anil n by fun yin 
nipa awyn ijy ymy ogun meji ti 
wyn doju ija ky ara wyn, ymy 
ogun kan ri ja loju yna Allah, 
awyn ymy ogun keji to §e 
aigbagby ri i gbarigba pe ilypo 
meji ni awyn olugbagby jy si 
awyn. Bayii ni Allah ri fi 
iranlywy Ry fun yni ti 6 wu U ni 
agbara. Dajudaju yky ri by ninu 
eleyii fun awyn to ni oju lati fi 
riran. 

15. A §e ify si awyn nrikan bi 
obinrin, awyn ymy, akojy wura, 
fadaka, awyn y§in ti a ky lykyy, 
awyn yran ysin, ati ire-oko ly§yy 
fun awyn eniyan. Eyi jy ipese ti 
igbesi aye yii; ydy Allah si ni 
ibugbe ti 6 dara july wa. 

16. Sy pe ‘rijy emi ki yoo ha fun 
yin ni iro nipa ohun ti 6 loore ju 
iwynyi ly?’ Fun awyn olupaya 
Qlyran, awyn ygba idyra ri by 
lydy Oluwa wyn; eyi ti awyn 
akeremydo ri §an laby wyn niby 
ni wyn o maa gbe pylu awyn 
alabaagbe mimy ati iyynu Allah. 
Allali si ri ri awyn olujysm Ry. 


©t- * liLxJ I ' 5 kj, 

5 \¥& &-}$i Ji 

@' > i&d I (^*4^5 i 5>**-^j* 

1 ^ 8 >3^ 

&&&&& rff&j, 

*N) I 


$14 at i 


u>i 


GSX5CSs*£>i>ii. iiSV I V855S 

o d* U» . <** ^ C *U a! 

tfLu 1 5 o-j, c) 3 c >£-«-« 



On 3 


AALI-IMRQQN 


17. Awpn tl wpn sp pe: ‘Oluwa 
wa 6, awa gbagbp, niton naa dari 
awpn p§p wa jin wa kl O si gba 
wa la lpwp iya ina;’ 

18. Awpn onisuuru ati awpn 
olodotp, olutpriba ati awpn oluna 
prp wpn si 911 a Allah, ati awpn ti 
n tprp aforijin 959 ni afprpmpju. 

19. Allah j^rii pe ko si Qlpran 
miiran ayafi Oun nikan, bakan 
naa ni awpn Malaika ati awpn 
onimp ijinlp, ti wpn n sp ootp, (ni 
gbogbo igba) j^rii pe, ko si 
Qlprun miiran ayafi Oun; 
Alagbara, Qlpgbpn si ni. 

20. Dajudaju psin otitp niwaju 
Allah ni Islam. Awpn ti a fun ni 
Iwe naa ko §e iyapa 9ml bi ko §e 
lphin igba ti imp de wa ba wpn, 
latari ilara laarin ara wpn si ara 
wpn. fnikpni to ba si kp awpn 
Ami Allah slip, njp nigba naa 
Allah yara nipa i§iro §i §e. 

21. $ugbpn bi wpn ba n ba p 
jiyan, sp pe ‘Mo ti ju ara mi slip 
fun Allah, bpp naa si ni awpn 
olutple mi’ . Ki o si sp lun awpn ti 
a fun ni Iwe naa ati awpn 
alainimp pe, ‘ fyin ha ti ju ara 
silp bi?’ Bi wpn ba ju ara slip 
nigba naa, dajudaju a 6 fi wpn 
mpna; §ugbpn bi wpn ba pphinda, 
nigba naa iwp tirp ni lati mu i§p 


Ipin 3 


©iQji 




k 3 -iisy \ jbfth 1 %\ 

c)l? 


1 1 C) Li i Ju 1 1 I 3 

a&Od jjis? 0 i I 


* 1 



aali-imrqqn 


On 3 


tpm 3 

jijp dopin. Allah jp 01u$p awpn 
prusin Rp. 

IDA 3 

22. Dajudaju awpn tl wpn kp 
awpn Ami Allah silp, ti wpn si n 
pa awpn Anpbi laisi ptp, ti wpn si 
tun n pa awpn to n pa$p i$p rere 
laarin awpn eniyan, p fun wpn ni 
iro iya oloro. 

23. Awpn wpn-pn-ni ni i§p wpn 
yoo di ibajp ni aye yh ati ni prun, 
bpp si ni ko ni si oluranlpwp fun 
wpn. 

24. Iwp ko ha ri awpn ti a ti fun 
ni apakan ninu Iwe naa? An pe 
wpn si Iwe ti Allah, ki O baa le 
§e idajp laarin wpn §ugbpn ijp 
kan ninu wpn pphinda wpn si 
gbunri. 

25. Eleyh ri bpp nitori pe wpn sp 
pe ‘ina ko ni fpwp kan wa ayafi 
fun awpn pjp dip.’ Adapa-irp ti 
wpn maa h pa si ti tan wpn jp 
nip a psin wpn. 

26. Nitori naa, bawo ni yoo ti ri 
fun wpn nigba ti A 6 ko wpn jp 
pp ni pjp ti ko si iyemeji ninu rp 
ati pe a 6 san psan lpkun-unrprp 
fun ofikuluku pmi nip a ohun ti 6 
§e, ti a ko si ni §e abosi fin wpn. 



££ ^4 ' 05 ) 

©IA> 

©u $ Q> 5 


* * ■*■'> » >k- * 

„ f ' * ' SSft K " si* i 



<n> 


On 3 


AALI-IMRQQN 


ipin 3 


27. Sq pe, ‘Iwq Allah! Ala$Q 
(gbogbo) ijQba, Iwq nl 0 n fi ijQba 
fun Qni tl O ba fQ, O si n gba ijQba 
kuro Iqwq Qni tl 6 ba fQ, 6 n fun 
Qni tl O ba fQ nl iyi, O si n yQpQrQ 
Qni tl O ba fQ. Lqwq Rq ni gbogbo 
ire wa. Dajudaju Iwq ni Alagbara 
lorl ohun gbogbo. 

28. ‘Iwq ni O n fi oru wQnu Qsan 
O n fi Qsan WQnu oru O n mu 
alaaye jade lati inu oku O n mu 
oku jade kuro nlnu alaaye, O si n 
pese fun Qni tl O ba wu Q lain! 
odiwQn.’ 

29. K1 awQn onigbagbQ ma §e mu 
awQn alaigbagbQ nl QrQ imulQ 
dlpo onigbagbQ- Qni tl 6 ba §e eyl 
ko nl ibatan kankan pQlu Allah - 
ayafi kl q maa §Qra gidigidi lQdQ 
WQn. Allah n kilQ fun ym nlpa 
iya tq. 0dQ Allah ni ipadasl. 

30. Sq pe ‘B1 Qyin ba fi ohun tl n 
bQ lQkan yin pamQ tab! q §e 
afihan tq, Allah mQ Qn. Oun si 
mQ ohun tl n bQ nl Qrun ati nl 
aye. Allah nl Alagbara lorl ohun 
gbogbo.’ 

31. (b paya) QjQ tl Qni kQQkan 
yoo rl arldaju ohun tl 6 ti §e nl rere 
ati ohun tl 6 ti §e nl aburu- oun 
yoo fQ kl alafo to gun gan-an wa 
laarin oun ati i§Q buburu rQ. Allah 
si n kilQ fun yin nlpa iya Rq. 
Allah si jQ Alaaanu si awQn Qrusin. 


L2J \ l 


j i 1 4J*) i 

(i>* (Si 3^ ^ ^ 1 3 


V& uit 


„•? //*; j> *; r> . « -5 o* o , i v 

^ u}, U-9 

4 lUlaS&SLgi 

IlL \ > <j^3 *5) 1 4 ^ 3 

$ a <• a?. 

©>**■» Hf" 


* ,* n * , f S S < 7 “i ft ^ fi* 

5 b I >-« t 5 u) ' 

5 all I £^$>*4 r 

0,tuiL & 



aali-imrqqn 


On 3 


tpm 3 

IDA 4 

32. Sp wi pe, ‘Bi pyin ba fpran 
Allah, p tple mi, Allah yoo fpran 
yin. Oun yoo si dari awpn p§p 
yin jin yin. Allah si jp Alaforijin, 
Alaaanu.’ 

33. Sp wi pe ‘p gbpran si Allah 
ati 6ji§p lpnu, §ugbpn ti p ba 
pphinda nigba naa, (ki p ranti pe) 
dajudaju Allah ko fpran awpn 
alaigbagbp.’ 

34. Allah ti §a Adam, Nuha, 
awpn arpmpdpmp Ibrahim ati 
idile Imran lp$a ju gbogbo awpn 
eniyan lp- 

35. Iran kan (ni wpn), ti wpn jp 
ibatan ara wpn. Allah si jp 
Olugbp, Olump. 

36. Nigba ti obinrin Imran sp wi 
pe, ‘Oluwa mi mo ti jp pjp ohun 
ti n bp ninu mi fun Q, ni iyasptp 
(fun ijpsin Rp). Nitori naa gba a 
bpp fun mi; dajudaju Iwp nikan 
ni Olugbp, Olump.’ 

37. $ugbpn nigba ti 6 bi i, 6 sp wi 
pe, ‘Oluwa mi, mo bi i ni 
obinrin , Allah si mp ampdaju 
nipa ohun ti 6 bi. Bpp ni pkunrin 
(ti 6 lero pe oun yoo bi) ko da bi 
obinrin (ti 6 bi)- ‘mo ti sp p ni 
Maryam, mo si ti fi oun ati 
arpmpdpmp rp si abp aabo Rp, 
kuro lpwp e§u pni pkp. ’ 










9 K i u» <0 A I %% 




< ££< 1**6 * Jrs . 

* ■ *\) i — 







<a> 


On 3 


AALI-IMRQQN 


ipin 3 


38. Nip a bayii, Oluwa rp gbadura 
r? ni gbigba ti 6 dara, O si j? ki 
(pmp naa) dagba ni idagba ti 6 
dara, O si §e Sakariya ni alagbatp 
rp. Nigbakuugba ti Sakariya ba 
wple lp b? ? wo ninu ile ijpsin 
naa, 6 maa n ba ori§iri§i pbun 
lpdp rp. (Sakariya) maa n sp pe, 
‘iwp Maryam, nibo ni awpn pbun 
yi ti n wa?’ O (Maryam) maa n 
dahun pe, ‘Lati pdp Allah ni.’ 
Dajudaju Allah maa n pese fun 
pni ti O ba wu U laini i§iro. 



39. Nib? ni Sakariya ti ke pe 
Oluwa rp pe, ‘Oluwa mi ta mi lp 
r? pmp daradara kan lati pdp Rp, 
dajudaju Iwp ni Olugbp adura.’ 

40. Awpn Malaika si pe e bi 6 ti 

n §adura ni iduro ninu yara pwp 
naa, (pe) “Allah fun p ni iro 
idunnu nipa Yahya ti yoo jprii 
otitp si prp ti 6 ti pdp Allah wa, 
yoo jp pip la ati pni mimp ati 

oji§p kan ninu awpn pni rere. 

41. Sakariya wi pe, ‘Oluwa mi 
bawo lemi yoo §e ni pmpkunrin 
kan nigba ti mo ti darugbo, ti 
iyawo mi si ti ya agan?’ O dahun 
pe, ‘Bpp ni Allah maa n §e ohun 
ti 6 ba fp.’ 


iiS j,' izg lift m d 


^ ^ L £' ' 1 ^ 




42. 6 wi pe, ‘Oluwa mi, fun mi 
ni Ami kan.’ O (Malaika) dahun 
wi pe, Ami rp ni wi pe iwp ko 
gbpdp ba eniyan sprp fun pjp 


■Jf&SS JlLirj Jfi 


3 1 1 tliS li) 


<s> 


aali-imrqqn 


On 3 


tpm 3 


mpta ayafi nipa itpka. Maa ranti 

Oluwa rp lppplppp, ki o si maa ** n 

yin In logo ni alp ati ni dwurp 

kutukutu. 


IDA 5 

43. Ati pe nigba ti awpn Malaika 
sp wi pe, ‘Iwp Maryam, dajudaju 
Allah ti §a p lp§a, O ti sp p di pni 
mirnp, O si ti §a p lp§a ju gbogbo 
awpn obinrin agbaye lp (ni asiko 
naa).’ 

44. Iwp Maryam, jp olugbpran si 
Oluwa rp, ki o rp ara rp silp, ki o 
si maa tpriba pplu awpn to n 
tpriba. 

45. Eyi jp pkan lara iroyin awpn 
ohun ti 6 farapamp ti Awa §ipaya 
rp fun p. Iwp ko si laarin wpn 
nigba ti wpn n fi pkp mu aje pe ta 
ni ninu wpn ti yoo tpju 
Maryam, bpp ni iwp ko si laarin 
wpn nigba ti wpn n jiyan pplu ara 
wpn. 

46. Nigba ti awpn Malaika sp pe, 
‘Iwp Maryam, dajudaju Allah 
fun p ni iro idunnu gbolohun kan 
lati pdp ara Rp; Orakp rp yoo 
maa jp Masihu ‘Isa pmp 
Maryam, pni appnle ni aye yii 
ati ni prun, pkan ninu awpn ti a 
ti fun ni isunmp Qlpran si ni; 

47. ‘Yoo ba awpn eniyan sprp 
nigba ewe ati nigba ti 6 ba dagba, 
yoo si jp pkan ninu awpn pni 






\ l £ 14- 5 ' 

. A 9 C* • y* \ 






rere. ’ 



On 3 


AALI-IMRQQN 


48. 6 wi pe, ‘Oluwa mi bawo ni 
emi yoo §e ni pmpkunrin nigba ti 
abara kan ko fpwp kan mi?’ O 
dahun wi pe, ‘bpp ni Allah maa n 
§pda ohun ti 6 ba wu U. Nigba ti 
O bapinnu ohun kan, Yoo wi fun 
un pe, ‘ Jp bpp! yoo si jp bp?.’ 

49. ‘Yoo kp p (pmp naa) ni Iwe 
naa, pgbpn ijinlp, Ataora ati 
Injila; 

50. ‘Yoo si (tun §e e ni) dji§p kan 
si awpn pmp Israpli, (yoo wi pe) 
Dajudaju ‘Emi mu ami kan wa 
fun yin lati pdp Oluwa yin, emi 
yoo fi amp §e aworan kan fun yin 
ti yoo da gpgp bi pyp, lphin naa 
emi yoo mi eemi si i, yoo si di 
pyp kan pplu iypnda Allah; emi 
yoo si wo awpn afpju ati awpn 
adptp san, emi yoo sp oku di 
alaaye pplu iypnda Allah; emi 
yoo fin yin ni iro nip a ohun ti p 6 
jp ati ohun ti pyin yoo fi pamp 
sinu awpn ibugbe yin. Dajudaju 
Ami n bp fun yin ninu eyi, ti pyin 
ba jp onigbagbp ododo. 

51. ‘Mo si fin n jprii si ohun ti n 
bp §aaju mi ninu Ataora ati pe ki 
emi le §e ninu awpn ohun ti a ti §e 
leewp fun yin lptpp fun yin, mo si 
wa ba yin pplu Ami kan lati pdp 
Oluwa yin, nitori naa p paya Allah 
ki p si tple mi. ’ 


1pm 3 





“ <ij,Y y». 

n n ^ > > * lu 


n r ^ 
* 


<!£, & l » C> 


\£3\1 *jt£0 ^ 5 


<76> 


aali-imrqqn 


On 3 


tpm 3 

52. ‘Dajudaju Allah ni Oluwa mi 
ati Oluwa yin, niton naa p maa 
jpsin fun Un. eyi ni pna taara.’ 

53. Nigba ti ‘Isa §e akiyesi 
aigbagbp lati pdp wpn, 6 wi pe, 
‘Ta ni yoo ran mi lpwp loju pna 
Allah?’ Awpn pmplphin (rp) wi 
pe, ‘Awa ni oluranlpwp loju pna 
Allah, awa gba Allah gbp, iwp si 
jprh pe awa jp Musulumi (pni ti 6 
ju ara rp silp fun Allah)! 

54. ‘Oluwa wa, awa gba ohun ti 
O ti spkalp gbp awa si tple oji§p 
naa, nitori naa ka wa kun awpn 
olujprh.’ 

55. Wpn pete, Allah naa si $e eto, 
Allah 16 dara julp ninu 01u$etd. 

IDA 6 

\ 

56. Nigba ti Allah sp pe, ‘Iwp 
Isa, Emi ni yoo pa p, Emi yoo si 
gbe p wa si pdp Mi (ni ti pla ati 
iyi), Emi yoo wp p mp kuro ninu 
psun awpn alaigbagbp, Emi yoo 
si gbe awpn ti wpn gba p gbp ga 
ju awpn alaigbagbp lp titi di pjp 
Ajinde; lphin naa Qdp Mi ni pyin 
yoo pada si, Emi yoo si §e idajp 
laarin yin nip a ohun ti p n §e 
ariyanjiyan si. 

57. Ni ti awpn alaigbagbp, Emi 
yoo fi iya lile jp wpn laye yii ati 
lpran, ki yoo si si oluranlpwp fun 
wpn. 





5 \i& 3 




5 4 $ >1 



**>-» 





<g> 


On 3 


AALI-IMRQQN 


58. Ni ti awpn ti wQn ba gbagbQ 
ti WQn si n §e i§Q rere, Oun yoo 
san Qsan fun WQn lQkun-unrQrQ. 
Allah ko si f^ran awpn alabosi. 

59. Eleyii ni Awa n ka fun q ninu 
awQn Ami ati iranti ti 6 mu 
QgbQn dani. 

60. Dajudaju, apejuwe ‘Isa lpdQ 
Allah da gQgQ bi apejuwe Adam, 
fmi ti Oun da lati inu ernpQ, l^hin 
naa 6 sq fun un pe ‘Jq b<?Q’, 6 si 

j? b<?<?. 

a 

61. Ododo ni lati pdp Oluwa rQ 
nitori naa ma §e j? pkan ninu 
awpn to n §iyemeji. 

62. $ugbpn QnikQni to ba ba q 
jiyan nipa r$ lQhin ti imQ ti wa ba 
q, sq wi pe: ‘5 wa ki a pe awQn 
QmQkunrin wa, ati awQn 
QmQkunrin yin, ati awQn obinrin 
wa ati awQn obinrin yin, ati ara 
wa ati ara yin, l^hin naa ki a $e 
adura tQkantQkan, ki a si pe egun 
Allah le awQn opurQ lori. ’ 

63. Dajudaju eyi ni itan otitQ, ko 
si si Qni ti ijQsin tQ si l^hin Allah 
ati pe dajudaju Allah j$ Alagbara 
QlQgbQn julQ. 

64. $ugbQn bi WQn ba pQhinda, 
nigba naa ranti pe Allah mQ (eto) 
awQn obilQjQ ni amptan. 


Ipin 3 


I 1 ; \y^> I &i.£j \ 1 5 

£*4.-} ai; 




\^.Vi 


I (^14^ c)J, 

g Cl Si % te *2* 

* t 


& & $ to &JT 

©ii>i I 
0 c>A-i i dli I 


Cl* 





(i) 


a 


USL .a 

> M 



aali-imrqqn 


On 3 


tpm 3 

IDA 7 

65. Wi pe, ‘pyin oniwee, p wa 
sidh prp kan to dpgba laarin awa 
ati pyin, ki a ma §e jpsin fun 
pnikpni lphin Allah, kl a ma §e ba 
A wa orogun, ati wi pe ki pnikpni 
ninu wa ma §e mu pnikeji ni 
Oluwa 1 gliin Allah. Lphin naa bi 
wpn ba pphinda, nigba naa sp wi 
pe, jprh pe dajudaju awa ti ju 
ara wa slip (fun A§p Allah).’ 

66. £yin oniwee, ee$e ti p fi n 
jiyan nipa Ibrahim nigba ti 6 jp 
pe a ko sp Ataora ati Injila kalp 
ayafi lphin rp? Eyin ki yoo ha $e 
laakaye. 

67. 5 kiyesi i! pyin wpnyi kan 
naa ni p n jiyan nipa ohun ti p ko 
ni imp nipa rp, ki ni de ti p n 
jiyan nipa ohun ti pyin ko ni imp 
nipa rp gan-an? Allah ni O mp 
nigba ti pyin ko si mp. 

68. Ibrahim ki i §e Yahudi (Juu) bpp 
ni ki i §e Nasara (Kiristipni) §ugbpn 
6 jp pni to maa n tp si pdp Allah, to 
si ju ara rp silp (fun Un). Oun ko si 
si ninu awpn to n pa nnk an pp pplu 
Allah (ninu ijpsin). 

69. Dajudaju awpn ti wpn sunmp 
Ibrahim julp ni awpn ti wpn tple e 
ati oji§p yh (Muhammad) ati awpn 
ti wpn gbagbp. Allah si jp Alatilphin 
awpn onigbagbp ododo. 


Jj. IkXS 

vj, yfe* 

±£Lb\ l^a 

uIj l5>-4-w\ l«pyLs lyv 





■fcL* I S la 

(iv)(jj ijLJ 


<; 1*; * i», x n< r> 

V 5 (i>« u 

5 fel 



< 79 > 


On 3 


AALI-IMRQQN 


70. Apa kan ninu awpn oniwee f? 
lati $i yin lpna, bpp ni wpn ki yoo 
$i pnikpni lpna ayafi ara wpn; 
wpn ko kiyesara ni. 

7 1 . 5yin oniwee ! Ee$e ti p fi lodi 
si awpn Ami Allah, nigba ti pyin 
jp plprii (nipa wpn)? 

72. £yin oniwee! Ee$e ti pyin fi n 
da otitp pp mp irp, ti p si 
mp-pn-mp gbe otitp pamp nigba 
ti ? mp pe ko tp b?p. 

ID A 8 

73. Ati pe apa kan ninu awpn 
oniwee sp pe; “5 gba ohun ti a 
spkal? fun awpn olugbagbp ni 
atetekp$e gbp, ki ? si kp eyi ti 6 
wa lphin rp, ki wpn le baa $pri 
pada. 

74. ma si $e ni igbagbp si 
pnikpni ayafi pni ti 6 ba tple psin 
yin ; - (Iwp Oji§p) sp pe, ‘dajudaju 
itpspna tootp ni ti Allah. Ohun ti 6 
§e pataki ni pe ki a fun olukuluku 
ni irn (pkp) ti a fun yin tplp. (Laijp 
bp?) wpn maa ni ptp lati ba yin 
jiyan niwaju Oluwa yin . Sp wi pe, 
‘gbogbo oju rere n bp lpwp Allah. 
Oun a maa fi i fun pni ti 6 wu U. 
Allah si jp Qlppplppp oju-rere, 
Olump ohun gbogbo. 

75. Oun a maa $a pni to ba fp l?$a 
fun aanu Rp. Allah si jp Oloore ti 
6 tobi. 


Ipin 3 




3 fo-j« ^^4 1 


V ^ 


til'd 

§- 


t ill ii)A UiJ3 

\£z i &.0 i & >5 *3^} sW 


fi > 

©u> 


. p * . / ^ « — j> « f ■* . 

r*? \ ly— t,ys V s 

UJi&ui 


SA4^\dJ^Sbi 



aali-imrqqn 


On 3 


tpm 3 

76. Onb? ninu awpn oniwee, pni 
ti 6 §e pe ti o ba fi pkan tan an 
pplu ppplppp ohun i§ura yoo da a 
pada fun p; 6 si tun n bp ninu 
wpn, pni ti 6 jp pe ti 6 ba fi pkan 
tan an pplu owo Dinar kan (pere) 
ko ni da a pada fun p ayafi ti o ba 
dogo ti i; eleyii ri bpp nitori pe 
wpn n sp pe ko si ibawi kan fun 
wa nip a prp awpn alaimpkan 
eniyan; wpn si n pa irp mp Allah 
bpp ni wpn si mp. 

77. Bpp ni pni ti 6 ba mu adehun 
rp $p ti 6 si paya Allah, dajudaju 
Allah nifpp si awpn olupaya Rp. 

78. Dajudaju awpn ti wpn n fi 
adehun ati ibura wpn ti wpn ba 
Allah §e paarp owo dip, wpn ko 
ni ni ip in laye ti n bp, Allah ko ni 
sprp si wpn, bpp ni, Ko ni §iju wo 
wpn lpjp Ajinde, Ko si ni fp wpn 
mp; iya oloro si n bp fun wpn. 

79. Ati pe dajudaju awpn ijp kan 
n bp ninu wpn, ti wpn n fi ahpn 
wpn yi iwe naa pada ki pyin baa 
lero pe 6 jp ara Iwe naa nigba ti 

a 

ki i si i $e ara Iwe naa. Wpn si n 
sp pe pdp Allah ni 6 ti wa nigba 
ti ko si ti pdp Allah wa, wpn si 
mp-pn-mp parp mp Allah. 

80. Ko tp si pda abara kan pe ki 
Allah fun un ni Iwe ati ijp-oji$p, 
lphin naa ki 6 wa sp fun awpn 




i ^ Is ilji t {ZjfedJl* 




.i ■Slif \ s 


9 


✓ 1 , fi y y fi S y fi • *t\ i 

v jLgfc£\ 

S i \% yl Js -4. S J Veil* I 

©fUt 4 lUtfS -^14^5 


1 ^aC» 5 oij \£-*-§ (*>■$• 


&Li 4 

Jsfessssiiis^is^i 



On 3 


AALI-IMRQQN 


ipin 3 


eniyan pe emi ni ki ? maa jpsin 
fun, ki i $e Allah; $ugbpn (yoo sq 
pe), ‘5 j? olufpkansin fun Oluwa, 
nltorl pe ? n fi Iwe naa kpni, ati 
pe ? n kp ?kp (nmu r?).’ 

8 1 . Ko si tun $e e $e fun un pe kl 
6 pa$? fun yin pe kl ? mu awpn 
Malaika ati awQn oji$? nl oluwa 
keekeeke. Oun yoo ha pa$? pe kl 
? $aigbagbp l?hin igba tl ?yin ti ju 
ara yin sil? (fun Allah) bl? 



ID A 9 

82. (Kl ? si rant!) igba tl Allah 
gba maj gnu Iqwq awpn eniyan 
nip as? awpn Anpbi pe, ‘ohun tl 
Mo ba fun yin nmu Iwe ati 
Qgbpn, l?hin naa tl ojl§? lean ba 
wa ba yin to si n §e amu§? ohun 
tl n b? p?lu ym, ? 6 gba a gbp, ? 
6 si ran an Iqwq.’ O wl pe, ‘§e ? 
gba b??, §e ? si gba iwQ mi lori 
eyi?’ Wpn (dahun pe) ‘Awa gba 
b?? Oun naa si wi pe, ‘Nigba 
naa ? j?rii si i, Emi naa n b? p?lu 




* * I i ”5 n y yy 9 . /y _ 

/» _ A i * > l • i ^ A •• • • i * * \* A ^ £ 

kij >-Sk.‘5y»-'J 


©<j-i£-a2L)i 


» A £ 


yin nmu ?l?rh. 

83. Nipa bayh ?nik?ni to ba 
p?hinda lgh in eyi, awpn 
wpn-pn-ni j? pdal?. 

84. $e wQn n wa ?sin miiran yatQ 
si ?sin Allah ni? Nigba to j? pe 
Oun ni gbogbo ?ni to n b? lQrun 
ati laye ju ara sil? fun, bi WQn f? bi 
WQn kQ QdQ R? si ni a 6 da WQn 
pada si. 


r ? 






©£> 34. $— y 13 



aali-imrqqn 


On 3 


tpm 3 

85. Sp pe, ‘awa gba Allah ati 
ohun tl a ti spkalp fun wa gbp, ati 
eyi ti a spkalp fun Ibrahim, 
Ismail, Is-hak, Yakub ati awpn 
Iran miiran ati eyi ti a fun Musa 
ati Isa ati awpn anpbi lati 9 dp 
Oluwa wpn. Awa ko si §e ipinya 
kankan laarin eyikeyii ninu wpn 
Oun si ni awa jura slip fun. 

86 . Ijinikpni to ba wa psin miiran 
lphin Islam, a ko ni gba a lpwp rp 
ti 6 ba di pjp ikphin, oun yoo si 
wa ninu awpn 911 i ofo. 

87. Bawo ni Allah yoo ti §e tp 
awpn eniyan kan to §aigbagbp 
lphin igbagbp wpn spna, ti wpn si 
ti jprii pe otitp ni Oji§p naa, ti 
awpn pri prp to foju ban gbahgba 
si ti tp wpn wa. Allah ki yoo si tp 
awpn alabosi eniyan spna. 

88 . $san ti 6 wa fun awpn 
wpnypn ni pe egun Allah ati ti 
awpn Mplaika ati ti awpn eniyan 
lapapp yoo maabp lori wpn, 

89. Wpn yoo maa bp ninu rp 
gbere, a ko ni $e iya naa ni fifuyp 
fun wpn, bpp ni a ko ni lp wpn 
lara. 

90. Ayafi awpn ti wpn ba 
ronupiwada, lphin naa ti wpn §e 
atun§e (i§? wpn), dajudaju Allah jp 
Alaforiji Alaaanu. 








o*. 1 *5j, 

1 % £ * | 



On 3 


AALI-IMRQQN 


tpin 4 


91. Dajudaju awpn tl wpn 
§aigbagbp lphin igbagbp wpn 
lghin naa tl wpn §e alekun ninu 
aigbagbp, a ki yoo gba 
ironupiwada wpn, awpn wpnyi si 
ni wpn ti §ina. 

92. Dajudaju awpn ti wpn 
§aigbagbp ti wpn si ku sinu 
aigbagbp, bi wpn til? fi gbogbo 
aye ti 6 kun fun wura §e irapada, 
a ki yoo gba a lpwp pnikpni ninu 
wpn. Awpn wpnypn ni iya oloro 
n b? fun, wpn ko si ni ni 
oluranlpwp kankan. 

IPIN4 

IDA 10 

93. Eyin ko le de ipo pni rere 
ayafi ti p ba n na ninu ohun ti p 
fpran julp, ohunkohun ti pyin ba 
si na, dajudaju Allah ni imp 
ampdaju nipa rp. 

94. Gbogbo ounj? 16 j? ptp fun 
awpn pmp Israeli ayafi eyi ti 
Israpli ti §e leewp funra rp §iwaju 
ki a to sp Ataora kalp. Sp pe, 
‘Njp nigba naa p mu Ataora naa 
wa, ki p si ka a bi pyin ba jp 
olododo.’ 

95. Nitori naa pnikpni to ba parp 
mp Allah lphin eleyii, awpn 
wpnyi ni alabosi. 

96. Sp pe Allah ti sp otitp, nitori 
naa p tple ilana (psin) Ibrahim, pni 
ti 6 duro deedee, oun ko si si ninu 
awpn abpri$a. 



' * 1 * / ^ 
^ * *• A A J (V ^ 4 A \ f <> 


% ts* Go 5 6<S> ' 2-0, 

©iy_ef-^L>icjl5 


(jif <JU» 


j)Ly ^ 

i^Is ji tLy^i 

£>)]£. ^Lfli 






©6 \jJ» i 

lio, jti Ji 

0 -$. C) C& & 3 b X— £ >-*l 


A 

8$ 



aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 


97. Dajudaju ile (ijpsin) akpkp ti 
a gbe kalp fun awpn eniyan ni eyi 
ti 6 wa ni Baka (Afonifoji Maka), 
ti 6 kun fun ibukun ati impna fun 
gbogbo eniyan. 

98. Awpn Ami ti 6 yanju n bp 
ninu rp, 6 j? aaye ijpsin Ibrahim; 
pnikpni to ba wp inu rp ti di pni 
ifayabalp. Irin-ajo lp si ile naa 
nitori Allah jp iwp fun gbogbo 
eniyan to ba ni agbara lati deb?, 
§ugbpn ki pnikpni to ba §aigbagbp 
m? pe Allah rp prp ju gbogbo 
pda lp. 

99. Wi pe, ‘£yin Oniwee, ee$e ti 
pyin fi n $e aigbagbp si awpn 
Ami Allah, bpp ni Allah ni plprii 
nipa ohun ti pyin n $e. 

100. Sp pe, ‘pyin Oniwee, ee§e 
ti pyin fi n §e idiwp fun awpn 
olugbagbp loju pna Allah, p si n 
§p pna naa di wiwp, bp? pyin 
gan-an si ni plprii? Allah ko 
§alaikiyesi ohun ti p n §e. ’ 


ft ^ A ^ 1 C *V A* 9 l ^ o V ^ 




l lc) b' iLLi. > & 

*^4^ >44 if ^ ss4^' 

cujI £)v3 5 


Jfl2 ji 

Os o* 1*^ 5 ^4^, 


a »•& ^ t * 1 1. s t , “T » tt "A 

*-j c/ -0 1 $uU 1 

aius .i'ilii 


' -- 1 ' ' 


101. Eyui onigbagbp ododo! Bi 
? ba tple apa kan ninu awpn ti a ti 
fun ni Iwe, wpn yoo da yin pada 
si aigbagbp lphin igbagbp yin. 

102. Bawo ni pyin 6 ti §e §e 
aigbagbp nigba ti a n ka awpn Ami 
Allah fun yin, ti dji§p Rp si n b? 
laarin yin. fmikpni to ba gba (opo) 
Allah mu §in§in, A ti tQ 9 si oju 
pna ti 6 tp. 

< 85 ^> 


1 d>i \ I 1 L4 J Lj 

\yi\ &V*S\ & IL:^ 


2. 0 / 1 ,/ / f\£» ? s 


& lU T; 

\ X < f *<.< 4 | A “f. »« A^ 


On 3 


AALI-IMRQQN 


tDA 11 

103. Eyin onigbagbp ododo! 5 
paya Allah bl 6 tl $e tp lati paya 
Rp, ? ma si $e j? ki iku pa yin 
ayafi ki ? ti de ipo olujurasil? 
(fun Allah). 

104. Ki ? si di okun Allah mu 
$in$in lapapp ki ? ma si $e pin 
sptpptp, ki p si tun ranti oju rere 
Allah ti O $e fun yin nigba ti pyin 
jp pta (ara yin), 6 si fi (if? so) 
pkan yin pp, lphin naa O sp yin 
di pmp iya nipa oju rere Rp, bp? 
ni pyin ti n bp leti bebe ina Oun 
si gba yin la kuro ninu rp. Bayii 
ni Allah n $e alaye awpn Ami Rp 
fun yin ki pyin baa le tp pna 
taara. 

105. 5 jp ki ijp kan wa laarin yin ti 
wpn yoo maa pe ipe si rere §i§e, ti 
wpn yoo si maa pa§p iwa ptp; ti 
wpn yoo si maa kp ibi §i§e. Awpn 
wpn-pn-ni ni wpn jp oloriire. 


tpm 4 




< t .-£« 


£ *1* 
3 


4 • (1 l , X A * « " * m 

(i) . 3 ^.3 


106. 5 ma ? e da bi awpn ti wpn 3 I *n) 3 
pinya ti wpn si yapa lphin ti Ami ryUJlii 

ti 6 foju han ti tp wpn wa. Awpn 
wpnyi ni iya titobi yoo jp ti wpn 


107. Lpjp ti awpn oju kan yoo 
mplp ti awpn oju miiran yoo si 
§okunkun. Ni ti awpn ti oju wpn 
yoo §okunkun (A 6 bi wpn pe) $yin 
ha §aigbagbp lphin igbagbp yin? 
Nitori naa p tp iya ina wo nitori pe p 
§e aigbagbp. 

<§> 


f K f J-%, •* f J> 




5 9-^-3 > y*“-> 3 ® 

> 4_a> 949.}^ 5 1 cW. y-J i La Is 

9 S 




A * 

ilsUl 


aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 


108. N1 ti awQn tl oju WQn yoo mg 
1$, awQn ni yoo wa ninu aanu 
Allah, nib? ni WQn yoo si maa gbe. 

109. AwQn WQnyi ni awQn Ami 
Allah ti Awa n ka fun q pqIu 
ododo; Allah ko si f<? abosi 
kankan fun awpn Qda Rq. 

110. Ti Allah si ni gbogbo nhkan 
ti n bQ ni pmn ati aye, QdQ Allah 
ni a 6 dari gbogbo nhkan pada si. 

IDA 12 


C* 

r "' 


1 Sni **- 




s * i./i/ 
bdiii 


tolls Ls'jS'Lb \ La 5 


k C#3 1 4 3 St* j-o-SLl 1 4^ 




111. Eyin ni ijp ti 6 dara julp ti a 
gbe dide fun anfani awQn eniyan, 
Qyin n pa$Q rere $i$e, q si n kQ 
iwa ibajQ, q si gba Allah gbp; iba 
$e pe awQn eniyan ti a ti fun ni 
Iwe gbagbp ni, iba dara pupQ fun 
wQn. Onigbagbp n b<? ninu WQn, 
$ugbpn qpqIqpq ninu wpn j<? 
alaigbQran. 

112. Wpn ko ni le §e abura 
kankan fun yin biko§e ipalara 
diQ. Bi WQn ba si ba yin ja, wpn 
yoo pQhinda. L^hin naa a ki yoo 
si ran WQn Iqwq. 

113. IyQpQrQ yoo maa ba wpn 
laayekaaye ti WQn ba wa ayafi ti 
WQn ba ni aabo Allah ati aabo 
a WQn eniyan. WQn ti tQri gba 
ibinu Allah, o§i si ti ba WQn. 
Iy?n ]Q bQQ nitori pe WQn maa n 
§e atako si awQn Ami Allah; WQn 
si maa n pa awQn oji§Q lainidii. 

< 2 > 


uiiiy. &P- 

\sj* 3 ^ 


t 


UJ>-o 

©5 frig si 


5 * J>\ ?i 

V £i>< cj) fr ' V frLjbu. 


f \ * h \ * * * * * 

5f b 

i4^L 

\ fr-At 1 £ ll*j ^ ' 


On 3 


AALI-IMRQQN 


(Ani) 6 j? b?? niton pe wpn j? 
alaigbQran, wpn si ti kQja ?nu 
aala. 

114. ($ugbpn) wpn ko ri bakan 
naa. tjp kan n b? laarin awpn 
oniwee to duro deedee, ti wpn n 
ka ami Allah ni Qganjp dru, wpn 
si maa n foribal?. 

115. Wpn gba Allah ati pjp 
ik?hin gbp, wpn si maa n pa§? 
rere §i§e, wpn n kg ibi §i §e, wpn 
si n ba ara wgn dije ninu i§? rere. 
Awpn wpnyi nb? ninu awgn ?ni 
rere. 

116. Ohunkohun ti wpn ba $e ni 
rere a ki yoo kp q fun wpn, Allah 
si j? OlumQ nipa awpn ti wpn n 
paya (R?). 

117. Dajudaju awpn to j? 
alaigbagbp, prp wpn ati quiq wpn 
ko le $e wQn ni anfani kan niwaju 
Allah. Awpn wpnyi j? ero ina, 
nib? ni wpn yoo si maa gbe. 

118. Apejuwe ohun ti WQn n na 
ni igbesi aye yii da g?g? bi af?f? 
ti 6 ni otutu lile ninu ti 6 si kplu 
ire oko awQn eniyan ti wpn $e 
abosi fun ?mi ara WQn, 6 si pa a 
run. Bqq ni Allah ko $e abosi fun 
WQn $ugbQn awQn ni WQn $e 
abosi fun ?mi ara WQn. 

119. $yin onigbagbQ ododo, ? 
ma $e mu awQn Qlomiran ni Qr? 



jLps gJJ’ i 

aJj I 3 1 V 3 




io tp\> &l)i 

,^wUo Qo ; a ‘ J ' 

I cj-i-ds £LL) I 




aali-imrqqn 


On 3 


1pm 4 

imulp yatp si ara yin; wpn ki yoo 
dpkun lati maa §e ibajg si yin; 
wpn n fp inira fun yin, ikoriira ti 
han jade ninu prp pnu wpn; aburu 
ti 6 farasin sinu pkan wpn si tobi 
pupp. Dajudaju Awa ti §e alaye 
awpn Ami naa fun yin bi p 6 ba 
§e laakaye. 

120. b kiyesi i! $yin gan-an lp 
fpran wpn, awpn ltd fpran yin. 
5yin si gba gbogbo Iwe gbp. 
Nigba ti wpn ba pade yin wpn 
yoo wi pe; ‘Awagbagbp’, §ugbpn 
nigba ti wpn ba wa ni awpn 
nikan, wpn yoo maa ge ori-ika 
wpn jp pplu ibinu si yin. Wi pe, 
‘5 ku pplu ibinu yin.’ Dajudaju 
Allah mp ohun ti 6 pamp si 
igbaaya yin. 

121. Bi ire kan ba de ba yin, yoo 
ba wpn ninu jp, bi aburu kan ba 
si ba yin, wpn yoo maa dunnu si 
i. $ugbpn bi pyin ba $e suuru, ti 
p si paya Allah, ete wpn ko ni $e 
ipalara kankan fun yin. Dajudaju 
imp Allah rpgba yika ohun 
gbogbo ti wpn n $e. 

IbA 13 

122. $e iranti igba ti iwp fi ile 
rp silp lowuurp kutukutu, ki o baa 
le fi awpn olugbagbp ododo si 
awpn ibudo ogun. Allah si jp 
Olugbp, Olump. 





On 3 


AALI-IMRQQN 


123. Nigba ti awpn ikp ogun 
meji ninu yin n fp §e ojo bpp si ni 
Allah jp Alaabo fun awpn 
mejeeji. Ati wi pe Allah ni ki 
aw 911 onigbagbp ododo gbpkple. 

124. Allah si ti ran yin lpwp ni 
ogun Badr, nigba ti pyin jp 
alailagbara. Nitori naa 9 mu 
Allah ni Alaabo yin ki 9 le maa 

§9P9- 

125. Nigba ti iwp sp fun awpn 
onigbagbp ododo wi pe, ‘Ki yoo 
ha to fun yin, bi Oluwa yin ba sp 
pgbprun mpta Malaika kalp lati 
9 run wa bi?’ 

126. Bpp ni bi pyin ba ni ifarada 
ti 9 si paya Allah, bi wpn ba rp lu 
yin lojiji, Oluwa yin yoo ran yin 
lpwp pplu pgbprun marun-un 
Malaika alajadiju. 

127. Allah ko §e eyi lasan bi ko 
§e lati jp iro idunnu fun yin, ati 
lati fi yin lpkan balp pplu rp; 
iranlpwp ki i si i ti ibomiran wa, 
ayafi lati 9 dp Allah, Alagbara, 
Qlpgbpn julp. 

128. (Allah yoo §e bpp) Ki 6 baa 
le ge apa kan ninu awpn 
alaigbagbp kuro, tabi ki O yppprp 
wpn, ki wpn baa le pphinda ki 
ireti wpn si ja sofo. 


ipin4 


*1) & 5>Gs44i) £L» 5 

til 


5 &1 >I ^5 

J Saji IjlSlj * 


A/ />> . A a A /> y y * a 

1 H 

.. - . v?!.. i.\ t 4 .,*r 




^ 7 > OJ • V> •* ^ A "• 

Ki 


5jkb^>i4 vjdo^JLi^Qo 

1 3-J I £-*-<5 l 




aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 


129. Ko si eyl tl 6 kan 9 nlpa 
9 ran naa, Oun iba a darljin wpn 
tab! kl O j§ wpn nl iya nltorl pe 
wpn jp alabosi. 

130. Ti Allah si ni ohun gbogbo 
tl n bp nl awpn prun ati aye. Oun 
a maa darljin pni tl 6 wu U. A si 
maa fi iya jp pni tl 6 ba wu U. 
Allah si jp Alaforlji, Alaaanu. 

IDA 14 

131. Eyin onlgbagbp ododo 9 ma 
§e jp owo-ele mplp nl ajptunjp, kl 
9 si paya Allah kl 9 le baa §e 
orlire. 

132. Kl 9 si bpru ina naa tl a ti 
pese slip fun awpn alaigbagbp. 

133. Kl 9 si gbpran si Allah lpnu 
ati ojl$p naa kl a baa le $aanu fun 
yin. 

134. Kl 9 si maa ba ara yin dlje 
nlpa wlwa aforljin lpdp Oluwa 
yin ati ile idpra tl fifp rp jp awpn 
prun ati aye, tl a ti pese slip fun 
awpn olupaya Qlprun. 

135. Awpn tl wpn n nawo wpn nl 
igba idpra ati nl igba inira; ati 
awpn to n gbe iblnu mi, tl wpn n 
§e amojukuro fun awpn eniyan; 
Allah si fpran awpn olu§erere. 

136. Ati awpn to jp pe nlgba tl 
wpn ba huwa buburu kan, tab! tl 
wpn $e abosl fun ara wpn, wpn a 
rant! Allah, wpn a si 


44^5 T 




\£*\ ^:yji I4i.u 

l yLi’ 1 ) u»2LA-jL>2a^ li (A-o I I y, I 

©6**4^ ail 
©&. i<^j Ij & 1 >>2J 15 


©c) 




* * z. " .. ✓ • ? ✓ 1 1 j * ^ r - ? 

5 

W/ I ✓ t * < It I-' ■*. A ✓ 1 ^ 


©£j.a s l^cl 


5 is u JtJ I 5 

A iaJ ' AiJ fa Ljjl—J I 


I ^1^31 1 5 

lijiSSUll til n£I I 



On 3 


AALI-IMRQQN 


wa aforijin fun q§q WQn - Ta ni 
ha le fi ori q§q jinni bi ko §e 
Allah? T 1 WQn ko si tun mQ-Qn- 
1119 §e orikunkun lori ohun tl wgn 
ti §e. 

137. AwQn wQn-Qn-ni ni Qsan 
WQn j$ aforijin lati qcIq Oluwa 
WQn ati awQn Qgba ti awQn 
akeremQdo n $an nisalQ WQn, ib? 
ni WQn 6 maa gbe; Qsan awQn 
olu$erere ma dara pupQ o. 

138. Dajudaju qpqIqpq agbekalQ 
16 wa $iwaju (ti) yin, nitori naa q 
§ e irin-ajo 1 q 16 ri ilQ, ki q si woye 
bi atubQtan awQn opurQ ti §e ri. 

139. Eyi (Al-Kur’an) j? alaye to 
fi oju han fun gbogbo eniyan ati 
itQSQna pqIu ikilQ fun awQn 
olupaya Allah. 

140. £ ma $e kaaarQ, q ma si $e 
banuj?; dajudaju Qyin ni yoo bori 
bi q ba jQ onigbagbQ ododo. 

141. Bi ipalara kan ba ba yin, 
dajudaju iru ipalara b?Q ti ba 
awQn eniyan kan §iwaju yin. Ati 
pe iru awQn QjQ bawQnyi ni Awa 
n §e pa§ipaarQ WQn laarin awQn 
eniyan ati pe ki Allah baa le §e 
ad ay an ri awQn onigbagbQ ododo 
ki O si le mu awQn QlQrii ninu 
yin; Allah ko si fQran awQn 
alabosi. 


ipin4 


I ^JLjLiCs ■Jj&tLLi | V J, 


„ -Sa j > -J 7^ 

a a-* 3 ' ? 1 

9 S , I y .. A r> * » * & * 

V I U£»«J lirt ‘■^>-3 


t jri-wJ # AX445 (1 ^ Aj .1 a - *_S 

(j) I } >JaJ Li O'® 3 V I <4 


dJa.jg^e 3 J-to 3 LriLJ,y Ltj I >— to 



^A-n tf - « A"r * ■» ".I 

>-a_» >3 





aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 


142. Ati pe kl Allah le $e afpmp 
awpn tl wpn gbagbp lododo, kl 6 
si pa awpn alaigbagbp run. 

143. Eyln ha rd pe p 6 wp pgba 
idpra nlgba tl Allah ko tl 1 §e 
adayanrl awpn to n §apa (loju pna 
Rp) nlnu ym, kl O si §e adayanrl 
awpn onlfarada. 

144. Dajudaju pyin ni p ti n wa 
iku tplp $lwaju kl p to pade rp; 
msinsinyil p ti wa rl i p si wa n 
wo (bl pni i$uju mu). 

IDA 15 

145. Muhammad kl 1 §e nnkan 
milran ju ojl§p lp. Dajudaju 
awpn ojl§p ti rekpja lp §lwaju rp. 
Njp bl 6 ba ku tab! wpn pa a, pyin 
yoo ha kuro lorl gigirlsp yin bl? 
fini tl 6 ba kuro lorl gigirlsp rp, 
ko le ko ipalara kankan ba Allah. 
Allah yoo si san psan fun awpn 
olumoore. 



■\ 

146. firm kan ko si le ku ayafi 
pplu iypnda Allah, ipinnu tl a fi 
akoko si ni. fmikpni to ba n fp 
psan ti aye yil, Awa yoo fun un 
nlnu rp. finikpni to ba si n fp 
psan aye to n bp, Awa yoo fun un 
nlnu rp, Awa yoo si san psan fun 
awpn Olumoore. 




. 


147. Meloomeloo nlnu awpn & Vfrii jlj Cgy 

Anpbi tl ppplppp awpn pni- '*£*1 ^^>54^ 

Qlprun tija nl ifpgbpkpgbp pplu 


<§> 


On 3 


AALI-IMRQQN 


wgn. WQn ko kaaarQ niton to de 
ba WQn loju Qna Allah, b?Q ni 
wQn ko §e qIq, WQn ko si yQpQrQ 
ara WQn (loju awgn Qta). Allah si 
f^ran awQn onifarada. 

148. WQn ko si ni QrQ kankan ju 
ki WQn sq wi pe, ‘Oluwa wa fi ori 
awQn q$q wa jin wa ati irekQja 
aala ninu awQn i$esi wa, ki 6 si 
mu qsq wa duro $in$in, ki 6 si 
ran wa Iqwq lori awQn 
alaigbagbQ eniyan. 

149. Nipa bayii, Allah fun WQn ni 
Qsan ti ile aye yii ati Qsan to dara 
julQ ni aye to n bQ; Allah si f^ran 
awQn olu$erere. 

IDA 16 

150. Eyin ti q gbagbQ lododo, bi 
q ba t?le awQn alaigbagbQ, WQn 
yoo SQri yin kuro lori gigiris? yin, 
?yin yoo si (ti ipa bayii) di Qni 
ofo. 

151. LoootQ Allah ni Alaabo yin, 
Oun si ni 6 dara ju ni 
OlurannilQWQ. 

152. Awa yoo sq Qru jej? kal? si 
Qkan awQn alaigbagbQ nitori pe 
WQn ti pa nnkan miiran pq mQ 
Allah nipa eyi ti Oun ko sq a$Q 
kankan kalty Ina ni yoo jQ ibugbe 
WQn; ibi buburu si ni ibugbe 
awQn alabosi i $e. 


ipin4 



1^5 ipiS 

js 63^51$ 


5 £p>4! ^UU\ nJli 

id> 1 > * 5>4V\ i-»ip v, 

fi 




i>4jU a" uj, 1 1 14-5 kJ 

Js »5Jli <&*3i 

©&■£ 1 ; j Ip a. ; * » I 


©(J^^iAiJ I hjJ I <4? 


<— ■» >425 
j 14 5 


^ * 

U— M 


< 94 > 


aali-imrqqn 


On 3 


1pm 4 




yj l2>^ -k£aJ-o, >jCjl 

* #> 4 V » ^jXLo, $ (43 >j \ 


153. Dajudaju Allah ti mu ileri rp 

§p fun yin nigba tl pyin n pa wpn 
run pplu iypnda Rp tltl di igba tl 
pyin ta sp agprp (nlpa igbpran si 
oji§p lpnu), p si bprp si 1 §e 
ariyanjiyan laarln ara ym nlpa 
a§p naa, p si §e aigbpran, lphin ti 
O ti fun ym ni ohun ti p fp 
(i§pgun), (Oun, Allah, si mu : *a ft zz 

iranlpwp Rp kuro). Awpn ti wpn 

nlfpp si aye yii n bp laarin yin, J* <»Ju' 5 GLe 

bpp ni awpn tl wpn nlfpp si aye to „ , 

n bp naa n bp nmu ym. Lphin naa 
O §pri yin pada kuro lpdp wpn ki 
O baa le dan yin wo; dajudaju 
Oun ti §e amojukuro fun yin, 

Allah si jp Oloore pupp si awpn 
onlgbagbp ododo. 

154. Nigba tl p n sare lp, tl p ko ftLl *^>J, 

wo pnikan kan lphin, bpp ni Oji§p ^ <j \JL V 1 1 

naa si n pe yin lati pyin yin; O 

(Allah) si fi ibanujp kun ibanujp 
yin, ki p ma le banujp (nikphin) 
lori ohun to ti bp spnu lpwp yin; 
ati lori ohun to ti de ba yin. 

Allah si ni Olufunninirdo nipa 
ohun ti p ba §e. 

155. Lphin ibanujp naa, 6 sp 
ifpkanbalp kalp fun yin- apa kan 
ninu yin n toogbe- nigba ti apa 
keji n $e itara nipa pmi ara wpn, 
ti wpn si n ro erokero nipa Allah 
bi ero alaimpkan. Wpn wi pe, 

‘Njp ohunkohun ha jp tiwa ninu 


&&& CiiB is 

©<A> 




4 1< 




* -? R • 

> 4 <«> Q-J 


<g> 


a. 4 *••<> I x_# d_a_j,vJa 5 

g4 

Ijj cU 

\ %\,3 


On 3 


AALI-IMRQQN 


eto naa?’ Sg pe, ‘Gbogbo ohun 
to n jg eto ti Allah ni.’ Wgn si fi 
ohun tl wgn ko fi han g pamg 
sinu gkan wgn ; wgn wi pe ‘B1 6 
ba jg pe awa ba ni ipin ninu eto 
naa ni, wgn iba ma §e pa wa si ibi 
yh.’ Sg fun wgn, ‘bi gyin ba tilg 
wa ninu ile yin, awgn ti A pa§g 
ogun jija fun iba jade lg sibi iku 
wgn (loju gna Allah, ki Oun le 
mu ileri Rg §g )’; ki Allah si le yg 
ohun ti n bg ninu igbaaya yin wo, 
ki O si le ti ohun ti n bg ninu 
gkan yin jade. Dajudaju Allah 
mg ohun ti n bg ninu igbaaya. 

156. Dajudaju awgn to pghinda 
ninu yin ni gjg ti awgn gmg ogun 

a 

meji pade, E§u fg mu wgn ygsg 
nitori awgn i§e wgn kan; $ugbgn 
Allah ti §e amojukuro fun wgn. 
Dajudaju Allah ni Alaforijin, 
Onifarada. 

IdA 17 

157. byin onigbagbg ododo; g ma §e 
da bi awgn to §e aigbagbg ti wgn n 
sg nipa awgn arakunrin wgn nigba 
ti wgn ba §e irin-ajo lori ilg tabi 
wgn n jagun pe; ‘Iba §e pe wgn wa 
pglu wa ni, wgn iba ma ku, bgg ni a 
iba si ti pa wgn,(eyi ri bgg) ki Allah 
le jg ki abamg wg inu gkan wgn.’ 
Ati pe Allah 16 n fun ni lgmii, Oun 
16 si n pani. Allah si ni Oluri ohun ti 
gyin n §e. 


ipin 4 


LxJ c) t ai 

$ J jJsV i ^5 

Jj, JxUi Ug£ 

^ ^ ^ ^ 0 











& r nyix ati vi>\ jiyt 
itL i ? u ayj. ^ i ? b>& — 






<s> 


aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 

158. Bi a ba pa yin loju <?na Allah 
tab! tl q ba leu, dajudaju idarijin 
lati pd<? Allah ati aanu dara ju 
awQn nhkan tl WQn n kojp 1q. 

159. Bl Qyin ba si ku tab! a pa 
yin, dajudaju Qd<? Allah ni a 6 ko 
yin jd si. 

160. Ati pe nlpa aanu lati QdQ 
Allah ni o fi n $e inu rere si WQn; 
iba $e pe iwQ jQ onlkanra, plgkan 
llle dajudaju WQn iba ti tuka kuro 
lpdQ rQ. Nltorl naa maa mojukurd 
fun WQn, kl o si maa tQrQ idarijin 
fun WQn, kl o si maa ba WQn 
jlroro nlpa awQn QrQ pataki, 
nlgba ti iwQ ba si ti pinnu, nlgba 
naa kl o gbQkQle Allah. Dajudaju 
Allah fQran awQn to n gbQkQle le 
E. 

161. Bl Allah ba n ran yin Iqwq 
ko si Qni to le borl yin; bl Oun ba 
si kQ yin sIIq, ta ni Qni naa tl yoo 
ran yin Iqwq lQhin Rq? Ati pe 
Allah nikan ni kl awQn 
onigbagbQ ododo maa gbQkQle. 

162. Ko tQ si AnQbi kan lati 
huwa ai§ododo, Qni tl 6 ba si 
huwa ai§ododo yoo mu ohun tl 6 
§e ai§ododo nlpa rQ wa nl QjQ 
Ajlnde. LQhin naa a 6 san Qsan 
lQkun-unrQrQ fun olukuluku Qml 
nlpa i§Q tl 6 §e: A ko nl si §e 
abosl fun WQn. 


lJL SJq. •Ljjjjj 


(TS* <* P * n *' 


/I* , •'f / ! i i> \ 

- 41? ; 



4^4. 2I»I d* 



<£> 


On 3 


AALI-IMRQQN 


tpin 4 


163. Njp pni to tglc iygnu Allah 
ha da bl Qni ti 6 n fa ibinu Allah 
son ara rp bl, to si jp wl pe ina ni 
ibudesi rp? Ipadasi buburu 16 jp. 

164. Wpn nl ipo (oju rere) to ga 
ju ara wpn lp lpdp Allah, Allah si 
n ri ohun ti wpn n §e. 

165. Dajudaju Allah ti $e oju rere 
fun awpn onigbagbp ododo nigba 
ti 6 gbe oji$p kan dide laarin ara 
WQn, Qni ti n ka awQn Ami Rq 
fun WQn ti 6 si n f<? WQn mQ, ti 6 
si n kQ WQn ni Iwe naa ati QgbQn 
ijinlp bi 6 tilp jp pe tplpt^lp WQn ti 
wa ninu i$ina to han gbangba. 

166. Ki ni de! nigba ti aburu kan 
ba ba yin - ti Qyin naa si ti §e 
ilQpo meji iru rp, Qyin wa sq pe, 
nibo ni eleyii ti wa? Sq pe, lati 
QdQ ara yin ni. Dajudaju Allah 
lagbara 16 ri ohun gbogbo. 




ji j> r>Jb 


+ a» p ' ^ i y P^y P 

li* 1 \ 





167. Ati ohun ti 6 §q1q si yin lQjQ 
ti awQn qiuq ogun meji pade; 6 ri 
bQQ nipa iyQnda Allah ati pe ki 
Oun baa le §e adayanri awQn 
olugbagbQ ododo. 



168. Ki Oun si le §e afihan awQn 
alagabagebe. A si sq fun WQn pe 5 , 

q wa jalojupna Allah kiple da ^ * liiUl 

(qwq Qta) duro, w<m sq pe ‘Ti , c , . * „ 

awa ba iuq lja a ja m awa iba ti ^ * ft 

tplc yin.’ LQjQ naa WQn sunmQ 
aigbagbQ ju igbagbQ 1 q; WQn n fi 

<§> 


aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 


pnu WQn sq ohun ti ko si ninu 
Qkan WQn. Allah si iuq ohun ti 
WQn n fi pamQ. 

169. (A WQn wQnyi) ni wgn n sq 
nipa awgn arakunrin wpn nigba ti 
wpn jokoo (kalp) pe ‘Iba §e pe 
wpn gbp tiwa ni, a iba ti pa 
wpn.’ Sq fun wpn pe ‘E yp iku 
kuro lori ara yin, bi pyin ba jp 
o 16 dodo.’ 

170. Ma §e ro nipa awpn wpn- 
pn-ni ti a pa soju pna Allah pe 
oku ni wpn; ko ri bpp! Alaaye ni 
w<?n lQdQ Oluwa WQn ti a si n 
fun WQn ni ipese. 

171. WQn n dunnu si ohun ti 
Allah ti fun WQn ninu oju rere 
Rq; WQn si n yQ nitori awQn ti n 
bQ lphin WQn, ti ko ti i dara pQ 
PqIu WQn, nitori pe ko si ibpra 
fun WQn, WQn ko si ni banujp. 

172. WQn n dunnu si idpra lati 
QdQ Allah ati ajulQ oju rere (Rq) 
ati (nitori) pe Allah ki yoo ra 
Qsan awQn onigbagbQ ododo lare. 

IDA 18 

173. (Ni ti) AwQn to jp ipe Allah 
ati ti Oji$Q naa lphin ti ipalara ti 
ba WQn - awQn to ba $e rere ninu 
WQn ti WQn si bpru Allah yoo gba 
Qsan to tobi. 

A 

174. AwQn ti awQn eniyan sq fun 
pe, ‘Dajudaju awQn eniyan ti 


jsJji I &li 1 3 * >-^,3^5 ££ ji-jP Os 


Cs^;>jr 




A * I $\* 




A 


, ✓ n' < » • 'f | o> 2 > :.a tT » * 1 


» «0 






On 3 


AALI-IMRQQN 


tpin 4 


parapQ le yin lori, nitori naa q 
b?m WQn , $ugbpn eyi kan $e 
alekun igbagbp wpn; wpn si wi 
pe, ‘Allah to fun wa; 6 si dara 
julp ni Oludaabobd. 

175. Nitori naa wpn pada bp pplu 
idpra lati pdp Allah ati oju rere 
(Rq). Aburu kankan ko si ba 
WQn, wQn si tple iyQnu Allah, 
Allah si ni Qba Oloore ti O tobi. 

176. E$u 16 kan maa n dpru ba 
awQn Qrp rp; nitori naa, q ma $e 
bpru WQn, Emi (Allah) ni ki q 
bpru, ti pyin ba jp onigbagbQ 
ododo. 

177. Ma $e jp ki awQn to n yara 
1q sinu aigbagbQ ba q ninu jp; 
dajudaju WQn ko le $e ipalara fun 
Allah. Allah ko gbero lati fun 
WQn ni ipin kankan ni aye ti 6 n 
bQ; iya ti 6 tobi si n b? fun WQn. 

178. Dajudaju awQn ti WQn ti fi 
igbagbQ ra aigbagbQ ko le $e 
ipalara kan fun Allah; iya oloro si 
n b<? fun WQn. 

179. Ki awQn alaigbagbQ ma §e 
rd pe ilQlara ti a n §e fun WQn 
dara fun WQn; A kan 1q WQn lara 
ki q§q WQn baa le pQ si ni; iya 
iyQpprp n bp fun WQn. 



C> i u* « T > 


&kl) i >X$> &S \ 


? . * 4 


**13 Uz S) 5 



©;4£* 4* i x£>s4JS«8^v i 





dT \&L &syi\ 

JL l > 4-1 5 * &$*J, J>4J 


180. Allah ki yoo fi awQn 
onigbagbQ ododo silt? bi pyin ti $e 
wa, titi Oun yoo fi yQ buburu 
kuro lara rere. Allah ki yoo si fi 

<nj£> 


\ & T 


aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 


ohun to pamp han yin. $ugbpn 
Allah a maa yan pni ti O ba fp 
ninu oji§p Rp. Nitori naa p gba 
Allah gbp ati awpn 6ji$p Rp. Bi 
pyin ba gbagbp ti p si paya 
(Allah), psan ti 6 tobi yoo jp ti 
yin. 

181. Ki awpn ti n §ahun nip a 
ohun ti Allah fun wpn lati inu oju 
rere Rp ma §e ro pe daadaa 16 jp 
fun awpn; ko ri bpp, aburn ni fun 
wpn. A o fi ohun ti wpn fi §e 
ahun kp wpn lprnn lpjp ajinde. Ti 
Allah si ni ogun pran ati aye. 
Allah si jp Olufunniiroo nipa 
ohun ti p n §e. 

IDA 19 

182. Dajudaju Allah ti gbp grp 
awpn to h sp pe, ‘Allah jp alaini, 
awa si jp plprph Awa yoo kp 
ohun ti wpn h sp slip ati paapaa 
pipa ti wpn n pa awpn oji§p l’pna 
aitp. Awa yoo si wi pe, ‘E tp iya 
ajonirun wo’. 

183. Eyi jp bpp nitori pe ohun ti 
pwp yin ti ti siwaju (fun ara yin); 
dajudaju Allah ki i §e alabosi si 
awpn prusin Rp. 

A 

184. Awpn ti wpn sp pe ‘Allah ti 
ba wa $e majpmu pe ki a ma $e 
gba oji$p kan gbp titi ti dun (oji$p 
naa) yoo fi mu pran pipa ti ina ti 
sun wa ba wa.’ Sp pe, ‘Awpn 


sii ^sjj\ 

} r. dXid 55- 1 - 1 Lj 


\L ? ft 

Go >-& y* <J-2 

Aj i5d-$ l>v 3- »4j p 

Vlji^yo-UJi u 

A(* < A 


I kij 1 >— £ I >3 5 > (J j&j 3 J 


. »i* . ts ^ ^ a ^ ^ ^ r* fri 1 ■ 

2lL>I U I J 


^ uk£ >4 V 

. Ji IsJ' zll iS JS t5 lli di»i5 





On 3 


AALI-IMRQQN 


ipin 4 


oji$p ti wa ba yin $aaju mi pplu 
awpn idi prp to foju han ati pplu 
eyi ti pyin naa sp. Eeti$e ti p fi n 
wpna pipa wpn (awpn oji$p) ti 
pyin ba jp olododo? 

185. Ti wpn ba pe 9 lopurp, 
dajudaju wpn ti pe awpn dji§p to 
mu awpn idi prp to foju han wa 
ati Iwe pgbpn ati Iwe to n tan 
implp §iwaju rp lopurp. 



i. 5.1 


5 /pi > jitS- aj4 


186. Gbogbo pmi ni yoo tp iku 
wo; a 6 si san psan yin fun yin 
lpkun-unrprp lpjp Ajinde. Nitori 
naa pnikpni ti a ba gbala kurd 
ninu ina ti a si jp ki 6 wp pgba 
idpra, dajudaju 6 ti jere. Aye yii 
ko si jp nnkan kan bi ko §e 
igbadun itanjp. 

187. Dajudaju a 6 dan yin wo 
nipa awpn ohun ini yin, ati ninu 
eniyan yin; dajudaju pyin 6 si gbp 
ppplppp prp ipalara lati pdp 
awpn ti a fun ni iwe naa $aaju 
yin; ati lati pdp awpn to n ba 
Allah wa orogun. $ugbpn bi pyin 
ba $e suurn; ti p si paya Allah, 
dajudaju iypn jp ipinnu ti 6 
lagbara. 

188. (Ki p si ranti) igba ti Allah 
gba majpmu lati pdp awpn ti a ti 
fun ni Iwe, (pe) p maa jp ki Iwe 
yii di mimp fun awpn eniyan, p 
ko si ni maa gbe e pamp. 
$ugbpn wpn gbe e ju 



I > 5 1 li*. 

iSU, > (J li \ 5 t d) J. 5 

®}yc> V l$>e 


dW.pi 'Aj\ U-t if? 


hi-o.5 a-j ' ) A-8 1 5 



aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 


spnu si pyin wpn, wpn si §e 
pa§ipaarp rp pplu owo dip, aburn 
si ni ohun ti wpn §e pa§ipaarp rp. 

189. Ma §e ro nipa awpn ti n 
dunnu nipa nnkan ti wpn ti §e, ti 
wpn si n fp ki a maa yin wpn 
nitori ohun ti wpn ko §e; ma §e ro 
pe wpn moribp kuro ninu iya. Iya 
oloro n bp fun wpn. 

190. Ati pe ti Allah ni ijpba awpn 
prun ati aye, Allah naa si ni 
Alagbara lori ohun gbogbo. 

IDA 20 

191. Dajudaju, ninu i$pda awpn 
prun ati aye ati iyipada oru ati 
psan, Ami wa fun awpn 
onilaakaye. 

192. Awpn to n ranti Allah ni 
iduro, ni ijokoo ati ni idubulp 
wpn, ti wpn si n ronu nipa i$pda 
awpn prun ati aye ti wpn n wi pe 
Oluwa wa, ‘iwp ko da gbogbo 
n nk an wpnyi lasan; Mimp ni fun 
Q, nitori naa, gba wa la kuro ninu 
iya ina. 

193. ‘Oluwa wa! Ifnikpni ti 6 ba 
jp ki 6 wp ina, dajudaju, Iwp ti 
doju ti i. Ki yoo si si ohiranlpwp 
fun awpn alabosi. 

194. ‘Oluwa wa! Dajudaju awa ti 
gbp olupepe kan ti 6 n pepe sibi 
igbagbp pe; ‘E gba Oluwa yin 
gbp.’ Nitori naa awa gbagbp. 




y a f ^ y * * * * 


tfJj 1 3 > (jfe !J Y c^> I Cjjje eLb,5 

u£3Vi 5 j^Li. Q, u l 

‘feV’ J^Ull 1 5 L^-4 1 1 5 

©L-jGpVl 

5iV*is i life 'A>\a^U&£i 

»; •'« j 1 ? <<,, £*.»■?/ ! * 

®^3b 1 4. 1 Sfe &&&& & 




j jdii *4 a2i eg 


Cf jOi 13, Ei ESj, Efj 

fEslS lyu,! <i' c) CS3.il 

GJyitf Eg 



On 3 


AALI-IMRQQN 


ipin 4 




Oluwa wa; nipa bayh dan awQn 
q§q wa jin wa; ki O si §e 
amdjukurd fun wa ninu awQn 
ai§edeedee wa; ni ipo iku, ki O 
ka wa kun awQn Qni rere. 

195. ‘Oluwa wa, ki O fun wa ni 
ohun ti Iwq ti §e ileri rQ fun wa 
lati Qnu awpn oji§Q Rq; Ma si §e 
dojuti wa ni pjp pjp Ajinde. 
Dajudaju Iwq ki i yQ adehun.’ 

196. Niton eyi, Oluwa WQn j<? ipe 
wQn wi pe; ‘Emi ki yoo j$ ki i$Q 
o$i$Q kan 6 $egbe ninu yin, iba a 
$e Qkunrin tabi obinrin; apa kan 
yin j? ara apa keji. Nitori naa 
awQn ti wpn jade ni ilu, ti a si 
le jade kuro ninu ile WQn; ti a si 
ni wpn lara loju pna Mi; ti wpn ja 
ti a si pa wpn; dajudaju Emi yoo 
$e amojukuro fun wpn ninu awpn 
ai$edeedee WQn; Emi yoo si mu 
WQn wq Qgba id$ra ti awQn 
akeremQdo n $an nisal? tq, eyi j? 
Qsan lati QdQ Allah, QdQ Allah si 
ni Qsan ti o dara julQ wa. ’ 

197. Ma $e j? ki igbokegbodo 
awQn alaigbagbQ lori ilt? tan q j?. 

198. Igbadun di? lasan ni; l^hin 
naa ina ni yoo jQ ibugbe WQn. 
Ibusinmi buburu ni. 

199. $ugbQn awQn to n paya 
Oluwa WQn, ti WQn ni Qgba id$ra 
ti awQn akeremQdo n $an ni isalt? 

r?; nib? ni WQn yoo maa gbe. Eyi 

cC@> 


© ±\U V i 5 


l Y 

©>(juLjJ l l. L ij J: 




a\ Y 4* ftg-a Ij 

Ijjjl Ci Li * 

Q. '>>9l '*4-^ 5 

C ft j'C i 1^.. ft „ 

H ' * >4-* V I 

©i — j l^idl ^->i> »- 8 J“*-5 fiiJj I 


4 EkaT ' 


.1 


✓ J> * + * „ ^ 1 I X 


LsXL- 

i, 

>43 4445 ck^i ^ 

^JYI &* ^ vLk 


aali-imrqqn 


On 3 


tpm 4 


j? igbadun lati QdQ Allah. Ati pe 
ohun tl n bQ lpdp Allah ni 6 dara 
ju fun awpn olu§erere. 

200. Dajudaju 6 n b? ninu awQn 
oniwee; awQn tl 6 gba Allah gbp 
ati ohun tl A SQkal? fun yin, ati 
ohun ti A spkalQ fun WQn; wpn r$ 
ara WQn siIq fun Allah; WQn ko si 
fi awQn Ami Allah paarp owo 

A 

dip. AwQn wpnyi ni psan wpn n 
bp lpdp Oluwa WQn. Dajudaju 
Allah yara nipa i$ird. 

201. Eyin onigbagbQ 6 dodo q 
maa §e suuru, ki q si maa tiraka 
lati gbawaju ara yin ninu suurn 
§i§e, ki q maa §Qra, q paya Allah 
ki q le jere. 


„ ,/ o'! ft « » < i|'I * 3 ] 
©i 1 >i ^ 


iyjy, A jl is 

Jy!5 5 All 


^ i > T ■? 


- ! 


LLoj all I 


", f,^l IjLs'l 

dll 5 -1^5 5 r . 



On 4 


ipin 4 



AL-NISAA 


(A sq q kalg Ighin Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanujulp. 



2. by in eniyan! b pay a Oluwa yin; 
bni tl O $e pda yin lati inu pml kan 
$o$o; tl O si da pnikeji rp lati ara 
pm! kan naa, ati lati ara awpn 
mejeeji ni 6 ti tan ppplppp 
pkunrin ati obinrin kalp: ki p si 
paya Allah, Eni ti pyin maa n fi bp 
ara yin ati nipa okun ibi; Dajudaju 
Allah j p 01u$p lorl yin. 



3. KI p si fi ohun ini awpn pmp 
orukan fun wpn, p ma si $e fi 
bubura paarp daadaa, p ma si $e jp 
ohun ini ti wpn mp ti ym. 
Dajudaju p$p nla 16 jp. 

4. Bi pyin ba n bpra pe p ki yoo le 
$e deedee nipa awpn pmp orukan, 
nigba naa, p fp eyi ti 6 tp yin lprun 
ninu awpn obinrin meji, tabi mpta 
tabi mprin; $ugbpn bi pyin ba si n 
bpra pe p ki yoo le $e deede laarin 
wpn nigba naa p fp pkan $o$o tabi 
pni ti 6 wa ni ikapa yin. Eyiini ni 
pna ti 6 sunmp julp lati ypra fun 
ai$edeede. 

5. Ki p si fun awpn obinrin ni 
Sadaaki (owo ifp) wpn 
tpkantpkan, $ugbpn ti wpn ba 




I I ^Ja m a S 1 ZLLL <2)\, 5 

£u> Ciil Gs i\ \ jL^i0 





AL-NISAA 


On 4 


ipin 4 

finufQdQ ygnda fun yin ninu rQ, 
nigba naa q gba a ki q si jQ q pQlu 
idunnu ati igbadun. 

6. 5 ma $e ko ohun ini yin, eyi ti 
Allah $e ni gbQmiiro (atilQhin) fun 
awQn ti lakaaye wqu ko kun to 
(lati $e akoso wqii) $ugbpn ki q 
pese ijQ ati imu fun wpn ninu rQ, ki 
q si maa da a§Q fun WQn, ki q si 
maa ba WQn SQrQ to r?wa. 

7. 5 maa yQ (agbpye) awpn QmQ 
orukan wo titi ti wpn yoo fi to Qni 
igbeyawo; nigba ti q ba ri i pe wpn 
ni Qgbpn ti 6 ye kooro, q da ohun 
ini WQn pada fun WQn. E ma si $e 
jQ q ni ijQ apa pQlu iwQra, ko to di 
pe WQn dagba. Ki Qni ti 6 jQ QlQrQ 
mojukuro. bni ti 6 ba si jQ alaini, 
ki 6 jQ nibQ lQna to rQwa. $ugbQn 
nigba ti q 6 ba da ohun ini WQn 
pada fun WQn; q pe awQn QlQrii sii. 
Allah si to ni Oni$ird. 

8. AwQn Qkunrin ni ipin ninu ohun 
ti awQn obi ati ibatan ba fi siIq; 
awQn obinrin naa si ni ipin ninu 
ohun ti awQn obi ati ibatan ba fi 
siIq; iba a jQ diQ tabi pupQ; eyi yii 
jQ ipin ti 6 jQ Qranyan. 

9. Bi awQn ibatan (miiran) ati 
awQn QmQ orukan ati awQn alaini 
ba si wa nibi pinpin (ohun ini 
wQnyi), q fun WQn (ninu ogun 
naa), ki q si sq QrQ to rQwa fun 
WQn. 


0^^ 


$ te #5 \ 1 \ 


.* .ft* (.£ K<\ 


ilij 



^ \ 9 0 9 9*^ A ^ s 

5 A^Jii.a] I yAa* \ 5 




Ori 4 


AL-NISAA 


Ipin 4 


10. 5 j? kl awQn wQn-Qn-ni 
(olupingun) b?ru (Allah), tl awQn 
naa ba fi awQn qhiq alailagbara 
siIq lQhin iku WQn, tl WQn yoo 
paya lori WQn (awQn QmQ naa); 
nltorl naa kl wpn paya Allah kl 
wpn si maa sprp ti 6 $e san-an. 

1 1 . Dajudaju awQn to n j<? ohun ini 
awQn QmQ orukan pQlu abosi; laisl 
aniani, ina ni wpn n j$ sinu ikun 
WQn; WQn yoo si jona ninu ina to n 
jogeregere. 

IDA 2 

12. Allah pa§Q fun yin nlpa ipin 
awQn qiiiq yin, Qkunrin kan yoo 
gba ipin obinrin meji; §ugbQn bl 
gbogbo WQn ba jQ obinrin ti WQn 
ju meji 1 q WQn yoo gba idameji 
ninu niQta ohun ti (oku) naa fi 
sil?; bi 6 ba si jQ obinrin kan, dun 
yoo gba idaji. Ati ni ti awQn obi 
r? mejeeji, QkQQkan ninu WQn 
yoo gba ida kan ninu niQfa ohun 
ti 6 fi sil?, bi dun naa ba ni qiiiq 
kan; §ugbQn bi dun ko ba ni qiiiq, 
ti awQn obi tq si jq olujogun tq, 
nigba naa iya tq yoo gba ida 
niQta; ti o ba si ni arakunrin ati 
arabinrin, nigba naa iya n) yoo 
gba ida niQfa lQhin igba ti a ba ti 
yQ majQmu to §e sil? ti a si ti san 
gbese tq. AwQn baba yin ati 


lyS La. j La. 


ijlyet 


5' &L I si 

{tsj |x AL. 

tji >0-1 ti>L» * >Js kj b'&j, 
r tSJudl 4-o,>® By. I <O^S3>-»3 

1^15 

4 3> U-j, i^-$3 

4/$ U4£T 



AL-NISAA 


On 4 


1pm 4 


aw 911 91119 yin, 9yin ko 1119 eyi ti 
6 sunnip yin julp ninu W9n nipa 
anfani. Eleyii jg pranyan lati 9 dp 
Allah. Dajudaju Allah jp Olump 
ohun gbogbo, Qlpgbpn julp. 

1 3 . T iyin ni idaj i ohun ti awpn aya 
yin fi silp, bi wpn ko ba ni 9m9, 
$ugbpn bi wpn ba ni 91119 nigba 
naa ni pyin yoo gba ida mprin ninu 
ohun ti wpn fi slip lphin maj 91116 ti 
wpn ti $e tabi sisan gbese. Aw9n 
obinrin yoo si gba ida mprin ninu 
ohun ti pyin ba fi slip bi pyin ko ba 
ni 91119; $ugbpn bi pyin ba ni 91U9, 
nigba naa W9n yoo gba ida mpjp 
ninu ohun ti pyin ba fi silp lphin 
majgmu ti 9 ti $e tabi sisan gbese. 
Bi pkunrin kan tabi obinrin kan ba 
si n bp ti a 66 pin ogun ini rp ti oun 
ko si ni obi tabi 91119 §ugbpn ti 6 ni 
arakunrin kan tabi arabinrin kan 
nigba naa, pkggkan ninu W9n yoo 
gba idampfa $ugbpn bi wpn ba pp 
ju bpp I9, nigba naa W9n yoo pin 
pgbppgba ninu idampfa, lphin 
majgmu ti 6 $e silp tabi $isan gbese 
laipa pnikpni lara. A$p ni lati pdp 
Allah. Allah si jp Onimp, 
Onifarada. 

14 . AwQn wpnyi ni pnu aala ti Allah, 
pni ti 6 ba si gbpran si Allah ati oji§p 
Rp lpnu, Oun yoo jp ki 6 wp inu awpn 
pgba (idpra) ti awpn akerempdo n 
§an nisalp rp; wpn yoo maa gbe ibp, 
eyi si j 9 ere titobi. 












On 4 


AL-NISAA 


ipin 4 


15. Ijmi to ba si $aigbQran si Allah 
ati dji$Q Rq, ti 6 si kpja Qnu aala 
Rq, Oun yoo j$ ki 6 wq ina, ibQ ni 
yoo maa gbe; iya iyQpQrQ yoo si j<? 
tirQ. 

IDA 3 

16. Ni ti awQn w<)n-Qn-ni ti w(m 
ba j^bi iwa ibajQ kan ninu awQn 
obinrin yin, ki q wa Ql^rii m^rin le 
WQn lori laarin yin; bi WQn ba si ti 
j^rii le WQn lori, ki $ ha WQn mple 
titi iku yoo fi pa wpn tabi ti Allah 
yoo fi la Qna abajade fun WQn. 

1 7. Ti awpn Qkunrin meji ninu yin 
ba si j$bi r$ (iwa ibajQ), ki q jQ WQn 
niya. Bi wpn ba si ronupiwada, ti 
wpn si $e atun$e ki a $e amojukuro 
fun WQn. Dajudaju Allah j$ 
Olugba Ironupiwada, Alaaanu 
j'uIq. 

1 8. Dajudaju ironupiwada ti Allah 
n gba ni ti awQn ti 6 $e aburu 
laimQ, ti w(m si ronupiwada 
lQ$QkQ$Q. AwQn wQnyi ni Allah 
yoo gba ironupiwadaa WQn. Allah 
si j q OlumQ ohun gbogbo, 
QlQgbQn julQ. 


SJfe*. it4.C2.i5B 


A \ At a.'** ^ 
•— 1 1 


. < * 
>-£■ 


a 

\r 






VJ 1 5 



19. Ko si (igba) ironupiwada fun 
awQn ti WQn n §e aburn titi ti iku fi 
de ba QkQQkan WQn, ti 6 wa wi pe, 
'Emi ronupiwada nisinsinyi;' b?Q ni 
ko si (ironupiwada) fun awQn ti 
WQn ku sinu aigbagbQ. AwQn 
WQnyi ni a ti pese iya oloro sil<? fun. 




AL-NISAA 


On 4 


1pm 4 

20. Ifyin onigbagbp ododo! Ko tp 
fun yin lati jogun awQn obinrin ni 
tipatipa. If ko si gbpdp da wpn 
j okoo lpna odi ki p baa le gba ninu 
ohun ti p ti fun wpn, ayafi bi dun 
ba jpbi iwa ibajp ti 6 foju han 
gbangba. Ki p si maa jiroro pplu 
wpn lpna to r?wa. Ti p ba koriira 
wpn, 6 le jp pe p koriira nnkan ti 
Allah ti ti ppplppp oore si. 

2 1 . Bi pyin ba si fp fp iyawo kan 
dipo iyawo miiran, ti § si fun pkan 
ninu wQn ni ppplppp ohun 
alumpni ki p ma $e gba 
ohunkohun pada ninu rp. If 6 ha 
gba a ni ti abosi ati p$p ti 6 fara han 
nibi? 

22. Bawo ni pyin yoo $e gba a 
pada nigba ti p ti wple tQ ara yin, ti 
wpn si ti gba majpmu ti 6 fi psp 
rinlp lpwp yin? 

23. 5 ma si $e fp awQn ti awQn 
baba yin ba ti fp ni iyawo, ayafi 
ohun ti 6 ti rekpja; 6 jp iwa pgbin, 
ohun irira ati pna buburu. 

IDA 4 

24. A $e e leewp fun yin lati fp 
awpn iya yin, ati awpn pmpbinrin 
yin ati awpn arabinrin awpn iya 
yin, ati Qmpbinrin awpn arakunrin 
yin, ati awpn pmpbinrin awpn 
arabinrin yin ati awpn iya to gba 
yin fun lpmu, ati awpn arabinrin 


\\y£ 




..^u, S. f< ^ » ..Ttf i*< > 4 . 
5 r. rf < >V ^ UU Lj c) i a \ 

s»i • > 








✓ m 9 


$£ CSS jJ I jSi 
{fill ,ik£a d4 



Ori 4 


AL-NISAA 


[pin 5 


ti q jQ mu Qinu kan naa, ati awQn 
iya iyawo yin; ati awQn QmQbinrin 
iyawo yin ti 6 gbe wa tQ IqcIq yin, 
eyi ti q ti wQle tQ (iya r?); $ugb(?n 
bi Qyin ko ba ti i WQle tQ WQn, ki 
yoo jQ q$q fun yin. Ati awQn 
iyawo awQn qiuq yin Qkunrin ti 
w(m ti ibaraadi yin jade; A si $e e 
ni (eewQ) fun yin lati fi? awQn qiuq 
iya meji papQ l?Qkan naa ayafi eyi 
ti 6 ti rekpja. Dajudaju Allah jQ 
Alaforijin, Alaaanu julp. 
iPIN 5 

25. A si $e awpn abilekQ leewQ 
fun yin (lati fi?) ayafi awpn to ba 
wa ni ikapa yin. A$q Allah ni 
eleyh jQ lori yin; a $e ohun ti 6 ba 
yatp si eyi lQtQQ fun yin; ki q maa fi 
ohun ini yin fi? wpn lpna ti 6 tQ ti ki 
i $e ti agbere. Nipa anfani ti q n ri 
gba lati pdp WQn, q fun wpn ni QtQ 
WQn gQgQ bi afilelQ oju$e; ki yoo si 
jq q$q fun yin nipa ohun ti q ba jQ 
yQnu si, lQhin eyi ti a ti fi lelQ gQgQ 
bi oju$e. Dajudaju Allah jQ OlumQ 
ohungbogbo, QlQgbQnjulQ. 

26. fnik^ni ninu yin ti ko ba 
lagbara lati fi? awQn QmQluabi (ti 
ki i $e Qra) ti 6 jQ onigbagbQ ododo 
lobinrin ni iyawo, ki 6 fi? ninu 
awQn to n bQ ni ikapa yin, ninu 
awQn QmQ Qd<? yin ti w<?n jQ 
onigbagbQ ododo. Allah mQ nipa 
igbagbQ yin julQ; apa kan yin ti ara 
apa kej i j ade ; nitori naa q fi? WQn ni 
iyawo p?lu iyQnda awQn 


5 f-Oi* c >^Tj, 

©IjLlxji '5 \ (J j. 


i,1 i&i t?S> IS iiS ; 

Loi j. 

u) l5^lL I f-4, 

©&I&.U JJS 


c> I "i yb $ & ) 

\i \f4& 

JLJjus 

^8-Lc I &X) 1 5 > I 

< > » " i 1 • • 

^ !»< 


AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 

ala$Q lori WQn; ki q si fun WQn ni 
QtQ (owo ori) WQn lQna to dara; 
(nitori pe) WQn pe (lobinrin), WQn 
ki i $e alagbere, WQn ki i si i yan 
QrQ ikQkQ. L^hin ti q ba ti fQ WQn 
tan, ti WQn ba jQbi iwa ibajQ, idaji 
iya awQn QmQluabi ni WQn yoo jQ. 
Eyi n bQ fun Qni ti n bQiu ninu yin 
pe ki dun ma $e dQ$Q; ti q ba si ni 
ifarada 16 dara ju fun yin. Allah si 
jQ Alaforijin, AlaaanujulQ. 

IDA 5 

27. Allah fQ lati $e alaye ati lati fi 
yin mQ Qna awQn to $iwaju yin, ki 
dun si le $iju aanu wo yin. Ati pe 
Allah jQ OlumQ ohun gbogbo, 
QlQgbQnjulQ. 

28. Allah si tun fQ lati $iju aanu wo 
yin, $ugbQn awQn ti WQn n tQle 
ifQkufQQ Qkan WQn, n fQ ki q $ina ni 
i$ina ti 6 tobi. 

29. Allah n fQ lati gbe Qru yin fuyQ 
fun yin nitori pe a ti da eniyan ni 
alailagbara. 

30. $yin onigbagbQ ododo! E ma 
$e jQ awQn ohun ini yin laarin ara 
yin mQlQ lQna aitQ, ayafi eyi (ti q j q 
lere) nipa owo $i$e ti q jQ yQnu si 
laarin ara yin; q ma si $e maa pa 
ara yin; Dajudaju Allah jQ 
Alaaanufunyin. 


_ \ • » s * ? ^ • * * s i * ** *! I 

u>lj 

ms \ 

©iW 1 ; i 


>44 \ >4yi 

»,? » 1 ii A- ' '’frf » > 

.A . * 




L. 




L i5- -J i£si .Mill UiQ 



Ori 4 


AL-NISAA 


Ipin 5 


3 1 . fmikQni ti 6 ba si $e eyi, nipa 
ikpja pnu aala ati aitQ, Awa yoo ju 
u sinu ina. Eyi si rQran fun Allah 
lati $e. 

32. Bi pyin ba jinna si awQn q$q ti 
6 tobi ninu awQn ohun ti a ti kp fun 
yin, Awa yoo $e amojukuro awQn 
aburu yin keekeeke fun 
yin, Awa yoo si mu yin wq aaye 
alappn-pnle. 

33. 5 ma $e ojukokoro nipa awpn 
nnkan ti Allah fi $e ajulp fun apa 
kan ju apa keji lp. Awqii Qkunrin 
yoo ni ipin ninu ohun ti wpn ba ko 
jQ. AwQn obinrin naa yoo si ni ipin 
ninu ohun ti awpn naa ba ko jQ. Ki 
q si maa tQrQ ninu Oore ti Allah. 
Dajudaju Allah ni imQ to pe nipa 
ohungbogbo. 

34. Olukuluku eniyan ni a ti yan 
pni ti yo jogun (rp) ninu ohun ti 
awQn obi ati awQn ibatan ba fi slip, 
bakan naa si ni awQn ti p ba $e 
majpmu. Nitori naa p fun 
(olukuluku) wQn ni ipin tiwQn. 
Dajudaju Allah n $q ohun gbogbo 
patapata! 

IDA 6 

35. AwQn Qkunrin ni opomulero 
fun awQn obinrin, nitori pe Allah 
ti $e ajulQ fun apa kan WQn ju apa 
keji 1 q ati pe awQn (Qkunrin) maa 
n na ninu dukia WQn. N ipa bayii, 






5 

JLky li 

fjZ (j lit Us)), t-Jt J t * i * Q * 


o 






AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 

awQn obinrin rere ni awQn ti WQn 
n gbQran ti WQn si jp olu$Q ipamQ 
(awQn Qkp WQn) pplu aabo Allah. 
Nipa awQn ti q n paya aigbpran 
WQn, q kilQ fun WQn, q ypra kurd 
IqcIq WQn lori ibusun WQn, ki q si 
ba WQn wi. $ugbQn bi WQn ba 
gbQran si yin lpnu q ma $e wa Qna 
atako si WQn. Dajudaju Allah jp 
5ni giga, fmi titobi jiilQ. 

36. Bi pyin ba si n bpru ai$edede 
laarin awQn mejeeji, q yan alatun- 
un$e ninu awQn pbi rp (QkQ) ati 
alatun-un$e ninu awQn pbi rp 
(iyawo). Bi awQn mejeeji ba fp 
atun§e, Allah yoo mu un de saarin 
WQn. Dajudaju Allah jp OlumQ 
ohun gbogbo, Olufunniniroo. 

37.5 maa sin Allah, ki pma $eba 
A wa orogun, ki q si maa $e rere si 
awQn obi (yin) mejeeji, ati awQn 
ibatan ati awQn QmQ orukan ati 
awQn alaini ati aladuugbo to jp 
alejo ati aladuugbo ti 6 jp ibatan 
ati arinrin-ajo, ati awQn to wa ni 
ikapa yin. Dajudaju Allah ko 
fpran awQn onigberaga, ati 
oniyangan, 

38. Ti wQnn$eahun, tiwQn sinkQ 
awQn eniyan ni ahun si$e, ti WQn n 
fi ohun ti Allah fi fun WQn lati inu 
oju rere Rq pamQ. Awa si ti pese 


<I)U r. 3 

©fej' Slcolf'si* 

•* yf *V 


i yLau j U j (J 3 

© \ tcJL^* (i) l U) \ 


3 4 $ ' ^ ki 1J tiij, li 

I 5 Ij 1 3 ' 

3 \£U ui 4-54^ 


J-llh <J3>«'$ 3 ^->4 

<s>$ si i S 1 i* 

tfikt 3 >4^ 



Ori 4 


AL-NISAA 


tpin 5 


iya iy^p^r^ S1I9 fun awQn 
alaigbagbp. 

39. Ati awpn ti wpn n na ohun ini 
wpn nitori ki awpn eniyan le baa ri 
wpn, ti wpn kd si gba Allah ati pj 9 
ikphin gbp. Ifnikpni ti E$u ba jp 
prp fun, prp buburu ni. 

40. Ki ni ibi ti i ba $e wpn, bi 6 ba 
jp wi pe wpn gba Allah ati pjp 
ikphin gbp, ti wpn si n na ninu 
ohun ti Allah ti pese fun wpn? 
Allah si jp Olump nipa wpn. 

4 1 . Dajudaju Allah ki yoo $e abosi 
(fun pnikan) bi 6 ti wu ki 6 kere 
mp, bi 6 ba jp rere ni, Oun yoo $e 
adipele rp, yoo si mu psan ti 6 tobi 
wa lati pdp Rp. 

42. Bawo ni yoo ti ri (fun wpn) 
nigba ti a 6 mu plprii kppkan wa 
lati inu ijp kppkan ti a 6 si mu 9 
(Anpbi) wa gpgp bi plprii lori 
awpnwpnyi! 


fif' ■ ‘ L - 


\1 

1^1 I it* 3 

s * t i&f > 


*1% J 2L \u l 

t : J f 0 yt' {'I 

>J ^ 3 U * * *gj . **-* «» * • 

©d^ 1 




43. Ni pjp naa awpn ti wpn 
$aigbagbp ti wpn si $aigbpran si 
dji$p naa, yoo fp pe ki a pa wpn rp 
mplp; wpn ki yoo si lagbara lati fi 
ohunkohun pamp fun Allah. 

IDA 7 

44. $yin onigbagbp ododo, 9 ma 
$e sunmp irun kiki nigba ti pyin ba 
n hun rira, titi ti 9 6 fi mp ampye 
ohun ti 9 n sp ati nigba ti 9 ba wa 


3 1 3 ^4- 


©bj; al> > c; S. 

r 


i$i*i c>;^iU4t; 
Jd iL ! i 3 svL^i 


AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 


ninu pgbin, ayafi ti p ba wa lori 
irin-ajo, titi ti pyin 6 fi wp, ti pyin 
ba si jp alaisan tabi p wa lori irin- 
ajo, tabi ti pkan ninu yin ba jade 
lati inu aaye igbpnsp, tabi ti p fi 
pwp kan obinrin, ti p ko si ri omi, 
nigba naa, p $e aluwala elerupp ti 6 
mp, ki p si fi pa oju yin ati pwp yin. 
Dajudaju Allah jp Alamojukuro, 
Alaforijin. 

45. Iwp ko ha ri awpn ti a ti fun ni 
apa kan ninu Iwe naa? Wpn ra 
i$ina, wpn si n fp ki pyin naa $ina. 

46. Ati pe Allah mp julp nipa 
awpn pta yin, Allah si to ni prp; 
Allah si tun to ni Ohiranlpwp. 

47. O n bp ninu awpn Yahudi ti 
wpn n yi awpn prp (Allah) pada 
kuro laaye wpn, ti wpn si n wi pe 
'Awa gbp, $ugbpn a ko gba' ‘Ki o 
(6ji$p) si tpti (si wa), tirp ko si ni jp 
gbigbp’ ati sisp pe 'Ra'ina' (bpwp 
fun wa), ti wpn si n fi ahpn wpn $e 
afihan (ohun ti n bp ni pkan wpn) 
ati imaawa pna lati pa igbagbp naa 
lara. Iba $e pe wpn wi pe, ‘awa 
gbp, a si gba, ki o si gbp waye’, ki 
wpn si tun sp pe 'Nsuma'; iba si 
tpna, $ugbpn Allah fi wpn 
gegun-un nitori aigbagbp wpn, 
wpn ko si ni igbagbp ayafi dip. 


jS 5 1 >2 

i yeJoSSj 'y\j» yljut X J\ 


£4 141^5 1 $\\ && >3 1 J y£\ 

& 5 aJJiJd \ 1 

J?$ > jfel 


3 >4^ l>Li ^>C£aJ b*JaJ l 

©i*J 


48. $yin ti a ti fun ni Iwe, p gba 
ohun ti A spkalp gbp, to $e imu$p 




On 4 


AL-NISAA 


ohun ti 6 wa pqIu yin, $iwaju ki A 
to yQpQrQ awQn a$aaju (yin kan) ti 
A 6 si da WQn pada SQhin, tabi ki A 
fi wpn gegun-un, gQgQ bi A ti $e fi 
a WQn eniyan QjQ-isinmi (Sabath) 
gegun-un. Dajudaju a$Q Allah 
gbQdQ riamu$Q. 

49. Dajudaju Allah ki yoo forijin 
Qni ti 6 ba da nnkan pq mQ Qn, 
$ugbQn Yoo §aforijin q$q miran 
yatp si eyi fun QnikQni ti O ba fQ. 
IfnikQni to ba da nnkan pQ mQ 
Allah, dajudaju 6 da q$q ti 6 tobi. 

50. Iwq ko ha ri awQn to n ka ara 
WQn si Qni mimQ? Dipo bQQ Allah 
16 n sq Qni ti 6 ba wu U di mimQ, 
' Awa ki yoo $e abosi fun WQn bi ti i 
wukiomQ.' 

51. Kiyesi i, bi WQn ti $e n da 
adapa irQ mQ Allah; eyi si to ni q$q 
to han gbangba. 

ID A 8 

52. Iwq ko ha ri awQn ti A ti fun ni 
apa kan ninu Iwe naa? WQn 
gbagbQ ninu ohun buburu, WQn si 
n tQle awQn olurekQja aala. WQn si 
n sq nipa awQn alaigbagbQ pe, ‘A 
tQ awQn wQnyi SQna nipa Qsin ju 
awQn ti WQn gbagbQ 1q.’ 

53. AwQn ni Allah ti fi gegun-un, 
Qni ti Allah ba si ti fi gegun-un, 
Iwq ki yoo ri oluranlQ wq fun un. 


tpin 5 






uA } 7. 2 L&J. 5 a & )A*-L 

nn A ^^4. 


list I & yjJt 

e%4 


i 







ft * * 

5 





AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 


54. WQn ha ni ipin ninu ijQba naa 
bi? Ti wQn ko si ni fun ?da eniyan 
nib?, koda ki 6 kere mg bi ihd ara 
horo eso dabinu; 

55. Tabi wgn a n §e ilara awQn 
eniyan lori ohun ti Allah fi fun WQn 
ninu oore R? ni bi? (Bi eyi ba j? 
b??), dajudaju, Awa ti fun awQn 
qitiq Ibrahim (naa) ni Iwe ati Oye. 
A si tun fun WQn ni ijQba ti otobi. 

56. Nitori naa 6 n b? ninu WQn, ti 
WQn gbagbQ, 6 si n b? ninu WQn to 
§?ri kuro lQdQ r?, ina (JahanamQ) ti 
6 njo geregere si ti to (fun WQn). 

57. Dajudaju awQn to n §aigbagbQ si 
awQn Ami Wa, A 6 j? ki wqii wq nu 
ina laip?. Nigbakuugba ti awQ ara 
WQn ba ti n jona tan, Awa yoo fun 
WQn ni omiran dipo r?, ki WQn baa le 
j? iya naa karakara. Dajudaju Allah 
j? Alagbara, QlQgbQnjulQ. 


3 A . i f f \ . x - $ » < » j>"\ 


J. .s* ^ ^ 

©'>*■" <->-UJ'c 


dy 


si. & 1 6 5 L-UfP 

&ji {&-£» 5 a^Ji 5 4^' 


X-O ^^0-4^0, I Li/ 0 .yO- 4 ■*-»-> 


HxiL I##' chip' c)\, 

ci*^p ilSjyl® . Ijli 
C> ft 1 lU\ (Jj, * 


58. $ugbQn awQn ti WQn gbagbQ, ti 
WQn si n sis? rere, Awa yoo mu WQn 
wq Qgba ti awQn akeremQdo n §an 
nisal? WQn; WQn yoo maa gbe ib? 
titi laelae; awQn alabaagbe miniQ n 
b? fun WQn nib?; Awa yoo si fi WQn 
si ab? iboj i to bol? mm. 


\^c e- } 5 

iJ$ . list Bii S)i US' VI 




C £ .. -C* 


£ iV'.-rrp, 



59. Dajudaju Allah pa yin la§? pe ki 
? fi ipo ifQkantan fun ?ni ti 6 tQ si; 
ati pe nigba ti ? ba n dajQ laarin 
awQn eniyan, ki ? da a p?lu ?tQ. 
Dajudaju ohun ti Allah fi gba yin 
ni imQran 16 dara ju! Dajudaju 
Allah j? OlugbQ ati Oluri ohun 
gbogbo. 

<&> 


\\&£ I* si. i 

L<) \ 

1 £)J> 


Ori 4 


AL-NISAA 


60. $yin ti q gbagbQ lododo; q gbQ 
ti Allah kl q si gbQ ti dji$Q naa ati 
awQn ala$Q laarin yin; $ugbgn ti q 
ba n $e iyapa Qnu lori ohunkohun, 
q da a pada spdp Allah ati dji$Q 
naa; ti Qyin ba j$ Olugba Allah ati 
qjq ik^hin gbQ. Eleyii ni 6 loore to 
si dara julp ni igbQhin. 

iDA9 

61. Iwq ko ha ri awpn to n dibpn 
pe awQn ni wpn gba ohun ti a ti 
SQkalQ fun q gbQ, ati ohun ti a 
SQkalQ $iwaju rQ? Wpn fQ lati wa 
idaj 9 1 q spdp e$u, bQQ si ni a ti pa$Q 
fun WQn lati ma gbQ tire; E$u si n 
f <9 lati $i wpn lpna, ni i$ina ti 6 
jinnarere. 

62. Nigba ti a ba si sq fun WQn pe, 
‘9 wa si idi ohun ti Allah SQkalQ ati 
spdp oji $9 naa’, Iwq yoo ri ti awpn 
alagabagebe yoo pQhinda kuro 
lpdp rQ, ni ti irira. 

63. Ee$e ti 6 jQ pe nigba yowu ti 
ajalu kan ba de ba WQn, nigba naa 
WQn yoo wa ba q, WQn yoo maa fi 
Allah bura pe ko si ohun ti a gba 
lero bi ko $e daradara ati irQpQ. 

64. AwQn wQn-Qn-ni ni awQn ti 
Allah mQ ohun ti n bQ ninu Qkan 
WQn nitori naa yQra fun WQn, ki o 
gba WQn ni impran, ki o si ba WQn 
SQrQ to rinlQ nipa ara WQn fun 
WQn. 


tpin 5 


1 3 a&fofb 1 1 A5H3 

3 I (il, 63>0 ijjr Q, 

3 all \j ^ u ' 

-£•*4 5^4- '>5-3^' A 

6^15 & 


«& i gfi&i 

I » * ! £ < '■<{'*'? \ n <• ✓ Aril, 

a & n K fi l /> J. t L 1 n 9 \ 

(J I iPaliJ I 3 * 

0lxl^t^ULo 

&i> i®' i S Jp 3 

all ^ ^ <i> a 3 I lijodi’ >-£J. ^4. \ 

©liii x 0 3 > J ' uA 

4 Gs a^3l 




AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 


65. Awa ko si ran 6ji$y kan bi ko 
$e ki 6 jy yni ti wyn yoo maa 
gbyran si lynu nipa A$y Allah, to 
ba wa jy pe wyn wa ba y, nigba ti 
wyn ba $e abosi fun ymi ara wyn, 
ti wyn si wa aforij in Allah, ti 6ji$y 
naa si tyry aforij i fun wyn, wyn 
iba ri i daju pe Allah jy Olugba 
ironupiwada, Alaaanujiily. 

66. $ugbyn ko ri by! Mo fi Oluwa 
bura, wyn ki i $e olugbagby titi ti 
wyn 6 fi fi y $e onidaajy nipa 
ariyanjiyan ti n by laarin wyn; 
lyhin naa ti wyn ko si ri ai$edeedee 
kan ninu ykan wyn nipa ohun ti o 
da lyjy ti wyn si ju ara wyn sily 
tywy ty$y. 

67. iba §e peApaala$y fun wyn pe; 
‘5 dunbu ara yin, tabi ki y jade 
kuro ninu ile yin , wyn iba ti §e e, 
ayafi diy ninu wyn; iba jy pe wy 
n §e ohun ti a gba wyn ni imyran ry 
ni, iba dara july fun wyn. iba si tun 
mu wyn duro $in§in. 

68. Ati pe nigba naa dajudaju Awa 
iba ti fun wyn ni ysan ti 6 tobi lati 
ydy Wa. 

69. A ba si tun ti ty wyn si yna taara 



js v 5 a 

l< 0* \# ** » . \ /A 




a 






$jd\ dr Vi 

i-, 

* fi 9^ .'s* "J fif n't- * fi9\* 




*r ¥ i A. 







✓ 


>-4-1 5 


70. pnikyni ti 6 ba gbyran sa Allah 
lynu ati oji$y naa; iru awyn yni byy 
yoo wa pylu awyn ti Allah ti $e oju 
rere Ry fun, ninu awyn anabi ati 
awyn olotiity ati awyn ajyriiku ati 
awyn yni rere. Awyn wynyi ni 6 


^lllili J yZp !i jit \ iV* i 

f\ l&L) I ) I 



Ori 4 


AL-NISAA 


[pin 5 


dara ju ni alabaarin. 

7 1 . Eleyh jp ajulp oju rere lati pdp 
Allah; Allah si to ni Olump ohun 
gbogbo. 

IDA 10 

72. $yin onigbagbp ododo, p mu 
ohun aabo yin, kl p si jade ni 
pwppwp tabi ki p jade lapapp. 

73. Ati pe dajudaju onb? ninu 
yin, pni ti yoo duro sphin; bi aburu 
kan ba wa $plp si yin, dun yoo wi 
pe, ‘dajudaju Allah ti $e oore fun 
mi’ niton emi ko si nib? pplu wpn. 

74. $ugbpn bi oju rere kan lati pdp 
Allah ba de wa ba yin, yoo ma 
sprp bi pni pe ko ti i si ifp laarin 
pyin ati dun naa, ‘O ma $e laraa mi 
o ! Iba $e pe mo ti wa laarin wpn ni, 
emi naa iba j ere ti o tobi. ’ 

75. Nitori naa, ki awpn pni ti o ta 
aye yii, fi ra prun ja loju pna Allah, 
pnikpni ti o ba si ja loju pna Allah, 
a ba a pa a tabi ki o bori, A n bp wa 
fun un ni psan to tobi. 

76. Ki lo n di yin lpwp ti p ko fi ni 
ja loju pna Allah ati nitori awpn 
alailagbara- lpkunrin, lobinrin ati 
awpn pmpde- ti wpn n sp pe: 
‘Oluwa wa, mu wa jade kuro ninu 
ilu yii ti awpn eniyan rp jp alabosi, 
fun wa ni (awpn) prp lati pdp Rp, 
ki O si fun wa ni (awpn) 


L tjX' J * dll 1 ii>2. i H 


'5) ^ £ 





<i> 5 &A kJ I ali 

Si uA 5 1 = ^ >2 is ' 

,_i 5' <A^is dll ' 

5 (is 5 

J4* \ 5 1 i 1 1 

^IJL) I dJjpLM JXA 



AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 


oluranlQWQ lati QdQ Rq. ’ 

77. AwQn ti WQn gbagbQ lododo n 
ja loju Qna ti Allah; awQn ti WQn si 
$e aigbagbQ n ja loju 911 a e$u. 
Nitori naa, 9 ba awQn QrQ e$u ja; 
dajudaju ete e$u jQ ohun ti 6 
y?p?r<?- 

Ida 11 

78. Iwq ko ha ri awQn ti a sq fun 
pe! ka qwq yin ro, ki 9 maa 
gberun duro, ki 9 si maa yp saka.’ 
$ugbpn nigba ti A pa$Q ogun jija 
fun WQn, nigba naa, ni apa kan 
ninu WQn n bQru eniyan gQgQ bi 6 
ti $e y9 ki wpn bQra Allah, tabi 
pQlu ibQru ti 6 ju bQQ 1 q, wpn si n 
wipe, ‘Oluwawa, ee$e ti O fi pa$Q 
ogun jija fun wa? Iwq ki yoo ha 
1 q wa lara fun igba diQ si?’ Sq pe, 
'igbadun aye yii fun igba diQ ni ati 
pe aye ti n b<? loore ju fun 9ni to ba 
n paya QlQran. A ki yoo si $e abosi 
fun yin bi ti i wuki 6 m<)! ’ 

79. Ibikibi ti Qyin ba wa, iku yoo le 
yin ba; iba a jQ pe q wa ninu awQn 
aaye i$Q to lagbara. Ati pe bi rere 
kan ba wa ba WQn, WQn a sq pe, 
‘ QdQ Allah ni eyi ti wa’ , bi bubura 
kan ba si ba WQn, WQn a sq pe, 
‘QdQ rQ (anQbi) leyi ti wa’, sq pe: 
‘ QdQ Allah ni gbogbo rQ ti wa. ’ Ki 
16 n $e awQn eniyan wQnyi ti WQn 
fQrQ ma gbQ agbQye kankan. 




ly I 3 3 

jiilh jlU; 

©i*^ i ysli? <y Uj0 \ 


3 i slxius ^ 3 >4 & jsjy 




13 S '*-4 

>4 toA Ji Ji 

0(1^ £>#11* 



Ori 4 


AL-NISAA 


[pin 5 


80. Ohunkohun to ba de ba q (iwq 
quiq eniyan) ni rere, lati QdQ Allah 
16 ti wa, ohunkohun to ba si de ba q 
nl bubum lati QdQ ara rQ ni. Awa si 
ti ran q (Iwq Muhammad) gQgQ bi 
oji§Q si awQn eniyan. Allah si to ni 
filQrii. 

81. fmikQni to ba gbQran si dji$Q 
naa (Muhammad) Iqiiu, dajudaju 
6 gbQran si Allah lQnu; QnikQni to 
ba si wa pQhinda, A ko ran q (Iwq 
anQbi) gQgQ bi olu$Q le wQn lori. 

82. WQn si n sq pe, ‘IgbQran (ni 
akQmQna wa)’ $ugbQn nigba ti 
WQn ba jade kuro lQdQ rQ, apa kan 
ninu WQn a maa pete ni ora ni 
atako si ohun ti o sq (fun WQn). 
Allah si ti kQ ete ti WQn pa lorn 
silQ, nipa bayii yQra kuro lQdQ WQn 
ki o si gbQkQle Allah. Allah si to ni 
AlagbQkQle. 

83. WQn ko ha ronu nipa Al- 
Kur'an naa ni? Iba $e pe 6 ti QdQ 
Qlomiran yatQ si Allah wa ni, WQn 
iba ti ri qpqIqpq ipakasQ ninu rQ. 


5 J aJl> \ aJL XLa. Ci \ 

>1lJj ^ \h 



n it'*-''' All <* A < » i*”' » 

©%* & A 


^ ail ^ «!>* 


84. Nigba ti iro ifayabalQ kan tabi 
ti ipaya ba wa ba WQn, WQn yoo 
tan an kalQ, iba $e pe WQn da a 
pada SQdQ oji$Q ati awQn ala$Q 
ninu WQn (fun iwadii) ni, 
dajudaju iba ye awQn wQn-Qn-ni 
ninu WQn, ti WQn le $e agbeyQwo 
rQ. Ti ki i ba $e ti oju rere Allah ati 
Aanu Rq lori yin ni, dajudaju Qyin 
iba ti tQle e$u ayafi diQ ninu yin. 





AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 


85. Niton naa, ki o jagun loju pna 
Allah, A ko gbe iwp kan le p lori bi 
ko $e ti ara rp. Ki o si maa ta a wpn 
onigbagbp ododo ji, 6 $ee$e pe 
Allah yoo ka pwp agbara awpn 
alaigbagbp ko; Allah si le koko ju 
ni agbara ati ni ijpniniya. 

86. bmikpni ti o ba $ipp ni i$ipp 
rere yoo ni ipin tirp ninu rp, 
pnikpni to ba si $ipp ni ti bubura, 
yoo ni iru (abura) kan naa ninu 
(psan) rp. Allah si jp Alagbara lori 
ohungbogbo. 

87. Ti a ba ti ki yin ni kiki adura, p 
ki (wpn) ni pna to dara ju bpp Ip, 
tabi ki p da a pada bpp gpgp. 
Dajudaju Allah jp 01u$iro ohun 
gbogbo. 

88. Allah- ko si Qlpran miiran 
ayafi Oun. Dajudaju Oun yoo 
(tpsiwaju lati maa) koo yin jp titi 
di pjp Ajinde, ko si iyemeji ninu 
rp. Ta ni 6 jp olododo ju Allah lp 
ninu prp sisp? 

IDA 12 

89. Ee ha ti $e ti pyin fi pin si pna 
meji niton awpn alagabagebe, 
nigba ti Allah ti doju wpn bolp 
niton ohun ti wpn jp lere. by in ha 
n fp lati fpna mp pni ti Allah ti fi 
slip sinu i$ina bi? bni ti Allah ba fi 
silp ninu i$ina ko si pni to le fi pna 
mp pn. 







0 C 


v u» * 





1 





Ori 4 


AL-NISAA 


90. WQn n fQ ki Qyin $aigbagbQ 
gQgQ bi awQn naa ti §aigbagbQ, ki 
gbogbo yin le di bakan naa. Nitori 
naa q ma $e yan QrQ laarin WQn titi 
ti awQn naa yoo fi jade 1q si oju 
Qna Allah, $ugbQn ti WQn ba SQri 
pada, q gba WQn mu ki q si pa wpn 
laayekaaye ti q ba ba WQn; ki q ma 
$e yan QrQ ati oluranlQWQ laarin 
WQn. 

91. Ayafi awQn to ba dapQ mQ 
awQn ijQ kan ti majQmu kan ti n bQ 
laarin Qyin pQlu WQn, tabi awQn to 
wa ba yin ti Qkan WQn ko si fQ lati 
ba yin ja, tabi lati ba awQn eniyan 
WQn ja, iba $e pe Allah fQ ni, Oun 
iba ti fun WQn lagbara Tori yin, 
WQn iba si ti bayinja. Nitori naabi 
WQn ba yQra fun yin, ti WQn ko si 
ba yin ja mQ, ti WQn si na qwq 
alaafia si yin, nigba naa Allah ko 
gba yin laaye lati kQlu WQn. 

92. by in yoo ri awQn miiran ti 
WQn yoo fQ aabo 1’QdQ yin, ati 
aabo 1’QdQ awQn eniyan WQn. 
Nigbakuugba ti WQn ba dari WQn 
pada sidii ijangbQn, WQn yoo jin si 
Qfin rQ. Nitori naa ti WQn ko ba 
yQra fun yin, ti WQn ko si na qwq 
alaafia si yin, ti WQn ko si ka qwq 
WQn ko, nigba naa q gba WQn mu, 
ki q pa WQn laayekaaye ti q ba ba 
WQn. Lori awQn wQnyi ni Awa ti 
fun yin lagbara to fi ara han. 



40 Ji, frjuj vA 
&\L& Ml# t 

Hi I dL; boa. 5 f i^L 

\ »s±i) \ 1 


ii)l ni 5 5 

IijJj 1 i&A 5 



AL-NISAA 


On 4 


tpm 5 

IDA13 

93. Ko jp ptp fun onigbagbp ododo 
kan lati pa onigbagbp ododo 
mhran ayafi ti 6 ba jp asi$e. Eni ti 6 
ba si pa onigbagbp ododo kan pplu 
asi$e, yoo sp pra kan ti o jp 
onigbagbp ododo di ominira, yoo 
si san owo itanran fun awpn 
eniyan rp, ayafi bi wpn ba ypnda 
lati fi $e itprp aanu. $ugbpn bi 6 ba 
jp pkan ninu awpn eniyan to mu 
yin ni pta, ti dun si jp onigbagbp 
ododo, nigba naa dun (pdaran 
naa) yoo sp pm kan ti o jp 
onigbagbp ododo di ominira. Ti o 
ba si jp pkan ninu awpn eniyan ti 
majpmu ti n bp laarin yin pplu 
wpn, nigba naa (pdaran naa yoo 
san) owo itanran rp fun awpn 
eniyan rp, yoo si sp pra kan ti o jp 
onigbagbp ododo di ominira. 
$ugbpn pni ti ko ba ri ohun ti yoo 
fi $e (itanran), ki o gba aawp o$u 
meji ni sisp-n-tple. Eyi jp aanu lati 
pdp Allah. Allah si jp Olump ohun 
gbogbo, Qlpgbpnjulp. 

94. fmikpni ti o ba si mp-pn-mp pa 
olugbagbp ododo kan; ina ni psan 
rp, ibp ni yoo ma a gbe, ibinu 
Allah si n bp lori rp ati egun Rp. O 
si ti pese iya ti o tobi fun un. 


•fyi*5i ( 3£36VjiiSt?fcj 

a* vs 

SlSslsi lijl '*&'> 

t » % j * r,': 

M >^j 3 fAk ' of 

-Jf> Jv £ ' *f » "1 5 < I 4 
*aX) 




Ori 4 


AL-NISAA 


95. f yin onlgbagby ododo! Nlgba 
ti yylnba jade ly 1 oju yna Allah, kl 
y maa wadi! ohun gbogbo, y ma si 
§e sy fun yni tl 6 ba kl yin nl ikl- 
alaafia pe: ‘Iwy kl 1 §e olugbagby’. 
Eyin n wa awyn nnkan rere ti aye 
yil, $ugbyn awyn ypylypy nnkan 
rere n by lydy Allah. B1 yyin tl §e rl 
niyl nl§iwaju, $ugbyn Allah §e 
(akan§e) oju rere Ry fun yin, nltorl 
naa, y maa wadil daradara. 
Dajudaju Allah my ohun tl yyin n §e 
daradara. 

96. Awyn tl wyn jokoo pa slle 
nlnu awyn onlgbagby ododo yaty 
si awyn tl ara n ni, ko le rl bakan 
naa pylu awyn to n §apa s’ oju yna 
Allah pylu ohun ini wyn ati yml 
wyn. Allah ti gbe awyn to n fi 
ohun ini ati yml wyn $apa si ipo 
^Iga ju awyn tl wyn jokoo tytyry. 
Qkyykan wyn ni Allah ti $e ilerl 
lati $e oore fun. Allah si ti $e ajuly 
oore fun awyn olu§apa (l’oju yna 
Ry) lorl awyn to jokoo (slle); 

97. Adipele ysan lati ydy Ry ati 
aforlji pylu aanu. Allah si jy 
Alaforljin, Alaaanujuly. 

iDA 14 

98. Dajudaju awyn yni tl Malalka 
gba yml wyn lakooko tl wyn $e 
abosl si yml ara wyn, wyn (awyn 
Malalka) y 66 biwynpe; ‘Nlnu 


ipln 5 


cL -SJ jS-L***^ 1 


ii»\ to is 


385ii^3 iij w 


kite iS£ts3i 

dir^s, ' 


- ?l “ 




. ^ v " v / 1 V «' * ^ 


> * 



AL-NISAA 


On 4 


tpm 5 

ewo ni yyin wa?’ WQn 6 si wi pe; 
‘Awa jy yni ti WQn sq di 
alailagbara l’ori ily’. WQn (awQn 
Malaika) yoo fesi pe, ‘Ily Allah ko 
ha gbooro to fun yin ni lati $e irin- 
ajo l’ori ry? Awpn wpnyi ni ina 
yoo jy ibugbe WQn, ipadasi 
bubura losijy; 

99. Ayafi awpn alailagbara 
Ipkunrin, lobinrin ati awpn piripde 
ti WQn ko lagbara lati $e eto 
kankan, WQn ko si mQ Qna kankan. 

100. AwQn wQnyi ni 6 $ee$e ki 
Allah $e amojukuro fun. Allah si 
jy Alamoojukuro ati Alaforijin. 

101. finikyni to ba fi ilu ry sily 
l’oju Qna Allah, yoo ri qpqIqpq 
ibi-isadi lori ily ati qpqIqpq oore. 
Ifnikyni to ba si jade kuro ninu ile 
ry ti 6 si n $e irin-ajo nitori Allah 
ati 6ji$y Rq, $ugbQn lyhin naa ti 
iku pa a, dajudaju ysan ry ti wa ni 
QdQ Allah. Allah si jy Alaforijin, 
AlaaanujulQ. 

toA 15 


1*^ A aL I J*)\ && 

v^-34 


5 */), 

^ I xJ I ) I 

©■ilixi u> 5 


£4 ti\*&\J&&$ /lS 


<Oj 




sd) 1 £) 1^5 J, al> I ^ XA3 u 


102. Nigba ti yyin ba si n rin irin- 
ajo lori ily, ko si y$y fun yin ki q ge 
irun yin kuru, bi y ba n byru pe 
awQn alaigbagbQ le daamu yin. 
Dajudaju awQn alaigbagbQ jy Qta 
ti 6 foju han gbangba. 

103 .Nigba ti o ba n by laarin WQn, 
ti 6 si n ki irun fun WQn, ki apa kan 
ninu WQn duro pqIu ry, ki WQn si mu 

<C@> 




Js fi\ 4 »H> 

\¥yZ& ti && 


©lildlS'Le 




Ori 4 


AL-NISAA 


[pin 5 


awQn ohun ija WQn dani, nigba ti 
WQn ba fi ori kanld, ki WQn duro 
l^hin yin, l^hin naa ki awgn ikQ 
miran ti ko ti i kirun bQ siwaju, ki 
WQn si ba q kirun; Ki WQn gbaradi, 
ki w<?n si mu ohun ija WQn Iqwq. 
AwQn alaigbagbd n fd pe ki q 
gbagbera lati fi awpn ohun ija ati 
awQn Qra yin slid, ki WQn ba le 
kplu yin lojiji lddkan naa. Ki i $e 
d?d fu n yi n ti ojo ba mu inira ba 
yin tabi ti q ba wa ni ailera pe ki q fi 
a WQn ohun ija yin sild, §ugbQn ki q 
ma a $Qra. Dajudaju Allah ti pese 
iya iyQpQrQ fun awQn alaigbagbQ. 

104. Nigba ti dyin ba si pari irun 
naa, ki q ranti Allah ni iduro, 
ijokoo ati ni ifdgbdleld yin. Nigba 
ti Qkan yin ba si bald, nigba naa ki 
q maa gbe irun duro ni pipe. 
Dajudaju irun kiki jd Qranyan fun 
awQn onigbagbQ ododo, ni asiko ti 
a ti yan. 

105. Ki q ma $e kaardd nipa 
wiwa awQn eniyan naa. Bi dyin ba 
n ke irora, bakan naa ni awQn naa 
n ke irora, bi ti yin. $ugbQn dyin ni 
ireti lati QdQ Allah, ohun ti awQn 
ko ni ireti rd- Allah si jd OlumQ 
ohun gbogbo, QlQgbQn julQ. 




1 3 1 £ T 

111) 


1 /c f ) \ 

y - 4 - < 4*3 ' > 3-^-5 3 12 

hi * ijni \ \ 1 $$ 

* 

A «*• 

3-* 


1 $ ife ' 4' $4*^ 

(iT GjiJfc 

v C 2 aLi <l>-s. 3 b‘ 


&i>i ii)^ 5 *< ^>^>4 

AT*' 


7 • J - \ a 



AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 


IDA 16 

106. Dajudaju Awa ni a ti sp Iwe 
naa kalp fun p pplu ddodo kl o baa 
le maa fi $e idajp laarin a wpn 
eniyan, nlpa ohun ti Allah ti fi kp 
p. Ki iwp ma si $e jp olu$ipp fun 
a wpn onijamba eniyan. 

107. Ki p si maa tprp idarijin lpdp 
Allah. Dajudaju Allah jp Alaforiji, 
Alaaanujulp. 

108. Ki p ma si $e $ipp fun awpn 
wpn-pn-ni ti wpn $e ijamba fun 
pmi ara wpn. Dajudaju Allah ko 
fpran pni ti 6 jp onijamba, plp$p 
nla. 

109. Wpn n fp farapamp fun awpn 
eniyan, $ugbpn wpn ko le 
farapamp fun Allah, ati wi pe Oun 
wa pplu wpn nigba ti wpn n pete 
lorn nipa nhkan ti Oun ko ypnu si. 
Allah si rpkirika ohun ti wpn n $e. 

110. Ki i wa $e pyin naa ni p n 
bpbp fun wpn laye yii? Ta ni pni ti 
yoo wa bpbp fun wpn lpdp Allah 
ni pjp Ajihde tabi ta ni yoo jp 
alaabofunwpn? 

111. fmikpni to ba $e buburu tabi 
$e abosi fun pmi ara rp ti 6 si tprp 
aforijin lpdp Allah, yoo ri daju pe 
Allahjp Alaforijin, Alaaanujulp. 

112. fmikpni to ba da p$p kan, 6 da 
a fun pmi ara rp. Allah si jp Olump 
ohun gbogbo, Qlpgbpn julp. 


iSXi.il 


2 jl >1 u)J, keih\ 1 3 


£>$31 isX.0\ ^ JjCati 5 
>4*3^ V S&L \ (i) L I 




\ fl V* 


•$ 5 usdii ^ «> 

I 0$. Co <i) ytXJo 


©Uaijfci ‘‘ f 




; „ t-'p er-; • c \ > 

yO^ic J*xj > IA. j) — > ux> 

dlx I (J ^ 144’ fcj AJ 1 \ 

4 «. » gj \ 5 

D^Lc-aJj ' i > ■» 

' i»5 


Lo f Lc aju! i -t aJ ,^c 

©[ 14 j£>X 



Ori 4 


AL-NISAA 


tpin 5 


113. fini tl 6 ba si §e asi§e kan tabi 6 
da q§q kan l^hin naa ti 6 wa di i ru 
?ni ti ko §e e; dajudaju 6 ti ru ?ru irQ 
pipa ati q§q ti 6 han gbangba. 

IDA 17 

114. Bi ki i ba $e ti ojuure Allah 
ati aanu Rq ti n bQ lori rQ ni, ij q kan 
ninu WQn ti pinnu lati $i 9 lpna. 
Bqq ni WQn ko le $i QnikQni lQna, 
bi ko $e ara WQn, WQn ko si le $e 
ipalara fun q rara, Allah ti fi Iwe 
ran$Q si q ati QgbQn ijinlQ, O si ti fi 
ohun ti iwQ ko mQ tQlQ iuq q, oju 
rere ti Allah fun q si tobi pupQ gan- 
an. 

115. Ko si oore kan ninu qpqIqpq 
apero ikQkQ WQn, ayafi (ti) awQn 
to ba n pa$Q itQrQ aanu tabi oore 
si$e tabi i§atun$e laarin awQn 
eniyan. fmikQni to ba si n $e awQn 
nnkan wQnyi ti 6 fi n wa iyQnu 
Allah, Awa ni yoo fun ni Qsan ti 6 
tobi. 

116. Eni to ba si §e atako si oji§? naa, 
1 q h i n ti imQna ti han gbangba si i, to 
si gba Qna to yatQ si ti awQn 
onigbagbQ ododo, Awa yoo j? ki 6 
maa tQ Qna ti 6 n tQ, A 6 si ju u sinu 
ina (JahanamQ). Ibudesi buburu si 

ni. , , 

IDA 18 

117. Dajudaju Allah ki yoo fi ori 
jin Qni to ba da n nk an kan pQ mQ 
Qn, $ugbQn Oun yoo $e aforiji q$q 
miran yatQ si eyi fun QnikQni ti O 




^sSL^d.U44iii0.iS3t 


Is 5 S>i 

2lu 1 (Jyl 5 


// 

y 


I )_>- 1 aJjI Cy» Lb 5-^ 

©c» 


^.LuLj li* - 5 

* US 

5«Jv ^ f-4-y 

. K— ^ ^ 'V 

I >4_«£u» OfU») j>^oJ-4»- (T 




3 4 -^ I Y Au l f 

1*^ ^)JLo JLb xA»dJal< dljJlJ 





AL-NISAA 


On 4 


Ipm 5 


ba fQ. fmikQni to ba da nnk an pQ 
in 9 Allah, dajudaju 6 ti $ina nl 
i$ina tojinnarere. 

118. Wpn ko ke pe nnkan miiran 
1 9 h i n Rq ayafi awpn nnkan tl ko nl 
Qml; ati pe wpn ko pe nnkankan ayafi 
e§ut6j?Qlpt?; 

119. fini tl Allah ti fi gegun-un. Oun 
(e§u) si wl pe: ‘emi yoo ko apa kan 
tl a da yanrl ninu awQn Qiusin Rq. ’ 

120. ‘Ati pe dajudaju emi yoo maa 
§i wQn lpna, emi yoo si maa fi 
erokero sinu Qkan WQn, emi yoo tun 
maa mi si WQn lati maa ge eti awQn 
Qran Qsin; bakan naa emi yoo maa 
mi si WQn lati maa yi Qda Allah 
pada.’ finikQni to ba si mu e$u lQrQQ 
dipd Allah, dajudaju 6 ti §ofd ni ofo 
ti 6 han gbangba. 

121 . Oun (e$u) $e fieri fun WQn, 6 
si fi erokero si Qkan WQn, bQQ ni 
e$u ko $e fieri kan fun WQn bi ko $e 
itanjQ. 

122. AwQn wpnyi ni ero ina 
Jahanama, ti yoo jQ ibugbe WQn, 
WQn ki yoo si ri Qna ati le sa jade 
kuro nibQ. 

123. $ugbQn ni ti awQn ti WQn 
gbagbQ lododo ti WQn si n sisQ 
rere, Awa yoo mu WQn wq inu 
Qgba id^ra, ti awQn akeremQdo n 
$an labQ rQ, WQn yoo maa gbe ibQ 
gbere. Ileri Allah si jQ otitQ; Ta 16 
si jQ olotiitQ ju Allah 1 q ni QrQ sisq? 






Ori 4 


AL-NISAA 


[pin 5 


124. Ko si le ri gQgQ bi ero inu yin 
tabi ero inu awQn oniwee. fmikQni 
to ba $e abura, a 6 san Qsan r<? fun 
un. Ko ni si QrQ kan fun un tabi 
oluranlQWQ lQhin Allah. 

125. $ugb(?n Qni to ba $i$Q rere, iba 
a j$ Qkunrin tabi obinrin, ti 6 si jQ 
onigbagbQ ododo, awQn wQnyi ni 
yoo wq Qrun rere, a ko si ni $e 
abosi fun WQn bi 6 ti wu ki 6 mQ. 

126. Ta l?ni ti 6 dara ni ?sin ju ?ni ti 6 
ju ara r$ sil<? fun Allah 1q, ti 6 si j? 
olu§erere, ti 6 si t<?le ?sin Ibrahim, 
$ni to duro deedee? Allah si mu 
Ibrahim ni Qr$ timQtimQ. 

127. Ti Allah ni gbogbo ohun ti n 
bQ ni a WQn Qrun ati aye i $e; Allah 
si jQ fmi ti 6 rQkirika ohun gbogbo. 


■i . < « t'y'r'i .'.f' f, 

^ \t\" " » » < “f : ><f 

^ > 4^5 ta* *** j 

01 ij jiJLlxj. V 5 2_i4) I 



IDA 19 

128. WQn yoo biQ leere idajQnipa 
awQn obinrin, sq pe, ‘Allah yoo $e 
idajQ fun yin nipa WQn.’ Bakan 
naa si ni ohun ti a ti n ka fun yin 
lati inu Iwe naa nipa awQn QmQ 
orukan lobinrin, ti Qyin ko fun ni 
ohun ti a ti $e ni QtQ fun WQn, ti q si 
n fQ lati fQ WQn ni iyawo ati awQn 
ti ko lagbara laarin awQn QmQde. 
(Oun pa yin lasQ pe) ki q duro lori 
QtQ $i$e si awQn QmQ orukan. Ati 
pe rere yoowu ti q ba §e, dajudaju 
Allah mQ Qn daradara. 

129. Bi obinrin kan ba n bQra 
ilokulo tabi ikorhra lati QdQ QkQ 
rQ, ki yoo jQ q$q fun awQn mejeeji 


9 .y s y 


ai» i * JUlh 4 .S 15 } 




41: 


JJ441 *2 $5 4 foy »U ji l ta* 

CIb ) ■> b n » U 
©It, <.L& ( 7 ) SlL \ 


<@> 


5 f 12^^19 


AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 


bi wpn ba §e atun$e laarin ara wpn 
ni itubi-inubi; ($i$e) atun$e 16 si 
dara julp. Awpn eniyan si maa n tp 
si iwa ojukokoro. Bi p ba $e rere ti 
p si bpra Allah; dajudaju Allah mp 
ohunti pn$e. 

130. $yin ki yoo le ni agbara lati 
$e ptp (kikun) laarin awpn 
obinrin, bi 6 ti wu ki p nifpp si $i$e 
bpp to, $ugbpn p ma $e fi gbogbo 
pp si pdp pnikan; ki p wa pa 
pnikeji ti gpgp bi ohun ikpti, 
$ugbpn ti p ba $e atun$e, ki p si 
bpra Allah, dajudaju Allah ni 
Alaforijin, Alaaanujulp. 

13 1 . Bi awpn mejeeji ba si pinya. 
Allah yoo rp onikaluku wpn lprp 
lati inu pla Rp. Allah si jp Qlpla to 

132. Ti Allah ni ohun gbogbo to 
n bp ni awpn 6 run ati aye. 
Dajudaju Awa ti pa$p fun awpn ti 
a fun ni Iwe $iwaju yin ati pyin naa 
pplu lati maa bpra Allah. $ugbpn 
ti pyin ba $e aigbagbp, dajudaju ti 
Allah ni ohun gbogbo ti n bp ni 
awpn pran ati aye; Allah jp Qlprp, 
fmi tl iyin tp si. 

133. Ti Allah ni ohun gbogbo ti n 
bp ninu awpn pran ati aye. Allah si 
to ni Alaabo. 



\* jic (J l& ali 1 u) lj I jjLStf ) 


C>*S. >-» <U_U I 5 

to ^ \£j 1 4U &,% $\ 





1 34. Bi 6 ba wu U, 6 le mu yin kuro, 
pyin eniyan ki O si fi awpn miiran 
paarp yin. Allah si jp Alagbara lati §e 
eyi. 




Ori 4 


AL-NISAA 


135. Enikpni to ba n fp psan ti aye 
yii, ki 6 rant! pe psan ti aye yii ati ti 
prun pplu, n bp lpdp Allah. Allah 
si jp Olugbp, Olump ohun 
gbogbo. 

IDA 20 

136. $yin onigbagbp ododo! E 
duro $in$in nidii pri jijp nitori 
Allah, paapaa bi prp naa ba kan 
yin tabi awpn obi yin tabi awpn 
ibatan yin, wpn iba a jp plprp tabi 
alaini, Allah (si) ka awpn mejeeji 
si (fun aanu) ju bi pyin $e ka wpn 
si lp. Nitori naa p ma $e tple ifp 
inu, ti ko fi ni jp ki p le $e ptp. Bi p 
ba $e oju§aaju tabi ti p ba takete 
(laijprii), dajudaju Allah jp 
Olufunniniroo nipa ohun ti p n §e. 

137. Eyin onigbagbp ododo, p gba 
Allah gbp ati 6ji$p Rp ati Iwe ti O 
spkalp fun oji$p Rp ati Iwe ti 6 
spkalp $iwaju. Enikpni to ba si 
$aigba Allah gbp ati awpn 
Malaika Rp ati awpn Iwe Rp ati 
awpn Oji$p Rp ati pjp ikphin, 
dajudaju 6 ti $ina jinna rere. 

138. Dajudaju ni ti awpn to 
gbagbp, ti wpn si §aigbagbp lphin 
naa, ti wpn tun wa gbagbp, ti wpn 
si tun wa $ai gbagbp lphin naa, ti 
wpn si n lekun ninu aigbagbp; 
Allah ko ni forijin wpn, ko si tun 
ni tp wpn spna taara. 


tpin 5 




ly >=» \yuo\ U-e.W 

3^ $>&&& ^4 h &+ \p 

j1 ] 6j1 

ai> i i '} \Qy 

©i 


S a* t «**•*", | ''Cul l 

lyLj,! lyLo| 


« 1 a , t t y > t 


>0-* 1 5>ii= ,o-> UJ, 

©%■$* 



AL-NISAA 


On 4 


ipjn 5 


139. Fun awQn alagabagebe nl iro 
pe ijiya oloro n bp fun WQn. 

140. AwQn tl WQn mu awQn 
alaigbagbQ lQrpp imulp dipd awpn 
onigbagbQ ododo, §e wpn ha n wa 
Qla lati pdp WQn ni bl? $ugbpn (kl 
wpn 1q mp pe) gbogbo Qla 
patapatati Allah nl 1 §e. 

141 . Oun si ti fi han yin ninu Iwe 
naa pe nigba ti pyin ba gbQ awQn 
ami Allah ti WQn n $e atako si i, ti 
WQn si n fi $e ypyp, q ma §e jokoo 
pplu WQn titi ti WQn yoo fi mu QrQ 
miran to yatQ si i sq, lai$e bayii 
pyin yoo da gQgQ bi WQn. 
Dajudaju Allah yoo ko awQn 
alagabagebe ati awQn alaigbagbQ 
papQ sinu ina; 

142. Awqii ti n reti (iro) nipa yin. Ti 
i§?gun kan ba tiyin lati QdQ Allah, 
WQn yoo wipe: Awa ko ha wa p<?lu 
yin bi?' Ti awQn alaigbagbQ ba si ni 
ipin (ninu i§t?gun naa), awQn 
(alagabagebe) yoo wi (fun awQn 
alaigbagbQ) pe: 'awa ko ha ti ti yin 
l^hin tplp ri, ti a daabo bo yin kuro 
Iqwq awQn onigbagbQ ododo.' 
Allah yoo si $e idajQ laarin yin 
lQjQ ajinde. Allah ki yoo fi pna 
(i$Qgun) slip fun awQn alaigbagbQ 
lori awQn onigbagbQ ododo. 


tbUj& 

©£-U' 


; I 4 i stei fiP&i *3 i 

Oy*r. :'S * 


* A ^ S A o 9 S 

aJj, 5_>aJ I uJ ^ S3*Jl A 4 **■*£ 

Ai* « ** 


lit vjLp 1 4 jy ii'5 


> f 


' i J a#- 6 - ^ ^ 

5 I '^m j Ca'Sui l&J, 


13 f 

fi 5, jiJl 

5*j^5i Tt 


<g> 


Ori 4 


AL-NISAA 


IDA 21 

143. Dajudaju awQn alagabagebe 
n ro pe awQn le tan Allah j$, Oun 
yoo jQ ki awQn funra WQn di Qni 
itanjQ. Nigba tl WQn ba si duro lati 
klrun, WQn yoo duro tQtQrQ, ni 
iduro ki awQn eniyan le baa rl 
WQn, WQn ki i si 1 ranti Allah ayafi 
niwQn iba diQ; 

144. WQn a maa fi sibi-SQhun-un, 
WQn ko jQ Qni tibi, bQQ WQn kd jQ 
Qni tQhun. fmi ti Allah ba fi siIq 
sinu i$ina, iwQ kd le ri <?na kankan 
funun. 

145. $yin onigbagbQ ododo! E ma 
$e mu awQn alaigbagbQ lQrQQ 
imulQ dipo awQn onigbagbQ 
ododo. $yin ha n 1 q lati fun Allah 
ni Qri QrQ to han gbangba ni atako 
siyinbi? 

146. Dajudaju awQn alagabagebe 
yoo wa ni itQdii Qgbun ina, iwQ ki 
yoo si ri oluranlQWQ kankan fun 
WQn, 

147. Ayafi awQn ti WQn ba 
ronupiwada ti WQn si $e atun$e, ti 
WQn si di opo Allah mu $in$in, ti 
WQn si yan Qsin WQn laayo nitori 
Allah. AwQn wQnyi n bQ ninu 
onigbagbQ ododo; Allah yoo fun 
awQn onigbagbQ ododo ni Qsan 
titobi. 


tpin 5 


\ & IS H3LI1 ijj, \p\S i>j 5 >4^ * 11 

l(i> sU 



ijijSs -5 i£si &i>Ji 1 iiu 
<&■ ed 3 k-i 1 




i^s££i5iy&Ai$i 

@1 » l la r . I *yS>? \ \ 



AL-NISAA 


On 4 


148. K1 ni Allah fpfiijpniya yin $e 
nigba ti p ba ti n dupp tl p si 
gbagbp? Allah si jp Olumoore, 
Onimpjulp. 

IPIN6 

149. Allah ko nifpp si sisp prp ti ko 
tp ni gbahgba, ayafi pni ti a ba $e 
abosi fun. Allah si jp Olumoore, 
Onimpjulp. 

150. Bi pyin ba $e oore kan ni 
a$ehan tabi p $e ni ipamp, tabi p $e 
amojukuro fun aburu kan. Nigba 
naa, Allah jp Alamojukurd, 
Alagbara lori ohun gbogbo. 

151. Dajudaju awpn ti wpn ko gba 
Allah ati awpn 6ji$p Rp gbp, ti 
wpn si n fp lati $e ipinya laarin 
Allah ati awpn oji$p Rp, ti wpn si n 
sp pe: ‘Awa gba awpn dip 
gbp, a si kp awpn yooku, ’ wpn si n 
fp lati mu oju pna kan laarin 
mejeejiyii, 

152. Awpn wpnyi gan-an ni 
alaigbagbp ni tootp. Awa si ti pese 
iya irplp silp fun awpn alaigbagbp. 

153. Ni ti awpn ti wpn gba Allah 
ati awpn oji$p Rp gbp, ti wpn ko si 
$e ipinya kankan laarin wpn, 
awpn wpn-pn-ni ni Oun yoo fun 
ni psan wpn laipp, Allah si jp 
Alaforijin, Alaaanujulp. 


\% IS ' ai» \& fa * j&s i 




\ 6 5 ' tt> J, 

©1 “yl ^3 \ lc) 




i 


Ori 4 


AL-NISAA 


[pin 6 


IDA 22 

1 54. AwQn oniwee n bi q leere pe: 
‘ki o sq Iwe kan kalQ lati prun wa. ’ 
Wpn ti bi Musa leere ohun tl 6 ju 
eyi 1q, WQn wl pe, ‘fi Allah han wa 
lojukoroju.’ Iya nla si jQ wpn 
nltorl abosi WQn, lQhin naa ni wpn 
mupdp maalu (fun ijpsin) lQhin ti 
Ami ti 6 han gbangba ti de wa ba 
WQn. SibQsibQ A$e amojukurd fun 
WQn nibi eyi; A si fun Musa ni Qri 
QrQ to han gbangba. 

1 55 . A si gbe oke naa ga ju WQn 1 q, 
nigba ti A $e majQmu pQlu WQn. A 
si wi fun WQn pe: ‘E wq Qnu Qna 
naa pqIu itQriba;’ A sq fun WQn pe: 
‘5 ma $e kQja Qnu aala nipa QjQ 
isinmi (Sabath).’ A si ba WQn da 
majQmu to fQ$Q rinlQ. 

156. Nitori yiyQ ti WQn yQ adehun 
WQn ati atako WQn si awQn ami 
Allah ati imaawa Qna lati pa awQn 
oji$Q lailQtQQ ati gbolohun QrQ 
WQn pe: ‘Qkan wa wa ni abQ abo.’ 
Nitori naa Allah ti fi edidi di Qkan 
WQn nitori aigbagbQ WQn, WQn ki 
yoo gbagbQ ayafi ni iwQnba diQ. 

157. Nitori aigbagbQ WQn, ati Q$un 
eke nla ti WQn fi kan Maryam. 



i4y 1 i 


©li^ ut 




S5HJ 


^ A: JJiiks 

>i£*t \ 

' u> a 


©&&■ c lilx44 


158. Ati QrQ WQn pe: ‘Awa ti pa 
Masihu Isa QmQ Maryam, dji$Q 
Allah, nigba ti 6 jQ pe WQn ko pa a, 
WQn ko si fi iku agbelebu pa a, 


r±^\ bj, 5 

5s^JLx 5 (iSr^Lbi eK ' 

5 ^>^5 t->^J 5 



AL-NISAA 


On 4 


tpm 6 


$ugbpn 6 j’q bpp loju wpn ni. Ati pe 
dajudaju awpn to n $e iyapa pnu 
lori rp, n bp ninu i$iyemeji nipa rp. 
Ko si imp kankan fun wpn nipa rp, 
wpn kan n tele ahesp ati pe 
dajudaju wpn ko pa a; 

159. Dipo bpp, Allah $e agbega 
fun un si pdp Ara Rp. Allah si jp 
Alagbara, Qlpgbpn julp. 

160. Ko si pnikan ninu awpn 
oniwee ti ko ni gba a gbp $iwaju 
iku rp; ti 6 ba si di pjp ajinde, dun 
(Isa) yoo jprh tako wpn. 

161. Ati pe nitori irekpja aala 
awpn Yahudi (Juu), A sp awpn 
n hk an ti a ti $e lptpp fun wpn di 
eewp ati nitori idiwp ti wpn n $e 
fun ppplppp eniyan loju pna 
Allah; 





<§»1 


A > < 






r- 


162. Ati gbigba ti wpn n gba 
owo-ele, nigba ti a ti $e e leewp 
fun wpn ati j ij p ti wpn n j p ohun ini 
awpn eniyan lpna era. Awa si ti 
pese iya oloro slip fun awpn to jp 
alaigbagbp ninu wpn. 

163. $ugbpn awpn ti wpn fi psp 
rinlp ninu imp ati awpn onigbagbp 
ododo laarin wpn gbagbp ninu 
ohun ti a spkalp fun p ati eyi ti a 
spkalp §iwaju rp ati awpn 
olugberun duro ati awpn to n §e 
itprp aanu ati awpn olugbagbp ninu 
Allah ati pjp ikphin, awpn wpnyi ni 
Awa yoo san lpsan ti 6 tobi. 




5 11) I J 1 >»« > ' 

i $ \U 

©1 


' <4 

(Jpl 

5 ^44' l!>i JjM 5 3 
^5^yoJ)55^£»>Jlwy 




V 


Ori 4 


AL-NISAA 


[pin 6 


tDA 23 

1 64. Dajudaju Awa ti $ipaya fun q 
gQgQ bi a ti $ipaya fun Nuh ati 
awQn Anpbi ti wpn t$le e. A si tun 
$ipaya fun Ibrahim, Ismail, 
Is-hak, Yakuub ati awpn 
arpmpdpmQ WQn ati Isa, Ayyub, 
Yunus, Harun ati Sulaiman. A si 
funDaudni Sabura. 

1 65 . AwQn oji$Q kan n b$ ti A ti sq 
nipa WQn fun q ni i$iwaju ati awQn 
oji$Q miran ti A ko ti i sq nipa WQn 
fun q pQlu. Ati pe Allah ba Musa 
SQrQ niti QrQ sisq gan an. 

166. AwQn oji$Q, olufunniniroo 
idunnu ati olukilQ, ki awQn eniyan 
ma baa ni awijare ni QdQ Allah 
lQhin ti awQn oji$Q ti wa ba WQn, 
Allah si jQ Alagbara, QlQgbQn 
julQ. 

167. $ugbQn Allah j^rii pQlu 
(i$ipaya naa) ti 6 SQkalQ fun q pe 
Oun sq q kalQ pQlu imQ Rq, bakan 
naa ni awQn Malaika j^rii si i; 
Allah si to ni plQrii. 

168. Dajudaju awQn ti WQn j$ 
alaigbagbQ ti WQn si n kQ di oju 
Qna Allah, dajudaju WQn ti $ina, 
ni i$inato jinnarere. 

169. Dajudaju, awQn wQn-Qn-ni ti 
WQn §e aigbagbQ, ti WQn si n huwa 
aitQ, Allah ki yoo darijin WQn, Oun 
ko si ni fi Qna kankan han WQn. 


} 5 Jj. 

5 > 5 ^ 

U_l 5 l ) r. ^>o- 0 *" S 5 ( yt 




£l$\, <3>jT 

- 

4- S^J LaJI j r. a_J jyJ 1 
^ ^ A* I ^ ✓ A .P ^ 


A"* 

H 


i sJ i 


>**&**» 




AL-NISAA 


On 4 


170. Ay afi pna ina ninu eyi tl wpn 
6 maa gbe fun igba pipp. Eyi si 
rprun fun Allah. 

171. $yin eniyan! Dajudaju 6ji$p 
naa (Muhammad) ti wa ba yin 
pplu otitp lati pdp Oluwa yin; 
nitori naa ki p gba a gbp 16 dara ju 
fun yin. $ugbpn ti p ba $e 
aigbagbp, nigba naa dajudaju ti 
Allah ni gbogbo ohun ti n bp ni 
awpn prun ati aye. Allah si jp 
Onimp, Olpgbpnjulp. 

1 72. $yin oniwee, p ma $e $e a$eju 
ninu psin yin, p ma si $e $p 
ohunkohun nipa Allah ayafi otitp; 
Masihu, Isa pmp Mariyam jp oji$p 
Allah nikan ati (imu$p) prp Rp ti O 
fi ran§p si Mariyam ati aanu kan 
lati pdp rp. Nitori naa p gba Allah 
ati awpn oji$p Rp gbp. 5 ma si $e 
maa sp pe 'mpta-lpkan'. 5 jawp! 
Y6o dara ju fun yin. Dajudaju 
Allah ni Qlprun kan soso. O mp 
tayp pe ki 6 bimp. TiRp ni ohun 
gbogbo ti n bp ni awpn prun ati eyi 
ti n bp ni aye, Allah si ti to ni 
Alamdojuto. 

IDA 24 

173. Laelae, Masihu ko ni ka a si 
abuku lati jp prusin Allah, bakan 
naa si ni awpn Malaika ti wpn 
sunmp Allah. Enikpni to ba tij ti lati 
jp prusin fun Un, ti 6 si §e igberaga, 
Ounyoo ko wpnjp spdp rp lapapp. 







sJ J.1SJI 

a i* A &j. j 

tibl 1 Cjr» I 


m 



^3>^A5L^ k-apl cULi 

^ 333>4 \ 

v 


1- '7 

5 Lu > J 



Ori 4 


AL-NISAA 


[pin 6 


1 74. Ni ti awQn ti 6 gbagbQ, ti WQn 
si n $e isQ rere, Oun yoo san WQn ni 
Qsan WQn l^kun-unryny Oun yoo 
si $e alekun oju rere Rq fun WQn. 
$ugb(?n awQn ti WQn fi itiju kg, ti 
wgn si $e igberaga, Oun yoo fi iya 
oloro jQ WQn; WQn ki yoo si ri 
alatilQhin kankan tabi oluranlQWQ 
kanlQhin Allah. 

175. $yin eniyan, dajudaju Qri QrQ 
ti 6 daju ti wa ba yin lati QdQ 
Oluwa yin, A si ti sq uuqIq kan ti 6 
han gbahgba kalQ fun yin. 


i ii^t$iUs44»s£ i&&»i 

|ti* .t 


u>. »; « ( , ;i / »/ j*vl* 

uJ^5 ^ I ^ 5 J 5 

*V *«: 

©I>WY 5 


li) U»^4 kj’ lA Uj \ I4J. L| 

©li*i 


176. LQhin naa, awQn to gba Allah 
gbQ lododo ti WQn si di opo Rq mu 
$in$in, Oun yoo fi WQn sinu ikQ 
lati QdQ Rq ati oju rere, Oun yoo si 
tQ wQn si Qna ti 6 $e taara 1q si QdQ 
Rq. 

177. WQn yoo bi q leere nipa awQn 
a§$, sq pe; Allah tifia§£lel<? fun yin 
nipa ‘Kalaala’. Ti Qkunrin kanba ku, 
ti ko si ni qulq, ti 6 ni arabinrin kan, 
nigba naa oun (arabinrin naa) yoo 
mu idaji ohun ti Qkunrin naa ba fi 
sil<?. §ugbQn arakunrin ni yoo jogun 
obinrin ti ko ba fi qiuq sil? 1 q. $ugbQ 
n ti 6 ba ni arabinrin meji, awQn 
mejeeji yoo gba idameji ninu m$ta 
ohun ti oku ba fi sil<?. Bi 6 ba ni awQn 
qitlq iya lQkunrin ati lobinrin, nigba 
naa Qkunrin kan yoo gba ipin ti awQn 
obinrin meji. Allah h §e alaye yii fun 
yin yekeyeke ki e ma baa §ina. Allah 
si mQ ohun gbogbo dajudaju. 


&15-* % 

* » « n •& 
(w^Lo-^.a,. * oni-o 


SjLjLoJ' £L 1 (_j i yLfl. * « C - w -^ 

iJ i&ji(5ii>jpi£Ji 

r&by kj 3 iJ 5 

•UiGi ^.4 ii&y. 

lytfe ijl, ) » 



On 5 


ipin 6 






AL-MAAIDA 

(A sq q kale l?hin Hijrah) 


1 . Ni OrukQ Allah, Oloore Qfg, 
Alaaanu julQ. 

2. byin onlgbagbQ ododo! 5 maa mu 
adehun yin §g. A §e awQn gran Qsin 
glgsg mgrin lgtQQ fun yin, fun j Ijg yatg 
si eyi tl a ti kede fun yin tglg, laiko nl 
ru ofin Qdg §l§e nlgba ti g ba n §e i?g 
isin Hajj Iqwq. Dajudaju Allah maa n 
§e idajQ tl 6 ba ti wu U. 

3. by In onlgbagbQ ododo! 5 ma §e 
§aibQWQ fun awQn Ami Allah ati 0§u 
qwq naa, ati gran ijQsin ati awQn gran tl 
a $e 1q$qq ati awQn tl wg>n n wa aabo 
nlnu ile qwq naa, tl wQn n wa oju rere 
ati iyQnu Oluwa WQn. Nlgba tl g ba si 
ti bQ a$Q isin Hajj sllg, nlgba naa g le 
maa §e Qdg. 5 ma §e jg kl ikorilra 
awQn eniyan kan mu yin rekQja aala. 
Nltorl pe WQn n dl yin Iqwq lati de si 
MQ§ala§l qwq naa. Kl g si maa ran ara 
yin Iqwq lati maa $c i$g rere ati ipaya 
Allah, §ugbQn g ma §e ran ara yin Iqwq 
lati maa da g$g ati iditg. Ki g si paya 
Allah, dajudaju Allah le koko ni 
itiyajgni. 

4. A §e e leewQ fun yin lati jg gran ti 6 
ku funra rg ati gjg ati gran glgdg ati ohun 
ti a pe OrukQ nnkan miiran si yatQ si ti 






ji_ 

5 Q mJ ifctyXl I ^ ' 

£4^1 &£\ v uto'V 





■? 



** J-''-' v^xwxv Y xuxxvuxx xxxxxxuxx ux J “ l Y lJA * ,X ^ u» * r r 

Allah ati ^ran ti a yin lgrun pa ati eyi ti a <Ljg>3-oJl $5 

t iU> * ^1) ' 1 ^ 


lu pa ati eyi ti 6 ja lulg ti 6 si ku ati eyi ti 
gran miiran kan pa ati eyi ti ghanna 
granko jg ku; ayafi eyi ti g dumbu. 
Bakan naa ni eyi ti a pa si ojubQ ori$a, A 
si tun §e e leewQ fun yin lati fi aje 
dida mQ ipin tiyin. Eleyiijgiwa 


C 


Ori 5 


AL-MAAIDA 


aigboran. Lonii yii ni awgn 
alaigbagbp so ireti nu nipa (§i§e) 
9sin yin (ni ljamba); niton naa 9 ma 
§e b?m won, Emi ni ki 9 maa b?m. 
Lonii yii ni Mo §e a§epe ?sin yin 
fun yin, Mo si §e oju rere Mi ni 



a§epe fun yin, ti Mo si ypnu si 
Islam fun yin ni 9 sin. $ugbpn 9m ti 
inira ba mu, ti ki i §e ti if^ inu lati 
da 959 (nipa jij? eewp) nigba naa, 
dajudaju Allah j9 Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

5 . Wpn yoo bi p leere nipa ohun 
ti 6 jp ptp fun wpn; wi fun wpn 
pe, ‘Ohun gbogbo ti 6 dara ni a 
$e lptpp fun yin ati ohun ti 9 ti ft 
kp awpn pran ati pyp ni pdp $i$e 
ti 9 si fi h kp wpn ninu ohun ti 
Allah ti ft kp yin: Niton naa 9 
maa j9 ninu ohun ti wpn ba mu 
wa fun yin, ki 9 si darnkp Allah 
si i, ki 9 si paya Allah. Dajudaju 
Allah yara ni i$ird $i$e. 


igbagbp ododo slip, dajudaju i$p rp ti 
di asan, oun yoo si jp plcan ninu awpn 
pni ofo ni ojp ik9hin. 



6. Lonii yii, A §e gbogbo ohun ti 6 
dara lptpxp fun yin, bakan naa ni a ?e 
ounj 9 awpn ti a ti fun ni iwe lptQQ fun 
yin. A si ?e ounj 9 yin lptQQ fun won 
polu. Ati awpn obinrin rere ninu 
awpn onigbagbp ododo ati awpn 
obinrin rere ninu awpn ti a ti fun ni 
iwe ?iwaju yin, niwpn igba ti 9 ba ti 
fun won ni owo-ori won ni ti fifp ni 
iyawo lai?e ti agbere, ti 9 ko si mu 
won lQrpp ikpkb. Tpnikpni ti 6 ba si ko 





AL-MAAIDA 


Ori 5 


ipin 6 


IDA 2 

7. Eyin onigbagbp ododo! Nigba ti p 
ba dide duro fun irun kiki, ki p wp 
oju yin, p wp pwp yin de igunpa, p (fi 
omi) pa ori yin; ki p si wp psp yin 
mejeeji titi de kokosp. Ti p ba wa 
ninu pgbin, ki p wp ara yin mp, ti p ba 
si jp alaisan tabi ti p wa lori irin-ajo 
tabi ti pkan ninu yin ba jade lati inu 
ile igbpnsp tabi ti p ti fi pwp lean 
obinrin, ti p ko si ri omi, nigba naa p 
§e aluwala elerupp ti 6 mp, ki p si fi 
pa oju yin ati pwp yin. Allah ko fp 
lati fi yin sinu inira, §ugbpn Oun n fp 
lati sp yin di mimp ati lati §e a§epe 
oju rere Rp fun yin, ki p le maa dupp. 

8. Ati pe ki p ranti oju rere Allah lori 
yin ati majpmu Rp ti O ba yin $e, 
nigba ti p wi pe, ‘Awa gbp, a si gba.’ 
Ki p si pay a Allah dajudaju Allah jp 
Olump ohun ti n bp ninu igba-aya. 

9. byin onigbagbp ododo! 5 jp pni to 
duro §in$in fun Allah, nipa jijprii pplu 
ptp, p ma sc jp ki ikoriira awpn eniyan 
kan mu yin huwa ti 6 yatp si i?e- 
deedee, ki p ?e deedee ni 6 sunmp 
ipaya Allah. Nitori naa, p paya Allah, 
dajudaju Allah jp Olufunniniroo ohun 
ti p ba n §e. 

10. Allah ti §e ileri fun awpn to 
gbagbp ti wpn si n §e i§p rere pe 
wpn yoo ni idarijin ati psan nla. 

1 1. Ni ti awpn ti wpn $ai gbagbp ti 
wpn si pe awpn Ami Wa ni irp, 
awpn wpnypn ni ero ina. 




til 

m 5 £>D 1 5 >-*- 1 ' (ij. 

& e*. 1 5' a* 

ai5 tXZ4MiLzzj£]?i'&i 

« -'I K > » " if ~ 

• ^ ^ ? 


^ «s* 

fen# V>L i\5 


y^>\ 


\$£\ yLz \ i t$Tu 

©ij yLftJu Lo-a ywi. a-U I 




5 rydSi >2l\ 1^5 


/ - ^ ^ fi 





Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 6 


12. Eyin onigbagbQ ododo! 5 rant! oju 
rere Allah lori yin nlgba tl awQn 
eniyan kan n gbero lati na qwq ab uru 
si yin, §ugb(?n Oun ka qwq wqii kuro 
fun yin; kl q si paya Allah. Allah si ni 
ki awQn onigbagbQ ododo gb?kQle. 

IOA 3 

13. Ati pe dajudaju, Allah ba awQn 
QmQ IsraQli da majQtmi. Awa si ti gbe 
a?iwaju mejila dide ninu wQn, Allah si 
wl pe, ‘Emi n b? pqIu yin; bl Qyin ba n 
gberun duro deedee ti q si n yan saka, 
ti q si gba awQn oji§Q Mi gb(?; ti q si n 
§e atilQhin fun WQn; ti q si n ya Allah 
ninu ohun ini yin ni yiya to rgwa. Emi 
yoo §e amojukuro awQn ai§edeede yin; 
Emi yoo si mu yin wq Qgba idgra naa ti 
awQn akeremQdo n §an ni isal? tq, 
§ugbQn QnikQni to ba §e aigbagbQ ninu 
yin lghin eyi, dajudaju Qni naa ti §ina 
kuro ni Qna taara. 

14. $ugbQn nipa yiyQ majgmu wQn, 
Awa ti fi wQn gegun-un, A si ti sq 
Qkan wQn di lile. WQn n yi awQn qh) 
kuro laaye WQn, WQn si ti gbagbe apa 
kan ninu ohun ti a ti ran WQn leti tq; ati 
pe iwQ ko ni dgkun lati maa ri iwa Qta 
lati QdQ WQn bi ko §e iwQnba di? ninu 
WQn. Nitori naa mojukurd fun WQn, ki 
o si y?ra fun WQn. Dajudaju Allah 
f?ran awQn olu§erere. 

15. Ati awQn ti WQn wi pe, ‘Nasara ni 
wa,’ A ba WQn da majQmu, §ugbQn wq 
n ti gbagbe apa kan ninu ohun ti a ti 
ran WQn leti tq; nitori naa Awa ti j? ki 
i§Qta ati ikoriira wa laarin WQn titi di 
QjQ Ajinde; Allah yoo si fun WQn ni iro 
ohun ti wQn ti n §e laipQ. 


5>^» a I IjL* iLJitJ 

. •X.' a. 


lit 1 0 jX 4 £* ' 


&iti 1X1’ XI 5 
5 \ *JL$\ 


5 jLk 5 Qrk 

11 n. H0 1L\ 

c>Xs * ^ V 1 £s >0c^i4- 

©4*$^' 


aX^X^^lkrJ 5># > 


(j k-il 

l5>XllXs.lill ,i4S \1Lc, 
Jy: 5 J) 

©c) I y *■! Xj, 



AL-MAAIDA 


Ori 5 


ipin 6 


16. byin omwee! Dajudaju 6ji?p 
Wa ti wa ba yin, 6 n §e alaye fun 
yin nip a ppplppd ohun ti pyin ti fi 
pamp ninu iwe naa, 6 si tun n §e 
amojukuro ppplppp. Dajudaju imp 
lp kan ti tp yin wa lati pdp Allah ati 
iwe kan ti 6 yanju. 

17. Nipa rp ni Allah maa n tp pni to 
ba tple iypnu Rp si pna alaafia, O si 
n mu wpn jade kuro ninu okunkun 
bp si inu implp pplu iypnda Rp, 6 si 
n tp wpn si pna ti 6 tp. 

18. Dajudaju awpn to n wi pe, 
‘Dajudaju Allah ni Masihu, pmp 
Mariam, ti §e aigbagbph Sp pe; ‘Ta 
16 ni agbara kan ju Allah lp, ti Oun 
ba fp pa Masihu, pmp Mariam rp ati 
iya rp ati gbogbo ohun ti n bp ni ori 
ilp patapata?’ Nigba ti 6 jp pe ti 
Allah ni ijpba awpn prun ati aye ati 
ohunti n bp laarin mejeeji. O maa n 
§pda ohun ti 6 ba wu U. Allah si jp 
Alagbara lori ohun gbogbo. 

19. Awpn Yahudi ati awpn 

a 

Nasara sp pe: ‘ Awa ni pmp Allah 
ati ayanfp Rp’; sp lun wpn pe: 
‘Ee§e nigba naa ti O ft n jp yin 
my a awpn p§p yin? Kaka bpp pda 
abara ni yin ninu awpn pda ti O 
da.’ Oun a maa ft ori jin pni ti 6 
ba wu U, A si maa jp pni ti O ba 
wu U niya. Ti Allah si ni ijpba 
awpn prun ati aye ati ohun 
gbogbo ti n bp laarin mejeeji, pdp 
Rp si ni ipadasi. 




ts * ^ J * t\ * S* i * \ 1 







Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 6 


20. byin oniwee, dajudaju oji§p Wa 
ti wa ba yin, pni ti 6 n §e alaye 
gbogbo nnkan fun yin, lphin igba ti 
idaduro ti n bp nipa wiwa awpn 
oji?p, ki pyin ma baa sp pe: ‘Oniroo 
idunnu tabi olukilp lean ko wa ba 
wa.’ Dajudaju oniroo idunnu ati 
olukilp kan ti wa ba yin. Allah si ni 
Alagbara lori ohun gbogbo. 

ID A 4 

21. Ati pe nigba ti Musa sp fun 
awpn eniyan rp pe: ‘by in eniyan 
mi, p ranti idpra Allah lori yin 
nigba ti O yan awpn Anpbi ninu 
yin ti O §e yin ni pba ti O si tun 
fun yin ni ohun ti ko fun 
pi 6 mi ran ni gbogbo aye. 

22. byin eniyan mi, p wq ilp 
mimp ti Allah ti yan fun yin, p 
ma §e pada sphin, bi bpp kp pyin 
yoo di pni ofo. 

23. Wpn sp pe, ‘iwp Musa, awpn 
ajpninipa ati alagbara eniyan kan 
wa nibp, awa ko ni wp inu rp titi 
wpn yoo ft jade kuro nibp. Bi 
wpn ba wa jade nigba naa awa 
yoo wp ibp lp. 

24. AwQn pkunrin meji laarin awpn 
to n bpru (Oluwa wpn), ti Allah si ti 
§e akan§e oju rere Rp fun sp pe, ‘b 
wp pnu iloro naa tp wpn; ti p ba wp 
p (lppkan naa), dajudaju pyin yoo 
bori. Ki p si gbpkple Allah, bi p ba 
jp olugbagbp ododo.’ 


(il-'S- Ll^Li. Go 1£J yjLJ (i) \ 
1 V 5 


\ i £-£4. V H? 

&U if j&fe ill 1 Ui 

» «£ ilil* iiAJ 




AL-MAAIDA 


Ori 5 


tpm 6 

A 

25. W?n s? pe, ‘Iw? Musa, awa 
ko m wq ib? laelae niwpn igba ti 
w?n ba n b? nib? niton naa ki 
iw? ati Oluwa r? 1 q ki ? si ba 
wpn ja, awa yoo jokoo sihiin. 

26. Musa sp pe: ‘Oluwa mi, 
Emi ko lagbara lori ?nik?ni bi ko 
§c lori ara mi ati arakunrin mi, 
niton naa §e ipinya laarin wa ati 
awpn p dal? eniyan. 

27. (Allah) wi pe, ‘Dajudaju A §e 
e leewp fun wpn fun ogoji pdun, 
wpn yoo si maa rin kaakiri lori 
il?, nitori naa ma §e banuj? nitori 
awpn p dal? eniyan.’ 

ID A 5 

28. Ki o si s? itan awpn 
pmpkunrin Adam mejeeji fun 
wpn p?lu ododo, nigba ti wpn §e 
itpr?, A gba a lpwp pkan ninu 
wpn, A ko si gba ti ?nikeji. Oun 
(?ni ti A ko gba itpr? tir?) wi pe: 
‘dajudaju emi yoo pa 9.’ O 
(pnikeji) si dahun pe ‘Allah a 
maa gba itpr? ?ni ti 6 ba j? 
Olupaya (R?) nikan.’ 

29. ‘Bi iwp ba na pwp r? si mi 
lati pa mi, emi ko ni na ?w? mi si 
9 lati pa 9, emi b?m Allah, 
Oluwa gbogbo agbaye.’ 

A 

30. Emi n f? ki o ru ?$? temi ati 
?$? tir?, nipa b?? ki o le j? pkan 


e w sud g <2 v jx &\ 0 

Hi) > oJI 

©£> 5 IS CL&k b 




&£$ i&JL 




SsV* 


©i7j-l^JljJ 1 ^ ^jj i b U I cij. 



Ori 5 


AL-MAAIDA 


ninu awQn ero ina; eleyh si j? 

?san awQn a$ebi. 

31. $ugb 9 n, if? inu ti i si pipa 
arakunrin r?, 6 si pa a; bayii ni 6 
$e di ?kan ninu aw?n ?ni dfd. 

32. L?hin naa, Allah gbe ?y? 
kannakanna kan dide ti 6 wa il? 
lati fi han an bi yoo ti §e bo oku 
arakunrin rep. Oun naa si wi pe, 

r \ 

‘O ilia §e lara mi o! Nj? emi ko le 
§e g?g? bi ?y? kannakanna yii ti 
§e, ki emi le bo oku arakunrin 
mi? L?hin naa 6 di ?ni ti 6 
kabaamp. 

33. Nitori idi eyi, A pa§? fun 
aw?n 91119 Isra 9 li pe, ?nik?ni to 
ba pa eniyan kan, ti ki i §e fun 
?§? ipaniyan, tabi ti §i§e ibaj? lori 
il?, 6 da g?g? bi ?ni ti 6 pa 
gbogbo eniyan lapapp. ljsnik?ni to 
ba si gba ?mi kan la, 6 da g?g? bi 
?ni to gba gbogbo eniyan la 
lapap?. Dajudaju aw?n 6 ji§? Wa 
ti wa ba w?n p?lu idi ?r? ti 6 han, 
^ugbpn l?hin naa, ppplpp? ninu 
w?n j? olurekpja aala lori il?. 


[pin 6 



* ilj 


* •• • y ■ • 

, ^ * "1 •? T * V . ^ * X (1 S -f I 

clij y \ c> ' v— * \ ^ 

ll£ > ft M* , ^ 5 



34. Dajudaju, ?san aw?n ti w?n 
gbogun ti Allah ati 6 ji§? R?, ti 
w?n si n §apa lati §e ibaj? lori il?, 
ni pe ki a pa w?n tabi ki a kan 
w?n pa 1119 agbelebu tabi ki a ge 
9 W 9 ati ?s? W 9 n ni ipakas 9 


)&1>I ishL*^' l5)-it*-5J, 

& 1 it Cl* y**) 

&*\£U9\Li'U& '5 

^lJ»4fe>s45^Uu23Si 



AL-MAAIDA 


Ori 5 


ipin 6 


tabi ki a le WQn kuro niluu. 
Eleyii jQ idojuti fun WQn ni aye 
yif, ti WQn si ni iya nla ni QjQ 
ik^hin. 

35. Ayafi awQn to ba ronupiwada 
$iwaju ki qwq yin to tQ WQn. Ki q 
si 1 q iuq pe Allah j$ Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

IDA 6 

36. £yin onigbagbp ododo! 5 
paya Allah, ki q si maa wa 
isunmp Rq, ki q si maa $apa loju 
pna Rq, ki q baa le $oriire. 

37. Dajudaju, ti awpn alaigbagbp 
ba ni gbogbo ohun ti n bQ lori ilQ 
aye, ati ira rQ ni ilppo-ilppo lati 
fi §e irapada Qmi ara wpn kuro 
ninu iya QjQ Ajinde, a ko ni gba a 
Iqwq WQn, ti WQn si ni iya oloro. 

38. WQn n f<? lati jade kuro ninu 
ina, $ugbQn WQn ko ni le jade 
kuro nib?; iya gbere yoo si j? ti 
WQn. 



'A>\ & „ 


4 &,&£> V\ § \v£? M 

iJS kli* 5 &*** l^jVi 

** / 1 1 (» / I ^ ^ a i ^ ^ ^ C ^ i 

1 X_c <U I J 

0^54' 4 1 ' k* i-4-1 5 * lx 




39. Ni ti ole Qkunrin ati ole 
obinrin, q ge qwq awQn mejeeji 
gQg? bi Qsan fun ohun ti WQn $e; 
eyi j? iya arikQgbQn lati QdQ Allah. 
Allah si j<? Alagbara, QlQgbQn 
julQ. 


(JdaSlS iS^C in 3 S}tLi\ i 


40. §ugbQn ?nik?ni to ba ronupiwada 
Rhin a$erebete r?, to si $e atun$e, 
dajudaju Allah yoo gba ironupiwada 
ty. Dajudaju Allah ni Alaforijin, 
Alaaanu julp. 






Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 6 


41. Iwg ko ha mg ni pe, ti Allah JdiiiJuXn <j 

ni ijgba awgn grun ati aye, Oun 

maa n fi iya jg gni to ba wu U, 6 
si maa n forlji gni to ba wu U. 

Allah si lagbara lori ohun 
gbogbo. 

42. Iwg oji§g, ma §e jg ki awgn t jjy hf <j *£>J I l£j.tT 
to n yara lg sidii aigbagbg ba g &4)Ji £>$ ^iSUi 4 

ninu jg - awgn to n wi lgnu wgn ^ *5 1 i£J IS 

pe: ‘Awa gbagbg’, §ugbgntigkan *|^(> 

wgn led gbagbo ati laarin awgn „c. , i ^ t 

V'U'A' UA - ■ ' V 

Yahudi bakan naa, m awgn ti . > >\, «<✓*■: 1 

wgn maa n yara tgti si lrg - ti ^ ,, „ „ r, 

wgn n gbg grg (lati tan an ka lg 
si) gdg awgn glomiran ti ko ti 1 

wa ba g. Wgn maa n yi grg pada 3 £-2 5 t iVTxa-p epp 

lghin ti a ti gbe kalg, wgn si n sg blip: 
pe bi a ba fi eyi fun yin, g gba a, 

§ugbgn ti a ko ba fi fun yin nigba ^ f 6 SjyS jJ b> s 44 *ii 

naa g §gra; £ni ti Allah ba si n fg @ 4 ^ Y 1 4 ^ 

lati dan wo, iwg ko ni agbara kan 

fun wgn lgdg Allah. Awgn wgnyi 

ni awgn ti Allah ko fg lati fg 

gkan wgn mg. Idojuti yoo jg ti 

wgn ni aye yh, iya buburu si n bg 

fun wgn ni gjg ikghin. 

43. Wgn jg olutgti si irg, wgn a maa 1 1 — 

ko awgn ohun ti A §e leewg jg. ^ 1 W 

Nigba naa, ti wgn ba wa ba g (fun c*J, ^4 £. * / r ^ g . &1 

gjg dida), §e idajg laarin wgn tabi ki £ ,-fv T it, < n .4 4 < . <1 

o yera tun won. Ti o ba si yera run # * / ^ ^ 

wgn, wgn ko le mu ipalara kankan ^ 1 ^ l k -9“‘‘ y l 

ba g. Ti o ba si §e idajg, §e idajg ©«>^^ai J' 

laarin wgn pglu ododo. Dajudaju 
Alahnifgg si awgn olu§gtg. 


AL-MAAIDA 


Ori 5 


Ipin 6 


44. Bawo ni WQn yoo $e fi q $e 
adajQ, nigba ti Ataora n b? Iqwq 
WQ n, eyi ti idajQ Allah n b? ninu 
rQ? SibQsibQ WQn $Qri pada lQhin 
eleyii. AwQn WQnyi ko si jQ 
onigbagbQ ododo. 

IDA 7 

45. Dajudaju Awa ti sq Ataora ti 
imQna ati utiqIq wa ninu rQ kalQ. 
AwQn dji§Q ti WQn ju ara WQn siIq 
fun Wa, n §e idajQ pqIu rQ fun 
awQn Yahudi ati awQn Qni 
QlQrun ati awQn amofin; Nitori 
ohun ti A fQ ki WQn §e ni lati 
daabo bo Iwe Allah naa ati nitori 
pe awQn ni olu§Q lori rQ. Nitori 
naa, q ma §e bQru awQn eniyan, 
Emi ni ki q bQru, q ma §e fi awQn 
Ami Mi §e pasiparQ pqIu owo 
PQQku. fmikQni ti ko ba si fi ohun 
ti Allah SQkalQ §e idajQ, awQn 
WQnyQn ni alaigbagbQ. 

46. Ninu rQ ni A kQ fun WQn pe: 
‘Qmi fun Qmi, oju fun oju, imu 
fun imu, eti fun eti, eyin fun 
eyin; igbQsan ti 6 dQgba si wa fun 
awQn ipalara miiran. fmikQni ti 6 
ba §e amojukuro fun igbQsan tirQ, 
eyi yoo jQ itanran ati imukurd 
awQn q§q tirQ naa. finikQni ti ko 
ba si fi ohun ti Allah SQkalQ §e 
idajQ, awQn WQnyi ni a§ebi. 

47. Awa si jQ ki Isa, QmQ Mariam 
tQle ipasQ WQn, on§e imu$Q ohun 


Li sS) liixlg y&i 

U'i % 


1 i/U Uii, i-^Ji fii'pl Bi 

A ’*>y 

5 S-vlitSpis 



ifri. 


tJlJL lj 1 d> \ [llxT ^ 

3 i&SiS 

r3>4 ^' 5 






Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 6 


tionb? §iwaju rp ninu Ataora, A 
si fun un ni Injil ti itpspna ati 
implp nb? ninu rp, ti 6 si n jprh 
si ohun ti n bp §iwaju rp ninu 
Ataora, 6 si jp itpspna ati i§iti fun 
awpn olupaya Allah. 



48. Ati pe ki awpn ti a fun ni 
Injila le maa $e idajp pplu ohun ti 
Allah spkalp sinu rp, pni ti ko ba 
wa $e idajp pplu ohun ti Allah 
spkalp, awpn wpnyi ni pdalp. 

49. Awa si ti sp Iwe naa ti 6 kun 
fun otitp kalp fun p, ti 6 si tun n 
§e imu§p eyi ti a (spkalp) §iwaju 
rp ninu Iwe naa, ti 6 si jp olu§p le 
e lori. Nitori naa maa §e idajp 
laarin wpn pplu ohun ti Allah 
spkalp, ma si §e tple ifp inu wpn, 
(lati yi pada) kuro nidii otitp ti 6 
ti de wa ba p. Qkppkan ninu yin 
ni a ti fi 6 fin to yanju lelp fun ati 
ilana to yanju (nip a awpn nnkan 
ti ile aye). Bi 6 ba §e pe 6 wu 
Allah ni Oun iba §e yin ni ijp kan 
§o§o, §ugbpn Oun (fp) lati dan 
yin wo nipa ohun ti O fun yin. 
Nitori naa p maa fi agagbaga 
ninu i§p rere, pdp Allah si ni 
ipadabpsi gbogbo yin, Oun yoo 
fun yin ni iro nipa ohun ti p ri §e 
iyapa pnu le lori. 



©i*) > ** ■!&») 5 Is 


$531* ei£J, 3±4 i Sijil? 
IS 3 1 

V 5 &L I 'y ' 14^ j 4 

5 B W 

aib I 1 1 

*4 :Vf> -1 








50. (A ti sp Iwe naa kalp fun p) 
lati $e idajp laarin wpn pplu ohun 
ti Allah ti spkalp, ati lati ma tple 




j ? »• 




5 * * 


AL-MAAIDA 


Ori 5 


ifpkufp wpn, ki o si le maa §pra 
fun wpn ki wpn ma baa ko idamu 
ba 9 lori apa kan ninu ohun ti 
Allah ti spkalp fun 9. $ugbpn bi 
wpn ba pphinda, ki o 1119 pe §e ni 
Allah n fp lati 19 wpn niya fun 
awpn psp wpn kan. Dajudaju 
ppplppp ninu awpn eniyan jp 
alaigbpran. 

51 . $e idajp igba aimpkan ni wpn 
ha n wa bi? Abi ta ni 6 dara ju 
Allah lp nip a idajp fun awpn 
eniyan to ni igbagbp to rinlp. 

ID A 8 

52 . fiyin onigbagbp ododo! E ma 
§e mu awpn Yahudi ati awpn 
Nasara lprpp. Awpn mejeeji jp 
prp ara wpn. Ijinikpni to ba si mu 
wpn lprpp ninu yin, laisi iyemeji, 
pni naa ti di ara wpn. Dajudaju 
Allah ki yoo fi pna mp awpn 
alabosi. 

53 . Iwp yoo si ri awpn ti arun n 
bp ninu pkan wpn ti wpn yoo 
maa sare lp ba wpn, wpn yoo 
maa sp pe, ‘awa n bpru ki igba 
buburu ma wa jalu wa’, 6 §ee§e 
ki Allah mu i§pgun tabi a§p 
miiran wa lati pdp ara Rp, nigba 
naa ni wpn yoo kabaamp lori 
ohun ti wpn ti fi pamp sinu pkan 
wpn. 


• A^ A 9 ^ r\ A ^ • •** .9 A 9 

I ^ > ut S* A 4 1 * A * A^** 

u *lsjt w 

.9 \ * 




©c> gli 1 &- 


1 , 1^5 &4J I 


i^uj 1 (_A— *' ?b st4- A 
' &*!< 1 5' L 

©U^^JA^'SS" 4 -' ' dMV>“ ' L* 



Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 6 


54. AwQn ti WQn gbagbQ wi pe: 
‘ki l ha §e awQn wQnyi ni wpn ti 
fi Allah bura tQkantpkan pe awpn 
n bp pplu yin?’ I§p WQn ti di asan, 
wpn si ti di pni ofd. 

55. Eyin onigbagbp ododo, 
pnikpni to ba §pri pada kuro nidii 
psin rp ninu yin, Allah yoo mu 
awpn eniyan mi Iran wa ti Oun 
yoo fpran wpn ti awpn naa yoo si 
fpran Rp; wpn yoo rp ara wpn 
slip taanu-taanu fun awpn 
onigbagbp ododo, wpn yoo si le 
koko itlq avvpn alaigbagbp; wpn 
yoo maa §apa loju pna Allah, 
WQn ko si ni bpru pgan awQn 
plpgan. Eleyh jp oju rere Allah ti 
O ma n §e fun pni ti 6 ba wu U. 
Allah si jp Onibu Qrp, OluniQ 
ohun gbogbo. 



56. Allah nikan ni Qrp yin ati 
oji§p Rp ati awQn ti WQn gbagbQ 
lododo, ti wQn n kimn deedee, ti 
WQn si h yan saka awQn ni WQn n 
jQsin fun QlQrun nikan pplu 
itpriba. 

57. Ati pe pnikpni to ba mu 
Allah, oji$p Rp ati awQn to 
gbagbQ lododo lQrpp, dajudaju 
awQn ijp ti Allah ni olubori. 


5 5 yL4aJl \yjc I 

o-A 5 






IDA 9 

58. Eyin onigbagbp ododo! E ma ?e 
mu awQn ti WQn mu psin yin ni 
ypyp ati awada ninu awpn ti a ti 

<C@> 




AL-MAAIDA 


Ori 5 


ipin 6 


fun ni Iwe $iwaju yin ati awpn )\}SJ \ &!> eia_xJllyri 

alaigbagbp lprpp imulp, ki p si 
pay a Allah tl pyin ba jp 
onigbagbp ododo. 

59. Ati nigba ti pyin ba pe ipe fun &5jJL*h Jj, fA4>b l>\, 5 

irun kiki, wpn yoo mu un ni j^ IT^ k ll^3 

nrikan ypyp ati awada. Eyi jp bp ©^ ri v 

nitori pe wpn jp eniyan ti ko $e 

laakaye. 

60. Sp pe, ‘Ipyin oniwee, §e pyin J a\J Jj 

h wa psun si wa lpsp nitori pe Uo^Elliicri ‘/j. 

awa gba Allah ati ohun ti a St5. is 

spkalp fun wa ati eyi ti a ti spkalp 
§iwaju gbp? Tabi (6 ha jp) nitori 
pe ppplppp ninu yin jp alaigbpran 
(si Qlpran)?’ 

61. Sp pe, ‘Emi ki yoo ha fun yin Sil> j^aA e!U J3 



k l^aJ I I 5 


ni iro nipa awpn ti psan wpn bum j ^ b Ji> t ^ 

Ipdp Allah ju eyiini lp? Awpn ni 
Allah fi gegun-un ti O si ti bmu 
si, ti O si sp ninu wpn di pbp ati 
plpdp ti wpn si ri sin e§u. 

Dajudaju awpn wpnyi 16 wa ni 
ipo to bum ju ati pe wpn ti spnu 
jinna kuro ni oju pna taara. 

62. Ati pe nigba ti wpn wa ba 

yin, wpn ha wi pe: ‘Awa >&\ y^\ 5^=*-' A 

gbagbp.’ Nigba ti 6 si jp pe wpn 

wple pplu aigbagbp wpn si jade 

pplu rp. Ati pe Allah mp julp nipa 

ohun ti wpn fi pamp. 

63. Iwq yoo ri QpQlQpQ ninu wpn, ti f<V »5 '>ir^ <J ) 

wpn n yara lp si idi p§p ati ikpja aala 


ati jijp ohun eewp. 


<§> 


Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 6 


Dajudaju aburn ni ohun ti wgn n 
§e. 

64. Ee§e ti awgn alufaa ati awgn 
amofin ko fi kg fun wgn nipa grp 
g§g wgn ati jijg ohun eewg? 
Dajudaju aburu ni ohun ti wgn n 



§e. 

65. Awgn Yahudi si wi pe: 
‘Allah hawg ’ . Awgn gan-an ni 
wgn hawg. A 6 fi wgn gegun-un 
niton ohun ti wgn h sg. Kaka bgg 
gwg Rg la silg gbgrgggdg; O maa 
n tani lgrg bi O §e fg. Ohun ti a 
si ti sgkalg fun g lati gdg Oluwa 
rg yoo mu Id gpglgpg ninu wgn 
lekun ninu iditg ati aigbagbg. A si 
ti fi ibara-gni-§gta ati ikoriira 
saarin wgn titi di gjg Ajinde. Ni 
gbogbo igba ti wgn ba ti n da na 
ogun, Allah yoo maa fg g pa. Ati 
pe wgn n §apa lati §e ibajg lori 
ilg. Allah ko si fgran awgn 
onibajg. 


&A $ Is I 

^ — 1 * *'1' * 



Ijis 

\ »— »>Xl X 

v" &\ ^ it CIS 

0^.^-w-a.A.n 


66. iba §e pe awgn oniwee gbagbg, 
ki wgn si tun paya Allah ni, 
dajudaju A ba ti mu ai$cdccdec 
wgn kuro fun wgn, Awa iba si fi 
wgn sinu ggba idgra. 

67 . Iba si §e pe WQn duro deedee lori 
Ataora ati Injila ati ohun ti a SQkalg fun 
wQn lati QdQ Oluwa WQn, dajudaju 
w(?n iba maa jg (ohun to dara) lati oke 
ati isalg WQn. AwQn ijQ kan si n bg 
ninu WQn ti WQn jg gni iwQntun-wQnsi, 
§ugbQn qpqIqpq ninu WQn jg oni§g ibi. 



^>$.1 


y 





AL-MAAIDA 


Ori 5 


Ida 10 

68. Iwq oji§d! Jd i§d ohun ti a 
spkald fun 9 lati pdp Oluwa r? de 
dpin, bi o ko ba §e e, iwp ko ti i 
jd i§d R9 rara. Ati pe Allah yoo 
daabo bo 9 kuro I9W9 awpn 
eniyan. Dajudaju Allah ki i tp 
awpn alaigbagbp eniyan spna. 

69 . S9 pe , ‘dyin oniwee, 9 ko ti i 
duro lori ohunkohun titi dyin yoo 
fi tple Ataora ati Injila ati ohun ti 
a spkald fun yin (nisinsinyii) lati 
9dd Oluwa yin.’ Ati pe dajudaju 
ohun ti a spkalp fun 9 lati ddd 
Oluwa rd yoo mu ki ppplppp 
ninu W9n lekun si i ninu i§ptd ati 
aigbagbp, nitori naa ma §e banujd 
lori awpn alaigbagbp eniyan. 

70 . Dajudaju awpn to gbagbp ati 
awpn Yahudi ati awpn Sabiani 
ati awpn Nasara, pnikdni to ba 
gba Allah ati Qjd ik9hin gbd, to 
si tun n §e i§d rere, dru ko ni si 
fun W9n bdd ni ko ni si ibanujd 
fun W9n. 

71 . Dajudaju A ti ba awpn 9m9 
Israeli da majdmu, bakan naa, A 
ran awpn oji$d si W9n. Ni gbogbo 
igba ti oji$d kan ba wa ba W9n 
pdlu ohun ti pkan W9n ko fd, wpn 
a pe apa kan wpn ni irp, nigba ti 
wpn si maa n wa pna lati pa 
awpn miiran. 





tlji 

&U$ 5 

J 'P ' ^ 


j-J l 5 \ c)J, 

^ I v-aiJ I } I ) 

Ji *> 5 - 3 ^ ' 5 


lii ^ u 1 j ^ 

A •* »-? £»-i- « <*. 



Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 6 


72. Wpn si ro pe ko ni si idamu 
fun wpn, Ighin naa wpn di afpju, 
wpn si ya aditi si ododo. Lphin 
naa ni Allah gba ironupiwada 
wpn, sibpsibp ppplppp wpn tun di 
afpju, wpn tun ya aditi (si 
ododo). Allah si ri ohun ti wpn n 



§e. 

73. Dajudaju alaigbagbp ni awpn 
to ri sp pe Allah ni Masihu, pmp 
Mariam, nigba ti 6 jp pe Masihu 
funra ara rp sp pe: ‘$yin pmp 
Israpli, p maa sin Allah Eni ti 6 jp 
Oluwa mi ati Oluwa yin. 
Dajudaju pni to ba ba Allah wa 
orogun, pni naa ni Allah ti §e 
prun rere ni eewp fun. Ina ni yoo 
si jp ibi ipadasi rp. Awpn alabosi 
ki yoo si ri oluranlpwp. 

74. Dajudaju alaigbagbp ni awpn 
to ri sp pe Allah jp ikpta ninu 
awpn mpta, bpp si ni ko si Qlprun 
miiran ayafi Allah nikan §o§o, ti 
wpn ko ba si dpkun ohun ti wpn 
ri sp, dajudaju iya oloro yoo jp 
awpn to jp alaigbagbp ninu wpn. 

75. Wpn Id yoo ha ronupiwada lp 
spdp Allah, Id wpn si bpbp fun 
idarijin p$p wpn lati pdp Rp. Allah 
si ni Alaforijin, Alaaanu julp. 


\ '5 > 4 ^' 

a-, \ y . ) 5 
\ (jhJ u>i-^4Jal4 L» ) j. jLd\ 


iLuGsi t i2 ^.>3 

2® I u > l 




-L3 gli\ 


76. Masihu pmp Mariam ko jp 
nrikan kan bi ko §e oji§p, dajudaju 
ppplppp awpn oji§p ti rekpja 
§iwaju rp, iya rp si jp olododo; 


ck \ bLo 

lii j , A4J\ 



-tf-llijSj 


AL-MAAIDA 


Ori 5 


AwQn mejeeji a maa jpun. £ 
kiyesi bi Awa ti $e n $e alaye 
awQn Ami naa fun anfani WQn, 
lphin naa ki p si kiyesi bi WQn ti 
$e n $pri pada. 

77. Sq pe, ‘pyin yoo ha maa sin 
ohun ti ko lagbara lati ko inira ba 
yin, ti ko si le $e yin ni ire kan 
lphin Allah? Allah si ni OlugbQ, 
Olump ohun gbogbo. 

78. Sq pe, ‘Eyin oniwee, p ma §e 
rekpja aala nip a psin yin ni ti 
ai§ododo, ki p ma si §e tple ifp 
inu awpn eniyan kan ti wpn ti 
§ina ni i§iwaju, ti wpn si tun n §i 
QpQlQPQ lpna, ti WQn si ti §ina 
kuro loju pna taara. 

IDA 11 

79. AwQn ti WQn §aigbQran ninu 
awQn QmQ Israpli ti gba egun lati 
pnu Daud ati Isa QmQ Mariam, Eyi 
jp bpp nitori pe WQn §aigbQran, 
WQn si rekQja pnu aala. 

80. WQn ko ni kQ aburn ti WQn n 
$e fun ara WQn. Dajudaju aburn 
ni ohun ti WQn n $e. 

8 1 . Iwq yoo ri qpqIqpq ninu WQn 
ti WQn n ba awQn alaigbagbQ $prp 
imulp; aburn ni ohun ti WQn n ti 
$iwaju fun ara WQn, eyi ti 6 si mu 
ki Allah bind si WQn. Ninu iya 
naa ni WQn yoo si ma gbe. 




©iai ji 




*>>53^ C^4g 5 >jl> 
@&5ixE>.\y 




©ei ) i-Ei, o-A l— • I I 



Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 7 


82. Iba $e pe WQn gba Allah ati 
An^bi naa ati ohun ti a spkal? 
fun un gbQ ni, WQn iba ti mu WQn 
lQr?? imul?, $ugbQn qpqIqpq ninu 
WQn j? obilQj?. 

83. Dajudaju iwQ yoo ri awQn 
Yahudi ati awQn to ba Allah wa 
orogun pe awQn ni eniyan to bum 
ju ninu iba awQn onigbagbQ 
ododo §e Qta. Bakan naa ni iwQ 
yoo tun ri awQn ti WQn n sq pe: 
‘ Awa ni Nasara’ , pe awQn ni WQn 
sunmQ ju ninu WQn ju ni if? si 
awQn onigbagbQ ododo. Eyi j? 
bQQ nitori pe awQn onimQ ijinl? 
ati awQn to ya ara WQn SQtQ fun 
ijQsin n bQ ninu WQn ati pe WQn 
ltd jq onigberaga. 


5 


hfe u> & I ill i 

S ^ A •'a' *. *? ‘ £ f 

y0-4-< >-» ' o 


IPIN 7 

84. Nigba ti WQn ba gbQ ohun ti 
a SQkalQ fun Oji§Q yh, iwQ yoo ri 
pe omije h da jade loju WQn, 
nitori ododo ti WQn daniQ. WQn 
ha wi pe: ‘Oluwa wa awa 

gbagbQ, nitori naa, kQ orukQ wa 
siIq pQlu awQn o lujgrii. ’ 


^ jpt u 1 5 y 

©&. ^Ai i fi fis ny. j 


85. ‘Ki 16 §e wa ti a ko fi ni gba 
Allah ati ododo ti 6 ti de ba wa gbQ, 
ti a si tun n f? pe ki Oluwa wa fi wa 
si aarin awQn eniyan rere.’ 

86. Nitori naa Allah ti fi awQn Qgba 
id?ra ti awQn akeremQdo li §an lab? 
WQn san wQn ni ?san nitori ohun ti 
WQn sq. Ib? ni wqii yoo si maa gbe. 
Eyi si ni ?san fun awQn to li §e rere. 


ty;G4i 4*1^5.4551 &♦ 

$ \ IS fcj&n b*44 li” 

?>&* V I &* 



AL-MAAIDA 


Ori 5 


tpm 7 


87. Awpn to §e aigbagbp ti wpn 
tun pe awpn Ami Wa ni irp. 
Awpn wpnyi ni erd ina. 

iDA 12 

88. Eyin onigbagbp ododo! 5 ma 
$e $e ohun rere ti Allah $e lptpp 
fun yin ni eewp, p ma si $e kpja 
pnu aala. Dajudaju Allah ko nifpp 
si awpn olukpja aala. 

89. Ki p si maa jp ninu ohun ti 
Allah pese fun yin, ni ohun ti 6 tp 
ti 6 si dara. Ki p si paya Allah ti 
pyin gbagbp. 

90. Allah ki yoo gba yin mu (fun 
ijpniya) nipa ibura yin ti p §e 
lasan, §ugbpn Oun yoo gba yin 
mu fun awpn ibura ti p 
mpn-pn-mp §e. Itanran rp ni fifi 
ounjp bp alaini mpwaa pplu 
deedee ounjp ti p fi n bp awpn pbi 
yin, tabi ki p da§p fun wpn, tabi 
ki p sp pru kan di ominira. 
$ugbpn pni ti ko ba le §e bpp, eyi 
to kan ni ki 6 gba aawp fun pjp 
mpta. Iypn jp itanran ibura yin 
nigba ti p ba bura. Ki p si maa 
mu ibura yin §p. Bayii ni Allah 
§e alaye awpn Ami Rp fun yin, ki 
p le maa dupp. 



91. ?yin onigbagbp ododo! Qti 5 >*41' 

mimu, tptp tita, ibpri§a ati aje fi 3 ^ i j 4* ^ 7) ' 5 ' 

dida jp ohun pgbin lati inu i$p ^ 

e§u, nitori naa ki p jinna si 

(pkppkan) wpn ki p le §e oriire. 


Ori 5 


AL-MAAIDA 


92. Ohun ti e$u n fp ni lati da pta 
ati ikoriira sil? laarin yin nipa Qti 
mimu, ati tptp tita, ki 6 si le fa 
yin sphin kuro nibi iranti Allah 
ati irun kiki. Eyin ki yoo ha jawp 
kuro nib? bi? 

93. Ki p gbpran si Allah lpnu, ki p 
tun gbpran si 6ji§? naa lpnu, ki p 
si maa §pra. $ugbpn bi ? ba 
ppyinda, nigba naa ki ? Ip mp pe 
iwpnba iwp ti 6ji§? Wa ni ki 6 j? 
i§? naa dopin. 

94. Ko si ibawi fun awpn to 
gbagbp lododo, ti wpn si n §e i§? 
rere, nipa ohun ti wpn ba jp, 
niwpn igba ti wpn ba ti paya 
Allah ti wpn si gbagbp lododo, ti 
wpn si n §e i§p rere; lphin naa ti 
wpn paya Allah, ti wpn si gbagbp 
lododo, lphin naa wpn si tun n 
paya Allah, ti wpn si n §e 
daadaa. Allah si fpran awpn 
olu§erere. 

IDA 13 

A t 

95. Eyin onigbagbp ododo! Allah 
yoo fi awpn ohun ti ko to nnkan 
kan dan yin wo: pranko, eyi ti 
pwp ati pfa yin le to, ki Allah le 
ya awpn ti o bpru Rp ni ikpkp 
sptp. Nitori naa pni to ba kpja 
pnu aala lphin eyi, iya oloro yoo 
jp tirp. 


ipin 7 


Ig&fi Ujl &JJ, 

•• 'l < I . * i , If, * " K t ' 

r. b jL2jJ I 5 ^lD I 'fj 5 >»*aJ 









AL-MAAIDA 


Ori 5 


tpm 7 


96. byin onigbagbg ododo! b ma 
§e §e gdg nigba ti g ba n §e isin 
Hajj lgwg, gni yoowu to ba 
mg-gn-mg pa gran ninu yin, 
itanran rg yoo jg iru gran glgsg 
mgrin ti 6 pa, gggg bi awgn glgrii 
ododo meji ninu yin gbgdg ti jgrii 
si i, yoo mu un wa si Ka’aba 
gggg bi grg tabi ki 6 §e itanran 
nipa fifi ounjg bg awgn alaini, 
tabi ki 6 fi aawg gbigba dipo rg, 
Id 6 le tg iya i§g gwg rg wo. Nipa 
eyi ti 6 ti kgja, Allah ti §e 
amojukurd rg, gnikgni to ba tun 
pada sidii rg, Allah yoo jg gni naa 
niya (g§g rg). Allah si jg 
Alagbara, Qlgrun gsan. 

97. A §e gdg ati jijg (gran omi) ni 
gtg fun yin; A §e e ni ipese fun 
yin ati fun awgn arinrin-ajo; 
§ugbgn A §e gdg (gran) ori ilg 
leewg fun yin, niwgn igba ti g ba 
ti n §e isin Hajj lgwg. Ki g si 
paya Allah, bmi ti a 6 ko yin jg 
sgdg Rg. 











ycaiiij 




.iLI 



98. Allah ti $e Ka’aba, lie Qwg 
naa, gggg bi atilghin ati agbega 
fun awgn eniyan, bakan naa ni 
awgn 0$u mimg ati awgn gran 
(grg) ati awgn (gran) to ni okun- 
gsg lgrun. Eyi jg bgg ki g le mg 


p\)&\ 

i ST i 1 

Sis ujiSi 


pe Allah mg ohun gbogbo ti n bg 
ni awgn grun ati aye, ati pe Allah 
jg Olumg ohun gbogbo daju. 



Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 7 


99. KI g si mg pe Allah le koko 
nl ijgninlya ati pe Allah ni 
Alaforijin, Alaaanu julg. 

100. ko si ohun ti 6 jg granyan 
fun oji§g naa ju pe ki 6 jg i$g naa 
de op in. Allah si mg ohun ti gyin 
fi han ati ohun ti g fi pamg. 

101. Sg pe, nnkan buburn ati 
nnkan rere ko dggba, bo tilg jg 
pe gpg abura le §e g ni eemg. 
Nitori naa g paya Allah, gyin 
onilaakaye, ki g le §e oriire. 

iDA 14 

102. byin onigbagbg ododo! b ma §e 
maa beere nlpa awgn nnkan to jg pe tl 
A ba fi han yin, yoo ko yin sinu idamu, 
iba §e pe g ti beere nipa wQn nigba tl A 
n sq Al-Kur’an kalg ni, A ba ti fi han 
yin. Allah foju fo wgn (ni'nu aanu rg). 
Allah si jg Alaforijin, Onifarada. 

103. Awgn eniyan kan ti beere iru rg 
?iwaju yin, ti wgn si ti ipasg bgg di 
alaigbagbg. 

104. Allah ko §e iyasgtg kankan nipa 
Bahira tabi Saaiba tabi Wasiila tabi 
Haainin * 2 3 4 ; §ugbgn awgn ti wgn §e 
aigbagbg n da adapa irg mg Allah, 
gpglgpg wgn ni ko si lo laakaye wgn. 


< 



&£> 1 5 l V‘ l J/yL'p 1 1 & 




& v&Z 

Z>\$\ $■& 

©i*£ 

Ctftssi 

•*! i a ? -L. >. s ! V s !" 


Alaye: 1 . Bahira ni orukp ti awpn p§pbp larubawa ma n pe abo rakunmi ti wpn lu leti, ti wpn si tu slip 
lati maa jp kaakiri, lphin ti 6 ti bi pmp meje. Wpn yaa sptp fun awpn ori$a kan, wpn ki i lo wara rp bpp ni 
wpn ki i gun un. 

2. Saaiba ni abo rakunmi ti wpn tu si lp, ti 6 n jp kaakiri lphin to ti bi pmp marun-un. 

3. Wasiila ni abo rakunmi (tabi abo ewurp) ti wpn tu slip lorukp ori$a kan lphin ti 6 ti bi abo meje leralera. 


4. Haamin ni akp rakunmi ti gigun abo rp ti bi pmp meje, ti wpn ki i 16 fun kiko pru tabi gigun. 
O ni ominira lati maa rin kiri 



AL-MAAIDA 


Ori 5 


tpm 7 

105. Nigba ti a ba sp fun wpn 

pe: wa sidii ohun ti Allah 

spkalp ati si pdp Oji§p naa, wpn 
yoo sp pe: ‘ohun ti a ba lpwp 
awpn baba wa ti to fun wa’, bi 6 
tilp jp pe awpn baba wpn ko mp 
nnkan kan rara, ti wpn ko si tun 
mp pna. 

106. £yin onigbagbp ododo! If 
maa $p ara yin. Ifni to $ina ko le 
ko ipalara ba yin niwpn igba ti 
pyin (funra yin) ba tple itpspna. 
0dp Allah ni ipadabpsi gbogbo 
yin patapata; Oun yoo si fun yin 
ni iro ohun ti p ti $e. 

107. 0yin onigbagbp ododo! 
Ijprii (otitp) laarin yin, nigba ti 
iku ba de wa ba pkan ninu yin, ni 
akoko i§eto ipingun, jp ti pni meji 
ti wpn jp olotiitp ninu yin; tabi 
awpn meji miiran ti wpn ki i §e 
ara yin, to ba §e pe p wa lori irin- 
ajo lori ilp ti ajalu iku si de ba 
yin. Ki p da awpn mejeeji duro 
lphin irun (lati jprii); ti p ba n 
§iyemeji, ki awpn mejeeji fi 
Allah bura pe: ‘awa ko gba 
ohunkohun fun (ijprii) eyi, koda 
ki 6 jp ibatan ti 6 sunmp, bpp ni 
awa ko fi ijprii ti Allah (pa§p rp) 
pamp; dajudaju, (ti a ba §e bpp) 
ki applu awpn plp§p.’ 


aJu 






Ori 5 


AL-MAAIDA 


ipin 7 


108. $ugbpn ti 6 ba han pe 
awpn (plprii) mejeeji jpbi p§p 
(ijprii eke), nigba naa awpn meji 
miiran laarin awpn ti wpn jprii 
tako yoo gba ipo wpn (awpn to 
jprh eke, lati jprh). Lphin naa ti 
wpn ba ti bura ni ornkp Allah lati 
jgrii tako awpn meji ti akpkp pplu 
idaniloju pe: ‘pri ti wa dara ju ti 
awpn mejeeji ti akpkp lp, bpp ni 
awa ko kpja aala. Ti awa ba jp 
opurp ki a kawa kun awpn 
olurekpja aala (niwaju Allah).’ 

109. Nitori idi eyi, 6 §e e §e ki 
wpn $e otitp ninu ijprii wpn pplu 
ibpra pe a le fi aye gba awpn pri 
miiran lphin eri ti wpn. 5 paya 
Allah, ki p si tpti silp. Allah ki i 
tp awpn alaigbpran spna. 





IDA 15 

110. (5 ronu nipa) pjp naa ti 

Allah yoo ko gbogbo oji§p jp, ti 
Yoo si wi pe: ‘Esi wo ni wpn 
fun yin?’ Wpn yoo si wi pe: ‘ko 
si imp kankan fun wa, dajudaju 
Iwp ni Olump julp nipa ohun ti 6 
paint).’ 




111. Nigba ti Allah yoo sp pe: “Iwp if 

Isa pmp Mariam, ranti oju rere Mi ^ 3 .*1 [J&m, 

si p ati si iya rp, nigba ti Mo fi pmi iHiSi 

Mimp §e ati lphin fun p, to fi j? pe o **c , ✓ ; 

n ba awpn emyan sprp nigba ewe , a . ' 

ati nigba pdp; Ti Mo si tun kp p ni *J- 5 


Iwe naa ati oye ati Ataora ati Injila; Q 
ati nigba ti iwp fi amp mp 

<@> 




AL-MAAIDA 


Ori 5 


tpm 7 


(pda kan) ti 6 jp pyp nipa a§p Mi; 
lphin naa ni iwp mi eemi si i, 6 si di 
ohun ti 6 n fo nipa a§p Mi; iwp si 
wo afpju-oru ati adptp san nipa a§p 
Mi; ati nigba ti iwp sp oku di alaaye 
nipa a§p Mi; ati nigba ti Mo ka pwp 
awpn pmp Israeli ko (Id wpn mp 
baa fi iku pa p), nigba ti o wa ba 
wpn pplu Ami to daju; §ugbpn awpn 
ti wpn §e aigbagbp ninu wpn sp pe: 
‘eleyii ko jp nnkan kan bi ko §e idan 
ti 6 han gbangba.’” 

112. ‘Ati nigba ti Mo §e i?ipaya fun 
awpn pmp pyin (Isa) naa lati gba Mi 
gbp ati Oji?p Mi, wpn sp wi pe: 
‘Awa gbagbp, ki O si jprii pe awa ti 
ju ara wa slip.”’ 

113. Nigba ti awpn pmp pyin (Isa) 
sp pe: ‘Iwp Isa pmp Mariam, njp 
Oluwa rp le sp tabili ounjp kan kalp 
fun wa lati prun wa?’ O wi pe: ‘p 
paya Allah, ti pyin ba jp onigbagbp 
ododo. ’ 

114. Wpn wi pe: ‘Awa fp lati jp 
ninu rp ati pe ki pkan wa le balp, ki 
a si le mp pe ododo ni iwp n ba wa 
sp, ki a si tun le jprii si i.’ 

115. Isa, pmp Mariam wa sp pe: 
‘Iwp Allah, Oluwa wa, sp tabili 
ounjp kan kalp fun wa lati prun wa, 
ki 6 le jp ase fun wa, fun awpn pni 
akpkp inu wa ati awpn to n bp lphin 
wa; ki 6 si jp Ami kan lati pdp Rp. 
Ki O si pese fun wa, niton pe Iwp 
ni o dara julp ninu awpn Olupese. 


vLuLaT >J, J$£3l 7T^>u sj, 

s), by. 

c^^Jl JlSi 


Q(J ytJLui J) 


^ 1 *. ^ A ' 

(iXl 0^5^ > > 

&\\$\ » 6* 8*4,3 


allies igtf 

5 >5 (S)t 5 Ilf $2 

l#d>£5 *1X1) 1 

Ij^i 5 £jJ'i 



Ori 5 


AL-MAAIDA 


116 . Allah sp pe: ‘Dajudaju Emi 
yoo sp 9 kalp fun yin, §ugbpn 
pnikpni to ba wa §aigbagbp lphin 
naa ninu yin, Emi yoo jp 9 niya, 
ni iya eyi ti n ko tun ni fi iru rg jg 
§nikan mg nmu pda.’. 

IDA 16 

117 . Ati nigba ti Allah yoo wi 
pe: “Iwp Isa 91119 Mariam, §e iw9 
lo S9 fun awpn eniyan pc: ‘b mu 
emi ati iya mi ni oluwa meji 
lphin Allah?’”, oun (Isa) yoo wi 
pe: “Mimp Rp, emi ko le sp ohun 
ti n ko lptpp lati sp. Ti 6 ba §e pe 
1110 sp bpp, dajudaju Iwp iba ti 
nip pn. Iwp nip ohun ti n bp ni 
pkan mi, emi ko si nip ohun ti n 
bp ni pkan Rp. Dajudaju Iwp 
nikan ni Olump ohun ti 6 pamp. 

118 . ‘Emi ko sp ohunkohun fun 
wpn bi ko §e ohun ti O pa mi la§p 
rp pe, ‘p maa sin Allah ti I §e 
Oluwa mi ati Oluwa yin, emi si 
jp plprii lori wpn niwpn igba ti 
mo n bp laarin wpn; §ugbpn lphin 
ti O ti fi iku pa mi, Iwp ni O jp 
01 u§p lori wpn. Ati pe Iwp ni 
plprii lori ohun gbogbo. 

119 . ‘Ti O ba jp wpn niya, 
prusin Rp ni wpn jp, ti O ba si 
forijin wpn, dajudaju Iwp ni 
Alagbara, Qlpgbpn julp.’” 


ipin 7 


\ 1 tSIkJ ^ & 


<£*j\ 

JjSiiSit (li, 

sil &5f 


r-' 


L$Jl 3 l 


©1 


(i) 1 5 r. & S fcjg Jo4-> & \ 



AL-MAAIDA 


Ori 5 


tpm 7 


120. Allah yoo si wi pe, ‘Eyi ni 
pjp ti awpn olododo yoo jere 
ododo wgn. Ti wgn ni awQn ggba 
ti awpn akerempdo n §an nisal? 
wpn. Ib<? ni wpn yoo maa gbe titi 
lae. Allah ti ypnu si wpn, awpn 
naa si ti ygnu si i, eleyii si ni ere 
ti 6 tobi.’ 


& \ 

©^3 i & I A& I 


121. Ti Allah ni Ijpba awpn prun 
ati aye ati gbogbo ohun ti n b? 
ninu wpn. Oun si ni Alagbara lori 
ohun gbogbo. 




On 6 


ipin 7 



AL-AN AAM 


(A sq q kalg $twaju Hijrah) 


1 . Ni Orukp Allah, Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. Gbogbo iyin jp ti Allah, Ifni tl 
O da awpn 9 run ati aye; O si mu 
ki (oniraura) okunkun ati implp 
wa; sibpsibp awpn ti ko gbagbp n 
ba Oluwa wpn wa afijp. 


5 c# 0 \ XoXJt 

* j 3X1 l 5 \ J-ix 3 (>*5 v" 1 

'JaX 


3. Oun naa ni Ifni ti 6 da yin lati 
inu amp, 6 si pinnu akoko. 
Akoko (miiran) si tun wa ti O ti 
pinnu ni pdp ara Rp. Sibpsibp 9 
tun n $iyemeji! 





4. Oun si ni Allah, (Qlpran naa) 
ni awpn prun ati ni aye, 6 mp 
ikpkp yin ati gbangba yin, 6 si 
mQ ohun ti 9 n ko jp. 

5. Ami kan ko si ni wa ba wpn 
ninu awpn Ami Oluwa wpn, 
ayafi ki wpn gbunri kuro nibp. 

6. Nipa bpp wpn kp ododo naa 
nigba ti 6 de wa ba wpn; §ugbpn 
laipp ni iro ohun ti wpn fi §e ypyp 
maa de wabawpn. 

7. Wpn ko a ri i ni, meloomeloo 
ni awpn iran ti A ti pamn §iwaju 
wpn? A fi aaye gba wpn lori ilp, 
ni ira aaye ti a ko fi gba pyin, A 
si jp ki kurukum §iji bo wpn, 6 




AL-AN’AAM 


Ori 6 


tpm 7 

si n rp ppplppp ojo; A si jp 
kiawpn akerempdo maa §an 
nisalp wpn; lphin naa A pa wpn 
run niton p§p wpn A si gbe iran 
miiran dide lphin wpn. 

8. Bi A ba tilp sp akpsilp kan,ti a 
kp si inu takanda kalp fun p, ti 
wpn si fi pwp wpn kan an, 
sibpsibp awpn alaigbagbp iba wi 
pe, ‘Eleyii ko jp nnkan kan bi ko 
§e idan ti 6 daju. 

9. Wpn si wi pe, ‘Ee§e ti a ko sp 
Malaika kan kalp fun un? Ti 6 ba 
§e pe A sp Malaika kan kalp ni, 
prp naa iba ti yanju, nigba naa A 
ba ti lp wpn lara. 

\ A 

10. Iba §e pe A yan Malaika 
(ni Oji§p) ni, Awa iba jp ki 6 
(fara han) bi pkunrin; Awa iba si 
(ti ipa bpp) jp ki ohun ti wpn 
(funra wpn) darn m wpn loju. 

11. Ati pe dajudaju, wpn ti fi 
awpn Oji$p $e ypyp §iwaju rp, 
§ugbpn ohun ti wpn fi §e ypyp 
pada yi awpn to §e ypyp po. 

ID A 2 

12. Sp pe, rin kaakiri lori ilp, 
ki p si ri bi atubptan awpn to pe 
(awpn Oji§p) lopurp §e ri.’ 

13. Sppe, ‘Ti ta ni gbogbo nnkan ti 
n bp ni awpn prun ati aye?’ Sp pe, 
‘Ti Allah ni’ 6 ti 






o S3 4" >»^ 

^ » 8, A ^ C 


yJl&J 1 ij V 





On 6 


AL-AN’AAM 


§e aanu §i §e ni pran-anyan lori 
ara Rp. Dajudaju Oun yoo 
(tpsiwaju lati maa) ko yin jp titi 
Qjp Ajinde. Ko si iyemeji ninu 
rp. Awpn ti wpn ti fi pmi ara wpn 
§ofo ko ni gbagbp. 

14. TiRp si ni ohun ti n gbe ninu 
dm ati psan. Oun si ni Olugbp, 
01 umb ohun gbogbo. 

15. Sp pe, ‘Emi yoo a tun mu 
nnkan miiran ni alaabo lghin 
Allah bi, filbdaa awpn prun ati 
aye, Em ti n bp ni ti a ki i bp?’ 
Sp pe, ‘Ni ti emi, a ti pami la§p 
lati jp pni akpkp ti 6 ju ara rp silb 
(fun Allah).’ Nitori naa p ma §e 
jb pkan ninu awpn to n ba (Allah) 
wa pgbp. 

16. Sp pe ‘dajudaju emi n bpra 
iya pjp kan ti 6 tobi, bi emi ba §e 
aigbpran si Oluwa mi. ’ 

17. Enikbni ti a ba mu ki iya pjp 
naa fo m, dajudaju 6 (Q lp run) ti 
$aanu rp, eleyii si jp i§pgun to 
han gbangba. 

18. Bi Allah ba fi inira kan kan 
p, ko si pni ti 6 le mu un kuro bi 
ko §e Oun. Bi O ba si fi rere kan, 
kan p; Oun ni agbara lati §e ohun 
ti 6 fp. 

19. Oun ni Alagbara julp lori 
gbogbo pda Rp. Oun si ni QlpgbQn 
julp, Olump ohun gbogbo. 


ipin 7 



\i$ L0 1 y&\ JS 

& && *5 9 Gf 




©UP^Ss^* 





AL-AN’AAM 


Ori 6 


tpm 7 


20. Sq pe, ‘Ki ni ohun ti 6 tobi 
julp ni Qri?’ Sq pe, ‘Allah ni 
QlQrii laarin emi ati Qyin. Bqq si 
ni O ti §ipaya Al-Kur’ani yii fun 
mi ki n ba le ma fi §e ikilQ fun 
yin ati Qni ti 6 ba de QdQ rQ. 
Kinla! $e loootQ ni q j^rii pe qIq 
run miiran n bQ yatQ si Allah ? 
Sq pe, emi ko le jQ ira Qri bQQ. 
Wa sq pe, Oun ni QlQrun Qkan 
§o§o emi ko si Iqwq si ohun ti q 
mu ni orogun (pQlu Rq). 

A \ 

21. AwQn ti A ti fun ni Iwe da a 
mQ gQgQ bi wQn §e mQ awQn QmQ 
wQn. SugbQn awQn to fi Qmi ara 
WQn $ofo ko ni gbagbQ. 

IDA 3 

22. Ati pe ta 16 jQ alabosi ju Qni ti 
6 da adapa irQ mQ Allah 1q, tabi ti 
6 pe awpn Ami Rq ni irQ? 
Dajudaju awQn alabosi ko ni jere. 

23. Ati pe ni QjQ ti A 6 ko 
gbogbo WQn jQ lapapQ ti A 6 si 
wi fun awQn to n ba Allah wa 
QgbQra pe, ‘Nibo ni awQn ohun ti 
q mu ni orogun ti q n kede nipa 
WQn wa?’ 

24. LQhin naa, awawi WQn ko ni 
jQ ohunkohun ju pe, ‘Awa fi 
Allah Oluwa bura pe awa ko si 
ninu awQn abQri§a 






On 6 


AL-AN’AAM 


tpm 7 


25. Wo 6 ! bi wpn ti §e n pan) mp 
ara wpn, ohun ti wpn hun si ti ja 
wpn kulp. 

26. O si n b? ninu wpn ti wpn 
yoo maa tpti si 9; §ugbpn Awa ti 
fi ebibo bo 9k an W911 ki wpn ma 
baa gbp 9 ni agbpye, edidi si n bp 
ninu eti W9n, bi wpn ba (til?) ri 
Ami kppkan, W9n ki yoo gba a 
gbp, to bpp, ti wpn ba wa ba 9 §e 
ariyanjiyan, awpn alaigbagbp yoo 
S9 pe: ‘Eleyii ko jp nnkan kan 
ayafi itan awpn pni atijp.’ 


is* 5 ujv' & ^ 

ft* 

£4 3 i&Xt d>\ Sitf 

I § 4 ' 

£l#EL lit, JS J. Ui 

' *V I) kk 


27. Wpn n kp tun (awpn 
(plomiran) lati (gba) a (gbp), 
bakan naa ni awpn (tunra wpn) n 
jinna si i. Wpn ko §e iparun fun 
pnikan kan bi ko §e ori ara wpn; 
§ugbpn wpn ko kiyesara. 

28. Iba $e pe iwp le ri igba ti a ba 
j? ki wpn duro niwaju ina naa! 
Wpn a sp pe, ‘H60! Iba $e pe a 
le da wa pada ni! Nigba naa a ko 
ni pe awpn Ami Oluwa wa ni irp 
mp, awa iba si maa b? ninu awpn 
onigbagbp ododo.’ 


1 c-r 






e s iAiiir ?i at 

©<J3>*-£lJ 








*, r . £ 


9 — w — - — ■ — ■ 




«.✓ 


29. Agbpdp ! Ohun ti wpn n fi £>5 
pamp tplp ti wa han si wpn. Ati 
pe bi a til? da wpn pada dajudaju 
wpn yoo tun pada sibi ohun ti a ti 
kp fun wpn. Dajudaju opurp ni 
wpn. 

30. Wpn si sp pe, ‘ko si nnkan 
kan mp lphin igbesi aye wa yh, a 

cC@> 




AL-AN’AAM 


Ori 6 


tpm 7 


ko si ni jQ Qni ti a 6 gbe dide.’ 


©&4 


& r 9 r * 


31. tba §e pe o le ri igba ti a ba jQ 
ki wQn duro niwaju Oluwa wpn 
ni! Ti Oun yoo sq pe; ‘Njq (aye 
keji) yii ko a ti di ododo bi?’ WQn 
yoo wi pe: ‘Bqq ni, pqIu (a$Q) 
Oluwa wa.’ Oun yoo si wi pe, ‘To 
ba ri bQQ q tQ iya wo nitori pe q 
§aigbagbQ’. 

ID A 4 

32. Dajudaju awQn ti WQn pe 
ipadepQ pQlu Allah ni irQ ti §ofo, 
to bQQ ti akoko naa ba de ba WQn 
lojiji, WQn yoo sq pe, ‘6 ma §e 
lara wa o, fun lcikQ ti a kQ (wakati) 
yii!’ WQn yoo si fi Qyin WQn ru 
Qru ara WQn. Dajudaju, aburu ni 
ohun ti WQn yoo ru. 

33. lie aye yii ko jQ nhkan kan bi 
ko §e faaji ati idaraya. Dajudaju 
igbesi aye ti Qrun 16 dara ju fun 
awQn to n pay a (Allah). N]’q nigba 
naa q ko a ni §e laakaye bi? 


0 fc* jls 








ijJ ffiJMis ll) 'iiHl'ijJ 

"jl 0*3X3^ 


% 4^j ^Sih £ 3 

✓ ^ f . *? r f . Tfi 

@3 


34. Dajudaju Awa ti iuq pe ohun ti 
WQn n sq n ba q ninu jQ; amQ, ki i 
§e iwQ ni WQn n pe lopurQ, awQn 
Ami Allah ni awQn obilQjQ naa n 

kQ. 

35. Dajudaju WQn ti kQ awQn oji?Q 
§iwaju tq; yugbQn latari ikQsilQ ati 
inira (ti) WQn (ri), WQn ni ifarada titi 
ti iranlQWQ Wa fi de wa ba WQn. 
Ko si si Qnikan to le yi QrQ Allah 
pada. Dajudaju iro awQn oji?Q to ti 
rekQja 1 q ti wa ba q. 




8: 

1 


On 6 


AL-AN’AAM 


tpm 7 


36. Ti 6 ba si §e pe gbigbunri 
wpn ba le ju fun p, nigba naa ti o 
ba le ri pna kan lati wp inu ilp 
tabi ki o fi akaba kan gun oke 
9 run 1 q, ki o si mu ami kan wa 
fun wpn ( o le §e bpp). Iba jp pe 6 
wu Allah ni, Oun iba ko gbogbo 
wpn jp pp si oju pna ti 6 tp. 
Niton naa ma §e jp 9 kan ninu 
awpn ti ko ni imp. 

37. Awpn to tpti silp nikan ni yoo 
dahun. $ugbpn ni ti awpn oku, 
Allah yoo gbe wpn dide, lphin 
naa pdp Rp ni a 6 jp ki wpn pada 
si. 

38. Wpn si wi pe, ‘Ki 16 §e ti a 
ko sp ami kan kalp fun un lati 
pdp Oluwa rp?’ Sp pe; ‘Dajudaju 
Allah lagbara lati sp ami kalp 
§ugbpn ppplppp ninu wpn ni ko 
mp.’ 

39. Ko si si pranko kan (ti h rin) 
lori ilp tabi pyp ti n fi apa mejeeji 
fo, ti ki i §e awujp kan gpgp bi ti 
yin. A ko fi nnkan kan silp 
(laiko) sinu Iwe naa. Lphin naa 


$ J! 


isSj, $ 


©Oy^H I 


4' <ih Jc I u)J, Jj 


©fc) 


,0. ✓, 




pdp Oluwa wpn ni a 6 ko wpn jp 
si. 


40. Odi ati adit! ni awpn to kp 
awpn Ami Wa, ninu okunkun 
birimubirimu (ni wpn wa). bni ti 
Allah ba ti da lpbi, Yoo jp ko 
§ina, pni to b a si da lare, Oun yoo 
tp si oju pna taara. 


\$i 



AL-AN’AAM 


Ori 6 


tpm 7 


41. Sq pe, ‘K1 ni q ro pe (idahun 
yin yoo jp) bl iya Allah ba de wa 
ba ym, tab! tl akoko naa ba de ba 
yin, pyin yoo a ke pe plomlran 
yatQ si Allah bl, bl pyin ba jp 
olododo?’ 



42. AgbpdQ, Oun nikan naa nl § 6 
ke pe; lphin eyl nl Oun yoo mu 
ohun tl q n pe E fun kuro fun yin, 
tl O ba fp; pyin yoo si gbagbe 
awpn ohun tl q mu nl Qgbpra pplu 
R?. 

IDA 5 

43. Dajudaju Awa tl ran (awpn 
Ojl$Q) si awpn eniyan §lwaju rp; 
A si jp kl o§i ati inira fi qwq ba 
wpn kl wQn le rp ara wpn slip. 

44. Njp, Kl nl wa §e, nlgba tl iya 
Wa de wa ba wpn, tl wpn ko rp 
ara wpn slip? $ugbpn pkan wpn 
le koko, e§u si §e ohun tl wpn §e 
Iqsqq fun wpn. 

45. Lphin igba tl wpn gbagbe 
ohun tl A ti §e irantl rp fun wpn, 
A §1 oju pna gbogbo nnkan fun 
wpn tltl tl wpn fi n yp ayp aypju 
nlpa ohun tl A ti fun wpn, A si 
gba wpn mu lojiji, si klyesi i! A 
sq wQn sinu ainlretl. 

46. Nltorl naa, A hu egbo awQn 
eniyan to §e abura; tl Allah si ni 
gbogbo iyin, Oluwa gbogbo 
agbaye. 





y LjL&il'ti 


y 0 ^ ^ 


is ^kli &8>jU J $ ^ 


©U 3-Lo2 «j I 


',4 


n vXi 

\>i l 4 ^* 

\%\ ut # 

©CJ 


\ yfi && 

©(i>A-^I*J I Cgt") aXi /x as d I 



On 6 


AL-AN’AAM 


47. Sp pe: ki ni pyin n ro,? Bi 
Allah ba mu igbpran ym ati irlran 
yin lp, tl O si fi edidi dl pkan ym, 
ta ni plpran miiran lphin Allah ti 
6 le mu wpn pada wa fun yin? 
Wo 6, bi Awa ti n §e i§ipaya 
awpn Ami 16ri§iri§i, sib? naa 
wpn tun n §?ri pada ni. 

48. Sp pe: ‘Ki ni pyin ti ro 6 si? 
Bi ijiya Allah ba fi tp yin wa 
lojiji tabi ni gbahgba kedere, ta ni 
yoo ha pamn bi ko §e awpn 
alabosi eniyan?’ 

49. Awa ko si ran awpn oji§? ni 
i§? kan, bi ko §e pe ki wpn le j? 
olulunniniroo idunnu ati oluldlp. 
Nitori naa awpn ti wpn ba gbagbp 
ti wpn tun n §e atun§e (ara wpn), 
pru ko ni ba wpn, bp? si ni inu 
wpn ko ni bajp. 

50. Awpn ti wpn si kp awpn Ami 
Wa, iya yoo bp lu wpn nitori pe 
wpn §e aigbpran. 

51. Sp pe: “Emi ko sp fun yin pe: 

‘awpn i§ura Allah n bp lpdp mi,’ 
bpp ni emi ko mp ohun ti 6 
pamp; emi ko si sp fun yin pe: 
‘Malaika ni mi.’ Emi kan n tple 
ohun ti a §ipaya rp fun mi.” Sp 
pe: ‘Njp afpju ati pni to riran a 

le dpgba bi?’ Eeti§e ti p ko fi 
ronu jinlp?’ 


tpin 7 


5 Ji 


\ y * * r\ ? ' ihVt .u 


ti 


A>\ joLtf cii J j 

♦ 

©6-yS 


4- iliJ i * ti' 


I> ja'11 

ifiifcss 8 . 


<1. ' 



AL-AN’AAM 


Ori 6 


tpm 7 


IDA 6 

52. Ki o si maa fi kilp fun awpn 
ti n bpra pe a 6 ko wpn jp spdp 
Oluwa wpn, ti wpn ki yoo si ni 
alaabo, prp tabi olu§ipp lphin Rp, 
ki wpn le pay a Allah. 

53. Ma §e le awpn ti n pe Oluwa 
wpn ni owurp kutukutu ati ni 
asalp, ti wpn n wa oju rere Rp. 
I§iro i§p wpn ko si lpwp rp rara, 
bakan naa si ni i§iro i§p tirp naa 
ko si lpwp wpn bi ti i wu 6 mp, 
nip a bayii, ti o ba fi le wpn, iwp 
yoo maa bp ninu awpn alabosi. 

54. Lpna kan naa ni Awa si ti fi 
apa kan wpn dan apa keji wo, ki 
wpn le sp pe, ‘$e awpn wpnyi ni 
Allah wa §e oju rere Rp fun 
laarin wa?’ Njp Allah ko a mp 
awpn olumoore julp? 

55. Nigba ti awpn ti wpn gba 
awpn Ami Wa gbp ba wa ba p, sp 
pe, ‘Alafia ki 6 maa ba yin. 
Oluwa yin ti §e aanu (si§e) ni 
pran-anyan le ara Rp lori, pe bi 
pnikpni ninu yin ba §e i§p bubura 
laimp §ugbpn ti 6 ronupiwada 
lphin naa ti 6 si §e atun§e, 
dajudaju Oun jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

56. Bayii ni Awa n §e alaye awpn 
Ami naa, ati pe ki pna awpn 
plp§p baa le foju han. 



bd4>.3 3 55 

S but* !s)$ 







On 6 


AL-AN’AAM 


1pm 7 


X n f * _ 

s >»» 


- Al* ^1 ^ "1” M -*. « /, »\l IV 
; ?•£. 


IDA 7 

57. Sp pe: ‘A ti kp fun mi lati 
jpsin fun awpn nnkan ti p n pe u jja't\pb'\ ^J?T v jj iJj \ ^y> 
l?hin Allah.’ Ki o si wi pe: ‘Emi fag T < uLil&S 

ki yoo tple ifpkufpp inu yin. 

Niton pe (ti mo ba §e bpp), 6 daju 
pe n 6 spnu, emi ko si ni jp pkan 
ninu awpn ti a ti tp spna. 


58. Sp pe: ‘Mo (duro) lori pri to 
daju lati pdp Oluwa mi, pyin si 
pe e ni irp; ohun ti p n kanju nipa 
rp ko si ni ikapa mi, ko si idajp 
kan, ayafi ti Allah. Oun a maa §e 
alaye otitp, Oun si ni O dara julp 



ni Onidaajp.’ 

59. Sp pe: ‘Ti 6 ba §e pe ohun ti 
pyin n kanju nipa rp ba n bp ni 
ikapa mi ni, dajudaju prp iba ti 
yanju laarin emi pplu yin. Allah 
si mp ampdaju awpn alabosi.’ 


Ce$±i, & <jS 

li\ 5 *j&4 . 3 


60. Qdp Rp si ni awpn 
kpkprp ohun ti 6 pamp wa, ko si 
si pni ti 6 mp pn, ayafi Oun. O si 
mp ohun ti n bp lori ilp ati ninu 
okun. Ewe kan ki yoo si jabp 
laisi imp Rp; bpp ni ko si pyp pka 
kan ninu okunkun birimubirimu 
inu-ilp, ko si ohun tutu kan tabi 
ohun gbigbp kan, ayafi ki 6 ti wa 
(ni akpsilp) ninu Iwe ti 6 han 
gbangba. 

61. Oun si ni fmi ti O n gba pmi 
yin ni ora, ti O si mp ohun ti p n 




XX 

5 


tjS. l itz-fccrj 




✓ **x 



AL-AN’AAM 


Ori 6 


tpm 7 

$e ni psan; lphin naa O tun maa n 
gbe yin dide ninu rp, ki asiko ti a 
da fun yin le pe. Lphin naa pdp 
Rp ni ipadasi yin. Lphin naa ni 
Oun yoo fun yin ni iro ohun ti p 
maa n $e. 

IDA 8 

62. Oun si ni Olubori lori gbogbo 
prusin Rp, bpp ni O si n ran awpn 
olu§p si yin (lati maa §9 yin) titi 
di asiko ti iku yoo fi de wa ba 
pnikppkan ninu yin, ti awpn 
irann§p Wa yoo gba pmi rp, ti 
wpn ki i si i kuna. 

63. Lphin naa, a 6 da wpn pada 
spdp Allah, Oluwa wpn took?. 
Dajudaju Tirp ni idajp. Oun si ni 
Eni ti O yara julp ninu awpn 
oni§iro. 

64. S9 pe, ‘Ta 16 n gba yin la 
kuro ninu ajalu ori ilp ati ti ori 
omi, (nigba ti) pyin ba n ke pe E 
ni (ipo) irplp ati ni ikpkp (ti 9 n 
sp pe), ‘Bi Oun ba yp wa ninu 
eyi, dajudaju Awa yoo maa bp 
ninu awpn olu^ppp?’ 

65. Sp pe; ‘Allah maa n gba yin 
la kuro ninu wpn ati kuro ninu 
gbogbo idaamu, sibpsibp p tun n 
(ba A) wa orogun.’ 

66. Sp pe, ‘O lagbara lati ran iya 
si yin lati oke ori yin, ati lati abp 
psp yin, tabi ki O fi ede-aiyede 



<4-“; 34 5 8 5^5 O*® 5 

i\L !>j, 




l .A 


pi 



* 








On 6 


AL-AN’AAM 


tpm 7 


saarin yin ki p si pin yplpyplp ki 

0 si jp ki apa kan ninu yin tp 
igbogunti apa keji wo.’ Wo 6 bi 

A 

A ti $e n $e alaye awpn Ami naa 
ki wpn le gbp agbpye. 

67. Awpn eniyan rp si ti kp 9, 
bpp si ni 6 dodo ni. Sp pe, ‘emi ki 

1 §e olusp lori yin . 

68. Gbogbo asptplp 16 ni asiko ti 
yoo $9 si, laipp 9 n bp wa mp. 

69. Nigba ti iwp ba si ri awpn ti n 
sp ispkusp nip a awpn Ami Wa, 
nigba naa ypra kuro lpdp wpn titi 
ti wpn yoo fi mu prp miiran sp. 
Bi e§ u ba si wa mu p gbagbera, 
lphin iranti ma §e jokoo pplu 
awpn alabosi eniyan. 

70. Awpn olupaya (Allah) ko ni 
i§iro kankan lati §e nip a wpn, 
§ugbpn (oju§e ti wpn ni) lati maa 
§e iranti ki wpn le maa pay a 
(Allah). 

71. Ki o si fi awpn to mu psin wpn 
ni ere ati awada slip, ti igbesi aye si 
ti tan wpn jp, ki o si maa ran 
(awpn eniyan) leti ki pmi kan ma 
baa parun niton i§p ti 6 ti gbe §e. 
Ko ni si oluranlpwp tabi olu§ipp fun 
un lphin Allah; koda ko fi gbogbo 
nnkan §e irapada, a ko ni gba a 
lpwp rp. Awpn wpnyi ni a ti fa le 
iparun lpwp niton i§p pwp wpn. 
Ohun mimu gbigbona ati iya oloro 
ni yoo jp ti wpn, niton pe wpn §e 
aigbagbp. 



>J I s $ 14 ) 51 5 

i 



AL-AN’AAM 


Ori 6 


1pm 7 

tDA9 

72. Sp pe: ‘Awa yoo a maa pe 
ohun ti ko le §e wa ni anfani tabi 
§e ipalara fun wa lphin Allah bl, 
tab! kl a yipada kuro lori gigirisp 
wa lphin tl Allah ti fi pna mp wa, 
gpgp bi pni ti e§u ti fi itanjp §i 
lpna, ti 6 si n damu lori ilp, (ti) 6 
si ni awpn prp to n pe e sibi 
itpspna (ti n wi pe) “Maa bp lpdp 
wa”.’ Sp pe, ‘itpspna Allah nikan 
ni itpspna tootp. A si ti pawa la§p 
lati ju ara wa slip fun Oluwa 
gbogbo pda.”’ 

73. A si tun (pawa la§p pe): ‘p 
maa gbe irun duro deedee, ki p si 
paya Rp; Oun si ni Eni ti a 6 ko 
yin jp si pdp Rp. 

74. Ati pe Oun ni Eni ti O da 
prun ati aye ni pna to tp; ati pjp ti 
Oun yoo sp pe: ‘Jp bpp!’ a si jp 
bpp”. Qrp Rp si ni ododo, tiRp si 
ni ijpba ni pjp ti a 6 fpn fere. Oun 
ni Olump ikpkp ati gbahgba, Oun 
naa si ni Qlpgbpn julp, 
Olufunninirdo. 

75. (Ki p si ranti) igba ti 
Ibrahim sp fun baba rp Aasara 
pe: ‘Iwp a mu awpn ori§a ni 
plprun bi?’ Dajudaju, emi ri iwp 
ati awpn cniyan rp ninu i§ina ti 6 
an gbangba.’ 


fa J* i (;) V > \ & ijt Ji 

^ HU 

b\sztlu X4-) 1 

1j >-0,1 5 t if 1 t)\, J5 

(^)(iK^JAi \ JoA^xj, 


V JI 


5k^,>UiuJ( ^ 

©5^3 «i^5 1 


a is iiai 



On 6 


AL-AN’AAM 


tpm 7 


76. Bayh ni A si fi ijpba awpn 
9 run ati aye han Ibrahim (ki 6 le 
tQ pna to tp) ki 6 si le jp pkan 
ninu awpn ti 6 mg ampdaju. 

77. Nigba ti ilp si §u ba a, 6 ri 
irawp kan, 6 si wi pe; ‘Eyi ni 
Oluwa mi!’ $ugbpn nigba ti 6 
(irawp naa) wp, 6 wi pe; ‘Emi ko 
nifpp si awpn (oluwa) ti 6 h wp.’ 

78. Nigba ti 6 si tun ri o§upa, ti 6 
yp pplu implp ti 6 tan ka, 6 wi pe, 
‘Eyi ni Oluwa mi’ nigba ti 6 si 
wp, 6 wi pe: ‘Ti Oluwa mi ko ba 
tp mi spna, dajudaju emi yoo jp 
pkan ninu awpn ti 6 §ina. ’ 






©^UlLi i£$aj i Sj ^iV 


79. Nigba ti 6 si tun ri oornn ti 6 
yp, 6 wi pe: ‘Eyi ni Oluwa mi, 
eyi ni 6 tobi julp.’ $ugbpn nigba 
ti 6 tun wp, 6 wi pe: ‘Eyin eniyan 
mi, dajudaju emi ko lpwp ninu 
awpn ohun ti p fi n wa orogun 
(pplu Qlprun). 

80. ‘Mo ti doju mi kQ Eni ti 6 da 
awpn prun ati aye, ni iduro deedee, 
emi ko si jp pkan ninu awpn to n wa 
orogun (pplu Qlprun).’ 

81. Awpn eniyan rp si n ba a jiyan. 
O wi pe: ‘by in a n ba mi jiyan nipa 
Allah nigba ti O ti tp mi spna? 
Emi ko bpru ohun ti p mu lorogun 
pplu Rp, ayafi bi Oluwa mi ba fp 
kini kan. Oluwa mi rpkirika ohun 
gbogbo ninu imp Rp. Eyin ki yoo a 
§e iranti bi?’ 


$ ili jls UxjjlL i tj US 

<3 d^Jist ISLii * 1 i-fr 


U'i' 

- otad 3 Sj 5 *I>1 

jjt A liig ^5 



AL-AN’AAM 


Ori 6 


tpm 7 


82. ‘Ee§e ti emi yoo fi bpru ohun 
tl p mu lorogun (pplu Allah) 
nlgba tl 6 §e pe pyin gan-an ko 
bpra lati fi §e orogun pplu Allah, 
ohun tl ko sp a§p kankan rara 
kalp fun yin nlpa rp?’ Nlgba naa, 
ewo nlnu awpn ijp mejeeji nl 
ifayabalp tp si, to ba jp pe pyln 
mp? 

83. Awpn to gbagbp lododo tl 
wpn ko si da igbagbp wpn pp mp 
ai$ptp- awpn ni yoo nl ifayabalp, 
awpn si ni a tp spna to tp. 

IDA 10 

84. Eyl si ni pri prp Wa tl A fun 
Ibrahim lorl awpn eniyan rp. 
Awa a maa gbe pni tl 6 ba wu 
Wa si ipo glga. Dajudaju Oluwa 
rp ni Qlpgbpn julp, Olump ohun 
gbogbo. 

85. Awa si fun un nl Is-haka ati 
Yakubu; A si tp pkppkan wpn 
spna, Ati Nuhu naa ni A tp spna 
ni i§iwaju, ati ninu awpn 
arpmpdpmp rp, Dauda, 
Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa 
ati Haamna. Bayh ni Awa n 
spsan fun awpn to n §e rere. 

86. (A tp) Sakariya, Yahaya, Isa 
ati Iliyasu naa spna; pkppkan 
(wpn) wa lara awpn pni rere. 



k * & V I Shi jl ^ 




§1 

)o 




•• / x 





^ I I ✓ A 0 ' ^ I ^ ^ ^ P fs. fi ^ 




On 6 


AL-AN’AAM 


tpm 7 


87. (Bakan naa ni A tp) Ismail, 
Eli§a, Yunus ati Lutu (spna); 
pkppkan wpn ni A gbe ga ju 
gbogbo eniyan yoku lp. 

88. Bpp ni (A gbe) lara awpn 
baba wpn, awpn pmp wpn ati 
awpn arakunrin wpn (ga), A §a 
wpn lp§a, A si §e ampna wpn ni 
oju pna ti 6 tp. 

89. Eyi ni itpspna Allah. 6 fi n tp 
pni to wu U spna ninu awpn 
prasin Rp. Iba §e pe wpn ti sin 
nnkan miiran lphin Rp ni, 
dajudaju, gbogbo ohun ti wpn ti 
§e ni iba ma §e wpn ni anfani. 

90. Awpn wpnyi ni A fun ni Iwe 
ati dye idajp ati ijp Anpbi. 
$ugbpn ti awpn (eniyan) wpnyi 
ba §aimoore lori wpn, (ko da 
nnkan kan), niton pe A ti fi wpn 
le awpn eniyan kan ti wpn ki i §e 
aimoore lori wpn lpwp. 

91. Aw 911 wpnyi ni Allah tp 
spna taara, nitori naa tple impna 
wpn. Sp pe: ‘Emi ko beere psan 
kankan fun un lpwp yin. Ko si jp 
nnkan kan ju iranti lp fun gbogbo 
pda.’ 

IDA 11 




. — . l A ^ 


& 




gl>\ 


✓ 

JLC 



%4-> 


4J >J-*J 4L 


92. Wpn si kuna lati bu pla fun 
Allah gpgp bi 6 ti yp ki a bu pla 
fun Un nigba ti wpn sp pe: ‘Allah 
ko sp ohunkohun fun pda kan 


s < 


JjX Hi U ii “Li 5 


\j yu* y> 4 *^ ' ^ y ' 

jLU»r£ ^5 



IPin 7 


AL-AN’AAM 


Ori 6 


Sp pe: ‘Ta lpni to sp Iwe ti Musa 
mu wa kalp, ti 6 jp implp ati 
itpspna tun awpn eniyan- bt 6 til? 
j? pe p §e e ni abala iwe lasan ti 
p fi han, ti p si fi ppplppp rp 
pamp; ti A si ti fi ohun ti p ko mp 
mp yin, pyin ati awpn baba yin?- 
Sp pe: ‘Allah ni’. Lphin naa, fi 
wpn silp ki wpn maa dunra wpn 
ninu pplu prp (asan) wpn. 

93. Eyi si j? Iwe kan ti Awa ti 
spkalp ti 6 kun fun ibukun, ati 
lati mu eyi to ti §iwaju rp §?, ki 6 
tun le kilp fun Olu awpn ilu naa, 
ati awpn to wa ni agbegbe rp. 
Awpn ti wpn gbagbp ninu pjp 
ikphin gbagbp ninu rp, wpn si n 
§p imn wpn. 

94. Ta 16 jp alai§ptpp ju pni ti 6 
da adapa irp mp Allah, tabi ti 6 n 
sp pe, ‘A ti fi i§ipaya han mi,’ 
bpp ni A ko fi i§ipaya kan kan 
han an; ati pni ti 6 n sp pe, ‘Emi 
naa le sp irn ohun ti Allah ti 
spkalp?’ Iba §e pe iwp le ri i ni, 
nigba ti awpn alabosi ba n 
ppkaka iku, ti awpn Malaika si n 
na pwp wpn si wpn (pe), ‘p ju 
pmi yin slip. Lonii yii ni a 6 fi iya 
idojutini san yin lpsan, nitori 
ohun ti p sp si Allah ti ki i §e 
otitp, ati (nitori pe) p kpyin si 
awpn ami Rp pplu iyppprp. ’ 




i&saT JlSjT 
.ii 1 5y'u ii* jpU JiS & 


Kii ■} 5 

XjI lytxujb. j 

" -4 tfV 

& S 

> 




> If/ 1 ) X ^ • a* 

©&&j2Li3 



On 6 


AL-AN’AAM 


1pm 7 


,s43 ' '> & 

2iSji£ii;iS4;^L5!iiJ n 

* - D f 0 C- 

•i n a r. *. j* 7 \ 


<4 


©&$iS 55 Jt» lit i^Ui> 3 1 


95. Nisinsinyii p ti wa ba wa ni G xS3 3 

pkppkan gpgp bi A ti da yin ni fljJ iLd $£ 2 3 g? S' 
igba akpkp, p si fi awpn ohun ti ^v; ^ 2 5 

A pese fun yin slip spyin yin, bpp u ,££, j. ^ .4 ,£ < £ .J , 

ni A ko si ri awpn olu§ipp yin ti 9 
mu ni pgbp (pplu Qlprun) nipa 
al am 9 ri yin pplu yin. Nisinsinyii, 
ipinya ti wa de saarin yin, ohun ti 
9 gbpkple si ti ja yin kulp. 

IDA 12 

96. Dajudaju Allah ni 6 n mu ki T-^ 4 . 4t * 3^d' 

(pmunu) horo-pka ati horo- 
dabinu tu jade. Oun ni 6 n mu 
alaaye jade lati inu oku, Oun naa 
si ni Ifni ti O n mu oku jade lati 
inu alaaye. Eyi ni Allah; nigba 
naa, nibo ni 9 wa n §911 lp? 

97. 6 n mu ki ojump mp; 6 si §e 3 J-5' 3 

om ni isinmi, oornn ati o§upa fun 
i§iro (akoko). Eyi ni ipinnu 
Alagbara, Olump ohun gbogbo. 

98. Oun ni Ifni to §e awpn irawp jM 3 <J-££ y* 3 

fun yin ki 9 le tipasp wpn mp pna * “t£j 1 1,11 

to tp ninu okunkun birimu- 
birimu ori ilp ati ti okun. 

Dajudaju A ti §e alaye awpn Ami 
lpkun-unrprp fun awpn eniyan ti 
wpn ni imp. 

99. Oun naa ni Ifni ti 6 da yin * 

lati ara pmi kan $o$o, bakan naa 
ni ibugbe ati ibuwp (n bp fun 
yin). A ti $e alaye awpn Ami naa 
lpkun-unrprp fun awpn eniyan ti 
wpn gbp agbpye. 

cC@> 


JtfidA t iS 1 3 1 


^ si 


* * t*' ft- » S $ t ^ \S 

xJt payJw 3 ) ^ <>m O 


AL-AN’AAM 


Ori 6 


tpm 7 


100. Oun naa ni Ijmi ti 6 n rp ojo 
lati prun; A si n ti ipasp rp mu 
ori§iri§i ohun pgbin jade; lphin 
naa A n mu eweko tutu jade lati 
inu rp, ninu eyi ti A ti n mu horo 
pka to §ujp jade. Bakan naa lati 
inu igi ppp dabinu, lati inu padi 
rp ni §iri to n rp dirodiro. A si tun 
n (tipasp rp pese) awpn pgba 
ajara, ati igi ororo (olifi), ati 
pomigiraneeti- ti 6 jpra wpn ati 
eyi ti ko jpra wpn. 5 kiyesi eso rp 
nigba ti 6 ba so ati pippn rp. 
Dajudaju awpn Ami n bp ninu 
eyi fun awpn eniyan to gbagbp. 

101. Wpn si mu Alujannu ni 
or o gun pplu Allah, bpp ni Oun 16 
da wpn; wpn tun n parp bibi 
pmpkunrin ati pmpbinrin mp Qn 
laini imp kankan nipa rp. fni 
Mimp ni In §e, O si ga rekpja 
gbogbo ohun ti wpn n we (mp 
Qn). 






IDA 13 

102. Olupilp awpn prun ati aye! 
Bawo 16 ti §e le ni pmp nigba ti 
Oun ko ni aya, Oun 16 si da ohun 
gbogbo, ti O si mp nipa ohun 
gbogbo? 




nyji 



Iflpdaa ohun gbogbo, niton naa p 
maa sin In. Oun ni Alaabo lori 
ohun gbogbo. 



On 6 


AL-AN’AAM 


104. Oju kan ko le de pdp Rp 

A A 

§ugbpn Oun ri ri gbogbo oju. Oun 
si ni Oninuure julp, 
Olufunniniroo. 

105. Dajudaju awpn pri tl de wa 
ba yin lati pdp Oluwa yin, pm to 
ba rlran, fun ori ara rp ni, pm to 
ba si fQju, fun ori ara rp ni. Emi 
ki i §e olu§d lori yin. 

106. Bayii ni Awa ri §e pla awpn 
Ami naa (ki ododo le fpsp rinlp), 
§ugbpn (ohun ti 6 ti pyin rp jade) 
ni prp wpn pe, ‘Iwp ti kp pkp 
(daadaa);’ bpp ni (A ri §e pla 

a r 

awpn Ami naa) ki A le §e alaye 
rp fun awpn eniyan to ni imp. 

107. Tple ohun ti a §ipaya fun q 
lati pdp Oluwa rp; ko si Qlprun 
miiran ayafi Oun; ki o si ypra fun 
awpn abpri§a. 

108. iba §e pe Allah fp p bpp ni, 
wpn iba ma ba (A) wa orogun. A 
ko si fi p §e olu§p le wpn lori, 
bpp ni iwp ki i §e alaabo lori 
wpn. 

109. E ma §e bri awpn nrikan ti 
won ri pe lphin Allah, ki wpn ma 
baa tipasp ikorira bri Allah nitori 
aimpkan (won). Bayii ni a §e jp ki 

(ijp) eniyan kppkan jp wpn 
lojri. Lphin naa pdp Olriwa wpn ni 
ipadasi won; Oun yoo si frin wpn ni 
iro nipa ohun ti wpn maa ri §e. 


ipin 7 








\z&\ 'XL 

S * 4-jd-S C*> I l« 3 r. lliliaL PJ&X 


V ^^54149 > 4 i-> 



AL-AN’AAM 


Ori 6 


Ipin 8 


110. Wpn si n fi Allah bura ni 
ibura to lagbara pe bi Ami kan ba 
wa ba wpn, awpn yoo gba a gbp. 
Sp pe, ‘Dajudaju pdp Allah nikan 
ni awpn Ami wa; §ugbpn ki ni 
yoo jp ki 6 ye yin pe bi awpn 
Ami naa ba de, wpn ko ni 
gbagbp?’ 

111. Awa yoo si jp ki awpn pkan 
ati iriran wpn yi pada si iru ipo ti 
wpn wa nigba ti wpn kpkp kp 
awpn Ami Wa, Awa yoo si fi 
wpn silp ninu ikpja pnu aala wpn 
ti wpn yoo si maa pa radiradi 
kaakiri. 

IPIN 8 

IDA 14 

112. Bi A ba sp awpn Malaika 
kalp fun wpn, ti awpn oku si n ba 
wpn sprp, ti A si ko gbogbo 
nnkan jp siwaju wpn ni 
idojukoju, wpn ko ni gbagbp, 
ayafi bi Allah ba fp bpp. $ugbpn 
ppplppp ninu wpn n huwa 
aimpkan. 

113. Ati pe bakan naa ni A yan 
awpn ele$u laarin awpn eniyan 
ati awpn Alujannu ni pta fun 
Oji§p kppkan. Wpn n ba ara wpn 
sprp didun lati §e itanjp- bi 6 ba 
jp pe Oluwa rp fp bpp ni, wpn iba 
ti §e e; niton naa fi wpn silp pplu 
ohun ti wpn n §e agbelprp rp- 

114. Ati pe ki pkan awpn ti ko gba 









ftu 44 (IU4 &j,U 3 

4^' Ji- 

©ij jl 3 * 3 kj 


b4»t 



On 6 


AL-AN’AAM 


tpin 8 


Qjp ikphin gbp le tp si i, ki wpn 
le ypnu si i, ki wpn si le (maa) 
jere ohun ti wpn n jere rp. 

115. Emi yoo a maa wa 
onidaajp miiran yatp si Allah, 
nigba ti 6 jp pe Oun ni Ijmi ti O 
sp Iwe naa ti 6 kun fin alaye 
yekeyeke kalp fun yin? Awpn ti 
a si ti fun ni Iwe naa mp pe a sp p 
kalp lati pdp Oluwa rp pplu 
ododo; nitori naa ma §e jp 9 lean 
ninu awpn oniyemeji. 

116. Ati pe prp Oluwa rp ti ri 
amu§p pipe lotiitp ati lododo. Ko 
si pni ti 6 le yi prp Rp pada; Oun 
si ni Olugbp, Olump ohun 
gbogbo. 

117. Bi iwp ba gbp ti ppplppp 
awpn to wa lori ilp, wpn yoo mu 
9 §ina kuro loju pna Allah. W9n 
ko tple ohunkohun ayafi arosp 
lasan, bpp ni W9n ko §e nnkan 
kan ju irp pipa I9. 

118. Dajudaju Oluwa rp mp julp 
nipa awpn to §ina kuro loju pna 
Rp; Oun 16 si mp awpn ti a tp 
spna. 


3 8 3 Y>->! 6 


1 \ A 1 

^L) ^ JyLo 4-*l 


A) 3X 5 8 L* 


©li> | yO-k 6J»3 


^ ^ 4 .tf A ^ 9* f fl 


©£>?.£jUi-i L j*J»C \ Jr 


119. Nitori naa p maa jp ninu 
awpn ohun ti a ba darukp Allah 
le lori, bi pyin ba jp olugbagbp 
ninu awpn Ami Rp. 




120. Ki 16 $e yin ti p ko fi ni jp 
ninu ohun ti a darukp Allah le 





\ v 


AL-AN’AAM 


Ori 6 


]prn 8 


lori, nigba ti dun ti $e alaye 
awpn nnkan ti O $e leewp fun 
yin- ayafi eyi ti inira ba mu yin 
$e? Ati pe dajudaju ppplppp 16 n 
$i (awpn eldmiran) lpna pplu ero 
buburu wpn latari aimp. 
Dajudaju, Oluwa rp trip awpn 
olurekpja pnu aala. 

121. Ki p si ypra fun awpn p§p to 
han ati eyi ti 6 pamp. Dajudaju, 
ni ti awpn to n $e i$p p$p a 6 san 
wpn lpsan ohun ti wpn n §e. 

122. Eyin ko si gbpdp jp ninu 
ohun ti a ko darukp Allah le lori, 
dajudaju eyi jp iwa aigbpran. Ati 
pe awpn ele§u eniyan a maa fi 
ero buburu si pkan awpn prp wpn 
ki wpn le maa ba yin jiyan. Bi 
pyin ba wa tp le wpn, dajudaju 
pyin naa yoo maa wa orogun 
(pplu Qlprun). 

IDA 15 

123. Njp pni ti 6 ti jp oku, ti a si sp p 
di alaaye, ti a si §e implp ti yoo maa 
fi rin laarin awpn eniyan fun un a le 
da bi pni ti 6 wa ninu okunkun 
birimubirimu ti ko si pna ti yoo gba 
jade ninu rp? Bayii ni a §e i§esi awpn 
alaigbagbp lp?pp loju wpn. 




3 ^ Lis i 

^ i>u i C41 ^ 

Ak^Ij i & \ 5 * oAjJ’ Si J, 3 djlc 


&-L£js (i>A/o^Ld 

?sA <s4 a 

' y (A (i>i ^oSO-A- 

©liljJjSJij. 


124. Ati pe bayii ni A fun awpn 
olori ninu awpn plp§p inu ilu 
kppkan lati maa pete (tako ododo); 
wpn ko si pete si ohunkohun ayafi 
si pmi ara wpn; §ugbpn wpn ko 
fura. 


44 d tUi* iU-Vi. 

Ci 3 L Vi, (J3 ^£c$j[ 



& 

1 


NO V 


On 6 


AL-AN’AAM 


[pin 8 


125. Nigba ti Ami kan ba de wa ba 
wpn, wpn a wi pe, ‘Awa ko ni 
gbagbp titi ti a 6 fi fun wa ni iru 
ohun ti a ti fun awpn Oji§p Allah’. 
Allah 16 mp ibi ti Oun yoo gbe i§p 
riran Rp si julp. Dajudaju, iyppprp 
lpdp Allah ati iya ti 6 le koko yoo 
bp lu awpn pdaran naa nitori ete 
wpn. 

126. Nitori naa pnikpni ti Allah ba 
fp lati tp spna, Oun yoo §ipaya 
pkan rp fun (gbigba) Islam; 
$ugbpn ni ti pni ti Oun ba fp ki 6 
§ina Oun yoo jp ki pkan rp ha 
gadigadi bi igba ti 6 n goke to 
nira. Bayii ni Allah §e n fi iya 
plpgbin jp awpn ti ko gbagbp. 

127. Eyi ni pna Oluwa rp (ti 6 lp si 
pdp Rp) taara. Dajudaju, A ti §e 
alaye awpn Ami Wa lpkun-unrprp 
fun awpn eniyan ti wpn n §e iranti. 



(j 1 OH 

\JL$Z 

d \ 



128. Ibugbe alafia n bp fun wpn 
lpdp Oluwa wpn; Oun si ni Qrp 
wpn nitori ohun ti wpn n ?e. 

129. Ni pjp ti Oun yoo ko gbogbo 
wpn jp lapapp, (Oun yoo si wi pe,) 
‘$yin ijp Alujannu! 5 n fp ki ppplppp 
ninu awpn eniyan (maa §e tiyin)!’ 
Awpn prp wpn laarin awpn eniyan 
naa yoo wi pe, ‘Oluwa wa! A ti §e 
anfani fun ara wa, §ugbpn (ni 
isinsinyh) a ti de opin asiko ti O yan 
fun wa.’ Oun yoo wi pe, ‘Ina ni 
ibugbe yin, ninu eyi ti pyin yoo maa 
gbe, ayafi ohun ti Allah ba fp.’ 
Dajudaju, Oluwa rp ni Qlpgbpn julp, 
Olump ohun gbogbo. 






" ^ 




< f. a 


/ •• » , 


■> ? « * * c 


Ms 

^ 3 
bs 5^ J, b£jL$, 


AL-AN’AAM 


Ori 6 


130. Ati pe bayh ni Awa n §e 
awpn alabosi ni prp ara wpn, 
nitori ohun ti wpn n §e. 

IDA 16 

131. ‘by in ijp Alujannu ati 
Eniyan! Awpn Oji§p ko ha ti wa 
ba yin lati aarin ara yin ti wpn n 
§e alaye awpn Ami Mi fun yin, ti 
wpn si n kilp fun yin nip a ipade 
yin pjp oni yh?’ Wpn yoo sp pe, 
‘Awa jprii tako ara wa.’ Igbesi 
aye si tan wpn jp. Wpn yoo si 
jprii tako ara wpn pe awpn jp 
alaigbagbp. 

132. Eyi jp bpp nitori pe Oluwa 
rp ki yoo pa ilu kan run lailptpp, 
nigba ti awpn eniyan inu rp ko ni 
imp (ikilp). 

133. Ati pe ipo giga n bp fun pni 
kppkan nipa ohun ti wpn ba $e 
ni§p, Oluwa rp ko si §aimp ohun 
ti wpn n §e. 

134. Oluwa rp to fun Ara Rp, 6 
si kun fun aanu. Bi 6 ba wu U, O 
le mu yin kuro, ki O si fi ohun ti 
O ba fp rppo lphin yin, gpgp bi O 
ti §e mu yin jade lati ara awpn 
arpmpdpmp Iran miiran. 

135. Dajudaju, ohun ti A ti §e 
ilerii rp fun yin yoo de, p ko si le 
sp (p) di asan. 




5 i 




nyi u si «»t ml 

ki>\ 

©<*> '> 

115. & j, > ^y}\ \ 1&) J 


jLJ I Lo J n V 3 X-c y Lo 





On 6 


AL-AN’AAM 


[pin 8 


136. Sp pe : ‘fiyin eniyan mi, p 
maa §e bi agbara yin ti to. Emi 
naa n §e bi agbara mi ti to. Laipp 
p n bp wa mp ti ta ni ere ile 
ikpyin yoo jp.’ Dajudaju awpn 
olu§ebi ki yoo jere. 

137. Wpn si ya apa kan sptp fun 
Allah ninu ohun ti O mu jade 
ninu awpn irugbin ati pran-psin, 
wpn si wi pe; ‘eleyii ni ti Allah,’ 
ninu ero pkan wpn, ‘eyi si ni ti 
awpn ori§a wa.’ $ugbpn eyi to jp 
ti awpn ori§a wpn ki i de pdp 
Allah, eyi to jp ti Allah 16 n de 
pdp awpn ori§a wpn. Abura si ni 
ohun ti wpn n pinnu rp. 

138. Bakan naa ni awpn plpgbp 
wpn §e pip a awpn pmp wpn 
lp§pp fun ppplppp ninu awpn 
abpri§a ki wpn le pa wpn run, ati 
ki wpn si le da airoju slip fun 
wpn ninu psin wpn. Bi 6 ba jp pe 
Allah fp bpp ni, wpn iba ti §e e; 
nitori naa fi wpn silp pplu ohun ti 
wpn n hun. 




(i>-S . alt, 1 3^*4 3 
Jj, ilk IIlAj 

oX (Xi * \ xki 5 


fi*' 


>\_is 9 t -’ 1 V ' 7 i- t? 

e j *ijis sjii u iii 




139. Wpn si n sp pe, ‘Awpn pran- 
psin ati ohun pgbin bayii-bayii ni 
eewp. fnikpni kd si ni jp nibp ayafi 
pni ti a ba fp’-bayii ni wpn maa n sp- 
bakan naa ni awpn pran-psin ti wpn 
§e gigun wpn ni eewp, bpp ni awpn 
pran-psin wa ti wpn ki i pe orukp 
Allah le lori, wpn si n da adapa irp 
mp Qn. Laipp ni Oun yoo san wpn 
lpsan ohun ti wpn n §e agbplprp rp. 




AL-AN’AAM 


Ori 6 


ipin 8 


140. Wpn si n wi pe, ‘ohun ti n 
bp nmu awpn pran-psin bayii- 
bayii wa fun awpn pkunrin wa 
nikan, 6 si eewp fun awpn ay a 
wa;’ §ugbpn bi wpn ba bi i lokuu, 
gbogbo wpn ni yoo ni ipin nmu 

A 

rp. Oun yoo si san wpn lpsan 
ahesp wpn. Dajudaju Oun jp 
Qlpgbpn, 01 limp ohun gbogbo. 

141. Dajudaju pni ofo ni awpn ti 
n pa awpn pmp wpn lpna omugp 
nitori ainimp, wpn si n §e ohun ti 
Allah pese fun wpn leewp, wpn 
si n da adapa irp mp Allah. Wpn 
ti §ina gan-an ni, wpn ko si jp pni 
ti 6 mp pna. 





S *' > 's* , o l 



tDA 17 


142. Oun ni fini to n mu awpn 
pgba wa saye, eyi ti a tp ni pppp 
ati eyi ti a ko tp ni pppp, ati ppp- 
dabinu ati oko-pka ti awpn eso 
wpn jp orisirisii, ati igi ororo ati 
eso Rumanu, ti wpn jp ara wpn ati 
awpn ti ko jp ara wpn. 5 maa jp 
nmu eso rp nigba ti 6 ba so. 
$ugbpn p maa san ptp Rp ni pjp 
ikore, p ma si §e kpja pnu aala. 
Dajudaju Oun (Allah) ko fpran 
awpn olurekpja pnu aala. 

143. Ati nmu awpn pran psin (O ti da 
awpn kan) fun pm riru ati (awpn kan) 
fun pipajp. b maa jp ninu ohun ti 
Allah ti pese fim yin, p ma §e tple 
ipasp E§u. Dajudaju pta to han 


i A. ft yJUO L A ^ Uwj—* 1 (S X— ' \ 5 

ftjJ 1 3 JU1> »' % ^ 

' r V. ' [<, r *'* 


4^4 5 j 5 ts 



gbangba 16 jp fun yin. 



On 6 


AL-AN’AAM 


144. (Ati ninu awpn pran-psin, 6 
ti da) takp-tabo mpjp lapapp, 
aguntan meji, ewurp meji;-sp pe,’ 
‘$e akp meji ni O §e leewp ni 
tabi abo meji, tabi ohun ti 6 wa 
ninu apo ibimp awpn abomeji? 
5 fun mi ni iro pplu imp, ti pyin 
ba jp olododo.’ 

145. Ati meji ninu awpn rakunmi 
(takp-tabo) ati meji ninu awpn 
maluu (takp-tabo). Sp pe; Njp 
awpn akp meji naa ni O ti §e 
leewp ni tabi awpn abo meji tabi 
ohun ti n bp ninu apo ibi pmp 
awpn abo mejeeji? £ yin a n bp 
nibp nigba ti Allah pa§p eyi fun 
yin bi? Ta 16 wa jp alai§ptp ju pni 
ti 6 n da adapa irp mp Allah ki 6 
baa le §i awpn eniyan lpna laini 
imp? Dajudaju Allah ki i fi pna 
mp awpn alai§ptp eniyan. 

IDA 18 

146. Sp pe; ‘Emi ko ri nnkan kan 
ninu ohun ti a §ipaya fun mi ti a §e 
leewp fun pnikpni lati jp (bi 6 ba fp) 
lati jp p, ayafi ti 6 ba jp ohun ti 6 ku 
funra rp, tabi pjp ti 6 tu jade, tabi pran 
plpdp- nitori (gbogbo) eyi jp pgbin- 
tabi ohun aimp ti a pe orukp nnkan 
miiran si yatp si ti Allah. $ugbpn pni 
ti inira ba sp p di dandan fun ti ki i §e 
ti aigbpran, tabi ti ikpja pnu aala, njp 
nigba naa, dajudaju, Oluwa rp jp 
Alaforijin, Alaaanujulp. 


ipin 8 


1 I r.^\ 5J 1 

llXxil lit £ %% 

t A-f'M 1 






yQ\ &}, 5 5 

fi} fi >*• O' > I 



t . < r.-r . ,< t .i . 






AL-AN’AAM 


Ori 6 


1pm 8 


147. Ati fun awgn Yahudini a §e 
gbogbo gran eleekanna leewg; 

bakan naa ni A §e gra awgn J-JEiE 

maluu ati awgn aguntan ati awgn ^ , /uc, 

ewurg leewg fun wgn, ayafi eyi ti , -re? , , c* A ^ ’. At 

gym wgn ba ru tabi ltun, tabi eyi " y 

to ro pg mg egungun. Eyi ni gsan 

ti A fun wgn nitori obilgjg wgn. 

Ni dajudaju ni A si jg olododo. 

148. $ugbgn bi wgn ba pe g ni ‘f-£4o si 

opurg, nigba naa sg pe, ‘Oluwa \% 

yin jg Alaaanu ti 6 gbooro, bgg ni " ’ j, 

a ki yoo yi ibinu Rg pada kuro " 

fun awgn to jgbi. 

149. Awgn to n ba Allah wa ggbg \ J 

yoo maa sg pe, ‘Bi 6 ba wu 

Allah ni, awa iba ti ba A wa -fJv t%\\\ 
ggbg, ati awgn baba wapglu; bgg & j&JL^ 

ni awa iba ti §e kini kan leewg.’ 

Lgna kan naa ni awgn to §iwaju 
wgn pe (awgn Oji§g Allah) 

lopurg, titi ti wgn fi tg ibinu Wa 

\ 

wo. Sg pe; ‘Njg g ni img kankan? 

To ba ri bgg g mu un wa fun wa. 

5 ko tgle nnkan kan bi ko §e 
arosg (lasan). 5 ko si §e 
ohunkohun ayafi irg. 

150. Sg pe: ‘Ti Allah ni idi grg Jj 

to ye kooro. Ti 6 ba $e pe 6 fg 
ni, Oun iba ti fi gbogbo yin 
mgna.’ 

151. Sg pe: ‘5 mu awgn glgrii jaii Ju» 

yin wa ti wgn yoo jgrii pe Allah * 







< * 


^5 ^ x 




X-fe Ay>- dJU\ U< 




On 6 


AL-AN’AAM 


[pin 8 


ti $e eyi leewQ.’ Bi wpn ba j^rii, 
ma $e ba wpn j^rii, ki o ma si $e 
t?le ifi? buburu inu awpn ti wpn 

a 

pe awpn Ami Wa nirp ati awpn ti 
ko gba pjp ikpyin gbp ati awpn ti 
wpn n ba Oluwa wpn wa pgbp. 

IDA 19 

152 . Sp pe; ‘E wa ki n ka awpn 
nnkan ti Oluwa yin §e leewp fun 
yin: (ohun ni) pe ki 9 ma §e da 
nnkan mhran pp nip Qn, ati pe 
ki 9 maa §e rere lpkun-un npnp 
fun awpn obi, ki 9 ma si §e pa 
awpn 91119 yin niton (ibpru) o§i- 
Awa la n pese fun yin ati fun 
awpn naa- ki 9 ma §e sun 1119 iwa 
pgbin, eyi ti 6 han ninu rp ati eyi 
ti 6 pamp; ati pe ki 9 ma §e pa 
91111 ti Allah §e leewp, ayafi pplu 
ptp. Eleyii ni O pa yin la§p rp, ki 
9 baa le gbp agbpye. 

153 . ma §e sunmp ohun ini 
91119 orukan, ayafi (ni (ma) to 
dara julp, titi ti yoo fi balaga. Ki 
9 si maa W9n osunwpn ati iwpn 
pplu i§ptp. A ko di 9m m 91111 kan 
ayafi ni ibamu pplu agbara rp, 
Nigba ti 9 ba si n sprp 9 §e ptp, 
koda (ki 9ni ti 6 lean) jp ibatan. 
Ki 9 si maa mu majpmu (ti 9 ba) 
Allah (da) §9. Eyi ni O pa la§p 
fun yin ki 9 le maa ranti.’ 



■Xi:> (s Jit & 

3 f-j, 

yiU,\ p L 
\jJ§ \Tp- tsp ' 


V * b (i) \. jA_J \ 5 \ 

>LjJ 

©£ 3 >llS 


154 . Tun (wi pe), ‘Eyi ni pna Mi 
ti 6 (I9) taara. Nitori naa 9 t^le e; 




*» IjtjffiLaj. Lk\y*$ \ i* at 3 


AL-AN’AAM 


Ori 6 


ipin 8 


p ma si $e tple awpn pna 
(mhran), ki wpn ma baa sp yin 
nu kuro loju pna Rp. Eyi ni O pa 
yin la$p, ki p le maa spra (lpwp 
awpn aburu).’ 

155. Bakan naa, Awa fun Musa 
ni iwe ti 6 kun fun ohun ti pni to 
dara julp ni iwa n fp, 6 si §e alaye 
ohun gbogbo yekeyeke, 6 si tun 
jp itpspna ati ibukun, ki wpn le 
wa gbagbp ninu ipade pplu 
Oluwa wpn. 

ID A 20 

156. Iwe ti A spkalp naa niyi; 6 
kun fun ibukun. Nitori naa p tple 
e, ki p si maa §pra fun (p§p) ki a 
le §aanu yin. 

157. Ki p ma baa sp pe, ‘A sp 
iwe naa kalp fun awpn ijp meji 
nikan §iwaju wa, ati pe awa ko 
tilp §e akiyesi nipa kika wpn. 

158. Tabi ki p sp pe; ‘iba §e pe 
awa ni a sp iwe naa kalp fun, 
dajudaju awa iba ni itpspna ju 
wpn lp.’ Dajudaju pri prp to han 
ti de wa ba yin (nisinsinyh) lati 
pdp Oluwa yin, ati itpspna ati 
aanu. Lphin naa ta 16 jp alai§ptp 
ju pni ti 6 kp awpn Ami Allah, to 
si tun yi pada kuro nibp? Awa 
yoo san awpn to yi pada kuro 
nibi awpn Ami Wa lpsan iya to 
burn nitori pippyinda wpn. 











cietxJ I u'y>\ u) t 

& ul 5 (•>£ 


y u». \ \ y * £ 

5 dJj \ Cu U L-> 1 

©li> | bo-j 



On 6 


AL-AN’AAM 


159. Njp wpn a n reti ohun kan ju 
pe ki awpn Malaika tp wpn wa 
tab! ki Oluwa rp wa tabi ki dip 
ninu awpn Ami Oluwa rp de wa 
ba wpn? Ni pjp ti awpn Ami 
Oluwa rp ba de, igbagbp pmi kan 
ti ko ba ti gbagbp tplp ko ni wulo 
fun un, tabi ti ko ba ti jp ere 
kankan nipa igbagbp rp tplp. Sp 
pe, p maa woye awa naa n woye. 

160. ($ugbpn ni ti) awpn ti wpn 
pin psin wpn y pipy pip ti wpn si 
pin si ijp keekeeke, iwp ko ni 
nnkan kan §e pplu wpn rara. 
Dajudaju prp wpn yoo de iwaju 
Allah, nigba naa ni Oun yoo fun 
wpn niroo ohun ti wpn maa n §e. 

161. finikpni to ba §e i§p rere kan 
yoo gba psan ilppo mpwaa iru rp; 
§ugbpn pni ti 6 ba §e i§p buburu 
kan yoo gba psan kan pere iru rp; 
a ko si ni §e abosi fun wpn. 

162. Sp pe: ‘Ni ti emi o, Oluwa 
mi ti tp mi si pna taara - psin kan 
ti 6 tpna, psin Ibrahim pni ti 6 
maa n tp si pna taara. Oun ko si 
jp pkan ninu awpn to n wa pgbp 
(pplu Qlprun).’ 

163. Sp pe: ‘Dajudaju (gbogbo) 
imn mi ati ifara$e mi ati aaye mi 
ati oku mi, ti Allah ni, Oluwa 
gbogbo aye.’ 


ipin 8 


ij*i\ jAL'Jkti s&afe 


\ 


< r 




■>,/ p. < 


©sy^Lsbiij^J' 



"CUlSjlj 










AL-AN’AAM 


Ori 6 


164. ‘Ko ni orogun. Eyi ni a pa 
la§§ fun mi, mo si j? §ni akpkp 
ninu awpn to r<p ara wpn sil?.’ 

165. Sq pe: ‘Emiyoo a wa oluwa 
miiran yatp si Allah bi, nigba to 
j? pe Oun ni Oluwa ohun 
gbogbo? ni <pmi kan ki yoo 
§e ohun (abura) kan ayafi ko fi 
ori ara r<p gbe e. Alaaarn kan ki 
yoo si ba <plomiran ru (pru tir?. 
Qdp Oluwa yin si ni ipadasi yin, 
Oun yoo si fun yin ni iro lori 
ohun ti § n §e iyapa §nu le lori. 

166. Oun si ni Ipmi ti 6 fi yin §e 
arole (awpn miiran) lori il$, O si 
ti gbe apa kan ninu yin ga ju apa 
keji 1 q ni ipo, ki O baa le fi ohun 
ti O fun yin dan yin wo. 
Dajudaju, Oluwa r? yara ni 
ij^niniya; dajudaju Oun si tun ni 
Alaforijin, Alaaanu julp. 




Ai'Si'jU-Wiv&Sr'f) 








AL-A RQQF 

(A sq q kale ?iwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore Qf<?, 
Alaaanu julQ. 

2. ALIF LAAM MUM SQQD 
(Emi ni Allah, OlumQ, Olotiitp). 

3. Eyi j? Iwe kan ti A $ipaya fun 
q, nitori naa ma $e j? ki idamu 
wa ni Qkan r? nipa rQ, ki Iwq le 
maa kilp pqIu r? ati iranti fun 
awQn onigbagbp ododo. 

4. ^ t?le ohun ti a ti fi ran§Q si 
yin lati pdp Oluwa yin, 9 ma si §e 
tQle awpn alaabo miiran lghin Rq, 
di<? kinkinni ni ohun ti Qyin maa 
n ranti. 


I l Fii 


ci i& && -Ear 


V&4 jStBi j. 

©SSji'tSfcS 


5. Meldomeloo ni awpn ilu ti 
Awa ti parun, ti iya Wa si de wa 
ba wpn lorn tabi nigba ti wpn n 
sinmi lpsan-an. 

6 . Nigba naa, ti iya Wa de wa ba 
wQn, igbe wpn ko jQ ohun miiran 
ju pe: ‘Dajudaju awa ti j$ 
alabosi.’ 

7. Ati pe, dajudaju, Awa yoo 
beere prQ Iqwq awpn ti a ti ran 
dji $9 si, dajudaju Awa yoo si tun 
beere prp Iqwq awpn oji$Q pqIu. 






8. L^hin naa, dajudaju Awa yoo 
fun w<?n ni iro nipa i$Q WQn pqIu 
imQ, nitori pe Awa ko gb?yin 


fii, fc % &&& 


AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 8 


nigba kan ri. 

9. Ati pe wiwpn o§uwpn ni pjp 
naa, ododo ni, lphin naa awpn ti 
o§unwpn i§p rere wpn ba tpwpn, 
awpn lpni ti yoo jere, ti yoo si 
§oriire. 

10. Awpn ti o$unwpn i$p rere 
wpn ba si fuyp, awpn ni wpn ti fi 
pmi ara wpn $6fo, nitori pe wpn 
$e abosi pplu awpn Ami Wa. 

11. Ati pe, dajudaju A ti fi yin si 
ipo ni ori ilp, A si ti $e ipese ijp 
ati imu fun yin ninu rp, iwpnba 
dip 1? fi n $ppp. 

ID A 2 

12. Dajudaju A da yin, lphin naa, 
A ya aworan yin; lphin naa ni A 
wi fun awpn malaika pe: ‘E 
tpriba fun Adam’, wpn si tpriba, 
ayafi Iblis nikan, dun ko si lara 
awpn to tpriba. 

13. Oun (Allah) sp pe: ‘ki 16 mu 
p kp lati tpriba nigba ti Mo pa p 
la§p?’ Oun (Iblis) sp pe, ‘Emi 
dara ju u lp, nitori pe ina ni O fi 
da mi nigba ti O fi amp da oun.’ 

14. Oun (Allah) sp pe: ‘Nitori 
naa jade kuro ninu rp, nitori pe 
ko tp si p lati $e igberaga ninu rp, 
nitori naa jade, dajudaju iwp ti di 
pkan ninu awpn pni yppprp. 


©iM-sSAS 

c f < \ \< (*.„.,** a <£! 

©S&Uih 


Ls_f jLii lit 
' ©s i jS / 












i*>5 35 jls 

ZLr° y 



Ori 7 


AL-A’RQQF 


tPin 8 


J \ {•>*, iibj, Jls 


A S< U S,Z<J r> • p 1 flv 


jJH* W. ' e*4 &■* (#433 jsj 
ki>* 5 5 £>2 


15. O (Iblis) sp pe, ‘lp mi lara titi 
di pjp ti a gbe wpn dide.’ 

16. Oun (Allah) sp pe, ‘dajudaju 
iwp yoo wa ninu awpn ti a 6 lp 
lara. ’ 

17. 6 (Iblis) sp pe: ‘niwpn igba ti 
O ti ka mi si pni dfd, emi yoo 
maa lugQ de wpn lpna R? to $e 
taara. ’ 

18. ‘Lphin naa o daju pe emi yoo 
maa yp si wpn lati iwaju wpn ati 
lati phin wpn, ati lati 9 tun wpn, 
ati lati apa osi wpn, Iwp ki yoo si 
ri ppplppp wpn ni olumoore.’ 

19. (Allah) si §9 pe: ‘Nitori naa 

jade kurd nibp, ni pni ptp, pni $1^, jX&i 
pgan. finikpni to ba tple 9 ninu 
wpn, dajudaju Emi yoo da 
gbogbo yin pap 9 si inu Ina. ’ 

20. ‘Ati Iwp Adam, maa gbe 
ninu pgba naa pplu iyawo rp, ki p 
si maa jp nibikibi ti o ba wu yin, 
p ko gbpdp sunmp igi yii, ki pyin 
ma baa wa ninu awpn alabosi.’ 

21. $ugbpn e§u sp (kulukulu) si 

awpn mejeeji (lpkan), ki 6 le fi fc 5 
awpn ai§edeedee ti 6 pamp fun ^ 
wpn nipa (ohun) itiju wpn han 
wpn. O si wi pe: Oluwa yin kan 
§e igi yii leewp fun yin Id p ma 
baa di malaika tabi ki p ma baa 
wa ninu awpn ti yoo maa bp 
gbereni.’ 




&4$i ii4)55 

©ii^BlSub^SSa 


AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 8 

22. 6 (e$u) si bura fun wQn pe: 

‘Dajudaju, emi jp 

olugbaninimpran tootp fun yin. ’ 

23. Nitori naa, 6 §e okunfa i§ubu 
wpn (sinu aigbpran) nipa ptanjp. 
Nigba ti wpn si tp eso igi naa wo, 
psin wpn wa han si wpn, wpn si 
bpr? si so ewe igi inu pgba naa pp 
lati fi bo ara wpn. Oluwa wpn si ke 
pe wpn pe: ‘Emi ko ha ti §e igi yii 
ni eewp fun yin bi, ti Mo si sp fun 
yin daju§aka pe: pta ti 6 foju han 
gbangba ni e§u jp fun yin?’ 

24. Wpn si wi pe: ‘Oluwa wa, awa 
ti §e abosi fun pmi ara wa; bi O ko 
ba forijin wa, ki O si §aanu fun wa, 
dajudaju awa yoo maa bp ninu 
awpn pni ofo.’ 

25. 6 (Allah) sp pe: ‘5 jade lp, apa 
kan ninu yin yoo maa jp pta fun apa 
keji. Aaye ibugbe yoo si maa bp fun 
yin lori ilp naa ati igbadim fun igba 
dip.’ 

26. 6 si tun sp pe: Nibp ni pyin yoo 
ti maa §pmi, nibp naa ni p yoo si ku 
si, lati inu rp la 6 si ti tun mu yin 
jade. 

IB A 3 

27. $yin pmp Adam! Dajudaju A ti 
sp a§p kalp fun yin lati fi bo ihoho 
yin ati fun p§p. $ugbpn a§p ipaya 
Allah gan-an ni eyi ti 6 dara julp. 
Eleyii n bp ninu awpn Ami Allah, 
ki wpn baa le maa ranti. 






y-s i 




) k fxc l ^la^d ciU 

ti], 3 L&?j\ ^ jS3 




3 tJ 14^.3 (J Jtt 

A.*.*? ' Jil'TC g 
I4A3, g. 


;» «> c. L*J >-* \ >-s >o » | 

J-&, 

©C> 3^ 1 



Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 8 


28. byin Q m Q Adam! b ma $e jQ 
ki e$u tan yin jQ, gQgQ bi 6 $e y q 
awQn obi yin mejeeji kuro ninu 
Qgba naa, ti 6 gba a$Q kuro lara 
WQn ki 6 le fi itiju WQn han WQn. 
LotiitQ dun ati awQn iran rQ n ri 
yin lati ibi ti q ko ti le ri WQn. 
Dajudaju A ti $e awQn e$u lQrQQ 
fun awQn ti ko gbagbQ. 

29. Nigba ti WQn ba si huwa 
ibajQ kan, WQn a sq pe: ‘A ba 
awQn baba wa lori rQ ni, ati pe 
Allah 16 pa$Q rQ fun wa.’ Sq pe: 
‘Allah ki i pa$Q iwa ibajQ. byin 6 
wa maa sq ohun ti q ko mQ nipa 
Allah ni bi?’ 

30. Sq pe: ‘Oluwa mi ti pa§Q 
i§QtQ. Ki q si mu Qkan yin duro 
§in§in ni gbogbo (akoko ati) aaye 
ijQsin, ki q si maa ke pe E, pQlu 
Qmi ijQ olotiitQ si I ninu ijQsin. 
GQgQ bi O ti §e pilQ yin, bQQ ni 
Qyin yoo §e pada.’ 


£2j;X ls)-5. k-LyO £ Ji£j jJ. kj J, 


15 « 1M (U* 
& J5 ^ T5& 


5 os k £ji3 L >- ' 


A< a t » ■ fl « 


31. Oun ti tQ awQn kan SQna, 
^ugbpn ni ti awQn miiran, i$ina ti 
di QtQ fun WQn. WQn ti mu awQn 
?ni buburu lQrQQ dipo Allah, WQn 
si n ro pe awQn ni itQSQna. 

32. byin QmQ Adam! b §e ara yin 
1q§qq ni gbogbo (akoko ati) aaye 
ijQsin (pQlu a§Q ipaya Allah), q maa 
j’q, ki q si maa mu, $ugbQn q ma §e 
rekoja aala; dajudaju Oun ko nifQQ 
si awQn olurekQja aala. 


©&¥>£& j&'\ 



AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 8 


IB A 4 

33. Sq pe: ‘Ta l?ni naa to $e q$q 
A llah ati awQn ohun tl 6 dara 
ninu ipese tl 6 mu jade fun awQn 
Qrusin Rq ni eewQ? Sq pe: 
‘iwQnyi jQ ti awQn onigbagbQ 
ododo nl igbesi aye yil ati pe yoo 
jQ ti wQn nikan lQjQ ajinde.’ 
Bayii ni Awa n $e alaye awQn 

A 

Ami naa fun awQn eniyan to ni 
imp. 

34. Sq pe: ‘iwQnba ohun ti 
Oluwa mi §e leewQ ni awQn iwa 
ibajp, eyi ti 6 han ati eyi ti 6 
pamQ ninu rp, q§q, QtQ lainidii, 
iba Allah wa orogun, eyi ti ko sq 
a§Q kan kalp nip a rp ati imaasQ 
ohun ti q ko iuq nip a Allah. ’ 

35. Olukuluku ijQ 16 ni asiko ti a 
yan fun WQn, nigba ti asiko WQn 
ba si to, a ko ni 1q WQn lara fun 
igba kan, bpp si ni ko ni sun un 
siwaju. 

A 

36. fiyin 9 m 9 Adam! Bi awQn 
oji$Q ba wa ba yin lati aarin ara 

A 

yin ti WQn n ka awQn Ami Mi fun 
yin, nigba naa Qnikpni to ba paya 
Allah, to si n $e daradara ko ni si 
ibpru fun WQn, bpp WQn ko ni 
banuj?. 




<H : £J U I i 
<) bJ *i>l w'ljllLU 

©lii^o-LSu 




i&z idj i&si; tsj. iii ga 

3 (jaal I >***!& 

>-A 5 *)Jj 




37. Ati pe awQn to pe awQn Ami \5>* 
Wa ni irQ, ti WQn si n fi igberaga 
kp q Slip, awQn WQnyi ni ero ina, 
ibp si ni WQn 6 maa gbe. 

<C@> 


3 SjiW 


"oil! 


i * j. 1 1 

- v x I 


cLcko I iALl^I l^JLc 
©<jr$4^ 


Ori 7 


AL-A’RQQF 


38. Ta 16 si jp alabosi ju pni to n 
da adapa irp mp Allah lp tabi tl 6 
pe awpn Ami Rp nirp? Awpn 
wpnyi ni yoo gba ipin wpn gpgp 
bi a ti $e kp p silp, titi ti awpn 
oji$p Wa yoo fi wa ba wpn, ti 
wpn yoo si gba pmi wpn. Wpn 
yoo wi pe: ‘Nibo ni awpn ohun ti 
p n pe lphin Allah wa?’ Wpn yoo 
dahun pe: ‘Wpn ti fi wa silp’, 
wpn yoo si jprii tako ara wpn wi 
pe awpn jp alaigbagbp. 

39. Oun yoo wipe: ‘5 wp inu ina 
pp pplu awpn ijp kan ti wpn ti 
rekpja lp §iwaju yin ninu awpn 
Alujannu ati eniyan. Nigba yowu 
ti awpn ijp kan ba wp p, wpn yoo 
fi pmp iya wpn gegun-un titi ti 
gbogbo wpn yoo fi maa ba ara 
wpn nibp lapapp. Awpn to kphin 
ninu wpn yoo maa sp nipa awpn 
pni akpkp pe: ‘Oluwa wa, awpn 
wpnyi 16 §i wa lpna, nitori naa §e 
adipele iya fun wpn ninu ina.’ 
Oun yoo wi pe: ‘Olukuluku 16 ni 
adipele iya tirp §ugbpn pyin ko 
mp ni. 

40. Awpn pni akpkp ninu wpn 
yoo wi fun awpn ero ikphin pe: 
‘Ko si ajulp kankan fun yin 16 ri 
wa, nitori naa p tp iya naa wo, 
nitori ohun ti p ti §e.’ 


ipin 8 


ci>o| 








n A 0 ^ ^ I J ^ S 





AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 8 


idAs 

41. Dajudaju awgn tl wpn n pe 
awpn Ami Wa ni irp ti wpn si fi 
igberaga kp wpn, a ko ni §i 
ilpkun 9 run fun wpn, wpn ko si 
ni wq 9 gba idpra naa titi ti 
rakunmi yoo fi le gba oju abprp 
kpja. Bayii ni Awa n san psan 
fun awpn plpsp. 

42. Ibusun kan n b? fun wpn ninu 
ina, ebibo ina si n bp lori wpn. 
Bayii ni Awa n spsan fun awpn 
alabosi. 



©£A^iaJ I (J 5 j. u$ 1 


43. Sugbpn ni ti awpn to gbagbp 
ti wpn si n $e i$p rere- Awa ki i la 
ohun to ju ?mi kan 1 q bp 9 lprun- 
Awpn wpnyi ni ero pgba idpra 
naa; ibp ni wpn yoo maa gbe. 

a 

44. Awa yoo mu gbogbo ikoriira 
ti n bp ni igba-aya W9n kuro, 
awpn akerempdo yoo maa §an 
nisalp W9n. W9n yoo si ma S9 pe, 
‘Gbogbo iyin ti Allah ni, fini ti O 
tp wa si oju pna yii, awa iba si ti 
jp ?ni ti 6 1119 pna, bi ko §e pe 
Allah tp wa spna. Dajudaju awpn 
oji§p Oluwa wa ti wa pplu 
ododo.’ A 6 pe wpn pe tiyin ni 
pgba idpra naa, eyi ti a ti jogun rp 
fun yin nipa ohun ti 9 ti §e ni§p. 


© u ) kli" *** * ' 


<ji-£ ^ 5 5 

i ill 5 

5.443 IjtSpiilijij.’JJ 

©& 


45. Aw 911 olugbe inu 9 gba idpra 
yoo pe awpn olugbe inu ina pe: 
‘ dajudaju awa ti ri ohun ti Oluwa 


\K * 
L$ slj i 




■s 


<c@> 


Ori 7 


AL-A’RQQF 


wa §e adehun rp fun wa pe ododo 
ni, njp pyin naa ha ri pe ohun ti 
Oluwa yin ba yin §e ni adehun pe 
ododo ni bi?’ Wpn yoo si wi pe: 
“Bpp ni” Lphin naa olupepe kan 
yoo pepe laarin wpn pe: ‘Egun 
Allah ko maa bp lori awpn 
alab 6 si- 

46. ‘Awpn to n $e idiwp loju pna 
Allah ti wpn si n wa pna lati sp 9 
di wiwp, awpn ni wpn si jp 
alaigba pjp ikphin gbp.’ 

47. Gaga kan yoo si wa laarin 
aw 911 mejeeji ati pe awpn 
pkunrin kan to 1119 olukuluku 
wpn pplu ami wpn yoo wa ni 
awpn aaye giga. Wpn yoo si pe 
awpn ero pgba idpra naa pe: 
‘Alaafia fun yin.’ Awpn wpnyi 
ko ni ti i wp ibp bo tilp jp pe wpn 
kun fun ireti atiwp ibp. 

48. Nigba ti a ba si da oju wpn 
kp ibi ti awpn ero ina wa, wpn 
yoo wi pe: ‘Oluwa wa ma $e da 
wa pp mp awpn alabosi.’ 

IB A 6 

49. Awpn ero aaye giga naa yoo 
ke pe awpn pkunrin kan ti wpn 
yoo damp pplu awpn ami wpn, 
pe: “Akojppp yin ko §e yin loore, 
bpp si ni §i §e igberaga yin (ko §e 
yin loore).’ 


tpin 8 





\ * 


|r 




\ cSs U 5 

'• C < \'s . A I " 0 f t n . * A 

(jy*\ u * y b >- 4 -> ^ 2*4, 




Os 5 



AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 8 


50. “Njp awQn wQnyl kp ni pyin IS 'is* 1 

ti bura pe Allah ko nl $iju aanu j»< 

wo? (A ti sq fun wQn pe:) ‘p 
wQnu Qgba idpra naa; ko ni si 
ibprn fun yin bpp ni p ko si ni 
banujp. ” 

51. Awpn ero ina yoo ke pe 4*^»' 5 

awpn ero Alujanna pe: ‘5 fun wa Us, (->$ \ y&&) <20 

ni omi dip, tab! ninu ohun ti inj ^ ,1 £t>i %\)Q 

Allah ti pese fun yin. Wpn yoo 
wi pe: ‘Dajudaju Allah ti §e 
mejeeji leewp fun awpn 
alaigbagbp- 

52. ‘Awpn ti wpn mu psin wpn ni 3 ^- 5 ^ '3 >*4? 'is*^ 1 

y?y? ati ere $l$e, ti igbesi aye yh '^\Z r \ZslJ\i^\ 

si ti tan wpn jp. ’ Lonii yii, naa ni, „ " A , » „ f< „ . , 5 - 

A 6 gbagbe wpn g?g? bi awpn T!.tr*ki 

naa ti $e gbagbe ipade wpn pjp 5 > “ to 

on! ati bi wpn $e ma n kp awpn 

A 

Ami wa slip. 

53. Ati pe dajudaju Awa ti mu Iwe k - L S a* ? 

kan wa fun wpn, eyi ti Awa ti fi 0/T, y, ^*4 Ju> 

imp ?e alaye rp, ti 6 jp itpspna ati 

aanu fun awpn ti wpn gbagbp. 

54. Wpn ha n duro de imu§p (awpn 

ikilp) nipa rp ni bi ? Ni pjp ti iyprisi rp $ jj | ^ ^ ijj jir $t* 
yoo de, awpn ti wpn ti gbagbe rp tplp ^ AxsW 

yoo wi pe: ‘dajudaju awpn oji§? * A ^ \'A \*< 

Oluwa wa ti wa pplu ododo. Njp awa 0^ >*"■** (*>4- 

ni awpn olu^ipp ti yoo §ipp fun wa? k3 iS-U- 

Tabi njp a le da wa pada bi Id a le §e Q5 \f^J. 


eyi ti 6 yatp si ohun ti a ti §e tplp?’ 
Dajudaju wpn ti fi pmi ara wpn §ofo, 
ohun ti wpn si maa n §e agbelprp rp ti 
ja wpn kulp. 

<C@> 




Ori 7 


AL-A’RQQF 


IDA 7 

55. Dajudaju Oluwa yin ni Allah 
tl O da awQn grun ati aye nl igba 
mpfa; lphin naa O gunwa sori It? 
ogo. O fi ora bo Qsan tl 6 n t? le e 
laiduro. (O si tun da) 6 6 run ati 
o§upa ati irawQ, gbogbo wgn wa 
nl itpriba nipa a§? Rq. Dajudaju, 
tiR? ni i§?da ati a§?. Onibukun ni 
Allah, Oluwa gbogbo agbaye. 

56. 5 ke pe Oluwa yin p?lu ir?l? 
ati ni ikpkp. Dajudaju Oun ko 
nif?? si awQn olurekpja ?nu aala. 

57. E ma $e da rugudu sil? lphin 
atun§e r?. Ki ? si maa pe E p?lu 
ibpra ati ireti. Dajudaju aanu 
Allah sunmp aw 911 Qniire. 

58. Oun si ni Em naa to ran 
atpgun iro idunnu §iwaju aanu 
Rq, titi ti yoo fi gbe ?§u-ojo to 
wuwo de, A si dari r? sori il? ti 6 
ti ku, lphin naa A sq omi kal? lati 
ara r?, A si fi mu orisirisii awpn 
eso jade. Bayii ni A §e maa n gbe 
oku dide, ki 9 le maa ranti. 

59. Nipa ti il? rere, awpn ohun 
Qgbin inu r? a maa hu jade 
IqPqIqPQ nipa a§? Oluwa r?, 
$ugbQn eyi ti ko dara, ohun Qgbin 
r? ki yoo hu jade bi ko §e niwQnba 
di?. Bayii naa ni Awa §e maa n §e 
alaye awQn Ami Wa lori§iri§ii fun 
awQn eniyan to maa n dup?. 


ipin 8 


js ^ 1 5 \ 5 jidj \ v 

< A « A l > 
5 aJ V UtS^-b *-»-• 

1 &1> l csJ >0* 1 







1h*4 5 

l $ USX cJs\ \ »J ,{Jr^ *> a^XX ) ij 
c yt> a—> 





AL-A’RQQF 


Ori 7 


IDA 8 

60. A ran Nuha si awpn eniyan 

rp, 6 si wi pe: yin eniyan mi, p 

maa jpsin fun Allah, ko si Qlprun 
miiran fun yin lphin Rp, £ru n ba 
mi fun yin nipa iya pjp kan ti 6 
tobi.’ 

61. Awpn oloye ninu awpn 
eniyan rp sp pe: ‘dajudaju awa ri 
9 pe o wa ninu i$ina to han 
gbangba. ’ 

A 

62. O sp pe: ‘Eyin eniyan mi, 
emi ko si ninu i$ina kankan, 
$ugbpn emi j? oji$p kan lati pdp 
Oluwa gbogbo agbaye. 

63. ‘Emi j? i$? Oluwa mi fun yin, 
mo si n gba yin ni impran tootp 
nitori pe emi mp lati pdp Allah, 
ohun ti pyin ko mp. 

64. ‘Njp 6 ha n ya yin lpnu pe, 
iranti kan lati pdp Oluwa yin ti 
de wa ba yin lati pwp pkunrin 
kan ninu yin, ki dun ba le maa 
kilp fun yin, ki p ba le maa paya 
Allah ati ki a le $aanu yin. ’ 

65. $ugbpn wpn pe e lopurp 
nitori naa A gba a la ati awpn to 
wa pplu rp ninu Qkp naa. A si tp 
awpn to pe awpn Ami Wa nirp ri 
(sinu omi). Dajudaju wpn jp 
afpju eniyan. 


Go aii 1 1 5 >4^ ',3,^. 


1L '£) i J IS 


<. 


i -r ✓ ? , -r i d 






©& 5 ) GS \ e>-5-jkLc \ 5 


5 ^4-1 (i* 




Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 8 


IDA 9 

66 . Ati si iran ‘Aad, (A ran) 
arakunrin wpn, Huud. 6 wi pe: 
‘Fyin eniyan mi, 9 maa sin Allah, 
ko si Qlprun miiran fun yin l^hin 
R$. Eyin ki yoo ha pay a Allah 
hi? 

67. Awpn oloye to j? alaigbagbp 
laarin awpn eniyan r$ wi pe: 
‘dajudaju awa ri 9 ni eni ti 6 ti 
SQnu sinu agp, awa si ka 9 kun 
opurp.’ 

68 . 6 dahun pe: ‘$yin eniyan mi, 
n ko g 9 rara, ^ugbpn oji $9 kan ni 
mo j? lati pdp Oluwa gbogbo 
agbaye. 

69. ‘Mo ri j? awpn i §9 Oluwa mi 
fun yin ati pe emi j? oludampran, 
olododo to §e e fpkan tan fun yin. 

70. ‘Njp 6 ha ri ya yin lpnu pe iranti 
lati pdp Oluwa yin de wa ba yin lati 
qwq pkunrin kan ninri yin, Id dun le 
kilp fun yin? Ki 9 si ranti nigba ti a 
fi yin §e arole (lori ilp) lphin awpn 
eniyan Nuha, ti Oun si §e alekrin 
i§pda yin ni pipe. Nitori naa 9 maa 
ranti awpn ojri rere Allah Id 9 le 
§oriire. 


>3,^. jti Lari 

* — 1 j, (j* Suol 


& i > 1 1 <3 fi 

ai&s fl iS Hi 4 a yj 13 i 


tills 


i 




©u>5^.' 


5 


71. Wpn sp pe: ‘iwp ha tp wa wa pe 
Id a le maa sin Allah nikan §o?o ni, ki 
awa si pa awpn nrikan ti awpn baba 
wa ri sin tplp ti? Nitori naa lp mu 
ohun ti iwp ti fi ri dpru ba wa wa, bi 
iwp ba jp olotiitp.’ 


U* Eji I'd jt; i J4Jp sii u 


ft 1? 



AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 8 


72. 6 dahun pe: ‘dajudaju iya 
plpgbin ati ibinu ti spkalp le yin 
lori lati pdp Oluwa yin. $yin yoo 
ha n ba mi jiyan nipa awpn orukp 
lasan ti pyin ati awpn baba yin ti 
sp (awpn ori§a yin), eyi ti Allah 
ko sp a§p kankan kalp fun? Nitori 
naa p maa woye, emi naa wa 
ninu awpn to n woye. ’ 

73. A si gba a la ati awpn ti n bp 
pplu rp nipa aanu lati pdp Wa. 
Awa si mu awpn to §pku lphin 
ninu awpn to pe awpn Ami Wa 
ni irp kuro patapata. Wpn ki i §e 
olugbagbp ododo. 

IDA 10 

74. Ati pe si iran Samuud, A ran 
Splih ti i se arakunrin wpn. O wi 
pe: ‘ $yin eniyan mi, p maa sin 
Allah, ko si pip run miiran fun yin 
lphin Rp. Dajudaju pri prp ti 6 
yanju ti wa ba yin lati pdp Oluwa 
yin. Abo rakunmi Allah yii jp 
Ami kan fun yin. Nitori naa p fi i 
lp ki 6 maa jp lori ilp Allah, p ma 
§e §e ipalara kankan fun, ki iya 
oloro ma baa jp yin. 

75. Ki p si ranti, nigba ti A fi yin §e 
arole lphin iran Aad, ti O si fi idi 
yin mulp lori ilp, pyin n kp awpn ile 
nlanla si pptplp rp, pyin n gbp lara 
awpn oke fi §e ile, Nitori naa p ranti 
awpn oju rere Allah, ki p ma si §e 
aburu lori ilp ni ti obilpjp.’ 


Oil \ .jhii in 
©3i>§5ii5i 


l u. » ✓ t. * S 


*> &- 




&i^di>fi\4jLjLruU£ 

v/jii 



Ori 7 


AL-A’RQQF 


76. Awgn olori to jp onigberaga 
ninu awgn eniyan rp sp fun awpn 
ti ko jp nnkankan- ti wpn gbagbp 
ninu wpn pe: ‘Njp pyin mp 
ampdaju pe ni Splih jp oji§p lati 
pdp Oluwa rp bi?’ Wpn wi pe: 
‘dajudaju awa jp olugbagbp ninu 
ohun ti a ti fi ran an. ’ 

77. Awpn to jp onigberaga wi pe: 
‘dajudaju awa jp alaigbagbp ninu 
ohun ti pyin gbagbp’. 

78. Wpn si ge i§an phin p§p abo 
rakunmi naa, lphin ti wpn tap a si 
a§p Oluwa wpn, wpn wi pe: ‘Iwp 
Splih, mu ohun ti o fi n dpra ba 
wa wa, ti iwp ba jp pkan ninu 
awpn oji§p. 

79. Nitori naa ijiya imititi ilp si 
kplu wpn, wpn si di oku (ti wpn 
ko le gbpwp gbp§p) sinu ile wpn. 

80. Lphin naa, Oun (Splih) 
yipada kuro lpdp wpn, 6 si wi pe: 
‘pyin eniyan mi, mo jp i$p Oluwa 
mi fun yin, mo si gba yin ni 
imp ran rere, $ugbpn pyin ko 
fpran awpn olufunninimpran 
rere.’ 

81. Ati Anpbi Lutu naa- nigba ti 
6 wi fun awpn eniyan rp pe: 

‘ $y in ha n hu iwa ibajp ti pnikan 
ko hu ira rp §aaju yin ninu 
gbogbo pda.’ 


ipin 8 


J\3 

I I 'fa,}* 

ju i \ZL> > 12 \ 1 3J U b j &s> 


5VjU jls 


^ \$Lz 5 IsL li\ 


oil il 4 .p 1 jL&r'LiU 


xJaJ 3 yO*4-S-c 

5 0.5 2 J 


fcs ILL* \U 1 


r» •• I t i •• • 


<C@> 


AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 8 

82. ‘Dajudaju pyin n ba awQn 
Qkunrin 16 pQ dipo awpn obinrin. 
Haa! $yin si wa jp olurekpja pnu 
aala. ’ 

83. Awpn eniyan rp ko si ni esi 
kankan ju pe: ‘5 le WQn kuro 
ninu ilu yin nitori pe wpn jp 
eniyan ti wpn ka ara wpn si ?ni 
mimp.’ 

84. Awa si gba a la ati awpn 
eniyan rp, ayafi iyawo rp ti 6 jp 
pkan ninu awpn to parun. 

85. Awa si tq ojo kan le WQn 
lori. Si kiyesi! Bi igbphin awpn 
q1q$q ti ri. 

IDA 11 

86. (Ati) si iran Midian (A ran) 
$u'aib arakunrin WQn. O wi pe: 
‘Fyin eniyan mi, q maa sin Allah, 
ko si QlQrun miiran fun yin lphin 
Rq. Dajudaju Ami to han gbangba 
ti wa ba yin lati QdQ Oluwa yin, 
nitori naa q maa WQn o§uwQn ati 
(awQn) iwQn kun perepere; q ma 
§e maa rp awQn eniyan jp lori 
nnkan WQn, ki q ma si §e huwa 
ibajp lori ilp lphin atun$c rp. Eyi 16 
dara ju fun yin bi ?yin ba jp 
onigbagbQ ododo.’ 

87. ‘5 ma $e maa jokoo si 
gbogbo oju pna lati maa dpru ba 
a WQn eniyan ati lati maa di awQn 
to gba Allah gbQ Iqwq loju Qna Rq 


©6 £ I 


©(J lP 0 




\ £ $. .j&0 &Z H ks 


©<iA^- 9-3^2" 


S 5 ^ V ^ ' 3 5 



Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 9 


Id p si wa $e e ni wiwp. Ki p si 
ranti igba ti p kere niye, Oun si sp 
yin di pupp. If kiyesi bi igbphin 
awpn obilpjp ti maa n ri. 

88. ‘Ti 6 ba jp pe ijp kan ba wa 
ninu yin, ti 6 gba ohun ti a fi ran 
mi gbp, ti ijp kan 6 si gba a gbp, 
nigba naa p §e suura titi Allah 
yoo fi §e idajp laarin wa. Oun si 
16 darajulp nionidaajp.’ 

IPIN 9 

89. Awpn oloye to gberaga ninu 
awpn eniyan rp sp pe: ‘Iwp $uaib 
a 6 le iwp ati awpn to gbagbp 
pplu rp jade kuro ninu ilu wa, 
tabi ki p pada sinu psin wa.’ Oun 
$uaib wi pe, ‘Bi 6 tilp jp pe awa 
ko fp bpp?’ 

90. ‘Dajudaju, yoo ja si pe awa 
ti da adapa irp mp Allah ni, bi 
awa ba pada si isin yin nigba ti 
Allah ti ko wa yp ninu rp. Bpp ni 
ko tp si wa pe ki a tun pada sinu 
rp, ayafi bi Allah, Oluwa wa ba 
fp bpp. Oluwa wa gbooro ni imp 
16 ri ohun gbogbo. Allah ni awa 
ba duro. (To ba ri bpp) Oluwa wa 
§e idajp laarin wa ati awpn 
eniyan wa pplu otitp, Iwp lo dara 
julp ni Onidaajp.’ 

91. Awpn oloye ti ko gbagbp 
ninu awpn eniyan rp wi pe: ‘bi p 
ba tple $uaib, dajudaju nigba naa 
p 6 di pni ofo.’ 







AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 


92. Niton naa, ilQ ri mQ WQn, wq 
n si wa ni idojubolQ ninu ile WQn. 

93. A wgn ti WQn pe $uaib 
lopurQ da bi Qni ti ko gbe inu ilu 
naa ri, awQn to pe $uaib lopurQ 
ni Qni ofo. 

94. LQhin naa $uaib kurd lQdQ 
WQn 6 si wi pe: ‘$yin eniyan mi, 
ni tootQ mo jQ i§Q Oluwa mi fun 
yin ni kikun, mo si gba yin ni 
iniQran rere. Bawo ni emi yoo §e 
tun maa kaaanu awQn alaigbagbQ 
eniyan. ’ 

IDA 12 

95. Ati pe A ko ran oji§Q kan si 
ilu kan ri laijQ pe lQyin eyi A fi 
ipQnju ati inira awQn ara ilu naa 
ki WQn le tq ara WQn siIq. 

96. L^hin naa A yi igba buburu 
(wQn) pada si rere titi ti WQn fi 
pQ si (ni iye ati Qla ti WQn wa 
gbagbe), ti WQn si wi pe: ‘IbanujQ 
ati ayQ ti ba awQn baba wa (naa) 
ri.’ Nitori naa A gba WQn mu 
lojiji nigba ti WQn ko ro tQlQ. 

97. Iba $e pe awQn ara ilu naa 
gbagbQ ni, ti WQn si paya Allah, 
Awa iba $i Qna ibukun fun WQn 
lati Qrun ati aye. $ugbQn WQn $e 
aigbagbQ, nitori naa A gba WQn 
mu nitori ohun ti WQn ko jQ. 





SfeCU Up 

J > U I ly O 5 I 

^ . g * A 


/» f ^ 






Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 9 


<< 


98. Nigba naa, njp awpn ara ilu <aO tfpO' •4-*' 

(yii) le mo rib 9 lpwp iya Wa lori SGgCLitj 

W911 lorn nigba ti wpn ba n sun? 

99. Njp awpn ara ilu (yii) le 
nroribp lpwp iya Wa lori W 9 n ni 
iyalpta nigba ti wpn ba n §ere? 

100. Wpn ha le rnoribp kuro ninu * ^Li ' y-s.^ 

eto Allah bi. $ugbpn ko si 911 i ti 6 
le rnoribp kuro ninu eto Allah bi 
ko $e awpn pni dfb. 

IDA 13 

101. Njp ko ha ti to ni itpspna fun ^ 3 p\n. >4 5 

awpn to jogun aye lphin awpn £\3b5 $&'\ \&*\ >%. 

olugbe ibp (t^l^) pe: ti a ba fp, A 
le kplu wpn niton 959 W 9 n, ki A 
si di pkan W 9 n pa, ti wpn ko fi ni 
le gbpran. 

102. Iwpnyi ni awpn ilu ti A ti sp 
dip ninu awpn itan wpn fun 9 . 

Dajudaju awpn oji§p wpn ti wa f< ^ *^ i r* 1 1 i ^ »i ^ 

1 r \i a > 1 \ . r r -1 > ^ ^ ^ ' 




©C)5 &- 


,<<"1 


/TTN * r\ * n * v/* a ^ ^ 

V 4-5 


£b 1 v^JJ, i— Tl. (J45 O-J. I $J. 


ba wpn pplu awpn Ami ti 6 han 
gbangba, §ugbpn wpn ko ni gba 
ohun ti wpn ti pe ni irp tplp gbp. 
Bayh ni Allah maa n di pkan 
awpn alaigbagbp. 

103. Awa ko ri imu$p adehun 
lpwp ppplppp wpn; $ugbpn A ri 
ppplppp wpn ni alaigbpran. 

104. Lphin wpn ni a gbe Musa 


5 (A 5 




Su 1 *C A * ** 


^ .x 


| ✓ \ \ ' A *Si A A ✓ C\ i* * * tu •• 

dide si Fir’aona ati awpn ijoye rp 
pplu awpn Ami Wa; §ugbpn wpn $e u y •>• (> £ 1 ^ 

abosi pplu rp. Si kiyesi i! Bawo ni 
igbphin awpn obilpjp ti ri. 

<C@> 


f 1 r 

^kils 

_ ^ ^ A A 


AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 


105. Musa sp pe: ‘Iwp Fir’aona, 
lotiitp ni mo jp oji§p kan lati pdp 
Oluwa gbogbo pda.’ 

106. ‘Nl ti ododo, emi kb gbpdp 
sp ohunkohun nlpa Allah ayafi 
otitp. Dajudaju mo ti mu Ami 
kan to han gbahgba wa ba yin lati 
pdp Oluwa yin; niton naa jp ki 
awpn pmp Israpli maa ba mi lp.’ 

107. Fir’aona dahun pe: ‘Bi 6 ba 
jp pe lbbbtp 16 mu Ami kan wa, 
nigba naa mu un jade, bi iwp ba 
jp q kan ninu awpn olbtiitp.’ 

108. 6 si ju ppa rp slip, si wo 6! 
6 di ejo ti 6 han gbahgba. 

109. 6 si yp pwp rp jade (labp 
abiya) lpspkpsp 6 di funfun gbbo 
loju awpn oluworan. 

IDA 14 

110. Awpn a§iwaju ninu awpn 
eniyan Fir’aona sp pe: ‘Dajudaju 
eleyh jp opidan kan ti 6 ni imp 
gidigidi.’ 

111. ‘6 n fp lati le yin jade kuro 
lori ilp yin. Nipa bayii, ki ni 
ampran yin?’ 

112. Wpn wi pe: ‘E da dun ati 
arakunrin rp duro na, ki p si ran 
awpn olupepe si awpn ara ilu ki 
wpn pejp. 



sU % 


.K \ 4 . y * y t\ • n A4 y 1 1 1 

I u)],o s-icJ-S- iLoJiJU 


fy «y » •» . £<» "i r < t » 4 

; " *y y fi (y,yy * Alls 

^ .5 Sv-i-l 3 4— IjJ'j 


113. Ki wpn le ko gbogbo awpn 
opidan ti 6 ni imp ijinlp wa si pdp 
rp. 


^ I. ,y ' Ti 


Ori 7 


AL-A’RQQF 


114. Awpn opidan naa si tp 
Fir’aona wa, wpn sp pe: ‘Awa 
yoo gba owo pya tl 6 ba §e pe 
awa ni abort.’ 

115. 6 sp pe: ‘Bpp ni, dajudaju p 
6 tun wa ninu awpn alasunmp mi 
pplu.’ 

116. Wpn sp pe: ‘Musa $e iwp ni 
yoo kpkp ju (ppa tirp) silp ni tabi 
awa?’ 

117. 6 dahun pe, ‘fi ju tiyin 
silp’, nigba ti wpn si ju u silp, 
wpn ru awpn eniyan loju, wpn 
daya ja wpn, wpn si pa idan nla. 

118. A §ipaya fun Musa pe: ‘Ju 
ppa rp silp.’ Lpsp kan naa, 6 gbe 
gbogbo ohun ti wpn pa nidan mi. 

119. Bayii ni ododo $e fi idi 
mulp, ohun ti wpn $e si di asan. 

120. Nibp ni a si ti bori wpn, 
wpn si pada di pni yppprp. 

121. A si mu awpn opidan naa 
wolp ni itpriba. 

122. Wpn sp pe: ‘Awa gba 
Oluwa gbogbo pda gbp. 

123. ‘Oluwa Musa ati ti 
Haaruna. ’ 

124. Fir’aona sp pe: ‘$yin gba a 
gbp, §iwaju ki emi to fun yin ni 
a§p. Dajudaju eleyh jp ete ti p ti 
pa lori ilu yii, ki p baa le le 


ipm 9 



^ . ft ^ X _ A S ^ J ^ X ^ C/ 

\ Idi**-* ts 


i.tS is yii itSjA? -yii i jJ S 


9 < 


.5*1^. 5 3-t-A l .5 UjCaJI 

I cl I c/" 34 )\ 5 

©c> $ 


c> > 1 c»T <445 ^ 1 ci 3 ^>j, J ts 

%\ r.gl 


AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 


awpn olugbe ibp jade. $ugbpn 
laipp in n bp wa mp (irydii 
igbagbp yin). 

125. ‘Dajudaju emi yoo ge pwp 
yin ati psp yin ni ipasinpayp, 
lphin naa emi yoo kan gbogbo 
yin pa mp agbelebu. 

126. Awpn (opidan) naa si dahun 
pe: ‘pdp Oluwa wa ni awa yoo 
pada si. 

127. ‘Iwq ko gbogun ti wa bi ko 
§e nitori nnkan miiran ju pe awa 
gba awpn Ami Oluwa wa gbp 
nigba ti 6 de wa ba wa. Oluwa 
wa, fun wa ni pirn ifarada, ki o si 
pa wa ni aaye olujurasilp (fun Q). 




ryo.i,Ti t () 5 



j, l jj Cs 



IDA 15 


128. Awpn oloye ninu awpn 
eniyan Fir’aon sp pe: ‘Iwp yoo 
ha maa wo Musa ati awpn eniyan 
rp niran pe ki wpn 6 maa §e ibajp 
lori ilp, ki wpn 6 si pa p ti ati 
awpn ori§a rp?’ O dahun pe: ‘A 6 
pa awpn pmpkunrin wpn, a 6 si 
da awpn obinrin wpn si. 
Dajudaju awa ni alagbara lori 
wpn.’ 


f yJ'\ 4 $ 5 



129. Musa wi fun awpn eniyan 
rp pe: ‘E wa iranlpwp Allah, ki p 
si ni ifarada, dajudaju ti Allah ni 
ilp, Oun A maa jo gun rp fun pni 
to ba wu U ninu awpn prusin Rp. 
Atubptan rere si n bp fun awpn 


3 2L cJL 1 c, pLl, ts* 9* <J (s 

(4^9^ u^3 5) I oy \ yj^a 1 



Ori 7 


AL-A’RQQF 


olupaya Allah.’ 

130. WQn wl pe: WQn ti n ni wa 
lara $iwaju kl o to wa ba wa ati 
l^hin tl o ti de saarin wa’. Oun sq 
pe: ‘6 le j<? pe Allah f<? pa awQn 
Qta yin run ki O si fi yin rppo lori 
ilt?, ki O le ri bi Qyin naa yoo ti 
§e.’ 

IDA 16 

131. Awa fi Qda ati QWQn awQn 
eso j? awpn eniyan Fir’aona niya 
ki wpn le ronu. 

132. Nigba ti rere ba wa ba WQn, 
WQn a wi pe: ‘Tiwa ni eleyii’, 
$ugbQn bi aburn kan ba de ba 
WQn, WQn yoo rokan r$ si Musa 
ati awQn to n b<? p?lu r$. Bqq si ni 
ohun to fa oribumku WQn n b<? 
lQdQ Allah, $ugbQn qpqIqpq ninu 
WQn ko mQ. 

133. WQn si sq pe: ‘Ami yowu ti 
o ba mu wa ba wa lati fi ru wa 
loju, awa ko ni gba q gbQ.’ 

134. Niton naa A ran iji, e§u, 
ina-ori, qpqIq ati qjq si WQn - 
awQn Ami to foju han kedere; 
§ugbQn WQn §e igberaga, WQn si 
di q1q§q eniyan. 


ipin 9 




AL-A’RQQF 


On 7 


ipin 9 


135. Nigba ti iya naa sp kalp le 
wpn lori, wpn wi pe: ‘Iwp Musa, 
ba wa pe Oluwa rp lori adehun ti 
O ti ba p §e. Bi iwp ba le mu 
ajakalp arun naa kuro fun wa, 
dajudaju awa yoo gba 9 gbp, a 6 
si jp kl awpn pmp Israpli maa ba 
9 lQ.’ 

136. Nigba ti A si mu ajakalp 
arun naa kuro fun wpn, fun igba 
dip ti A fi wpn silp lphin naa ni 
wpn tun yp adehun. 

137. Nitori naa Awa gbpsan lara 
wpn, A si tp wpn ri sinu okun, 
nitori pe wpn pe awpn Ami Wa 
nirp, wpn ko si tun bikita fun 
wpn. 

138. Awa si jp ki awpn eniyan ti 
wpn kakun eeyan lasan di awpn to 
jogun ila-ooran aye ati iwp-ooran 
aye, eyi ti Awa fi ibukun sinu rp, 
prp aanu Oluwa rp si ti §p lori 
awpn pmp Israpli nitori pe wpn ni 
ifarada, Awa si pa gbogbo i§p ti 
Fir’aona ati awpn eniyan rp §e run 
pplu awpn ile ti wpn ti kp. 

139. Awa si mu awpn pmp Israpli la 
okun ja, lphin naa wpn (tin) kan 
awpn eniyan kan ti wpn ti fi gbogbo 
9 kan wpn jin fun awpn 6ri§a wpn ni 
bibp. Wpn wi pe: ‘Irp Musa, §e ori§a 
kan fun awa naa gpgp bi ti wpn.’ Oun 
(Musa) si sp pe: ‘Dajudaju pyin jp 
alaimpkan, ope eniyan.’ 


10 S Up' 5^3 & ? 
uz g ^/ i & & 

5-4-p 1 ll£ 


ten 5 

jp ^ * 

s^\ \ , y A | n ■ + 


" ©£ \\ \/* 


• b 1 <3 4* 9 * c* * * * 

14. >- fc <-8 y0... d ^ L>.o * -» ■ ■» U 

©cAAU ^4-*^ ' y G^» 


WA 3 

I4J ^ 3 C$3 l *3 i y Gi** 

3 t 

GU i ti-i*-' 5-^ j, 

xh. && G2C^>Ul3^ 

i$jC£ Cs 3 k-s p 5 


5 

ip 

©c>0X£5‘ 



Ori 7 


AL-A’RQQF 


140. ‘N1 ti awpn wpnyi, dajudaju 
gbogbo ohun tl wpn gbe dan! ni 
yoo parnn, asan si ni gbogbo 
ohun ti wpn n §e ni§(: yoo jasi.’ 

a > 

141. Oun (Musa) wi pe: ‘Emi 
yoo ha wa Qlprun miiran fun yin, 
l^hin Allah, bi? Nigba ti 6 j? pe 

A 

Oun 16 da yin lp la ju gbogbo <?da 
yooku lp?’ 

142. Ki § si ranti nigba ti Awa 
gba yin la kuro lpwp awpn 
eniyan Fir’aona ti wQn h fi iya 
bubura jp yin, ti wpn h pa awpn 
pmp yin lpkunrin ti wpn si h da 
awpn obinrin si. Eyi si jp adanwo 
nla fun yin lati pdp Oluwa yin. 

IDA 17 

143. A si ba Musa §e adehun 
pgbpn oru, lphin naa ni A tun fi 
mpwaa kun un. Nitori naa akoko 
ti Oluwa rp yan di ogoji om 
geerege. Musa si wi fun 
arakunrin rp, Aamn pe, ‘Role de 
mi laarin awpn eniyan mi, ki o si 
maa §e atun§e, ki o ma si §e tple 
pna awpn obilpjp.’ 

144. Nigba ti Musa de ni akoko ti 
a da, Oluwa rp si ba a sprp, oun 
(Musa) wi pe: ‘Oluwa mi, fi han 
mi bi mo ti $e le ri Q.’ Oun si wi 
pe, ‘iwp ko le ri Mi, $ugbpn wo 


ipin 9 







3 2JLJL) \JkS 3 5 


u* t 


f-ip 0 - 0 

3 r. 2J4J £><*43' 

<)•> ^*15 6 3 jA 

©lirt. > t M JLoJ \ ‘ “ 


(^4^1 ' Al 3 £&-• v w—i J Cs 

ti V » fi , at 




AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 


oke ypn, bi oke naa ba duro 
gbpingbpin si aaye rp, nigba naa 
iwp yoo le ri Mi.’ Nigba ti 
Oluwa rp si fi 9 lan la Rp han lara 
oke naa, O fp oke naa, Musa si 
§ubu lulp, 6 si daku. Nigba ti 6 
taji, 6 wi pe: ‘Mimp Rp, mo 

ronupiwada wa spdp Rp, emi si 
ni pni akpkp ninu awpn 
onigbagbp ododo.’ 

145. (Qlpran) wi pe: ‘Iwp Musa! 
Emi ti yan 9 lori awpn eniyan 
(asiko rp) pplu i§p ati prp Mi. 
Nitori naa di ohun ti Mo fun 9 
mu §in§in, ki o si maa bp ninu 
awpn olumoore. 

146. A si k9 nipa ohun gbogbo 
sara walaa naa fun un - ikilp ati 
alaye gbogbo nnkan. Nitori naa 
gba wpn mu $in$in, ki o si pa$p 
fun awpn eniyan rp pe ki wpn 
tple ohun to dara julp ninu rp. 
Laipp ni emi yoo fi ibugbe awpn 
olurekpja pnu aala han yin. 


<3lSf Si3 >11 


J 5 I Ul 3 




OS 




&us - 


1 slid; 




/ ^ p 

ti* »ik H 

3 J*®* 


J n > aJ lj\ L 


147. Emi yoo $pri awpn to $e 
igberaga lori ilp lainidii kuro nibi 
awpn Ami Mi; bi wpn ba tip ri 
gbogbo awpn Ami naa, wpn ki 
yoo gba a gbp. Bi wpn ba si ri 
pna otitp, wpn ko ni ka a si pna; 
$ugbpn bi wpn ba ri pna i$ina, 

wpn yoo gba a ni pna. Eyi jp bpp 

> 

nitori pe wpn pe awpn Ami Wa 
ni irp bpp ni wpn ko kpbiara si i. 


0 * 

A I 


U w'£b\» 

d4-$"'3>i«43 i4.| 

3 i4j' A 





Ori 7 


AL-A’RQQF 


148 . Ni ti awpn to pe awpn Ami 
wa ni irp ati ipade Qjp Ikphin, i$p 
wpn ti bajp. Njp Awa le san wpn 
lpsan kan ju ohun ti wpn $e ni$p 
lp bi? 

IDA 18 

149 . Awpn eniyan Musa mu ninu 
ohun p §9 W9n 1 plain rp fi 1119 ere 
91119 maalu- abara to h dun. $e 
W9n ko ha ri i pe dajudaju ko le 
ba wpn sprp, ko si le tp wpn spna 
kankan? Wpn yan an fun ijpsin, 
wpn si jp alabosi. 

150 . Nigba ti idojuti si ba wpn, ti 
wpn si ri i pe awpn ti $ina, wpn 
wi pe, ‘Ti Oluwa wa 6 ba $aanu 
wa, ki 6 si foriji wa, dajudaju 
awa yoo wa ninu awpn pni ofo.’ 

151 . Nigba ti Musa si pada de 
9 dp awpn eniyan rp, pplu ibinu 
ati ibanujp, 6 sp pe: ‘Aburu ni 
ohun ti 9 §e lphin mi yii. $e pyin 
ha n kanju (lati wa pna miiran 
fun ara yin laiduro fun) a§p 
Oluwa yin ni bi?’ O ko awpn 
walaa naa silp, 6 gba arakunrin rp 

lori mu, 6 si n wa a mpra. Oun 

> 

(Haaruna) si wi pe: ‘Iwp 91119 iya 
mi, dajudaju awpn eniyan sp mi 
di pip, wpn si fprp pa mi. Nitori 
naa ma §e jp ki pta yp mi, 111a si 
§e ka mi kun awpn alabosi 
eniyan. ’ 


ipin 9 







AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 


152. Oun (Musa) sq pe: ‘Oluwa 
mi, forijin emi ati arakunrin mi, 
ki o si fi wa sinu ikp Rq, nitori pe 
Iwq ni Alaaanu julp ninu awpn to 
maa n §aanu. 

IDA 19 




> 


dee 


U 

8 . 

A 


153. Dajudaju awQn ti wpn yan 
QgbQrQ maalu fun ijpsin, ibinu 
lati pdp Oluwa WQn yoo wa ba 
WQn ati idojuti ni aye yii. Bayii 
ni Allah n spsan fun awQn 
aladaapa irp. 

154. Ni ti awpn to §e i§Q buburu 
§ugbpn ti wpn ronupiwada 1 plain 
naa, ti wpn si gbagbp, dajudaju 
Oluwa rp, 1 plain eyi, jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

155. Nigba ti ibinu Musa lp slip, 
6 gbe awpn walaa naa, eyi ti 
itpspna ati aanu wa ninu akQsilp 
inu WQn fun awQn to n bpru 
Oluwa WQn. 

156. Musa si yan awQn aadQrin 
ninu awQn eniyan rp fun ipade 
wa. $ugbQn nigba ti imititi ilp mu 
WQn, 6 wi pe: ‘Oluwa mi, bi Iwq 
ba fp ni, O ba ti pa WQn run 
§iwaju ati emi naa pplu. Iwq yoo 
ha pa wa run nitori ohun ti awQn 
omugQ inu wa §e? Eyi led jp 
nnkan kan bi ko §e adanwo lati 
QdQ Rq wa, nip a eyi ti O fi maa n 
ju pni ti o wu 0 slip ninu i§ina, ti 



S ii- i? ' 





Ut dJ&}\ && && & 5 

Luif AlZ&UJ & * r \'JH\ 

©£> 01 


il4jj i SjS r. 

i i|j. 




Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 9 


O si maa n tp pni ti 6 wu 0 spna. 

A m 

Iwp ni Alaabo wa, nitori naa 
darijin wa, ki O si §aanu wa. Ati 
pe Iwp ni O dara julp ni 
Alaforijin. 

157. ‘Ki O si jogun ire fun wa ni 
aye yii ati ni aye to n bp, awa ti 
$pri wa si pdp Rp (fun aforijin). 
Oun (Allah) sp pe: ‘Emi a maa fi 
iya Mi jp pni ti 6 ba wu Mi; Aanu 
Mi si kari ohun gbogbo; Emi yoo 
$e e ni ptp fun awpn to paya Mi, 
ti wpn si n yan saka ati awpn ti 
wpn gba awpn Ami wa gbp - 

158. ‘Awpn ti wpn tple oji§p naa, 
Anpbi ti ko mp-pn-kp-mp- pn-ka, 
Alailabawpn, pni ti wpn ri 
akpsilp nipa rp ninu Ataora ati 
Injila ti 6 wa pplu wpn. O n pa 
wpn la§p rere si§e, 6 si n kp 
aburu fun wpn; 6 n §e ohun ti o 
mp lptpp fun wpn; 6 si n §e awpn 
nnkan pgbin leewp fun wpn, 6 n 
gbe pru wuwo ati ajaga to wa lori 
wpn kuro. Nitori naa awpn to ba 
gba a gbp, ti wpn n bu pla fun un, 
ti wpn si n ran an lpwp, ti wpn si 
tple implp ti A spkalp pplu rp - 
awpn wpnyi ni yoo §e orire. ’ 

IB A 20 

159. Sp pe: ‘£yin eniyan, emi jp 
Oji$p Allah fun gbogbo yin 
patapata, Ifni ti ijpba awpn prun 
ati aye jp Tirp. Ko si plpran miiran 



©£*>5, S 3 1 




' u yi j Lp* bJ I U-* L-i 

lil! kJ 



AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 


ayafi Oun. Oun ni 6 n sp oku di 
alaaye, to si n sp alaaye di oku. 
Niton naa, 9 gba Allah ati dji$9 
Rp gbp. Anpbi naa, Alailabawpn 
ti ko mp-pndcp-mp-ph-ka; pni to 
gba Allah ati awpn prp Rp gbp. 
Ki p si tple e, ki a le tp yin spna 
soose. 

160 . Ati pe ninu, awpn eniyan 
Musa, ijQ kan wa ti ri tpni spna 
pplu otitp, awpn naa si maa ri §e 
deedee nipa rp. 

161 . A si pin wpn si pya mejila 
(lptpptp). A §ipaya fun Musa 
nigba ti awpn eniyan r? n b? ? 
fun omi, pe: ‘Fi ppa rp lu apata 
naa, awpn orisun omi mejila si tu 
jade lati inu rp. Dajudaju pya 
k 99k an si 1119 aaye imumi tirp. A 
si jp Id p§u-6jd §iji bo wpn. A S9 
Manna ati Salwa kalp fun W9n, 
(A wi pe) 5 maa j? ninu ohun 
rere ti A ti pese fun yin. Wpn ko 
si §e abosi si Wa, §ugbpn ara wpn 
ni wpn §e abosi si. 



162 . Nigba ti A wi fun wpn pe: 
“5 maa gbe inu ileto yi ki 9 si 
maa j? ninu rp nibikibi ti 9 ba fp, 
ki 9 si maa sp pe: ‘(Oluwa), gbe 
9m wa fuyp, ki 9 si wp pnu iloro 
naa pplu tpwptpwp. Awayoo fori 
awpn 9§9 yin jin yin, Awayoo §e 
alekun (psan) fun awpn 
olu§erere.” 


SJ’jJL) 

t >3^*^ 

) aj 3 il %JL 




Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 9 


163. $ugbgn awgn to $e abosi J *43 

ninu wpn yi grg naa pada si eyi ti &L£ 3 As <5? P ' 

6 yatg si ohun ti a ba wgn sg. 

Nitori naa A sp iya kalg le wpn 
lori lati prun, nitori abosi ti wgn 
$e. 

ID A 21 

164. Si bi wgn leere nipa ilu naa, 
ti n bg lgba okun. Nigba ti wgn §e 
a§erebete nipa Sabbat (gjg 

isinmi); nigba ti awpn ?ja w<?n ^2‘JteU 

wa ba wgn ni gjg Sabbat (gjg > : 

isinmi) ti wgn n lefoo (loju oini), 

§ugbgn, lgjg ti ki i ba §e gjg 
isinmi, wgn ko ni wa ba wgn. 

Bayii ni Awa §e dan wgn wo 
nitori pe wgn rekgja gnu aala. 

165. Nigba ti ijg kan ninu wgn sp 2J> \ H s 

pe: ‘Ee§e ti g fi n kilg ftn awgn J 2Ll^0 

eniyan kan ti Allah maa parun 
tabi ti yoo fi iya to le koko jg?’ 

Wgn wi pe, ‘Ki 6 le jg awijare 
lgdg Oluwa yin ati pe 6 §ee§e ki 
wgn pay a (Allah).’ 

166. Nigba ti wpn si gbagbe “hi 2-ii 

ohun ti a ki wpn nilp rg, A gba 
awpn to n kilg iwa ibajg la, A si 
gba awpn alabosi mu pglu iya to 
le koko, nitori awgn g$g ti WQn n 
??• 

167. Nigba ti wpn $e atako pglu Si3 &1S 

afojudi lori ohun ti A ti kg fun 
wgn, A sg fun wgn pe: W di gbg 
gni ggan. 


y ^ T* 

0C) j i. A JaT [ ^ 




r. ^4J,'U» _ 

0c) y a i t. a 7 . ^ 


td), 6J ^ju \yi G) i> I b-il Li I ki 

0CJ 4.1 




\ 3 to) >J l 






AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 

168. (5 rant!,) nigba ti Oluwa r§ 
kede pe, dajudaju Oun yoo gbe 
gni ti yoo maa fi iya buburu j§ 
wpn titi di pjp Ajinde dide fun 
wpn. Dajudaju Oluwa r§ maa n 
yara gb?san, Oun si tun j? 
Alaforijin, Alaaanu jiilp. 

169. A si pin wQn si eya (ptpptp) 

A 

sori il<y AwQn ?ni rere n bt? ninu 
wpn b^ ni awQn miiran to yatQ 
si eyi. A si dan WQn wo p?lu 
ohun rere ati buburu ki wpn le 
$?ri pada. 

170. Lyhin naa awpn iran 
(buburu) kan wa l£hin wpn, ti 
wpn jogun Iwe naa. Wpn di ohun 
asan (aye) y?p?r? yii mu, wpn si 
n wi pe: ‘A 6 dari r$ jin wa.’ 
$ugbpn, nigba ti iru ohun asan 
b?§ ba tun wa ba wpn, wpn yoo 
tun gba a. Nj? a ko ti gba 
majgnu nip a Iwe naa lpwp wpn, 
pe wpn ko gbpdp sq nnkan 
miiran nip a Allah, ayafi 6 dodo? 
Wpn si ti kp ?kp nipa ohun ti 6 
wa ninu ny lie igb^hin 16 si dara 
julp fun awpn olupaya Allah, 
lyyin ki yoo ha gbp agbpye bi? 

171. Nipa ti awpn ti wpn gba Iwe 
naa mu $in$in, ti wpn si n kirun, 
dajudaju Awa ki yoo ra ?san 
awpn olu$erere lare. 


SJLkdi 4 % Jj, 
^4, J & l k ‘■J* ' kjd I ' 


r. \ ug S ' >4 ."-4 » h-**' 3 


i — a J L a. Jo-£ L-aJL^j 

(j >8) \ l V»Jt> <j» c) 5 l-i- ‘4'“*“^ ' 

«) J, J > fl a . of i j 

! „<< ft* i'lsC'ti* 2-s* 

Xa ,0-1 I t 5 3 >a. U. ri- i—t. A, \J* yd 

©& yLL a J^Lif 




Ori 7 


AL-A’RQQF 


172. Nigba tl Awa jQ ki oke nla 
naa fQrQ lori WQn bi atibaba, WQn 
si ro pe 6 ti f<? wo lu WQn, (A si 
sq pe): ‘5 di ohun ti A ti fi fun 
yin mu $in$in, ki q si maa ranti 
ohun ti n b? ninu rQ, ki a le daabo 
bo yin.’ 

IDA 22 

173. Nigba ti Oluwa rQ mu awQn 
arQmpdpmQ jade lati inu awQn 
qiuq Adam-lati ibaraadi wpn- O 
si mu WQn jQrh tako ara WQn 
(nipa sisq) pe: ‘Emi ki ha $e 
Oluwa yin bi?’ WQn wi pe: ‘Bqq 
ni, awa jQrh si.’ (6 maa n $e eyi), 
ki q ma ba sq ni qjq ajinde pe: ‘A 
ko mQ nipa eyi. ’ 

174. Tabi ki q ma ba sq pe: 
‘awQn baba wa nikan ni WQn ba 
Allah wa orogun §iwaju, nigba ti 
awa kan jQ arQiuQdQiuQ lQhin 
WQn. $e iwQ yoo ha pa wa run 
lori ohun ti awQn opurQ §e?’ 

175. Bayh ni A §e n $e alaye 
awQn Ami naa, ki 6 le j? ikilQ fun 
WQn ati pe boya WQn le $Qri pada 
(si QdQ Wa). 

176. Ki o si fun WQn ni iroyin 
nipa Qni ti A fun ni awQn Ami 
Wa, ti 6 si $Qri kuro nib?; nitori 
naa e$u tQle e, 6 si jQ Qkan ninu 
awQn to $ina. 


ipin 9 



A _ 

^ A > 



^ iv s t 

I ' 3- 1 liM ir u 




cue* 


^ CS$J\ isS f i? v^* v t 

^ v -'■r ^ t- <•>-« A o'v 










AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 

177. Karri 6 wu Wa ni, A ba ti 
gbe e ga mpa rp; sugbpn dun wa 
aye may a, 6 si tple if? bubura inu 
ara rp. Q r 9 rp si da bi aja to ri mi 
hplphplp niton dhungbp (to si 
tun ri gbo 9), yala o sp 9 nl okuta 
tab! o fi i slip, yoo mi 

Bp? gpgp ni prp awpn to §e 
aigbagbp si awpn Ami wa ri. 
Niton naa S9 ninu awpn itan naa 
fun W9n Id wpn le ro arojinlp 
(lati kb pkp lati ara W9n). 

178. Aburri ni afiwe awpn eniyan 
to pe awpn Ami Wa nirp. Ara 
wpn ni wpn si §e abosi si. 

179. Eni ti Allah ba fi mpna, 
dun lpni to mpna. Awpn ti Allah 
ba $i lpna, awpn wpnyi lpni 
ofo. 

180. Dajudaju, A ti da ppplppp ninu 
awpn alujannu ati eniyan ti igbphin 
wpn yoo jp Jahanama! Wpn ni 
pkan, wpn ko fi gbp agbpye; bp? ni 
wpn ni ojri, wpn ko fi riran; wpn si 
ni eti, wpn ko fi gbpran. Wpn da bi 
pranko; koda wpn bum ju (pranko 
lp). Dajudaju wpn jp alaibikita. 

181. Ti Allah ni awpn Orrikp ti 6 
rpwa julp. Niton naa, p maa fi wpn 
pe E. Ki p si fi awpn ti wpn yapa 
kriro lojri pna to tp lati §e ibajp si 
awpn Orukp Rp slip. A 6 sail wpn 
lpsan ohun ti wpn ri §e. 


toUtJoJ r. 4 4 4-’’ 1 3 I dj, 

* jSJ t di* M&Sf 

ti x 1 3J l 


©c) 5 \ 


1$$ u&p ti $ 

©o> i ) .oriri a7 I y 1 5 


©cOy-i - ^ its d^- dv i. 


&•» & 3 

j XiiiA4JS J C^ 
d4^V£i?j>1 


» fc > ti ij. < »ij I -ttlo-i " 5 ) l 5 
££,£>3 >*-£e)-£ "31 >3 

©^ yLXJtjj I yJ Cs» C> 5 >d<4r*“ 




Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 9 


182. Awpn ijQ kan n bp ninu 
awpn ti A da, ti wpn n tp awpn 
eniyan spna pplu ododo, wpn si n 
$e ptp pplu rp. 

IDA 23 

183. Awpn ti wpn n pe awpn 
Ami Wa nirp, A 6 maa ti wpn 
(sinu iparun) dipdi? lpna ti wpn 
ko mp. 

1 84. Mo si fun wpn ni aay e (fun 
igba di 9); dajudaju eto Mi 
lagbara pupp. 

185. Wpn ko ha ronu ni pe 
arakunrin wpn ki i §e were? O kan 
jp Olukilp kan to han gbangba. 

186. Wpn ko ha wdye nipa akoso 
ijpba awpn prun ati aye ati 
gbogbo nnkan ti Allah da? Ati pe 
(§e wpn ko ha ronu) pe, 6 §e e §e 
ki akoko ti a da fun wpn ti 
sunmp? Nigba naa prp wo ni 
wpn yoo tun gbagbp lphin rp? 




187. finikpni ti Allah ba §i lpna, 
ki yoo si olutpspna fun un. Oun 
yoo si fi wpn slip ninu irekpja 
aala wpn, ni pni ti n pooyi 
radiradi ninu i§ina. 


3 * <u & jCa &i> 1 4^®^ 


188. Wpn yoo bi 9 leere nipa 
akoko naa pe: ‘nigbawo ni yoo 
de?’ Sp pe, ‘Qdp Oluwa mi nikan 
ni imp rp wa. fmikpni ko le $e 
afihan akoko rp ayafi Oun naa. O 


&C5T ^ 

r. O 5 CS-5 j, <Jj> 

4 iT-JlIj i 5^*5 J. 






^)o5j 


AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 

wuwo gidi fun awQn Qrun ati aye. 
Ko ni de wa ba yin ayafi lojiji.’ 
WQn yoo tun bi 9 leere bi 9m pe 
o ti mQ nipa r<?. S9 pe, ‘pdp Allah 
nikan ni imp r? wa; ^ugbpn 

QpQlQPQ eniyan ko 1119.’ 

\ 

189. S9 pe, ‘Emi ko lagbara lati 
§e rere tab! aburu fun ara mi 
ayafi eyi ti Allah ba f?. Bi 6 ba si 
j9 pe mo 1119 awpn ohun ti 6 
pamp ni, emi iba ti ni akojp 
ppplppp nnkan rere, aburu kan 
iba si ti fi pwp kan mi. Emi ko si 
jp nnkan kan bi ko §e olukilp ati 
olufunniniroo idunnu fun awpn 
eniyan to gbagbp lododo.’ 

tDA 24 

190. Oun ni Eni naa ti O da yin 
lati ara 91111 kan §o§o, O si $<pda 
9nikeji rp lati ara rp, ki 6 le ri 
itimu ninu rp. Nigba ti 6 1119 pn, 6 
ru 9m fifuyp, 6 si n I9 kaakiri 
pplu rp. Nigba ti 9m naa si wuwo, 
awpn mejeeji gbadura si Allah 
pe: ‘Ti O ba le fun wa ni 91119 
rere, dajudaju awa yoo maa b9 
ninu awpn olumoore.’ 

191. $ugbpn nigba ti O fun W9n 
ni (91119) rere kan, wpn bprp si 
maa ba A wa orogun ninu ohun ti 
O fun W9n. $ugbpn Qba to ga ni 
Allah ju ohun ti wpn fi n ba A wa 
orogun I9. 


03 




^ (gM v Ji 

3 > 4 .i— 1 N) lj\ y I 

b . fi fi j> ✓o.rr 

©o 5^-0, yg, 3 -S-i« g. 


jOSH Sr pi & 

it r. — ; o”9*i 

©teK>xij\ 


kb \ jdtii * ^4i. 


V 


Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 9 


192. Wpn ha n fi ohun tl ko le da >-*> 5 

nnkan kan $e orogun pplu Allah ©u^xULi 

ni? Nigba tl 6 jp pe dida ni A da 
awpn naa. 

193. Wpn ko le $e iranlpwp ^ 5 ci 'i) 5 

kankan fun wpn, bpp ni wpn ko ©6j;pAijjL£jijJf 

le ran ara wpn lpwp. 


$ c /' 4 ji Jj, &lj 




194. B1 pyin ba si pe wpn si oju 
pna ti 6 tp, wpn ko ni tple yin. 

Bakan naa 16 jp fun yin bi p ba pe 
wpn tabi ti p ba dakp. 

195. Dajudaju awpn ti p n ke pe 

lphin Allah, jp prusin bi ti yin. jdliliS'i 

Nitori naa p pe wpn ki wpn si da ©£*4 

yin lohun, bi pyin ba jp olododo. 

196. Wpn ha ni psp ti wpn fi n rin A£lj»T; 14^£>»4 lsJ J43' A&J ' 

bi, tabi wpn ha ni pwp ti wpn fi n d-4 J tf h+% £-SJ 

mu nnkan, tabi wpn ha ni oju ti j (jp 

wpn fi n riran, tabi wpn ha ni eti j$ J£, £> *\ 

ti wpn fi n gbpran bi? Sp pe, ‘£ ” <4 

pe awQn ohun ti f mu lorogun 
pplu Allah wa, lphin naa ki p ditp 
si mi, ki p ma si §e j afar a. 

197. ‘Dajudaju alaabo mi ni ^4*^1 <J>J s? 

Allah, Ijsni ti 6 sp Iwe naa kalp, ©£>^^' 

Oun si ni prp awpn olu$erere. 

198. ‘Awpn ti pyin n pe lphin V 443 » 

Rp ko lagbara lati ran yin lpwp, 

bpp ni wpn ko le ran ara wpn ©Sj^J-oiS. 

gan-an lpwp.’ 

199. Ati pe bi p ba pe wpn si pna 

« ii 4, <cd»2< « •? 1 ** 


ti 6 tp, wpn ko ni gbp. Iwp yoo si *5" 

<S> 




AL-A’RQQF 


Ori 7 


ipin 9 


ri wpn pe wpn n wo 9, $ugbpn 
wpn ko riran. 

200. Maa §e amojukurd, Id o si 
maa pa§p rere §i §e, ki o si kuro 
lpdp awpn alaimpkan. 

201. Bi imisi buburu kan ba wa 
si 9 lpkan lati pdp e$u, wa isQri I9 
si pdp Allah. Dajudaju Oun jp 
Olugbp, Olump ohun gbogbo. 

202. Ni ti awpn ti wpn n pay a 
Allah nigba ti royiroyi pkan ba 
wa ba wpn lati pdp e$u, dajudaju 
wpn yoo ranti (Allah) wpn yoo si 
riran (bi 6 ti yp). 

203. Awpn arakunrin wpn si jp ki 
wpn tpsiwaju ninu i§ina, bpp ni 
wpn ko ni dpkun. 

204. Ti iwp ko ba si mu Ami 
kankan wa fun wpn, wpn yoo wi 
pe, ‘Ee ha ti $e ti iwp ko fi beere 
fun?’ S9 pe, ‘Emi n tple ohun ti a 
$ipaya fun mi lati pdp Oluwa mi 
nikan. Eleyii jp ami to daju lati 
pdp Oluwa yin, 6 si jp itpspna ati 
aanu fun awpn eniyan to gbagbp 
lododo. 


/ ^- N ✓ a ? a / 




p>)-> cUejO. Uj, 3 


> * > 


lit, 101 £401 


\%$ c0-L)i £4 


1. V? 1 , * n n *. *• i << S . ^ 

1 5^5 £ 4 * 4 . & '>1 * 

^ \*U * 0 L?J, 

©£ 5 


205. Nigba ti a ba si n ka 
Al-Kur an, 9 tpti silp lati gbp, ki 
9 si dakp jpp, ki a le $aanu fun 
yin. 

206. Ki o si maa ranti Oluwa rp 
ninu pkan rp pplu 9ml ir^l^ ati 
ibpru, laiko gbe ohun soke, ni 




£ >»*J ^^9^ I I c> 3 » 3 1 


Ori 7 


AL-A’RQQF 


ipin 9 


kutukutu owurp ati ni a$al<?, iwQ 
ko si gbpdp j? pkan ninu awpn 
alaibikita. 

207. Dajudaju awpn ti wpn wa 
lpdp Oluwa rg ki i pghinda p<?lu 
igberaga kurd ninu ijpsin fun Un, 
§ugbpn wpn maa n §e afpmp fun 
Un. Oun ni wpn si n foribal? fun. 






Lj 5 5 ^ 


^ A .P ^ 


iPin 9 


Ori 8 






AL-ANFAAL 

(A sq q kale lehin Hijrah) 

1. Ni OrukQ Allah, Oloore QfQ, 

Alaaanu julQ. 

2. WQn n bi q leere nlpa awQn <J CLS'S » c^S t 

ikogun, sq pe: ‘ AwQn ikogun j? ti $ si» u 

Allah ati oji$Q Rq. Nltorl naa, q 

paya Allah. K1 q si $e atun?e nlpa 
ohun tl n b? laarin yin. K1 q si 
t?le Allah ati oji$Q r? bi Qyin ba 
jQ olugbagbQ lododo.’ 

3. AwQn onigbagbQ ododo ni ^I»\ 

awQn to jQ pe igbakuugba ti a ba slSoJ^j 

darukQ Allah, Qkan WQn yoo ; r a ^ ^ 5 £0^ >4i>6 k-bj 
wariri. Nigba ti a ba ka awQn 
Ami Rq fun WQn, igbagbQ WQn 
yoo lekun si, Oluwa WQn ni WQn 
si gb^k^le. 

4. AwQn ti WQn n gbe irun WQn &-*, 1 &L$J\ 

duro deedee ti WQn si n na ninu ©i^LUi 

ohun ti a pa lese fun WQn. 

igi> ■*- - 

5. AwQn wQnyi ni olugbagbQ >4-J b 1 X-L 5 1 

ododo, ip 6 to ga n b? fun WQn i-4j> 

lQdQ Oluwa WQn ati aforijin pqIu 

ipese to ni apQnle. "" 

6. Bi (6 §e jQ pe) Oluwa tq lo mu orj 

q jade lati inu ile tq pqIu otitQ, 1 uh*. Lsj _)_9 1,5 Lj 

nigba ti ko tQ apa kan ninu awQn 

onigbagbQ ododo lQrun, (bQQ naa " 

ni O ran 9 Iqwq lori awQn Qta tq). 




<C@> 


Ori8 


AL-ANFAAL 


7. Wpn n ba 9 jiyan nipa otitp 
lphin ti 6 ti foju han gbangba, bi 
pni pe a n da wpn lp sibi iku 
nigba ti wpn n wo. 

8. (5 $e iranti) igba ti Allah $e 

adehun fun yin pe pkan ninu 
awpn pwp mejeeji* ni yoo jp 
tiyin, pyin si fp pe ki eyi ti ko ni 
ohun ija jp tiyin, $ugbpn Allah fp 
fi idi otitp mulp nipa prp Rp ati 
lati wu awpn alaigbagbp 

tegbotegbo. 

9. Ki Oun le fi idi otitp mulp, ki 
6 si sp irp di asan, bi 6 tilp jp pe 
awpn plp$p ko f? bpp. 

10. Nigba ti pyin n wa iranlpwp 

lati pdp Oluwa yin, ti Oun si da 
yin lohun pe: ‘Emi yoo ran yin lp 
wp pplu pgbprun Malaika, ti wpn 
yoo maa tple ara wpn 

lpwppwp. 

11. Allah ko §e eyi lasan bi ko §e 
lati jp iro idunnu tun yin ati lati fi 
yin lpkan balp pplu Rp ati pe ko 
si iranlpwp nibi kankan bi ko §e 
lati pdp Allah. Dajudaju Allah jp 
Alagbara, Qlpgbpn julp. 

Ida 2 

12. Nigba ti Oun fi oorun kun 
yin, ni ti ifpkanbalp lati pdp Rp, 
ti O si tun sp omi kalp fun yin lati 
oju prun lati fi fp yin mp, ki O si 


ipin 9 


1 1 (jS 1 

<dL> \ 3 5^" 9*^ ' 


$%&$&&&% 5 * 41 , 

S u> . "i? n ! 

03 P St*-' £ 7 ^ 






* Awgn gmg ogun Maka to ni ohun ija daadaa ati eyi ti ko ni ohun ija pupp. 


ipln 9 


AL-ANFAAL 


Ori 8 


gbe ?gbin ti e$u kurd lara yin, ki 
6 le mu pkan yin duro (p?lu 
igboya) ki 6 si fi mu yin duro 
$in$in. 

13. Nigba ti Oluwa r$ §ipaya fun 
awpn Malaika pe, ‘Emi n b? p<?lu 
yin, nitori naa ki 9 mu 9S9 awpn 
onigbagbp ododo duro §in§in. 
Emi yoo sq 9m sinu pkan 
awpn alaigbagbp. Nitori naa 9 
maa gba wpn ni ipakp ki 9 si fp 
gbogbo Qmp ika wpn. 

14. Eyi j? b99 nitori pe wpn $e 
atako si Allah ati dji$9 R9. 
Enik^ni to ba si $e atako si Allah 
ati oji$9 R9, nigba naa, dajudaju 
Allah j9 Eni ti 6 le koko lati 
gb^san. 

15. Eyi j? (iya) tiyin - ? tp q wo; 
ati pe (ki 9 si mp pe) dajudaju iya 
ina n b? fun awQn alaigbagbp. 

16. Eyin olugbagbp ododo, nigba 
ti 9 ba pade awQn alaigbagbp loju 
ogun 9 ma $e p^hinda si wQn. 

17. Enik^ni ti 6 bap^hinda ni ira 
pjp naa, ayafi ko j? pe ti i^ri 1 q 
si oju ija lpna miran tabi lati dara 
P9 mp awpn Qmp ogun miiran, bi 
b(E kg, 9m naa ti fa ibinu Allah 
le ara r? 16 ri. Ina Jahanama ni 
yoo j? ibugbe r? eleyii j? ibi 
ipadasi buburn. 






* **» * 9 

•• . L 1 


£jLJ\j£k 


4^jj\ WjJ* 

\y.y«a\ 




Ori8 


AL-ANFAAL 


Ipin 9 


18. Niton naa pyin kp 1? pa wpn, 
$ugbpn Allah 16 pa wpn. Iwp si 
kp lo ju (ohun tl o ju) nigba tl o 
ju (u), $ugbpn Allah 16 ju (u), (ki 
6 le borl awpn alaigbagbp) kl 6 
si le dan awpn onigbagbp ododo 
wo - adanwo rere- Dajudaju 
Allah jp Olugbp, Olump ohun 
gbogbo. 

19. Eyi ni (ohun ti 6 $plp); (ki p si 
mp pe:) dajudaju Allah ni Eni ti 6 
n sp ete awpn alaigbagbp di 


kJLj, c> 3 — £- 5 , >£-0 5 * J 

(u) ^ ^ ^LU I ii> >*il— » 


y ?£» "SlUI Ii)l 5 

©&>#« 


Y?P?rp. 

20. Bi ? ba n wa idajp (pyin 
alaigbagbp), dajudaju idajp ti wa ba 
yin, ti p ba jawp nibp yoo san fun 
yin; §ugbpn bi p ba pada (si pta 
$i§e), Awa naa (yoo) pada. Qwp yin 
ko si le §e yin lanfani kankan, bi 6 ti 
wu ko pp to, (ki p si mp pe) 
dajudaju Allah n bp pplu awpn 
onigbagbp ododo. 


£»J, 5 r .& J vfi itf*# ^5 

^ ^ 5 * SJd l$i£$ 

^ i \ &I5 » ^ 

s.v^"' k. 


IDA 3 

21. $yin onigbagbp ododo, p tple ti 
Allah ati oji§p Rp, ki p ma si §e §pri 
kuro lpdp rp nigba ti pyin ba n gbp 
(prp rp). 

22. E ma si ?e da bi awpn ti wpn sp 
pe: ‘A gbp.’, $ugbpn ti wpn ko gbp 
nnkan kan. 

23. Dajudaju awpn pda to burn julp 
lpdp Allah ni awpn to diti ati awpn 
to ya odi (si prp Allah), ti wpn ko si 
ni laakaye. 




ipln 9 


AL-ANFAAL 


Ori 8 


24. Iba $e pe Allah mp wpn mp 
ire kan ni, dajudaju Oun iba jp ki 
wpn gbpran. Bi 6 ba si jp ki wpn 
gbpran, wpn yoo tun $pri pada 
pplu ikorira. 

25. Eyin olugbagbp ododo, ‘E jp 
ipe Allah ati oji§p naa nigba ti 
Oun ba n pe yin si ohun ti yoo sp 
yin di alaaye, Id p si mp pe Allah 
n bp laarin eniyan ati pkan rp ati 
pe Oun ni IjLni ti a 6 ko yin jp 
spdp Rp. 

26. Ki p si bpru idamu ti ki yoo 
ba awpn alabosi ninu yin nikan, 
ki p mp pe Allah le koko ninu 
igbpsan. 


f y . 




1^15 



27. Ki p si ranti igba ti pyin kere 
niye ti wpn si ka yin kun 
alailagbara lori ilp ti p n bpru ki 
awpn eniyan ma ko yin lp, 
$ugbpn Oun daabo bo yin, 6 si 
fun yin lagbara pplu iranlpwp Rp. 
6 si pese fun yin ninu awpn 
n hk an ti 6 dara ki p le maa dupp. 

28. Eyin onigbagbp ododo! 5 ma 
dalp Allah ati Oji§p. $yin si maa 
n dalp awpn ohun afunn§p yin, ti 
ti pyin naa si mp. 

29. Ki p si mp pe awpn ohun ini 
yin ati awpn pmp yin jp adanwo 
ati pe dajudaju, pdp Allah ni psan 
titobi wa. 




Ori 8 


AL-ANFAAL 


Ipin 9 


IDA 4 i ^ ^ 

30 . Eyin onigbagbp ododo! Bi 9 -aW. 

ba pay a Allah Oun yoo lun yin nl jJapS 34^4.5^^^ 
adayanri (ami); Oun yoo si mu 
aburu yin kuro fun yin, Oun yoo 
si darijin yin; Allah ni Qlppplppp 
oore. 


> 


jll/- 

1 4 1 5 i 


31 . (Si ranti) igba ti awpn 
alaigbagbp pete si 9 pc Id wpn le 


A p* * * (* m f* *1. 1 P r * * ■ j ^ 

1 I M •• ^ t *■* \ 


ju 9 sinu tubu, tabi pa 9, tabi le 9 v Si 9 >4^4 9*-^ 




jade. W9n si pete ti wpn, Allah 
naa si §e eto ti Rp. Allah si ni O 
dara julp ninu awpn olu§e eto. 

32. Nigba ti a ba si n ka awpn ami \)S 

Wa fun wgn, wpn a wi pe: ‘awa ti ^ O.ivM £\J&j kJ» 

gbp. Iba §e pe 6 wu wa ni, awa naa 
le sp iru rp. Eyi ko si jp nnkan kan 
bi ko §e itan awpn pni atijp.’ 


^ . - 

3^-4 U 1 vt, fL* £)j, nlJ 

v 1 


33. (Ki o si ranti) igba ti wpn sp ' V-* & l^> & \,JS— 4 -U U 9 J U5 > J, 3 
pe: ‘Qlprun 6, bi eyi ba jo otitp lati la 

pdp Rp wa, rpjo okuta le wa lori lati 
prun wa, tabi ki O sp iya oloro kalp 
le wa lori. 


A m ^ * V P 

v5^d' ** 


34. Allah ko ni jp wpn niya nigba ti 
iwp n bp laarin wpn; Allah ko si ni 
jp wpn niya niwpn igba ti wpn ba 11 
tprp aforijin. 

35. Ki ni yoo jp awawi wpn 
(nisinsinyii) ti Allah ko fi ni jo wpn 
niya, nigba ti wpn n di awpn eniyan 
lpwp lati de ibi Mpsala§i pwp naa, 
nigba to jp pe awpn kp ni oludaabobo 
rp? Awpn oludaabobo rp ni awpn 
olupaya Allah nikan, §ugbpn ppplppp 
wpn ni ko mp. 


0 45 \ {) 

Sg* ' 

i kJj l u) 5 

^ ■ *.S « / 


i *•?$ } I p l 


S + . x . 


3 >5.1^ I l ^ ^31-24 

a i » »; tstiT i?at: 

V 3 Sjiiill 


iPin 9 


AL-ANFAAL 


Ori 8 


36. Iran WQn ti WQn n ki m lie 
naa ko jg nnkan kan bi ko §e ife 
sisu ati atglgwQ pip a lasan. 
‘Niton naa g tg iya wo nitori pe g 
§aigbagbg.’ 

37. Dajudaju awQn alaigbagbg 
maa n na owo wQn lati fi $i awQn 
eniyan kuro loju pna ti Allah. 
Dajudaju wgn ko ni dgkun lati 
maa na; ($ugbpn) ko ni ja si 
(ohunkohun) fun WQn (ayafi) 
abamQ (ati ibanujg lori adanu nla 
WQn) bgg ni a 6 si bori WQn. 
Gbogbo awQn alaigbagbQ ni a 6 
si ko jQ sinu ina. 

38. Ki Allah le ya abura kuro 
lara rere, ki 6 si gbe awQn to 
bura le ori ara WQn ni ipele-ipele, 
ki 6 si rQ WQn jQ pq, lghin naa ki 
6 gbe WQn ju sinu ina. AwQn 
wgnyi jg gni ofo. 

IDA 5 

39. Sq tun awQn alaigbagbQ, bi 
WQn ba jawQ, a 6 dari ohun ti 
WQn ti §e sghin jin WQn, §ugbQn ti 
WQn ba si tun pada (sibg), nigba 
naa apgrg awQn gni i§aaju ti 
rekQja (siwajuwQn). 

40. Ki g si ba WQn ja titi ti ko fi 
ni si ininilara mQ, ti gsin yoo si 
jg ti Allah nikan. $ugbQn bi WQn 
ba jawQ, dajudaju Allah n ri ohun 
ti WQn n $e. 




Ori8 


AL-ANFAAL 


ipin 10 


41. Bi wpn ba si pphinda, ki p mp 
daju pe Allah ni Alaabo yin. O 
dara julp nl Alaabo, 6 si dara 
julp ni Oluran lpwp. 

IPIN 10 

42. Ki ? si mp pe ohunkohun ti p 
ba ri ko loju ogun, ida mamn-un 
rp yoo jp ti Allah ati ti Oji$p, 
awpn ibatan, awpn pmp drukan, 
awpn alaini ati awpn arinrin-ajo, 
bi p ba gba Allah ati ohun ti A 
spkalp fun prusin Wa ni Qjp 
Iyasptp gbp* - pjp ti awpn pwp 
pmp ogun meji naa pade- Allah 
si lagbara lati $e ohun gbogbo. 

43. Nigba ti pyin wa ni eti bebe 
(koto naa) eyi ti 6 sunmp, ti 
awpn si wa ni eti bebe ti 6 jinna, 
ti awpn to n gun rakunmi si n bp 
nisalp yin. To ba si §e pe pyin (ijp 
mejeeji to n §e farifa) ba ti pinnu 
akoko ip Me ni, pyin iba si §e 
iyapa pnu nipa akoko (ti yoo ba ti 
yin mu). $ugbpn A ti kp p pe: 
Allah yoo pinnu (akoko naa) lati 
§e imu§p ohun ti a ti pinnu rp, ki 
awpn ti yoo parun le pamn pplu 
ptp ti 6 daju, ki awpn ti yoo la si 
le la pplu ptp ti 6 daju. Dajudaju 
Allah ni Olugbp ohun gbogbo, 
01 ump ohun gbogbo. 

44. Nigba ti Allah fi wpn han p 
loju ala rp pp wpn kere; iba si $e 


^lL> I cl' I^oJLpU cij. 3 

\ A o l 

* * • i a ^ i . ✓ « • i a \ A * 

©>A-5^' 


*Cr & OdT ipJLti? rj* 

, 3 ukiMl 3 cij-iSl 


C ✓ ’ c L 


£>1A 


3 hyjLi o -aj t J&\ J> 




3 feilji tfii 4 

4 j&tfk-fcj u 3 ^ 

•3 < V * > it <. AilsMKi aik 





*Ogun Badr 

<$5p> 


IpinlO 


AL-ANFAAL 


Ori 8 


pe Oun ti fi wpn han 9 pe wpn pp 
ni, dajudaju pyin iba §ojo, ede- 
aiyede iba si §plp laarin yin nip a 
grp naa, §ugbpn Allah gba yin la. 
Dajudaju Oun jp Olump ohun ti n 
bp ni igba-aya (onikaluku). 

45. Ati pe ni akoko ipade yin, 
Oun jp ki wpn kere loju yin, 6 si 
jp ki pyin naa kere loju wpn, ki 
Allah le mu ohun ti ati pinnu rp 
wa saye. Ati pe pdp Allah ni 
ipadasi gbogbo pran (fun idajp). 

iDA6 

46. Eyin olugbagbp ododo! nigba 
ti p ba pade pwp awpn pmp ogun 
kan, ki p duro $in$in, ki p si maa 
ranti Allah lppplppp, ki p le $e 
oriire. 

47. Ki p si gbpran si Allah ati 
Oji$p Rp lpnu. Ki p ma $e ba ara 
yin jiyan, ki p ma baa kpsp ati ki 
agbara yin ma baa bp lpwp yin. 
Ki p si ni ifarada, dajudaju Allah 
n bp pplh awpn onifarada. 

48. 5 ma $e da bi awpn to jade 
lati inu ile wpn lati maa fi awpn 
ohun ti wpn ti $e yangan ati lati 
$e a$ehan, wpn si n $e idena fun 
awpn eniyan loju pna Allah. 
Allah si rpkirika ohun ti wpn n 






3 




14 si>Ji ifttj 




5 lli 

£lL I <a>J, 


&>, jJ \f 1^3 


§e. 

49. Nigba ti e$u $e i$p wpn lp$pp 
fun wpn, 6 si wi pe: ‘Ko si 




cc§£> 


Ori8 


AL-ANFAAL 


ipin 10 


pnikan ninu awpn cniyan ti yoo 
le §pgun yin lonh, emi si jp 
oluranlpwp yin’, $ugbpn nigba ti 
awpn pwp 9m9-ogun mejeeji naa 
fi oju kan ara \v9r1; 6 pphinda, 6 
si wi pe: ‘dajudaju, n ko ni nrikan 
kan ba yin §e; dajudaju mo ri 
ohun ti 9 ko ri. Dajudaju, emi 
bpru Allah; Allah si le koko ni 
ifiyajpni.’ 

IDA 7 

50. Nigba ti awpn alagabagebe 
ati awpn ti arun n bp lpkan wpn 
sp pe: ‘^sin awpn wpnyi ti tan 
wpn jp.’ Eni ti 6 ba si fi pkan tan 
Allah, dajudaju Allah jp 
Alagbara, Qlpgbpnjulp. 

51. Iba si $e pe iwp le ri igba ti 
awpn malaika ba n gba 9ml awpn 
alaigbagbp ni, ti wpn yoo maa 
gba oju ati phin wpn, Wpn yoo si 
maa wi pe: ‘E tp iya (ina) ti ri jo 
geregere wo. 

52. Eyi jp bpp nitori ohun ti awpn 
pwp yin ti ti $iwaju, ki 9 si mp pe 
Allah ki i $e abosi fun awpn 
prusin Rp. 


us A. & 



$ 3 J| Jfe li 


} >o-4-fc 3A 5 ^ y. A ^ aJUwoJ I 

'y>3> 3*A_io4>' 


1 1 1 til 3 ,* ‘~* j ^-j.l Oti lo 

1 / oi 

o“-34 


53. Itan wpn da gpgp bi itan 
awpn eniyan Fir’aona ati awpn to 
$iwaju wpn: wpn ko gba awpn 
Ami Allah gbp, Allah si fi iya jp 
wpn nitori p$p wpn. Dajudaju 
Allah jp Alagbara, O si le koko 
ni ijpniniya. 

cQ5p> 


c>-3 3 11 4' 

>2 l \ ii'US ii 194^3^^445 

A.£— " Cf jJ ' &!> ty0 “§ri^ 

@u Cfl 3 ) I 


IpinlO 


AL-ANFAAL 


Ori 8 


54. Eyi j$ bQQ niton pe Allah ki i 
yi oju rere ti 6 ti $e fun awQn 
eniyan kan pada, ayafi ti wpn ba 
yi ipo ara WQn pada ati pe 
dajudaju Allah j? Olugbp, Olump 
ohun gbogbo. 

55. Itan WQn da gQgQ bi itan 
awQn ijp Fir’aona ati awpn ti 6 
§iwaju WQn: WQn n pe Ami 
Oluwa WQn ni irp, nitori naa A 
pa WQn rnn nitori q§q wpn. A si 
tQ awpn eniyan Fir’aona ri nitori 
pe pkppkan ninu wpn j? alabosi. 

56. Dajudaju awpn Qda to burn 
julp lpdp Allah ni awpn 
alaimoore. Nitori naa wpn ko si 
ni gbagbp. 

57. Awpn to ba $e adehun ninu 
WQn; ti WQn si y? adehun WQn ni 
gbogbo igba, dajudaju WQn ko 
paya Allah. 

58. Nitori naa, ti ? ba gba wqii mu 
ni oju ogun, ? da jinnijinni bo awQn 
to wa l^hin wqii, ki WQn le ranti. 

59. Bi iwQ ba si n b?ru iwa Qdal? 
lati QdQ awQn eniyan kan, kQ 
(adehun wpn) sil? fun WQn p?lu eto 
i§e deedee. Dajudaju Allah ko nif^? 
awQn pdal?. 

IDA 8 

60. Ki awQn alaigbagbQ ma si §e ro 
pe awQn ti bori wa. Dajudaju wqii 
ko le moribQ Iqwq eto Allah. 


4b \ ulj 

' i " > * 

r> “x *<■ f-f 


JLi* I < SV / / f . n "J;T 


d>-S, 5 » 4' 

**4, * ^4 


Sijir 5 


r, » . . ^ / 

al>i ^ D>— B 


©d vSit- 5 t & 


^ ’ ‘-v A *-■> L* L5 

✓ C Ft X J " ^ ’ll 1 

^215(^40^052^ 

4-^4 5S l *> sd>" 

©64_^lXji i 


bl l5>irs e>-i j-d l 5 




cc|i^> 


Ori8 


AL-ANFAAL 


ipin 10 


61. Ki ? si pese sil? fun wpn bi 
agbara yin ba ti to (ni nnkan 
ogun) ati ?§in ti ? so 11191? ti ? fi 
le d?ra ba ?ta Allah ati ?ta yin ati 
aw?n miiran to yat? si w?n, ti 
?yin ko 1119, §ugb?n ti Allah 1119 
w?n. Ati pe ohunkohun ti 9 ba na 
loju ?na Allah, A 6 san an pada 
fun yin, A ko si ni §e abosi fun 
yin. 

62. Bi ?kan w?n ba si t? si ?na 
alaafia, ki iw? naa t? si, ki o si 
gb?k?le Allah. Dajudaju Oun ni 
Olugb?, Olum? ohun gbogbo. 

63. Bi w?n ba si gberd lati tan 9 
j?, dajudaju Allah ti to fun 9. 
Oun ni Ifni ti O ti fun 9 lagbara 
p?lu iranlbw? R? ati aw?n 
onigbagb? ododo. 

64. Oun si ti fi if? si inu ?kan 
W9n, bi o til? na gbogbo ohun ti 
n b? lori aye patapata, iw? ko le 
fi if? sinu ?kan w?n, $ugb?n 
Allah ti fi if? si aarin w?n. 
Dajudaju Oun ni Alagbara, 
Qlpgbpnjul?. 

65. iw? An?bi, Allah ti to fun 9 
ati fun aw?n to t?le 9 ninu aw?n 
olugbagb? ododo. 


y0 5 

5>— c <4 -j 

ttW 5 XJmSiJ. 3 ^ 

5j * 

©e) 3^0 — Lift 


* • * £ 
J 


3 t&J 7^-^ 




" * < * < 
^ oj, 3 

< ✓ s<. 


©^ndji 

1)^03 it \3 Uj 4 ii-5 

4,5 


(4G0 a.fl itgJ l-IJ I 3 

3 u&jV» 

1 ^ ^ f . . ^ 




IDA 9 

66. Iw? An?bi! Gba aw?n 
onigbagb? ododo ni iyanju lati 
jagun. Bi ogun ninu yin ba j? 
onifarada w?n yoo bori igba; 


<C§£> 


iPin 10 


AL-ANFAAL 


Or! 8 


Bi pgprun ba si ri b? ninri yin 
wpn yoo bori pgbprun kan awpn 
alaigbagbp, nitori pe wpn jp awpn 
eniyan kan ti ko gbp agbpye. 

67. Nisinsinyii Allah ti gbe pru 
yin fuyp nitori pe Oun mp pe pi? 
ri bp lara yin, nitori naa, bi 
pgprun to ni ifarada ba ri b? ninu 
yin, wpn yoo bori igba, bi 
pgbprun ba si ri b? ninu yin, wpn 
yoo bori pgbaa nipa A§p Allah. 
Ati pe Allah h b? pplu awpn 
onifarada. 

68. Ko tp si Anpbi kan lati ko pra 
ayafi ti 6 ba to jagun lori ilp. $yin ri 
fp oore ti aye yii, §ugbpn Allah ri fp 
aye ti ri bp (fun yin). Allah si ni 
Alagbara, Qlpgbpnjulp. 

69. Ti ki iba §e pe ipinnu kan lati 
pdp Allah ti ?iwaju ni, dajudaju 
ippnju rila iba ti kplu yin nipa ohun 
ti p ko loju ogun. 

70. Nitori naa ki p maa jp eyi ti 6 jp 
ptp, ti 6 si mp ninu ohun ti p ko 
(logun), ki p si paya Allah. 
Dajudaju Allah naa ni Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

IDA 10 

71. Iwp Anpbi, sp fun awpn to wa 
nikaapa yin ninu awpn pm pe, ‘Bi 
Allah ba ri ire kan ninu pkan yin, 
Oun yoo fun yin ni ohun to dara ju 
eyi ti a gba lpwp yin lp. Oun yoo si 
forijin yin. Allah si jp Alaforijin, 
Alaaanu julp.’ 




Ori8 


AL-ANFAAL 


ipin 10 


72. Bi WQn ba gberd lati huwa 
Qdalp si q, dajudaju w<?n ti huwa 
Qdalp si Allah $iwaju. Nitori naa 
6 w<?n di alailagbara. Allah si 
j? Olumd, QlQgbdn julQ. 



73. Dajudaju awQn to gbagbQ 
lododo, ti WQn si jade ninu ile WQn, 
ti WQn si n §apa pplu ohun ini wpn 
ati ara wpn ni oju pna Alah ati 
awpn to gba ara WQn mpra pplu 
aabo ile gbigbe ti wpn si n ran wpn 
Iqwq pplu - awpn wpnyi jp Qrp ara 
wpn. $ugbpn ni ti awpn to gbagbQ, 
ti WQn ko si jade nile, ko si iwQ 
aabo WQn kankan lori rp, titi ti WQn 
yoo fi jade nile WQn. $ugbQn ti 
WQn ba wa iranlQWQ wa SQd<? yin 
(nipa QrQ psin), nigba naa QtQ ni fun 
yin lati §e iranlQWQ (fun WQn) ayafi 
to ba jp ni atako si awpn eniyan ti 
majQmu n bp laarin pyin ati awQn. 
Alah si ri ohun gbogbo ti q n §e. 

74. Ni ti awQn alaigbagbQ, apa kan 
ninu WQn jp Qrp apa keji. Laijppe q 
ba §e bQQ, idamu yoo wa lori ilp ati 
idarudapQ to tobi. 



i(sS 5 1 4 414 & SjliiS 



75. Ati ni ti awQn to gbagbQ lododo 
ti WQn jade nile WQn, ti WQn si n 
§apa loju Qna ti Alah ati awQn ti 
WQn gba WQn sile WQn, ti WQn si n 
§e iranlQWQ (fun WQn)- awQn wpnyi 
ni olugbagbQ lotiitQ. Aforijin n bp 
fun WQn ati ipese ti 6 lapQn-Qnle. 

76. Awqii to ti gbagbQ lati igba 
naa, ti WQn si ft ile WQn sil?, ti 


15^5 5 


5 5 x*? j-M 3 

5 b Ca. 



IpinlO 


AL-ANFAAL 


Ori 8 


wpn tun n $apa (loju pna Allah) 
pplu yin - awpn wQnyl ni ara yin; 
ati nl ti awpn ibatan, wpn sunmp 
ara wQn nlnu Iwe Allah. 
Dajudaju Allah nl imp to kun 
nlpa ohun gbogbo. 




Ori 9 


Ipin 10 



AL-TAOBA 

(A sq q kale l?hin Hijrah) 


1 . (Eyi ni) ikede imoribp 
(patapata) Allah ati Oji§p Rp 
(kurd nmu gbogbo oju$e) si awpn 
p$pbp tl p ba $e adehun. 

2. Nltorl naa p Ip kaakiri lori ilp 
fun o$u mprin, p 6 si mp pe p ko 
le da eto Allah ru ati pe Allah 
yoo dojuti awpn alaigbagbp. 

3. Eyi jp ikede iypnda lati pdp 
Allah ati Oji§p Rp si awpn eniyan 
lpjp Irin-ajo mimp nla naa pe, 
Allah ko lpwp si prp awpn p§pbp, 
bakan naa si ni Oji§p Rp. Nitori 
naa bi pyin ba ronupiwada, eleyii 
ni yoo dara ju fun yin; §ugbpn bi 
pyin ba gbunri, nigba naa Id p lp 
mp pe: p ko le di eto Allah lpwp. 
Ki o si fun awpn to §e aigbagbp 
ni iro nipa iya oloro naa. 

4. Ayafi awpn ti pyin ti ba §e 
adehun nmu awpn abpri§a ti wpn 
ko si kuna nipa ptp wpn si yin, ti 
wpn ko si ran pnikan kan lpwp ni 
atako si yin. Nitori naa, p mu 
adehun ti p ba wpn §e §p titi di 
igba ti p jp fi pnu ko si. Dajudaju 
Allah fpran awpn olupaya Rp. 


& VJ i \ 


1 Utfl &yi\ 4 > 5 ^ 

-s > > : < a IS K i '*'* f a i 


3 a aL \ 






©(•W. siO l I & 

v ' 

upClli<3),f4^3 

jf: "Jj kJyl; 5 ' 

Q^f 4^ <-£■* ' 2*^1 5>j^=» ' 




IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


5. Nigba ti awpn o§u pwp naa ba 
ti rekpja, p pa awpn p§pbp 
nibikibi ti p ba ti ri wpn, p ko 
wpn lpra, p ba wpn ja, ki p si 
lugp lati dena de wpn ni gbogbo 
ibuba. $ugbpn, ti wpn ba 
ronupiwada, ti wpn si n gbe irun 
duro deedee, ti wpn si h y 9 saka, 
nigba naa p fi wpn slip. Dajudaju 
Allah jp Alaforijin, Alaaanu julp. 

6. Ati pe bi pkan ninu awpn 
p§pbp ba wa aabo wa pdp rp, 
daabo bo 6. Boya yoo fi le gbp 
prp Allah ye; lphin naa ki o mu 
un de ibi ti yoo ti ni ifayabalp. 
Eyi jp bpp nitori pe wpn jp eniyan 
kan ti ko ni imp. 

IDA 2 

7. Ko le §e e §e ki awpn abpri§a 
wpnyi ni adehun pplu Allah ati 
Oji§p Rp, ayafi awpn wpn ti p ba 
§e adehun ni Mpsala§i pwp naa? 
Nitori naa, niwpn igba ti wpn ba n 
duro deedee pplu yin, pyin naa p 
duro deedee pplu wpn. Dajudaju 
Allah fpran awpn olupaya Rp. 

8. Bawo ni (yoo ti §e ri) nigba ti 6 
jp pe bi wpn ba bori yin, wpn ko 
ni §e amoj uto ajp§epp tabi adehun 
to wa laarin yin. Wpn yoo maa 
dun yin ninu lori ahpn lasan nigba 
ti pkan wpn kp p ati pe ppplppp 
wpn si jp pdalp. 



&&& \ I ]S 

JS0 


£.lj, '-a 

i ji£j i^4i£il 1 G&Sn 

q&IjlLoJ 1 4 ' &J. 


5 r.ji 44>ii 5 >-^' 3 -* 4- 




Ori 9 


AL-TAOBA 


9. Wgn §e pasipaarg awgn Ami 
Allah pglu owo pggku, wgn si n 
di awgn eniyan lgwg loju gna Rg. 
Dajudaju aburu ni ohun ti wgn n 
§e. 

10. Wgn ki i mojuto iba$epg tabi 
majgmu nipa gnikgni to ba fgkan 
tan (wgn). Awgn wgnyi ni wgn si 
jg olurekgja gnu aala. 

11. $ugbgn bi wgn ba 
ronupiwada, ti wgn si n gbe irun 
duro ti wgn si n yg saka, nigba 
naa ni wgn jg gmg iya yin ninu 
gsin. Awa n §e alaye awgn Ami 
naa fun awgn eniyan ti wgn ni 
img. 

12. Bi wgn ba si yg ibura wgn 
lghin adehun wgn, ti wgn si n fi 
abuku kan gsin yin, nigba naa, ki 
g ba awgn olori aigbagbg (wgnyi) 
jagun- dajudaju, wgn ko ka ibura 
wgn kun- ki wgn le dgkun. 

13. Njg gyin ko ha ni ba awgn 
eniyan ti wgn yg ibura wgn ja, ti 
wgn si pete lati le Oji§g naa jade, 
ti 6 si jg pe awgn ni wgn kg kg 
bgrg (ikoriira) si yin? by in ha n 
bgru wgn ni bi? Allah 16 si yg 
julg lati bgru, bi gyin ba jg 
onigbagbg ododo. 

14. b ba wgn ja, ki Allah le jg 
wgn niya lati gwg yin, ki O si 
ygpgrg wgn, Oun yoo si ran yin 


ipin 10 


il & Jl\ 








IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


Iqwq (p?lu i$Qgun) lori wQn, ki 6 
si le mu Qkan awQn onigbagbQ 
ododo fuyQ; 

15. Ati pe Oun yoo mu ibinu 
Qkan WQn kurd. Allah si maa ri 
$iju aanu wo Qni ti 6 ba wu U. 
Allah ni OlumQ ohun gbogbo, 
QlQgbQnjulQ. 

16. Eyin ha ri ro pe a 6 fi yin siIq, 
nigba ti Allah ko ti i §e adayanri 
awQn to ri §apa ninu yin (loju Qna 
Allah), ti WQn ko si mu QnikQni 
Iqtqq imulQ lQhin Allah ati Oji§Q 
Rq ati awQn onigbagbQ ododo. 
Allah si iuq julQ nipa ohun ti q ri 
§e. 

tDA3 

17. Ko si fun awQn Q§QbQ lati §e 
QtQ lori idi ti a fi kQ awQn 
Mq salami nitori Allah ati lati tQju 
WQn bi 6 ti yQ, nigba ti awQn naa 
si jQrii si aigbagbQ WQn. AwQn 
wQnyi ni Qni ti i§Q WQn ti ja si 
asan ati pe inu ina ni WQn yoo 
maa gbe. 

18. Dajudaju, Qni ti 6 le tQju 
awQn Mq salami Allah daradara ni 
Qni ti 6 gba Allah ati QjQ ikQhin 
gbQ, ti 6 si n gbe irun duro 
deedee, ti 6 tun ri yQ saka, ti ko si 
bQru QnikQni ayafi Allah; AwQn 
WQnyi ni 6 §e e §e ki a ka kun 
awQn ti a tQ sQna. 




1 n 

) K A JZ I 


4^* '> \ 3 » 1 $ >4^4 

> o ^ r~ . C? (i / 


„ ' * I \ 

. A » lW . y \ ^ 

;Qj> 45 




Ori 9 


AL-TAOBA 


19. Njp pyin ha n fi tiffin awpn 
arinrin-ajo m 11119 lomi mu ati 
imojuto Mp§ala§i pwp naa §e (dp 
gba-n-dpgba pplu awpn i§p) 911 i 
to gba Allah ati 9)9 ik9hin gbp, ti 
6 si n §apa loju 911a Allah? W911 
ko dpgba (rara) l<pd<b Allah ati 
pe Allah ko ni tp awpn alabosi 
eniyan spna. 

20. Awpn to gbagbp lododo, ti 
wpn si jade (ninu ile wpn nitori ti 
Qlprun), ti wpn si n $apa ni oju 
pna Allah pplu ohun ini wpn ati 
91m wpn, ni ipo ti 6 ga julp loju 
Allah. Ati pe awpn wpnyi ni yoo 
$e a$eypri. 

21. Oluwa wpn n fun wpn ni iro 
idunnu nipa aanu lati pdp Rp ati 
iypnu ati awpn pgba idpra ninu 
awpn eyi ti ifpkanbalp ti ko lopin 
n bp fun wpn; 

22. Wpn yoo maa gbe inu rp titi 
lae. Dajudaju psan nla wa lpdp 
Allah. ' 

23. Eyin onigbagbp ododo! 5 ma 
$e mu awpn baba yin ati awpn 
pmp iya yin lprpp imulp, bi wpn 
ba fpran aigbagbp ju igbagbp lp. 
Ifni to ba mu wpn lprpp ninu yin, 
awpn wpnypn ni plp$p. 

24. Sp pe; ti awpn baba yin, 
awpn pmp yin, awpn pmp iya 
yin, awpn iyawo yin, awpn pbi 


ipin 10 


5 S^GlLui JSAjLsL'] 

5 jULiL &\ bZj' 

1 \ * > » 

s V V JJ ^ * * L\m . V V y 

V \ 5 1 ali 1 ci) V h \ 

©cA^lix) \S 3^ ' ^ h 4. J 



> ^ ^ ^ A J - — >»✓••• 


8 <Oi I u> J, i 1 £>£ 


5 i uj i i i 

;U A4 jU 3^ 

©& 

jiisj till 5 jsi* ‘i’5 \ S Ci iS» j, JJ 


IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


yin, prp ti ? ti ko jp, 6 wo ti ? n 
bpru ifasphin rp ati awpn ibugbe 
ti ? nifpp ba wu yin ju Allah, 
Oji§? Rp ati i§apa si oju pna Rp 
lp, nigbanaa p duro titi Allah yoo 
fi fi idajp Rp lei?; ati pe Allah ki 
i tp awpn obilpjp eniyan spna. 

Ida 4 

25. Dajudaju, Allah ti ran yin 
lpwp ninu ppplppp ogun ati ni 
Qjp Hunain, nigba ti pupp yin jp 
yin loju, §ugbpn ko §e yin ni 
anfani rara; ti ilp si fun mp yin 
pplu bi 6 ti fp to, lphin naa pyin si 
§?ri pada. 

26. Lphin naa Allah jp ki 
ifayabalp sp kalp fun Oji$p Rp ati 
fun awpn olugbagbp ododo, 6 si 
sp awpn pmp ogun ti pyin ko foju 
ri kalp, 6 si jp awpn to $e 
aigbagbp niya. Eyi si jp psan fun 
awpn alaigbagbp. 

27. Lphin naa, Allah yoo §iju 
aanu wo pni ti O ba fp lphin eyi. 
Allah ni Alaforijin, Alaaanu julp. 

28. Eyin onigbagbp ododo! 
dajudaju awpn abori§a jp alaimp, 
nitori naa wpn ko gbpdp sunmp 
Mpsala§i pwp naa lphin pdun wpn 
yii. Bi pyin ba si n bpru aim, Allah 
yoo rp yin lprp ninu pla Rp bi 6 ba 
wu U. Dajudaju Allah jp Olump 
ohun gbogbo, Qlpgbpn julp. 




kL \ Lib Q, 

1 u \ 5 )» 8^-s l 

a fl 1 1 






^ Su*i Jpf 

J 5 $-*-) I (J-t 5 

cH £—) l eL Lt 5 Cfe } I > y^-4 




Ori 9 


AL-TAOBA 


29. 5 gbogun ti awgn ti ko gba 
Allah gbg ati Qjp Ikghin ninu 
awgn tl A ti fun ni Iwe, ti wgn ko 
si $e ohun ti Allah ati Oji$g Rg pe 
ni eewg leewg, ti wgn ko si tgle 
gsin otitg titi ti wgn yoo (fi fi) 
gwg (ara wgn) san owo ori naa 
tgkantgkan, ti wgn yoo si jgwg 
ijusilg ara wgn. 

IDA 5 

30. Awgn Yahudi n sg pe Usair 

(Esra) jg gmg Allah, awgn 

Nasara naa n sg pe gmg Allah ni 
Masihu naa; grg gnu wgn ni iygn 
jg. Wgn n §e afarawe grg awgn 
alaigbagbg to §aaju wgn. Egun 
Allah si wa ni ori wgn! Bawo ni 
wgn §e §gri kuro ni idi ododo! 

31. Wgn ti mu awgn onimg 

laarin wgn ati awgn alufaa wgn 
ni oluwa dipo Allah. (Bakan naa 
ni) wgn mu Masihu, gmg 

Mariam. A ko si pa wgn la§g 
ohunkohun, bi ko §e pe ki wgn 
maa jgsin fun Qlgrun A§o. Ko si 
glgrun miiran lghin Rg. O mg 
tayg ohun ti wgn fi n §e orogun 
(P?lu Rg)! 

32. Wgn n fg lati pa imglg Allah 
pglu gnu wgn; §ugbgn Allah ko 
ni gba ohunkohun laaye bi ko §e 
ki O §e imglg Rg ni pipe bi 6 tilg 
jg pe awgn alaigbagbg ko nifgg si 


ipin 10 





b Jb I (!>-? 1 l ^ 

1^5 1^4-3 £j> 


L^j, \y> 4 ~m v 1 ' 5 3 

‘a sJ & JZi ^ j, Y * 1 3 

©w^^JjiCL* 


lit Y^), iub I 3 3. -5 Lj 
© 63 ' 8 3 0JV > 3 — £ 


IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


33. Oun ni fini to ran Oji§? Rp 
pplu itpspna ati psin 6 dodo, ki O 
le fi bori gbogbo psin yooku; bi 6 
tilp j? pe awpn p§pbp ko nifpp si 
i. 

34. Eyin onigbagbp ododo! 
dajudaju ppplppp ninu awpn 
olukp psin ati awpn olori alufaa 
ni wpn maa n j? ohun ini awpn 
eniyan lpna ibajp, wpn si n di 
awpn eniyan lpwp loju pna 
Allah. Ni ti awpn to n ko wura ati 
fadaka jp, ti wpn ko si na an soju 
pna Allah, p fun wpn ni iro nipa 
iya oloro; 

35. Ni pjp ti a sp (awpn nnkan 
wpnyi) di gbigbona ti a 6 si maa 
fi jo iwaju wpn ati pgb? wpn ati 
phin wpn (a 6 si sp fun wpn pe) 
eyi ni ohun ti p ti ko jp fun ara 
yin, niton naa p tp ohun ti p ko 
jp wo. 

36. Dajudaju onka awpn o§u 
lpdp Allah jp mejila. Ninu Iwe 
Allah lati pjp ti O ti da awpn 
prun ati aye. Ninu wpn ni mprin 
jp o§u pwp. Eyi ni psin laelae. 
Niton naa p ma §e §e aburn fun 
ara yin ninu wpn. Ki ? si ba awpn 
p§?bp ja lapapp gpgp bi awpn naa 
ti §e n ba yin ja lapapp; ki p si mp 
pe Allah n b? pplu awpn olupaya 
Rp. 


5 i* ’>44 4 , to T f 

,|lSi 


£ 1. I L4i.tr 

i tp JlySl 





Ori 9 


AL-TAOBA 


ipm 10 


37. Dajudaju isunsiwaju (awpn 
o§u pwp) naa jp alekun ninu 
aigbagbp. Awpn alaigbagbp a si 
maa §ina nipa eyi. Wpn §e e lptpp 
ni 9 dun kan, wpn si §e e leewp ni 
9 dun miiran, ki wpn le fi §e 
deedee onka awpn o§u ti Allah ti 
§e ni 9§u pwp, nipa bpp Id wpn le 
sp ohun ti Allah ba §e leewp di 
ptp. A mu ki aburu i§p wpn (da bi 
pe 6) dara loju wpn. Allah ki i si 
i fi pna 1119 awpn alaigbagbp 
eniyan. 

IDA 6 

38. Eyin olugbagbp ododo, ki ni 
ohun ti n §e yin ti 6 fi jp pe nigba 
ti a ba sp fun yin pe ki 9 jade I9 si 
oju pna Allah, pyin a si tpdi 
mplp? $yin ha ni itplpran si ohun 
igbesi aye yh dipo prun bi? Ere ti 
aye yh yoo si jp ohun ti 6 kere 
jpjp ati ohun asan ni aye to n bp. 

39. Bi pyin ko ba jade lp jagun, 
Oun yoo fi iya oloro j? yin, Oun 
yoo si yan awpn eniyan kan ti 
yoo yatp si yin dipo yin, p ki yoo 
si le $e ipalara fun Un rara. Allah 
si jp Alagbara lori ohun gbogbo. 

40. Bi pyin ko ba ran an lpwp, 
nigba naa ki p mp pe Allah ti ran 
an lpwp nigba ti awpn alaigbagbp 
le e jade, nigba ti oun si jp pkan 
ninu awpn meji, ti awpn mejeeji 



\< > 
tab 1 5 1 1 

ti l.£ £-4$. 


&& &), X& & \yX\ 

ill S\i\ ^'3^ 1 

4 >j 1 L *h Jj, 

t 1 I f I &* 


1 1 ^ 
tijJJ'itjfqi is 0 J ^4-^.s 


H d> 1 kiS ^ 

iC^Gri 1 

jy is * -4 » tv ^ 



IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


n bp ninu iho apata nigba naa 16 
sp fun pnikeji rp pe; ‘Ma $e 
banujp, dajudaju Allah n bp pplu 
wa\ Lphin naa ni Allah sp 
ifpkanbalp kalp fun un, O si ran 
an lpwp pplu awpn pmp ogun tl 
pyin ko rl, 6 si sp prp awpn 
alaigbagbp di yppprp. Ati pe prp 
Allah nikan 16 ga julp: Allah ni 
Alagbara, Qlpgbpn julp. 

41. ^ jade lp pplu idira fifuyp ati 
ni idira kikun, ki p si maa $apa 
loju pna Allah pplu ohun ini yin 
ati pmi yin. Eyi 16 dara ju fun yin 
bi 6 ba $e pe p mp ni. 

42. Iba §e pe 6 jp ere ti 6 wa ni 
arpwpto ni ati irin-ajo kukuru, 
dajudaju wpn iba tple p, §ugbpn 
irin-ajo lile naa jinna loju wpn. 
Sibpsibp wpn n fi Allah bura pe; 
‘iba §e pe a ni agbara ni, awa iba 
ba yin jade lp.’ Wpn n fa iparun 
fun pirn ara wpn. Allah si mp 
dajudaju pe opurp ni wpn. 




o 



li > 





Ida 7 

43. Allah si ti moju kuro fun p. 
Ee§e ti iwp fi gba wpn laaye (lati 
duro lphin), titi igba ti yoo fihan 
si awpn to §e ododo ati igba ti 
iwp yoo mp awpn opurp. 

44. Awpn to gba Allah ati pjp 
ikphin gbp ko ni wa iypnda 


oo* 5 \ 


.51-sty. £>T ^V. S 



Ori 9 


AL-TAOBA 


ipm 10 


lpwp rp lati gbele jokoo, pe ki 
wpn ma baa le lo ohun ini wpn 
ati pmi wpn. Allah si mp awpn 
olubpra Rp dajudaju. 

45. $ugbpn awpn ti ko gba Allah 
ati pjp ikghin gbp ti pkan wpn si 
n §iyemeji nikan ni yoo maa §e 
awawi lati tprp aaye lpdp rp, wpn 
tun n §e royiroyi ninu iyemeji 
wpn. 

46. Iba $e pe wpn fp lati jade lp 
ni, wpn iba ti mura silt? fun un ni 
imura gidi, $ugbpn Allah ko fp 
ijade wpn, nitori naa, 6 ko 
ifasphin ba wpn, a si wi fun wpn 
pe: ‘5 jokoo pplu awpn ti wpn 
jokoo’. 

47. Iba §e pe wpn ti ba yin jade 
ni, wpn iba ti §e alekun kankan 
fun yin bi ko §e ibajp. Wpn iba 
maa §e §oke-§6do laarin yin lati 
wa pna atida rogbodiyan silt?. 
Ati pe ninu yin, awpn kan wa ti 
yoo maa gbp prp yin lp sp fun 
wpn. Allah si mp awpn alabosi. 

48. Wpn ti wa pna atida 
rogbodiyan slip §aaju eleyh, ti 
wpn si ti ditp mp p titi ti otitp fi 

A 

de, ti A§p Allah si bori, bi 6 tilp 
jp pe ko tp wpn lpran. 

49. Ati pe 6 n bp ninu wpn to n 
sp pe: ‘Gba mi laaye lati duro 
sphin, ki o ma si §e daamu mi’ . 






tt> ywj, 5-2. V >1 l«^JJ jlx-Co. Gd j, 

ds-j’S'J ' 3 ' 3 ^ 


/ < a -i y a f K 1 . . f 

VS-J 1 3 V % 3 J—A) " 3 > \J ' y 3 

fr ‘ » A ' < a * • C j> 

• J ji l&b 3 8 ■ 

3 > 4 ^ 
©&4. x.*-a.)l 


^-o 1 3 I lha 5 




IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


Bqq si ni WQn ti wa ninu adanwo 
ati pe ina (Jahanama) ti yi awgn 
alaigbagbp po. 

50 . Bi rere kan ba de ba 9; yoo 
ba wpn ninu jp, §ugbpn bi ibi kan 
ba kplu 9; W9n yoo wi pe: 
‘Dajudaju awa ti kiyesara 
§iwaju’. Wpn a si pphinda pplu 
ay 9. 



51 . S9 pe, ‘nnkan kan ko le de ba 
wa, bi ko §e ohun ti Allah ba ti 
kp silp fun wa. Oun ni Alaabo 
wa, Allah 16 si yp ki awpn 
onigbagbp ododo gbpkple. 

52 . S9 pe, pyin ha ni ireti nnkan 
kan fun wa bi ko §e 9 kan ninu 
awpn ohun rere meji. Awa naa si 
ni ireti fun yin pe Allah yoo fi 
iya jp yin yala lati pdp ara Rp 
tabi lati pwp wa. Nitori naa 9 
maa woye awa naa yoo si maa 
woye pplu yin. 

53 . S9 pe ‘Bi 9 ba na owo pplu 
idunnu tabi aidunnu a ki yoo gba 
a lpwp yin. Dajudaju eniyan ti 6 
jp alaigbpran niyin.’ 

54. Ati pe ko si ohun ti 6 sq WQn di 
pm ti a ko gba inawo wpn, bi ko §e 
pe wpn jp alainigbagbp si Allah ati 
Oji§p Rp, WQn ki i si i gbe irun duro 
bi ko §e pplu oroju, WQn ko si jp na 
owo WQn bi ko §e pe ki WQn maa 1q 

tikQ. 



^5 J CafjLiS v 1 83LI1 1 u $ 5 'b 



Ori 9 


AL-TAOBA 


ipm 10 


55 . Niton naa, ma §e jp ki ohun 
ini ati awpn 91119 W9n j9 9 loju, 
Allah n f'9 lati fi awpn nhkan 
wpnyi jp wpn ni iya laye nihin ati 
pe ki 9ml W9n le baa bp nigba ti 
wpn si 19 alaigbagbp. 

56 . Wpn si n fi Allah bura pe 
lotiitp ni awpn n b9 lara yin 
nigba ti 6 jp pe wpn ki i $e ara 
yin, §ugbpn wpn jp ojo eniyan. 

57 . iba $e pe wpn le ri ibi isadi 
fun aabo ni, tabi awpn iho apata 
kan ni, tabi ihd-ilp kan ni, 
dajudaju nibp ni wpn iba $pri si 
ni kiakia. 

58 . Ati pe 6 n bp ninu wpn, ti 
wpn yoo maa da 9 19b i nip a 
(pinpin) itprp aanu. Bi 9 ba si fun 
wpn ninu 1*9, wpn yoo dunnu si i, 
§ugbpn bi a ko ba fun wpn ninu 
rp wpn a maa binu. 


A4 jtl '•>*& V 
©tt) 3 > 


/> J> 




4, 6 3 

$ 1 Xj> & >*■* 3 % 4 3J 




<4 




✓ 

>3 


(ill, 

©sski^jsJL it 


59 . To ba §e pe wpn dunnu si 
ohun ti Allah ati Oji§p Rp ti fun 
wpn ni, ti wpn si sp pe: ‘Allah to 
fun wa, Allah yoo fun wa ninu 
oju rere Rp, bakan naa ni Oji§p 
Rp pplu.’ Dajudaju pdp Allah ni 
awa n §oju kokoro si’. 



IDA 8 

60 . itprp aanu wa fun awpn 5 
alaini, ati awpn talaka, ati fun 5 
aw 911 ti n §e i§p gbigba rp ati ' , 
awpn ti pkan wpn tp si psin ati 

C 


P n 


cLilih ISJ], 


IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


fun sisp-pru dp nip ati fun awpn 
to jp gbese ati si oju pna Allah ati 
fun arinrin-ajd- 6 fin ni lati pdp 
Allah. Allah si jp Olump ohun 
gbogbo, Qlpgbpn julp. 



61. 6 n b? ninu W9n to n ni 
Anpbi lara, wpn sp pe: ‘oun jp 
eleti pfp ; S9 pe: ‘Eleti pfp rere 16 
jp fun yin; oun gba Allah gbp, 6 
si gba awpn olugbagbp ododo 
gbp, 6 si jp aanu fun awpn ti wpn 
gbagbp ninu yin’ . Awpn ti wpn n 
ko inira ba Oji§p ni Allah yoo jp 
jp iya oloro. 

62. Wpn n fi Allah bura lati le wa 
iypnu yin; $ugbpn Allah ati 
Oji$p Rp 16 ni ptp lati ypnu si i, 
bi 6 ba $e pe wpn jp onigbagbp 
nitootp. 

63. Wpn ko ha mp ni pe, pnikpni 
to ba tako Allah ati Oji§p Rp, 
dajudaju Ina ti yoo maa gbe ninu 
rp n bp fun un, eyi si jp idojuti 
nla. 


i A / ! 1 / c. i a -? ! 

£ ft* "-f. ii-f s J> -'.o'? 

>U 5 ^ ^ 

1 1 64 01 2JUL1 3 ft** 44 





si 1 (V t, n s ( “ s 0 _p *f 

ajj \ ii>-« a — » \ 1 


64. Awpn alagabagebe n bpru pe 
ki a ma sp ori-prp kan kalp, eyi ti 
yoo §ipaya ohun ti n bp ninu 
pkan wpn fun wpn, sp pe: ‘IjL maa 
§e ypyp nso, dajudaju Allah yoo 
tanmplp si ohun ti p n bpru rp.’ 


X ^ £ S a . * 2 1 - f\ a y 

<4-5 h 6 J 3^u» 

(2 4I»I ^«»3;^3Lai 

©isjl 


65. Bi iwp ba si bi wpn leere, Gi» (4ij, 

wpn yoo sp dajudaju pe: ‘Awa Jj>u4JLb5o«£i5 

kan n sprp ypyp, a si n §ere ni’ . 

cC@> 


Ori 9 


AL-TAOBA 


ipin 10 


S r\ y 


j> K * 


? • <1 a * 


^ a •• a • .sr a •• | k 

j >o— » 


Sp pe, ‘6 ha j? pe Allah ati awpn ©£$/• ^ p *? 'A"* A 
ami Rp ati Oji§p Rp ni pyin fi n 
§e ypy? bi? 

66. 5 ma §e §e awawi kankan, 
dajudaju pyin ti §e aigbagbp lgh in s ^ ■ i:1 £> \ 
igbagbp yin. Bi Awa ba til? \ dl . ».A - 

mojukurd tun apa kan ninu yin, 

A 6 j? awpn mhran niya, nitori 
pe wpn j? ?!?§?. 


r\ y A * * c- 


IDA 9 

67. Awpn alagabagebe lpkunrin, 
ati lobinrin, bakan naa ni wpn ri. 
Wpn maa n pa§p aburn si§e, wpn 
si maa n kp rere si§e (fun ara 
wpn), bpp ni wpn maa n hawp. 
Wpn ti gbagbe Allah, Oun naa si 
ti gbagbe wpn. Dajudaju awpn 
alagabagebe j? obilpj? alaigbp 
ran. 


£ <s^ £>9-4-24 

^ ‘V II ^ A * ^ (I • ^ 

tfLb \ 13^0 j m \ ± 

>> -P . I; 1 !, < . a -<> X < < 

,5 fl A i L yO> 


68. Allah ti $e adehun Ina fun 
awpn alagabagebe lpkunrin ati 
lobinrin ati awpn alaigbagbp, inu 
r? ni wpn yoo maa gbe. Ina naa 
yoo to fun wpn. Allah si ti fi wp 
n gegun-un; ajpp? iya si n bp fun 
wpn, 

69. Gpgp bi awpn to ti wa §iwaju 
yin. Wpn lagbara ju yin lp, wpn 
si pp ni prp ati pmp ju yin lp. 
Wpn gbadun ohun ti wpn ni fun 
igba dip, bakan naa ni pyin naa n 
gbadun ohun ti p ni gpgp bi awpn 
to §iwaju yin §e gbadun tiwpn 

cC@> 


/ — . s , & .0 

(jv)U yA *A.a 3 1 


✓ 1. . t , *» S 9 f T . f •V .* +<Z 

5 ‘ ** - " * A «. J 1 5 I ajj | Xj c3 

t , j> j < ^ y & 

/^\ <;a ••'S $ ^ ^ 


c^-J. (Ik kJ \-£s 




IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


naa. £ si n s?r? ti ko ni laari g?g? s, \$Ja Cl Ijg ^Lii. 

bi aw?n naa ti n s?r? ti ko ni m\ t 

laari. Aw?n w?nyi ni i§? w?n ti ' " 
di asan ni aye yii ati ni Aye ti n 
b?. Aw?n wpnyi si ni ?ni ofd. 

70. Iroyin nipa aw?n ti n b? >- ^ 4 3 I 4 I *3' 
§iwaju w?n ko ha ti wa ba WQn ^ 0 5 i > 3 ^Cp 3 75 ^ >o^3 

bi? Aw?n eniyan Nuh, Aad, 

Samuud, awQn eniyan Ibrahim, 
aw?n ara Midiana ati aw?n ara 
ilu ti a §oju w?n del?. Aw?n 
Oji§? w?n wa ba WQn p?lu ?ri ti 
6 han gbangba. Nitori naa, Allah 
ko §e abosi fun w?n rara §ugb?n 
aw?n ni w?n §e abosi fun ?mi ara 
w?n. 


3 uKi-i 


1 « < i ' 1 1 5 1 


jLj^kpA L liClC^A^L*, 


71. AwQn olugbagb? ododo 




lQkunrin ati lobinrin, WQn j? Qr? ara ^ 


WQn, won maa n pa§? rere si§e, 
WQn si maa n k? aburu si§e, wgn n 
gbe irun duro deedee, wpn si n yp 
saka, b?? si ni wgn n gbpran si 
Alah ati Oji§? R? l?nu. Aw?n 
WQnyi ni Alah yoo §aanu fun. 
Dajudaju Alah j? Alagbara, 
Qlogbpn julp. 


(Sj^JLJLg 3 $ 

&y3uJsiJj) S ' lily £4 5 S 3 J-&J' 

& 1 1 ^ ' 


» 3 S^U3» & 1 3 


72. Allah ti §e adehun Qgba id?ra 
fun awQn olugbagbQ ododo 1? 

kunrin ati lobinrin, eyi ti awQn > i f 

akeremQdo n §an lab? r?, ib? ni wq " v, \ x 1 ^ 

n yoo maa gbe, ati awQn lbugbe t * t , , , \ k 

id tin nii ninii Qgba ayeraye naa. Ati ©^4-^^ ' jpd 1 a 

pe iyQnu lati QdQ Alah 16 tobi ju 
gbogbo nnk an 1q. Eleyii si ni ere ti 
6 tobi. 

cC@> 


Ori 9 


AL-TAOBA 


IDA 10 

73. Iwp Anpbi, gbogun ti awpn 
alaigbagbp ati awpn alagabagebe, 
ki o si le koko mg wpn. Ina ni 
ibugbe wpn, apadasi buburu gbaa 
ni. 

74. Wpn fi Allah bura pe awpn 
ltd sp prp (aburu) kankan, §ugbpn 
dajudaju wpn ti sprp ibajp, wpn 
si ti §e aigbagbp lphin ti wpn ti 
gba Islam. Wpn si ronu nipa 
ohun ti pwp wpn ko pada to. 
Wpn ko si ni ikoriira bi ko §e 
nitori pe Allah ati Oji§p Rp ti rp 
wpn lprp lati inu pla Rp. Nitori 
naa bi wpn ba ronupiwada iba 
dara pupp fun wpn, §ugbpn bi 
wpn ba pphinda, Allah yoo jp 
wpn niya oloro laye yii ati ni Aye 
to ri bp, ko ni si si prp tabi 
oluranlpwp kankan fun wpn lori 
ilp. 

75. O si n bp ninu wpn, awpn to 
ba Allah §e adehun pe: ‘Ti Oun 
ba fun wa ninu pla Rp, dajudaju 
awa yoo maa tprp atpkanwa, a 6 
si wa ninu awpn olu§erere. ’ 

76. $ugbpn nigba ti 6 fun wpn 
ninu oore-pfp Rp wpn §e ahun 
nipa rp, wpn pphinda, wpn si 
gbunri. 


ipin 10 


3 ; liiaj I Ca. 1 ^-4 '-4 

$ ljujU Mil s 


V jjj 5 b lyS Ga dJU L ^ O 
TrljjGuTySJ Go-^ I < y - £ -A *> t, 

4 J Ma I jU4%£L 

09 3S 1 4 JL0 CZ 1 3 (Mil l 

^15 Cii 


I * > I . *• < A , * I A ^ A P « i 

LlwO l eO-> I >— 4-fr 4 3 

■S < . ,£ ^ < x <£, <■£ < << . i C < « 

3 O - * ^ >) ^ 0“2> 




IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


77. Niton naa 6 san wpn lpsan 
iwa agabagebe ti n bp ninu 9 k an 
wpn, titi di pjp ti wpn yoo pade 
Rp. Nitori pe wpn yp adehun ti 
wpn ba Allah §e ati nitori pe wpn 
nparp. 

78. Wpn ko ha mp ni pe Allah 
mp a§iri wpn ati ijiroro wpn 
nikpkp ati pe Allah mp ohun ti 6 
pamp? 

79. Awpn ti wpn n ppgan awpn 
olutprp aanu ninu awpn 
olugbagbp ododo, awpn ti ko 
lagbara nnkan kan ayafi (ohun ti 
wpn ko jp ninu) dogun-oju wpn. 
Wpn si n fi wpn §e ypyp. Allah 
yoo sp awpn naa di pni ypyp, iya 
oloro si tun n bp fun wpn. 



80. Bi iwp (Anpbi) ba tprp 
aforijin fun wpn tabi o ko tprp 
aforijin fun wpn, koda bi o ba 
tprp aforijin fun wpn nigba 
aadprin, Allah ko ni darijin 
wpn. Eyi jp bpp nitori pe wpn ti 
§e alaigba Allah ati Oji§p Rp gbp, 
Allah ki I tp awpn pdalp eniyan 
spna. 


A f* • • tZ rs 2^ A f ^ A ^ A l 

) ft i a a* J 0 ) 1 ,0-4-* ^ 

\\Z < 2)1 

f dl* \ 

^ \% is & 


IDA 11 

81. Awpn to (gbimp pp lati) duro 
sphin n yp nitori pe wpn jokoo 
sile ni atako si Oji§p Allah, wpn 
si kp lati §apa pplu ohun ini ati 
pmi wpn si oju pna Allah. Wpn si 
n sp (laarin ara wpn) pe: ma 


' . p *t3j ^ a y K 

Z + * \ ts f \ * 

y£a J aJj> \ y 3 -" 3 i - a 




Ori 9 


AL-TAOBA 


ipm 10 


jade lp ninu ooru’. Sp pe ‘Ooru 
ina jahanama 16 gbona ju\ Iba §e 
pe 6 ye wpn ni. 

82. Nltori naa p jp kl wpn 
rprin-in dip, kl wpn si sunkun 
lppplppp fun psan ohun ti wpn n 



$e. 

83. Bi Allah ba da p pada si pdp 
apa kan ninu wpn, tl wpn si beere 
aaye lati ba p jade, sp fun wpn 
pe, ko le ba mi jade laelae, 
bakan naa p ko si le ba mi ba pta 
ja. Dajudaju p ti nifpp si ijokoo 
sile tplptplp, niton naa p jokoo 
pplu awpn to §pku lphin. 

84. Ati pe iwp ko gbpdp kimn si 
ara ekikeyii to ba ku ninu wpn 
laelae, bpp si ni o ko gbpdp duro 
nibi iboji rp niton pe wpn ti 
§aigbagbp si Allah ati Oji§p Rp, 
wpn si ku sinu iwa ibajp wpn. 


JiS 

& 

©^6j i £js i5iis IS 


_ x l \ 


85. Ma $e jp ki prp wpn ati awpn 
pmp wpn jp p loju, Allah kan fp 
fi awpn nhk an wpnyi jp wpn niya 
ni aye yii ni, ati pe ki pmi wpn le 
bp nigba ti wpn wa ninu 
aigbagbp. 


> 


j^?.<2u£L 

*»r ^ r>ci i, 

I ) Uj J| 

©£) }j,hSra 


■Z s » { j> . , 

J .a. ^ n>.q. 


86. Nigba ti a ba sp ori-prp kan 
kalp pe, ‘p gba Allah gbp, ki p si 
maa §apa, pplu Oji?p Rp’, awpn 
plprp ninu wpn yoo beere fun aaye 
lpdp rp, pe: ‘Fi wa slip ki awa le 
wa pplu awpn to jokoo silp.’ 




IpinlO 


AL-TAOBA 


Ori 9 


87. 6 tQ WQn lQrim pe ki WQn 
maa bQ pQlu awQn to jokoo SQhin, 
a si ti di pkan wpn niton pe WQn 
ko gbp agbpye. 

88. $ugbpn Oji§Q naa ati awpn to 
gbagbp pQlu rQ n §apa pQlu ohun 
ini ati Qmi wpn, awpn wpnyi si ni 
rere n b? fun. AwQn wpnyi ni 
yoo jere. 

89. Allah si ti pese awQn Qgba ti 
a WQn akeremQdo n $an nisalQ 
WQn fun WQn, ibQ ni WQn yoo 
maa gbe. Eleyii si jQ ere ti 6 tobi. 

iDA 12 

90. AwQn alawaawi ninu awQn 
Larubawa a§alQ si wa ki o baa le 
fun WQn laaye. AwQn ti WQn purQ 
fun Allah ati Oji$Q Rq si jokoo 
siIq. Iya oloro yoo jQ awQn ti ko 
gbagbQ ninu WQn. 

91. Ko si ibawi fun awQn 
alailagbara tabi awQn alaaanp tabi 
awQn ti ko ri ohun ti WQn yoo na, 
niwQn igba ti WQn ba ti §e ododo 
si Allah ati Oji§Q Rq. Ko si Qna 
ibawi fun awQn olu§erere. Allah 
si j? Alaforijin, Alaaanu julQ. 


V JLJ& lU 5 

©634% *4 


■i ' 


(j. * * I ni ✓ 

- 


3 k j , I 3 bliGi. 


^ Cf^0^Uji4S itUl 
j-UVi 


^ ft*. 5 


cLa. -r*;. ^ t 4J j»A 5 3 £Aa \ 1^4 >-£= 

©SW 1 4- & v3 ' 


£ v jiV) 

5 4 

ism 


7^* > 


92. Bakan naa, ko si ibawi fun 
awQn to §e pe nigba ti WQn wa ba 
q pe ki o wa ohun ti o le fi gbe 
WQn 1 q s’oju ogun, ti Iwq si wi pe, 
‘Emi ko ri ohun ti mo le fi gbe yin’ 






Ori 9 


AL-TAOBA 


ipin 11 


WQn yi pada, omije si n da 

loju wpn fun ibanuje, nitori pe WQn 

ko ri ohun ti WQn yoo na. 

93. Ibawi wa fun awQn ti WQn n 
wa aaye lQdQ rQ, ti WQn si j$ 
qIqh). O tQ wqd Igrun lati wa 
pQlu a wpn to duro lQhin. Allah ti 
di Qkan WQn nitori naa WQn ko ni 
imQ. 

IPIN 11 

94. WQn yoo maa wa awawi fun 
yin nigba ti q ba pada si QdQ WQn, 
sq pe, ‘Ip ma wuIq wa awawi, 
awa ko ni gba yin gbQ. Allah ti 
fun wa ni iro nip a yin. Bqq ni 
Allah ati Oji§Q Rq h wo i§esi yin, 
lQhin naa a 6 da yin pada si QdQ 
OIuiuq ikQkQ ati gbangba. Nigba 
naa Oun yoo fun yin ni iro ohun 
ti q n §e. 

95. WQn yoo maa fi Allah bura 
fun yin, nigba ti q ba $Qri pada si 
QdQ WQn, ki q le fi WQn siIq. 
Nitori naa, q fi WQn siIq, 
dajudaju, Qgbin ni WQn jq, ina si 
ni ibugbe WQn, 6 jQ Qsan fun 
ohun ti WQn ti $e ni$Q. 

96. WQn yoo maa bura fun yin, 
ki q le yQnu si WQn §ugbQn bi q 
ba tilQ yQnu si WQn, Allah ko ni 
yQnu si awQn QdalQ eniyan. 

97. AwQn Larubawa ti n gbe 
a$alQ 16 burn julQ ninu aigbagbQ 
ati iwa agabagebe, awQn 16 yara 


A < o v* : •-'(V 


$ >p 3-^*4 ^ 4 


\\\ j, S 35 

>,£$X\ i 15 

*• S J * * 1 t l ' \ . S n > £ 


\ pi li *>o-4-*-c I pi ^**4- >-£-P \ 

, .» 5 ?✓< . , .o 1 ? , , „ c 


* . | * A /£ C ^ t A ^ rt *T \ * ^ ^ A ^ l * X 

(psp."^ <ti>' & l? /» 44 c I pip 

' £ pj ' I4P 

) >ta>d 3 IS UL^jlpdf >— W l*-A 

(Jjs aJj I (J I Uo >3 X-sm 5-owUu. V l 


11 Apl 


Ipinll 


AL-TAOBA 


Ori 9 


ju lori ahuafppmQ awQn ofm (inu 
aspkalp) ti Allah fi ran$p si Oj4p 
Rp. Allah si jp OlumQ ohun 
gbogbo, QlQgbQn jul<?. 

98. Ninu awQn Larubawa tl n gbe 
a§alp ni awQn kan wa, tl WQn ka 
ohun tl WQn n na si ijpniniya. 
WQn si n retl kl igba 6 yl pada si 
bubura fun yin. $ugbpn tlwpn nl 
apadasl aburu. Allah si jp 
Olugbp, OlumQ ohun gbogbo. 

99. Bakan naa lp si tun n bp nlnu 
awpn Larubawa a§alp, awpn to 
gba Allah gbp ati pjp ikphin, tl 
wpn si ka ohun tl wpn n na fun 
isunmp Allah ati lati gba ibukun 
lpdp Oji§p naa. Bpp ni, dajudaju 
6 jp ohun to mu wpn sunmp 
(Allah). Allah yoo fi wpn slnu 
ikp Rp. Dajudaju Allah jp 
Alaforijin, Alaaanu julp. 

IDA 13 

100. Nl ti awpn pni akpkp tl wpn 
gbawaju nlnu awpn to jade nlle 
ati awpn oluranlpwp ati awQn tl 6 
tple wpn nlpa rere §i§e, Allah ti 
ypnu si WQn, inu awQn naa si dun 
si I, Oun si ti pese Qgba idpra tl 
awQn akeremQdo n §an nlsalp rp 
slip fun WQn, nibp ni WQn yoo 
maa gbe tltl lae. Eleyil si jp ere ti 
6 tobi. 

101. Ati pe 6 n bp ninu awQn to 
wa ni ayika yin, ninu awQn 



^ J I OS- 3 

&iil j \yX-> 


i. \ > 'll fi * .y l»? }. *" ' 

y.. ul>cV l C^5<5 
J> La 5 « I D 

1 <£1 U* 


* + 


JL 4 


A#, « 9 A < y~ , £ 

ojj I ^ 


(J I $ 

5 5 

aJLil (_^3 " U»-skLj,o-a 1 

>-4-^ >_& 1 5 a_— c. 1 5-^ ^ 


5^'vi USiS ^34- 


• *'T 


L-i|>iyl c>^ 5 


Ori 9 


AL-TAOBA 


ipin 11 


Larubawa a§alp ti wpn jp 
alagabagebe, ati ninu awpn ara 
Madina pplu, ti wpn ko kuro nidii 
iwa agabagebe. Iwp ko 1119 wpn, 

A A t 

Awa la 1119 wpn. Awa yod jp wpn 
niya lppmeji, A 6 si da wpn I 9 
sinu iya ti 6 tobi. 

102. Ati pe awpn miiran n bp ti 
wpn ti jpwp p§p wpn. Wpn da i§p 
rere pp mp buburu, 6 §e e §e ki 
Allah gba ironupiwada wpn. 
Dajudaju Allah jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

103. Gba itprp aanu ninu ohun ini 
wpn, ki o fi sp wpn di mimp, ki o 
si fi fp wpn mp, ki o si $e adura 
fun wpn. Dajudaju adura rp ni 
(orisun) ifpkanbalp fun wpn. Allah 
si jp Olugbp, Olump ohun gbogbo. 





jLtoj-jl i J $3 3«i I t^yj, xJ* 



104. Wpn ko ha mp ni pe Allah 
16 maa n gba ironupiwada awpn 
prusin Rp, 6 si n gba itprp-aanu. 
Ati pe dajudaju Allah ni Olugba 
ironupiwada, Alaaanu julp. 

105. Sp fun wpn pe, ‘5 maa §e e 
ni§o, Allah n ri i§esi yin ati Oji§p 
Rp pplu ati awpn olugbagbp 
ododo. Ati pe A 6 da yin pada si 
pdp Olump ikpkp ati gbangba. 
Lphin naa Oun yod fun yin niroo 
nipa ohun ti p §e ni§p. ’ 



5 di> 1 1 3 

5 *^ 1 5^15^ 




A 

106. Awpn miiran si n bp ti wpn 
n duro de idajp Allah, bi Oun 


l< . - , r-'i, * o J> < | £ 

n /li j > 0 f* 1 * « -? > • ^ 


<C@> 


Ipinll 


AL-TAOBA 


Ori 9 


yoo jp wpn niya ni tabi yoo gba 
ironupiwada wpn. Allah si jp 
Olump ohun gbogbo, Qlpgbpn 
julQ. 

107. Ati awpn tl wpn kp 
M 9 salami lati fi da inira ati 
aigbagbp pplu ipinya laarin awpn 
onigbagbp ododo slip, ki 6 si tun 
le jp ibuba fun awpn to gbogun ti 
Allah ati dji§p Rp tplptplp. Wpn 
yoo si maa bura pe, ‘A ko gbero 
ohunkohun bi ko §e rere.’ Allah 
si jprii wi pe dajudaju opurp ni 
wpn. 

108. Ma §e duro (lati jpsin) ninu 
rp laelae. Dajudaju Mp salami kan 
ti a fi ipilp rp lelp lori ipaya Allah 
aarp pjp, ni 6 lptpp ju lati duro 
ninu rp (fun ijpsin). Ninu rp ni 
awpn eniyan kan wa ti wpn n fp 
§e awpmp ara wpn. Allah si fpran 
awpn ti wpn n §e awpmp ara 
wpn. 


0 u* 

fiUj 


**» t ✓ . 


Si>3iS 


I 

✓ « x i f £„ 

dL yu ) \y& 


j. 1 { >>\ U 


1 x-sfeu*-«J 1. 1 >h ‘ y 


109. Njp pni ti 6 fi ipilp ile rp lelp 
lori ipaya Allah ati iypnu Rp ni 6 
dara ju ni, tabi pni ti 6 fi ipilp ile 
rp lelp leti bebe odd, ti omi ti gbp 
p labplp ti ile naa si wo lulp pplu 
rp sinu ina Jahanama? Allah ki 
yoo si fi pna mp alabosi eniyan. 

110. lie WQn tl wqii kp yil, ki yoo 
dpkun mlrnu idamu wa slnu Qkan WQn 
tltl tl Qkan wQn yoo fi faya pQrQpprQ. 
Allah si jp OlumQ, QlQgbQn julQ. 


(^>- 5 , l? ^l-5 <_>**—**> l I 

J> I >3-*- 5 

iLlvil 44 ^ f-> 

.444 jlS i&15 it 1i 4 -h # A 




Ori 9 


AL-TAOBA 


IDA 14 

111. Dajudaju Allah ti ra pmi ati 
dukia awpn onigbagbg ododo 
lpwp wpn Id Qgba idpra le jp 
tiwpn. Wpn ja loju pna Allah, 
wpn n pa (ninu awpn pta) bp? ni 
a si n pa awpn naa. Adehun kan 
ni, ti Oun ti §e ni dandan fun ara 
Rp, ninu Ataora, Injila ati 
Al-Kur’ani. Ta si wa lpni to le 
mu adehun rp §p ju Allah lp? 
Niton naa, p maa yp nipa 
idunadura ti p ti ba A §e. Eleyh si 
ni ere n jp ti 6 tobi. 

112. (Awpn ni) oluronupiwada, 
awpn olujpsin, awpn olufiyin fun 
(Allah), awpn to n gba aawp, 
awpn ti n $e ijpsin nipa aawp 
gbigba, awpn olutpriba, awpn 
oluforibalp, awpn olupa$p rere 
si §e, wpn tun n kp aburu si §e, bpp 
ni wpn n pa ofin Allah mp. Fun 
awpn onigbagbg ododo niroo 
idunnu. 

113. Ko tp si Anpbi ati awpn ti 6 
gbagbp lododo ki wpn tprp 
aforijin fun awpn p§pbp paapaa 
bi wpn jp pbi to sunmp wpn, 
lphin igba ti 6 ti han si wpn 
gbangba pe ero ina (Jahim) ni 
wpn. 

114. Itprp aforiji Ibrahim fun 
baba rp ko jp nnkan kan bi ko $e 


tpin 11 


< 5 tLU | tij, 
a ^ \ * if ^ *• 

\ ** ^ 0 . ^ ^ < . 


/ ' ~ V ^ ' 

y I ' t 

£\\ U L Ju 1$ 1 J fc je jj I jit 1> 



i,-; i^si iA.i U&i} £> vf is 

> ; >^4 


GiS * S iSf Lfcl-CJ ^ 


Ipinll 


AL-TAOBA 


Ori 9 


niton adehun ti 6 ti §e fun un. 
$ugbpn lphin ti 6 ti han si i pe pta 
Allah ni i §e, 6 yago fun un. 
Dajudaju Ibrahim jp plpkan tutu, 
Onifarada. 

115. Ki i §e fun Allah lati §i 
awpn eniyan lpna lghin ti O ti tp 
wpn spna, titi Oun yoo fi fi ohun 
to yp ki wpn §pra fun han wpn. 
Dajudaju Allah jp Olump ohun 
gbogbo. 

116. Dajudaju ti Allah ni ijpba 
awpn pran ati aye. Oun ni n fun 
ni lpmii, O si n fi iku pani, ko si 
prp tabi oluranlpwp kankan fun 
yin lphin Allah. 

117. Dajudaju Allah ti $oju aanu 
fun Anpbi ati awpn to jade nile 
ati awpn oluranlpwp ti wpn tple e 
lasiko i$dro, lphin ti irpwpsi pkan 
ti ba apa kan ninu wpn, lphin naa 
6 $iju aanu wo wpn. Dajudaju 
Oun jp Onikpp, Alaaanu julp fun 


b dJut, I yy aAJ ^ eLJ \ k. J 

/ — V ft t ^ £ I / ft \ A . a . 

©^oxid. 5 1} 5) y. 


>), Ijo "y S^rl ^lL I |J 5 

t u> J, 


^5 ^3 




Sik44#,5 

JL ^ A Cm ^ * y| i 

©>*!-£.> •-» 5>J >4> 


wpn. 

118. Ati fun awpn mpta ti wpn 
fa sphin, titi ti ilp fi fun mp wpn, 
pplu bi 6 ti gbooro to, ti idamu 
siba pkan wpn, wpn si mp pe ko 
si ibi isadi kan kuro lpdp Rp bi 
ko §e si pdp Rp. Lphin naa O §iju 
aanu wo wpn, ki wpn le 
ronupiwada. Dajudaju Allah jp 
Olugba ironupiwada, Alaaanu 
julp. 

cC@> 


JJLj> Ijlli. 

& J’jVi A-SCS \>\, 

. • ay. * c r< " " ^ ^ 

%\Lsu lyd ^ llc CUJ Uaj 


djJ i,?J, uL I <2> U ^ > 


Ori 9 


AL-TAOBA 


tDA 15 

119. $yin onigbagbp ododo! E 
paya Allah kl p si maa wa pplu 
awpn olotiitp. 

120. Ko tp si awpn ara Madina 
ati awpn ti n gbe ni agbegbe wpn 
ninu awpn Larubawa a§alp lati 
fidimple lphin Oji§p Allah, tabi 
pe Id wpn ka pmi tiwpn kun ju 
tirp lp. Eyi ri bpp nitori pe 
dungbp, aarp tabi pbi ko ni si fun 
wpn loju pna Allah tabi Id wpn 
gbe igbesp kan ti 6 le bi awpn 
alaigbagbp ninu, tabi ki wpn mu 
ipalara ba awpn pta laijp pe i§p 
rere ni a 6 fi kp slip fun wpn. 
Dajudaju, Allah ko ni jp ki i§p 
awpn olu§erere §egbe. 

121. Wpn ko ni na owo kan, 6 
kere ni tabi 6 pp ni, wpn ko si ni 
la afonifoji kan kpja ayafi ki a kp 
p slip fun wpn, ki Allah le san 
wpn lpsan rere ohun ti wpn $e. 

122. Ko $e e $e fun awpn 
onigbagbp ododo lati jade lapapp. 
Ki ni $e ti apa kan ninu ipin 
kppkan ninu wpn ko jade lati lp 
kp pkp nipa agbpye psin, ki wpn 
le kilp fun awpn eniyan wpn 
nigba ti wpn ba pada spdp wpn, 
ki wpn le yago fun abura. 

iDA 16 

123. Eyin olugbagbp ododo, p 


ipin 11 









m. . t, l U. ' ^ jf ✓ * 

jlj j 44^*5 


44^ 5 ' 5 <J 3- AbS j *}| 3 

\y If 4 c>-“-=d 2tii\ 

©c> 3-1 

il$3> 




Ipinll 


AL-TAOBA 


Ori 9 


maa ba awpn alaigbagbp ti wpn n 
bp ni arpwpto yin ja ki p si jp ki 
wpn ri ilekoko lati pdp yin ki p si 
mp pe Allah n bp pplu awpn 
olupaya Rp. 

124. Nigba ti a ba sp ori-prp kan 
kalp, awpn kan ninu wpn yoo 
maa sp pe, ‘Ta ni ninu yin ti eyi 
§e alekun igbagbp rp?’ Ni ti awpn 
on igbagbp ododo, yoo §e alekun 
igbagbp wpn, wpn yoo si maa yp. 

125. $ugbpn ni ti awpn ti arun n 
bp lpkan wpn, a maa $e alekun 
pgbin kun pgbin wpn, wpn yoo si 
ku nigba ti wpn jp alaigbagbp. 

126. Wpn ko ha ri i pe a n dan 
wpn wo lppkan tabi lppmeji 
lpdppdun? Sibpsibp naa wpn ko 
ronupiwada, wpn ko tilp ranti 
ikilp. 

127. Nigba ti a ba fi ori-prp kan 
ran§p, wpn a maa wo ara wpn 
loju, wpn a maa sp pe, ‘^nikan 
ha ri yin?’ Lphin naa wpn yoo 
salp. Allah ti yi pkan wpn pada 
nitori pe wpn jp eniyan ti ko gbp 
agbpye. 

128. Dajudaju Oji§p kan ti de wa ba 
yin lati aarin ara yin, ohun ti n ko 
ipalara ba yin jp ohun ti 11 ba a ninu 
jp. Oun n fp alaafia fun yin, oun si 
tun jp olubanidaro ati Alaaanu fun 
awpn olugbagbp ododo. 


s y ^ ^ 1 r\ p \ n 1 ? \ 1 • 




xx y# 

t 121S 

©ii> j 


lP)Z lit 5 

I y S 5 ^ !< ^^4 > 1 






S a 34 Slip 




Js-J li>3 J> (J^JU dj. 


©>I^) l 35 >; L 


Ori 9 


AL-TAOBA 


tpin 11 


129. $ugbpn ti wpn ba p^hinda, *3 Jo- 
se pe: ‘Allah ti to fun mi’. Ko si ^ 
Qlprun miiran l^hin R$. Oun 
gan-an ni emi gb^k^le, Oun naa 
si ni Oluwa, Oluni It^-pla ti 6 
tobi. 




On 10 


Ipinll 



YUUNUS 


(A sq Q kill? §iwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore pf9 
Alaaanu julg. 

2 . ALIF, LAAM, RAA, (Emi ni 
Allah Oluri ohun gbogbo). AwQn 
wpnyi ni awQn 9S9 Iwe naa to 
kun fun Qgbpn. 

3 . O ha j? nnkan iyanu bi, pe A 
§ipaya fun pkunrin kan ninu wpn 
lati maa kilp fun awpn eniyan, ki 
o si maa fun avvpn to gbagbp ni 
iro idunnu pe ipo ododo n b? fun 
wpn lp dp Oluwa wpn. Awpn 
alaigbagbp wi pe, ‘Dajudaju 
eleyii j? opidan ti 6 han 
gbangba.’ 

4 . Dajudaju Oluwa yin ni Allah, 
Ifni ti O da prun ati aye ni igba 
m^fa. L^hin naa O gunwa sori 
9 la (r?) O n fi gbogbo nnkan si 
eto, ko si olu^ip? kan bi ko §e 
nipa a§9 R9. Eyi ni Allah, Oluwa 
yin, niton naa 9 maa sin In. If ko 
ha ni ranti ni. 

5 . 0^9 R? ni ipadabpsi gbogbo 
yin, otitp ni fieri Allah. Dajudaju 
Oun ni O pil? i§9da, l^hin naa 
Oun yoo tun da a pada, ki O le 
san awpn ti 6 gbagbp lododo, ti 
wpn si n §i§9 rere ni 9 san p9lu 






“i.* * * c<, • 1 « i - \f< 

X .. A s* * s A . If 

p ^ > 4 ^ ts)\ 'y-*\ 

\ / M . '/ ? *< 1 & r\ u» * * 2 «« 

\>^ k ^- 4 riJ * 

_ $ A -& <1 ( < 


j^La 1 SV\ 5 

©<J50=^*^U»5U^lS 


aJu\ >- 2.3 ^0X^3*° $- 541 , 

'A-$^ 5 'y-' 

t^i£oe^aJl 




Ori 10 


YUUNUS 


ptp. $ugbpn ni ti awpn ti 6 §e 
aigbagbp, mimu omi gbigbona ati 
iya oloro yoo jp tiwpn, niton pe 
wpn §e aigbagbp. 

6. Oun ni £ni ti O §e oornn ni 
implp gboo ati o§upa ni implp 
didan. O si §e odiwpn asiko fun 
un, ki p baa le mp onka awpn 
p dun ati i§iro fun (akoko). Allah 
ko da awpn nhkan wpnyi lasan bi 
ltd §e pplu ododo. O n §e alaye 
awpn Ami naa fun awpn eniyan 
ti wpn ni imp. 

7. Dajudaju awpn ami n bp ninu 
yiyipada laarin ora, psan ati ninu 
awpn ohun gbogbo ti Allah da si 
prun ati aye fun awpn olubpra 
Allah. 

8. Dajudaju awpn ti ko ni ireti 
ibapade Wa ti wpn si n dunnu si 
igbesi aye yii, wpn si ni itplpran 
si i, ati awpn ti 6 jp alaibikita 
nipa awpn Ami Wa. 

9. Awpn wpnyi, ina ni ibudesi 
wpn nitori ohun ti wpn ti $e ni 
i§p. 

10. Ni ti awpn to gbagbp lododo, 
ti wpn si n §e i§p rere, Oluwa 
wpn yoo tp wpn spna nitori 
igbagbp wpn. Awpn akerempdo 
yoo maa §an ni isalp wpn ninu 
pgba onidpra. 


tpin 11 




i b j li j 1 5 £ ' 

cOJ I <3JLi. £ \ 5 


U9 3 7) ' ^ ^ ^ '< 

©S5SS vA 


\&>% 

5 ( 4 ^ \y Lii»l } lArAlA. 


CD 


1 1 j'y-A liiK. 

& htfVl ^ 



1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


11. Adura wpn nib? ni ‘Mimp Rp 
Oluwa.’ Ikini wpn nib? yoo jp 
‘Alaafia’. Adura ikphin wpn yoo 
si jp ‘Gbogbo iyin ti Allah ni, 
Oluwa gbogbo pda.’ 




iDA2 

12. Iba $e pe Allah ma n tete mu 
irpdii aburu ba awpn eniyan gpgp 
bi wpn $e n kanju lati wa rere ni, 
dajudaju akoko ti a da fun wpn 
iba ti de opin. $ugbpn A fi awpn 
ti ko reti ibapade wa silp ninu 
irekpja pnu aala wpn ni pni ti n 
pa radiradi. 

13. Nigba ti inira ba si ba eniyan, 
yoo maa ke pe Wa ni idubulp rp, 
tabi ni ijokoo, tabi ni iduro, 
§ugbpn nigba ti A ba mu inira rp 
kuro fun un, yoo maa ba tirp Ip, 
bi pni pe ko ke pe Wa ri fun 
imukuro inira rp. Bayh ni a §e 
ohun ti awpn ala§eju n §e lp§pp 
fun wpn. 

14. Dajudaju Awa ti pa awpn 
iran kan run §iwaju yin nigba ti 
wpn §e abosi, awpn Oji§p wpn si 
wa ba wpn pplu awpn Ami ti 6 
han gbangba §ugbpn wpn ko 
gbagbp. Bayii ni awa ri san psan 
fun awpn plp§p eniyan. 

15. Lphin naa a §e yin ni arole 
lori ilp lphin wpn, Id a baa le ri i 
bi pyin naa yoo ti §e si. 


jh\ wM d\ Opi $ > 

^4J Gjfciyri 

©Cl >0-44 


l>| 5 

si m Sils. 

©<i> I y C* 


5"i$ilkC£j 


^ u$3vi 4 




Ori 10 


YUUNUS 


Ipln 11 


16. Nigba ti A ba n ka awpn Ami 
Wa ti 6 yanju fun wpn, awpn ti 
ko reti ibapade Wa yoo sp pe, 
‘Mu Al-Kur’an kan wa ti 6 yatp 
si eyi, tabi ki o yi i pada’. Sp pe: 
‘Ko tp si mi lati yi i pada pplu 
atinuda ti ara mi. Emi ko tple 
nnkan miiran ju ohun ti a §ipaya 
fun mi lp. Emi bpra iya pjp kan ti 
6 tobi bi emi ba §e aigbpran si 
Oluwa mi.’ 

17. Sp pe, ‘Iba §e pe 6 wu Allah 
ni, Emi iba ti le ka a fun yin, Oun 
iba si ti fi mp yin. Dajudaju mo ti 
n gbe aarin yin fun igba pipp 
§iwaju eyi. E ki yoo ha §e 
laakaye bi? 

18. Ta ni 6 $e abosi ju pni ti 6 da 
adapa irp mp Allah lp, tabi ti 6 pe 
awpn Ami Rp ni irp? Dajudaju 
awpn plp$p ko ni $oriire. 


...i <<4 . „ i r < s/'e; 1 1 1 


(jj, CS lu' 

r\ [• y fi* * * * A>1 \ ^ £, o * i 


®w ■jjt i <•>£ 


^ A;], 



19. Wpn h sin ohun ti ko le ko >-*5 

inira ba wpn, ti ko si le §e anfani £$^££3 > *J 3 

fun wpn dipd Allah; wpn si n sp ✓ „ > i. > ; < 

U j) f — < « 1 * d-U 1 XliJ U 5 biJL* 


pe; ‘Awpn wpnyi ni olu§ipp wa 

A 

lpdp Allah.’ Sp pe: ‘Eyin yoo ha 
sp ohun ti Allah ko mp ninu 
awpn prun ati aye fun Un bi? 
Mimp ni fun Un, O si ga ju 
gbogbo awpn ohun ti wpn fi n ba 
A wa pgbp lp.’ 

20. Awpn eniyan led jp n nk an kan 
biko$e Iran kan $o$o, lphin naa 
wpn $e iyapa pnu. Bi ki i ba $e ti 


4 v 3 ^ ^ki) i ijjjiiZy 1 
C<Lc 5 t 

©u 


c>2 c* ILaLuj 3 J ’ 1 


A V»V 


1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


prp lean to ti gba iwaju lati pdp 
Oluwa rp, a ba ti $e idajp laarin 
wpn nipa ohun ti wpn n $e iyapa 
pnu si. 

21. Wpn n sp pe: ‘Ee§e ti a ko sp 
Ami kan kalp fun un lati pdp 
Oluwa rp?’ Sp pe: ‘Ti Allah 
nikan ni ohun ti 6 pamp, niton 
naa p maa wdye, Emi naa n bp 
ninu awpn oluwoye pplu yin.’ 




r. i j ylaZJ li ^ 4 * 4 *^ 1 j, Jjii * ) 


IDA 3 


22. Ati nigba ti a ba fun awpn 
eniyan ni aanu tpwo lphin inira ti 
6 ti ba wpn, si wo 6, wpn yod 
bprp si pete lati tako awpn Ami 
Wa. Sp pe, ‘Allah yara ju wpn lp 
nipa eto §i§e.’ Dajudaju awpn 
Oji§p Wan kp gbogbo awpn ete 
ti p n pa slip. 

23. Oun ni ljmi to n mu yin rin 
lori ilp ati lori omi, titi igba ti p 
ba si wa ninu pkp oju-omi ti 6 si 
gbe wpn lp pplu atpgun ti 6 
dara, wpn a si maa dunnu ninu 
rp. Atpgun lile a si wa ba wpn, 
(awpn pkp oju-omi) bpp ni igbi- 
omi a bprp si i gbe wpn ni 
gbogbo pna, wpn a si no pe A ti 
yi wpn po, wpn a bprp si ni ke pe 
Allah, pplu ileri ifpkasin ninu 
ijpsin ti 6 tp fun Un pe: ‘Bi O ba 
le gba wa la ninu eyi, dajudaju 
awa yoo maa bp ninu awpn 
olumoore.’ 




On 10 


YUUNUS 


Ipin 11 


24. $ugbgn nigba ti 6 gba wgn la 
tan, lghin naa, wgn bgrg si nl 
rekgja gnu aala lori ilg lgna aitg. 
$yin eniyan! Irekgja gnu aala yin 
wa fun ori ara yin. b maa jg 
igbadun ti aye yii, lghin naa gdg 
Wa ni ipadabg si yin. Nigba naa 
ni Awa yoo fun yin niroo ohun ti 
gyin n §e. 

25. Apejuwe igbesi aye yii da bi 
oini ti Awa n sgkalg lati grun wa. 
Lghin naa ohun ti n hu jade lati 
inu ilg, ti awgn eniyan ati gran 
gsin n jg ninu rg ro pg mg gn. O 
n ri bgg titi igba ti ilg yoo fi gbe 
g§g rg jade, ti yoo si rgwa- ti 
awgn to ni in yoo si ro pe awgn 
lagbara 16 ri rg, ipinnu Wa si maa 
n de ba a lom tabi lgsan-an. 
Nigba naa A maa h sg g di papa 
ti a ti roko rg, bi gni pe ko si nibg 
lanaa. Bayh ni Awa n §e alaye 
awgn Ami fun awgn to maa n 
ronu jinlg. 

26. Allah n pe awgn eniyan si ile 
alaafia. Oun a si maa tg gni ti 6 
ba wu U sgna taara. 

27. Alekun rere n bg fun awgn to 
ba n §e rere, gsan daadaa pglu 
alekun ibukun. Okunkun ati itiju 
ko ni bo wgn loju. Awgn wgnyi 
ni ero ggba idgra, ibg ni wgn yoo 
maa gbe. 


(i j, & 




fesljt l CsSj. 
J* Jit; &&S 

1 o kll \%i - i ' 5 

©<j3 


5 ) y \ > H £L 1 5 

lg l>-sg (J j,* L&J 


^5 ktt ' y- U L l 

* 21*11 4U>i 


1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


28. Ni ti awpn to §e buburu, A 6 
san wpn lpsan aburu iru rp, itiju 
yoo si ba wpn, ko ni si alaabo 
kan fun wpn Iphin Allah, bi pni 
pe okunkun aajin ora ti §u bo wp 
n loju. Awpn wpnyi ni era ina, 
ibp ni wpn yoo maa gbe. 

29. (Ki p si bpru) pjp ti A 6 ko wpn 
jo papp. Lphin naa A 6 sp fun awpn 
to n ba Allah wa orogun pe, ‘b maa 
bp laaye yin, pyin ati awpn ti p n mu 
ni alafijp Allah.’ A si ya wpn sptp. 
Awpn ti wpn n mu lorogun Allah 
yoo si wi pe, ‘Ki i §e awa ni pyin n 
sin.’ 

30. Nitori naa nisinsinyii Allah ti to 
ni filprii laarin awa ati pyin. 
Dajudaju awa ko ni imp kankan 
nipa ijpsin yin. 

31. Nibp ni olukuluku pmi yoo ti ri 
ohun ti 6 ti §e kpja, A 6 si da wpn 
pada spdp Allah ti i §e Alaabo wpn 
tootp, ohun ti wpn li da adapa irp rp 
yoo si bp mp wpn lpwp. 



IDA 4 

32. Sp pe, ‘Ta 16 ri pese fun yin 
lati p run ati lori ilp? Tabi ta lpni 
to ni ikapa lori igbpran ati iriran? 
Ta 16 n mu alaaye jade lati inu 
oku to si n mu oku jade lati inu 
alaaye? Ta lpni to n §e akoso 
gbogbo nrikan? Wpn yoo sp pe 
‘Allah ni’. Nigba naa sp pe, 
‘$yin ko ha ni wa aabo (Rp) bi? 




Ori 10 


YUUNUS 


33. Eyi ni Allah, Oluwa yin 
tootp, kl 16 tun ri bp lphin otitp bl 
ko §e irp? Ee§e tl p fi ri §pri pada? 

34. Bayii ni prp Oluwa rp ti $e $p 
lori awpn ti wpn ya pokii nitori 
pe wpn ko gbagbp. 

35. Sp pe, ‘O ha ri bp ninu awpn 
ti p fi ri §e afijp Allah ti 6 le da 
pda, ti 6 si tun le mu irri pda 
miiran wa? Sp pe ‘Allah nikan 
§o§o ni Ipni ti O pilp pda ti 6 si 
tun mu irn rp wa. Lphin naa nibo 
ni p ri gbrinri lp?’ 

36. Sp pe, ‘6 ha ri bp ninu awpn 
ohun ti p ri mu ni orogrin pplri 
Allah ti 6 le tp ni spna otitp bi?’ 
Sp pe, ‘Allah lpni ti I maa tp ni 
sidii otitp. Njp nigba naa, ^ni ti I 
maa tp ni sidii otitp 16 yp ki a tple 
ni tabi pni ti oun tikara rp ko 
mpna? Ki ni 6 wa ri $e yin, bawo 
ni p $e ri dajp? 

37. Qpplppp wpn ko si tple nrikan 
kan bi ko ?e aba dida. Dajudaju aba 
dida ko le §e atilphin kankan fun 
eniyan lori otitp. Dajudaju Allah jp 
Olump ohun ti wpn ri §e. 

38. Al-Kur an yii ki i §e ohun ti 
plomiran lphin Allah le mu jade wa. 
$ugbpn 6 ri jprii otitp si ohun ti ri bp 
§iwajri rp, 6 si tun §e alaye Ofin 
(Qlprun). Ko si iyemeji nipa rp. 6 
wa lati pdp Oluwa gbogbo agbaye. 


ipin 11 


lSJu) cLdaJef' odiX 

4>4 & «2* eU 3 


&* jX JS 

±J}jScjJo£a) £X» Xj-iisri V \ 


Xu l <•> J,kLi4«w I c/J 




CS>Lfl3 &\ &lyih ' 

&tri £>^5 t^5> 

$■££. 


1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


39. Tabi wQn wi pe ‘6 $e agbelprQ 
rp ni. ’ Sq pe, ‘Nigba naa p Ip mu 
ori-QrQ iru rp wa, ki p si pe pni ti p 
ba le pe lphin Allah, (lati ran yin 
Iqwq) bl pyin ba jp olododo.’ 

40. Bpp kp>, WQn ti pe ohun tl imQ 
WQn ko rQkirika rp nl irQ, bpp si 
okodoro rp rp ko ti de wa ba WQn. 
Bpp gpgp ni awQn to §iwaju WQn 
pe otitQ ni irQ. Nitori naa, kiyesi bi 
igbphin awQn alabosi ti ri! 

41. AwQn dip to gba a gbQ wa 
ninu WQn, awQn miiran si wa ti 
WQn ko gba a gbQ. Oluwa rp si mQ 
amQdaju awQn obilpjp. 



IDA 5 

42. Bi WQn ba si pe q lopurQ, sq 
pe, ‘I§p temi ni temi, i§p yin ni ti 
yin. byin ko ni iwQ kan lori ohun 
ti mo ba §e. Bppni emi naa si 
moribQ kuro ninu ohun ti p ba §e. ’ 

43. AwQn dip si n bp laarin WQn ti 
n tpti si q. $ugbQn iwQ ha le jp ki 
aditi gbQrQ, bi 6 tilp jp pe dye ko 
ye WQn? 


jsls \ 

©uJ 9JJ0J0 Lx. o,> lj IjjJjJLc i 



44. AwQn dip si n bp laarin wpn ti cu l Si k Sip \„ >Jai2> Ai - Lc. 5 

n wo. Njp iwQ ha le t<? af<?ju SQna, ©(jy^SYl 0 0 

bi 6 tilp jp pe WQn ko riran. 


45. Dajudaju, Allah ki I $e abosi 
fun awQn eniyan rara. $ugbQn 
awQn eniyan ni WQn n $e abosi 
fun pmi ara WQn. 




On 10 


YUUNUS 


Ipin 11 


A 

46. Ni pjp ti Oun yoo ko gbogbo 
wpn jp, yoo da bi pni pe wpn ko 
gbe aye ju wakati kan ninu pjp lp 
loju wpn. Wpn yoo da ara wpn 
1119 . Dajudaju 911 i ofo ni awpn to 
pe ipade Allah ni irp, wpn ko si 
tple impna. 

47. Bl Awa ba fi apa kan ohun tl 
A $e ileri rp fun wpn han 9 , tab! 
A fi iku pa 9 ni ($iwaju iypn), 
sibpsibp pdp Wa ni ipadasi wpn. 
Allah si ni Olujprii nipa ohun ti 
wpn $e ni^p. 

48. Olukuluku iran eniyan 16 ni 
Oji$p. Nitori naa nigbakuugba ti 
dji$p wpn ba de, a n $e idajp 
laarin wpn pplu ptp lai$e abosi 
fun wpn. 

49. Wpn si n sp pe, ‘Nigbawo ni 
ileri yh yoo $ 9 , bi pyin ba jp 
olotiitp?’ 

50. Sp pe, ‘Emi ko kapa lati §e 
inira tabi anfani kan fun ara mi 
ayafi ohun ti Allah ba fp. 
Olukuluku iran (eniyan) 16 ni 
asiko ti a yan fun un, nigba ti 
asiko wpn ba de, wpn ki yoo 
duro fun i§pju kan, bpp ni wpn ki 
yoo le yara siwaju akoko naa.’ 


\$&L JJ 3 



Cf4 




? Jj 

v 5 1 <& 


51. Sp pe, sp fun mi, bi iya Rp Ji 

ba de ba yin lorn tabi lpsan-an, J r..1 \% Q“ jt 

bawo ni awpn plp§p yoo $e sa mp ©ijIi > it*Jl 

pn (iya) lpwp?’ 

<|o£> 


1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


52. ‘$e lQhin igba ti 6 ba de ba yin 
tan ni Qyin yoo to gbagbQ? Ee$e! 
Nisinsinyii! Nigba to si j? pe 
(?iwaju eyi) Qyin ti n kanju fun un?’ 

53. LQhin naa A 6 wi fun awQn to 
§e abosi pe, ‘5 tQ iya gbere wo. A 
ko ni san yin lQsan kan bi ko §e 
ohun ti q §e ni§Q. ’ 

54. WQn n §e iwadii lgdg rQ pe, 
‘$e otitQ ni?’ Sq pe, ‘Mo ft Oluwa 
mi bura, dajudaju otitQ ni, bQQ si ni 
q ko le doj u rQ bolQ.’ 



iDA6 

55. Ati pe bi gbogbo ohun ti n bQ 
lori ilQ aye ba jQ ti QkQQkan ninu 
awQn to ti §e abosi ni, WQn iba fQ 
ft gba ara wpn siIq. WQn yoo si pa 
abamQ WQn mQra nigba ti WQn ba 
fi oju ara WQn ri iya. A 6 si §e 
idajQ laarin WQn pqIu deedee, A ko 
si ni §e abosi fun WQn. 

56. 5 kiyesi i! Dajudaju ti Allah ni 
gbogbo ohun ti n bQ lQrun ati lori 
ilQ. 5 si kiyesi, dajudaju otitQ ni 
ileri Allah, $ugbQn qpqIqpq ninu 
WQn ko mQ bQQ. 

57. Oun ni n fun ni ni Qmi, ti O si 
n ft iku pa ni, QdQ Rq 1q 6 si pada 
si. 

58. byin eniyan! Dajudaju ikilQ ti 
wa ba yin lati QdQ Oluwa yin, ati 
iwosan arun ti n bQ ninu Qkan ati 
itQSQna ati aanu fun awQn 
olugbagbQ ododo. 





©s 


sj taxj 

^ ? . n 0 • 


1 tfU 5 ^3^' $ 



Ori 10 


YUUNUS 


59. Sp pe, ‘Nlpa pla Allah ati 
Aanu Rp (ni gbogbo eyl); niton 
naa, nmu rp ni kl wpn maa yp 
spsp. Iypn 16 dara fun wpn ju 
ohun ti wpn n ko pamp lp. ’ 

60. Sp pe; ‘$yin ko ha rl ohun tl 
Allah spkalp fun yin nlnu ipese, 
lphin naa p $e apa kan rp nl eewp, 
p si tun $e awpn milran lptpp.’ Sp 
pe, ‘$e Allah 16 pa yin la§p bpp ni 
tab! pyin n da adapa irp mp 
Allah?’ 

61. Kl ni ero awpn tl n da adapa 
irp mp Allah nlpa pjp Ajlnde? 
Dajudaju Allah jp Olojurere lorl 
awpn eniyan, $ugbpn ppplppp 
wpn ki 1 dupp. 

Ida 7 

62. Iwp ko nl wa lorl ohun kan, o 
ko si nl maa ka ibi kan nlnu Al- 
Kur an lati pdp Rp, bpp ni pyin ko 
nl §e ohun kan bl ko §e pe A n wo 
yin nlgba tl p n $e e. Ko si ohun 
kan to pamp fun Oluwa rp- koda 
bl 6 kere bl pmp inaagun tabi kl 6 
kere ju bp p lp, tab! kl 6 ju iypn lp 
lorl ilp tab! lprun- 6 wa nl akpsllp 
nlnu iwe to han gbangba. 

63. Klyesi i! Dajudaju ko nl si 
ibpru fun awpn prp Allah, inu wpn 
ko si nl bajp- 

64. Awpn to gbagbp tl wpn si n 
tipplp mp ipaya (Qlprun)- 


ipln 11 


^ gdli I Ji 


SAM & \ JpT B Js 

JJ 





^ ^ oy a * 

@(a) y 5) 




1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


65. Ti wqii m iro idunnu ni aye yii 
ati ni qj'q ikphin. Ko si si ayipada 
fun QrQ Allah. Eleyii ni erenjp ti 6 
tobi. 

66. Ma §e jp ki awQn QrQ ti WQn n 
sq ba q ninu jp. Dajudaju ti Allah 
ni gbogbo agbara. Oun ni OlugbQ, 
OIuhiq ohun gbogbo. 

67. Kiyesi i! Dajudaju ti Allah ni 
eyikeyh ohun to n bp ni awQn 6 run 
ati ni aye. Awpn to n ke pe ohun 
miiran lphin Allah ko (fi bpp) tple 
wQn. Wpn ko tple ohun kan bi ko 
§e ero Qkan WQn lasan, bpp ni WQn 
ko kun fun ohun kan ayafi ahesQ. 

68. Oun si l’^ni to $e oru fun yin, 
ki p le maa sinmi ninu rp, ati Qsan 
fun implp. Dajudaju awQn Ami n 
bp ninu eyi fun awpn eniyan to n 
gbQran. 

69. WQn n sq pe, ‘Allah ti yan 
QmQkunrin kan fun Ara Rp’ MimQ 
ni fun Un! Ipni to to fun Ara Rp 
ni. TiRp ni ohun gbogbo to n bp 
lQrun ati laye. 5 ko ni pri kankan 
nipa eyi. Eyin yod ha maa sq ohun 
ti p ko mQ nipa Allah bi? 

70. Sq pe,‘AwQn ti n da adapa irQ 
iuq Allah ko ni $oriire. 

71. tgbadun dip ni ti aye yii, QdQ 
Wa si ni ipadasi WQn, lphin naa A 
6 mu ki WQn tQ iya to le koko wo, 
niton pe WQn §e aigbagbQ. 


> & in 


\ a 


©£L£XJ \ ; jJJ I all I 

?.? 


4 




ft j 't, 




A to 5 Cj LqJU 1 4 ta \ 

& >414 <S>A>u&3Vi 

©U yaJJ u 


©(J > 4^*51 kl ' 
j.jiylji 4 pH* 
t^>4 >1 j i rJj i i-fe. i-S ii 



Ori 10 


YUUNUS 


IDA 8 

72. Ki o si sq itan Nuh fun WQn. 
Nigba ti 6 sq fun awQn eniyan rQ 
pc,‘$yin eniyan mi, bi wiwa ati 
iduro mi laarin yin ati iranti (ti 
mo n §e fun yin) pqIu awpn Ami 
Allah ba jQ inira fun yin, nigba 
naa, Allah ni emi gb^k^le. Nitori 
naa q pa imp ran yin pQ ati awpn 
ori§a yin, q ma §e jQ ki prp yin jQ 
ohun iruju to farasin fun yin; q 
mu erongba yin §q le mi lori, ki q 
ma si §e lpra fun mi. 

73. ‘$ugbQn bi q ba pQhinda ki q 
ranti pe n ko beere Qsan kan Iqwq 
yin. fisan mi n bQ lpdg Allah, a si 
ti pa$Q fun mi pe ki n jQ pkan ninu 
awpn to rQ ara siIq (fun Allah).’ 

74. $ugbpn wQn kQ q siIq, nitori 
naa A gba a la ati awpn to n bQ 
ninu QkQ naa pQlu rQ. A si §e w(m 
ni arole (lori Uq). A si tQ awQn to 
pe awQn Ami Wa nirQ ri sinu omi. 
Nitori naa wo 6 bi igbQhin awpn ti 
a ti kilQ fun ti §e ri. 

75. L?hin naa, a gbe awQn Oji§Q 
miiran dide lQhin rQ fun awQn 
eniyan. WQn si tQ w(m wa pQlu 
awQn Qri-QrQ to yanju. WQn ko si 
jQ gbagbQ nitori pe WQn ti pe WQn 
ni opui'Q tQlQtQlQ. Bayii ni Awa §e 
n mu ki Qkan awQn olurekQja Qnu 
aala se pa. 


tpin 11 


A 


^ 15 








1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


76. L^hin naa ni A gbe Musa ati 
Haarun dide lQhin wqti si Fir’aona 
ati awQn ijoye rQ pqIu awQn Ami 
Wa, §ugbQn WQn §e igberaga. Nipa 
bayii WQn )Q q1q§q eniyan. 

77. Ati nigba ti otitQ naa wa ba 
WQn lati QdQ Wa, WQn sq pe: 
‘Dajudaju idan to han gbangba 
leyi. 

78. Musa sq pe: ‘Eyin ha n sq 
eleyii nipa otitQ nigba ti 6 ti de wa 
ba yin? Njq idan ni eyi bi? Ati pe 
awQn opidan ki i §oriire.’ 

79. WQn sq pe, ‘$eowa lati yi wa 
pada kuro lori ohun ti a ba awQn 
baba wa ti WQn n t<?le, ki q le j'q 
olokiki lori ilQ? $ugbQn awa ko ni 
gba yingbQ.’ 

80. Fir’aona sq pe: ‘5 mu gbogbo 
awQn opidan ti WQn ni imQ ijinlQ 
tQ mi wa. 

81. Nigba ti awQn opidan naa si 
de, Musa sq fun WQn pe, ‘5 ju 
ohun ti q ba fQ ju si1q.’ 

82. Nigba ti WQn ti gbe WQn ju sil? 
tan, Musa sq pe: ‘ohun ti q mu wa 
yii j? idan. Dajudaju Allah yoo sq 
q di asan. Dajudaju, Allah ki i jQ 
ki i§Q awQn obilQjQ yQri si daadaa. 

83. Allah si fi idi otitQ mulQ nipa 
awQn QrQ Rq, bi 6 tilQ jQ pe awQn 
q1q§q eniyan §e atako si. 



C£I Jla 

f&i U- it 

\5 >4$ tic ipS 

\5?T5 \ 


jli SIS 

ij*y> i^tlilS 

kl-b* (ilj, 


5 ^ >1 5 i tfLb I ^ 

©111 i»« OtiJ ' &L 

' > " ir 



Ori 10 


YUUNUS 


tDA9 

84. Ko si pni to gba Musa gbp ayafi 
awpn pdp ninu awpn eniyan rp, 
nitori ibprii Fir’aona ati awpn ijoye 
rp, ki 6 ma baa da wpn laamu. Ati 
pe dajudaju Fir’aona j? o§ika, oloro 
lori ilp, bpp ni 6 si n bp ninu awpn 
ala§eju. 

85. Musa sp pe, ‘$yin eniyan mi, bi 
pyin ba gba Allah gbp, nigba naa, 
Oun ni ki p gbpkple, bi pyin ba jp 
olujurasilp (fun if? Rp).’ 

86. ‘Nitori naa, wpn wi pe, ‘Allah 
ni awa gbpkple. ‘Oluwa wa, Ma §e 
fi wa sinu inira fun awpn alabosi 
eniyan. ’ 

87. ‘Ki O si gba wa la pplu Aanu rp 
lpwp awpn alaigbagbp eniyan’ 

88. Awa §ipaya fun Musa ati 
arakunrin rp pe ‘p kp ile fun awpn 
eniyan yin ninu ilu naa, ki p si jp ki 
awpn ile yin dojukp ibi kan naa, ki 
p si maa gbe irun duro, ki p si fun 
awpn onigbagbp ododo ni iro 
idunnu.’ 

89. Musa sp pe, ‘Oluwa wa, 
dajudaju Iwp lo fun Fir’aona ati 
awpn ijoye rp ni ohun psp ati ohun 
prp ni igbesi aye yii, Oluwa wa, to 
fi jp pe wpn n §i awpn eniyan lpna 
kuro loju pna Rp. Oluwa wa, pa 
awpn ohun prp wpn run, ki O si sp 
pkan wpn di lile to bpp gp ti wpn ko 
fi ni gbagbp titi ti wpn yoo fi ri iya 
oloro. 


ipin 11 


iili & US 

* * ^ 


. ) i 




ltd*)'}' i 

jdls I ^ JS 5 

^ ^ 

wz&wst iics 






yd (*> I aJLi I 5 i JjAkJLolj 


< \ < 





1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


90. 6 wi pe, ‘Dajudaju A ti gba 
adura pyin mejeeji, niton naa ki p 
duro $in$in, p ma $e tple pna 
awpn ti ko ni imp. ’ 

91. A si mu awpn pmp Israeli la 
okun naa ja. Fir’aona ati awpn 
pmp ogun rp si tple wpn ni ti ptp 
ati i§pta titi to fi tpri (sinu okun), 
6 wa sp pe, ‘Emi gbagbp pe 
dajudaju ko si Qlprun miiran 
ayafi Eyi ti awpn pmp Israpli 
gbagbp, emi si jp pkan ninu awpn 
olujura slip (fun Un).’ 

92. Kinla! Nisinsinyii! Nigba ti 
iwp ti §e aigbpran §iwaju, o si jp 
pkan ninu awpn obilpjp. 

93. Nitori naa, lonii yii, A 6 da p 
si ni ara rp nikan, ki o lp jp Ami 
fun awpn to n bp lphin rp. 
Dajudaju ppplppp awpn eniyan 
jp alaibikita ati olugbagbera nipa 
awpn Ami Wa. 

IDA 10 

94. Ati pe dajudaju A ti $e 
ibugbe to dara fun awpn pmp 
Israpli, A si ti pese fun wpn ninu 
awpn nnkan to mp daradara. 
Wpn ko si $e iyapa pnu titi ti imp 
fi de wa ba wpn. Dajudaju Oluwa 
Rp yoo $e idajp laarin wpn ni pjp 
Ajinde nipa ohun ti wpn n $e 
ariyanjiyan si. 






Ori 10 


YUUNUS 


95. $ugbpn bi iwQ ba n b$ ninu 
iyemeji nipa ohun ti A spkal^ fun 
q , nigba naa beere lpwp awpn ti 
wpn ti n ka iwe $iwaju r$. 
Dajudaju ododo ti de wa ba q lati 
pdp Oluwa r<y Nitori naa ma $e 
j$ pkan ninu awpn to n $iyemeji. 

96. Ma si $e j$ pkan ninu awpn to 
n pe awQn Ami Allah ni irp. Ki o 
ma baa j$ pkan ninu awpn $ni 
ofo. 

97. Dajudaju awQn ti Qrp Oluwa 
r<? ti $$ le 16 ri ko ni gbagbp, 

98. Koda bi gbogbo Ami wa ba 
wpn, titi ti wpn yoo fi ri iya 
oloro. 

99. Ee§e ti ko fi si awpn eniyan 
(miiran) yatp si awpn eniyan 
Yunus, to gbagbp, ti igbagbp wpn 
si §anfani fun wpn? Nigba ti wpn 
gbagbp, A gbe iya itiju kuro lori 
wpn laye yii, A si pese id?ra fun 
wpn fun igba di?. 

100. Iba $e pe 6 wu Oluwa r$ ni, 
dajudaju gbogbo awpn ti n b$ 
lori il? ni iba gbagbp patapata, 
iwp ha le fi ipa mu awpn eniyan 
lati di olugbagbp ododo bi? 

101. Ko si ?mi kan to le gbagbp 
ayafi nipa iygnda Allah. Oun A 
si maa j? ki ibinu spkal$ lori 
awpn ti ki i $e laakaye. 


tpin 11 


(•/j, (io-O I c> in- >-* ' 



v ' y & Jk* 




1pm 11 


YUUNUS 


Ori 10 


102 . Sq pe: ‘5 ronu si ohun ti (n 
§q1q) lprun ati ori ilQ.’ $ugbpn 
awpn Ami ati awpn olukilQ ki i 
§anfani fun awQn ti ko gbagbp. 

103 . Ki ni ohun ti WQn n reti ju iru 
awQn qj'q (iya ti) awQn ti n b<? 
§iwaju WQn (ri idaamu)? Sq pe: ‘b 
maa woye, nigba naa, emi naa yoo 
jq Qkan ninu awQn ti n woye pQlu 
yin.’ 

104 . Nigba naa ni Awa yoo gba 
awQn Oji§Q Wa ati awQn to gba 
WQn gbQ la. Bayii gan-an ni 6 ti 
maa n §q1q nigba gbogbo; 6 j'q 
oju$e ti Wa lati gba awQn 
olugbagbQ ododo la. 

IDA 11 

105 . Sq pe: “Eyin eniyan, bi q ba n 
$e iyemeji, nipa Qsin mi, nigba naa 
ki q mQ pe emi ko sin awQn nnkan 
ti Qyin n sin lQhin Allah, $ugbQn 
emi n sin Allah nikan, fni ti yoo fi 
iku pa yin, a si ti pa$Q fun mi pe ki 
n ]Q Qkan ninu awQn olugbagbQ 
ododo, 

106 . A si tun pami la§Q lati sq pe: 
‘doju rQ kQ Qsin ni iduro §in§in ti 
QlQnm, ki o ma si §e wa ninu 
awQn Q§?bQ. 

107 . ‘Ma si §e pe ohun miiran 
l^hin Allah, ohun ti ko le §e q 
loore, ti ko si le §e q ni ibi. Ti iwQ 
ba §e bQQ, dajudaju iwQ yoo maa 
bQ ninu awQn alabosi.’” 


a'* > ^ * * 

i^J, ^ \ yki 




21»l 5 dJj' up > 




Ori 10 


YUUNUS 


108. Bi Allah ba si mu inira kan 
kan 9, ko si gni to le mu un kuro 
ayafi Oun naa: ti O ba si gbero 
ire kan fun q, ko si ?ni ti 6 le da 
oju rere R? duro. O maa n mu un 
ba ?ni ti 6 ba wu U ninu awpn 
9rasin R9. Oun si ni Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

109 . Sq pe, ‘$yin eniyan! 
Dajudaju ododo ti de wa ba yin 
lati pdp Oluwa yin, niton naa, 
$ni to ba t<?le itpspna, 6 t^le 
itpspna fun 91m' ara r$, 911 i to ba 
si $ina, 6 $ina fun adanu 91m' ara 
r$. Emi ki i $e 01u$9 lori yin. 

110. Ki o si t?le eyi ti a §ipaya 
fun 9, ki o si §e suuru titi ti Allah 
yoo fi mu idajb R9 wa. Ati pe 
Oun gan-an ni O dara j C1I9 ni 
Adajp. 


ipin 11 




Li-3 ^ li)"* j r. Lf ^- ‘ * ‘ -4 j. 

\j\ Co 5 * L^lli 




On 11 


Ipin 11 



HUUD 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1 . Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2 . ALIF LA AM RAA (Emi ni 

Allah, Oluri ohun gbogbo). Iwe 
kan ni eyi ti awpn aaya rp ko ni 
abawpn, a si §e alaye wpn lpkim- 
unrprp. Qdp Qlpgbpn, 

Olufunniniroo ni 6 ti wa. 

3 . (O n kg ni) Pe ki 9 ma $e sin 
ohun miiran ayafi Allah. 
Dajudaju emi jp olukilp fun yin 
ati olufunniniroo idunnu lati 9 dp 

Rb- 

4 . Ati pe ki 9 maa tprp idarijin 
lati pdp Oluwa yin, ki 9 si 
ronupiwada si pdp Rp; Oun yoo 
fun yin ni igbadun to dara titi di 
asiko kan ti a ti da, Oun yoo fi 
oju rere Rp fun gbogbo 9m to ba 
tp si. Ti 9 ba si $pri pada, nigba 
naa, emi n bprii fun yin nipa inira 
pjp kan to tobi. 

5 . Qdp Allah ni ipadasi yin, Oun 
si ni Alagbara lori ohun gbogbo. 

6. Kiyesi i, dajudaju wpn ti se 
igba-aya wpn pa, ki wpn le fi ara 
pamp fun Un. Si tun kiyesi i, 
dajudaju nigba ti wpn ba fi awpn 




is A <1 {. ' \ 


.1 pi 




14 jdd tfy r -3 j, '3U£>* ^ 


ti 1 \jj UL \jL LZ a J uL aJ . 4jJ \ 

JUT &£ \#p 


Ft. * kill 

ft 

I) A-i~t A) yLSzJLi. UtiJL#, 

eO \ * Uyli5. ^ M*-i. 



Ori 11 


HUUD 


Ipin 12 


a$p wpn bo ara wpn, 6 mp ohun 
ti wpn fi pain 9 ati ohun ti wpn fi 
han sita. Dajudaju Oun ni Olump 
ohun ti n bp ni 9k an W9n. 

lPfN12 

7. Ko si pda abpmi kan to n I9 to 
n bp lori il^ bi ko §e pe ti Allah 
ni lati pese fun un. Ati pe O mp 
ibi to n fara pamp si ati ibugbe 
rp. Gbogbo rp pata n bp ninu Iwe 
kan to han gbangba. 

8. Oun ni fmi ti O da awpn prun 
ati aye ni igba mpfa, Itp Qla Rp si 
jokoo sori omi, ki O le dan yin 
wo lati fi eyi ti ihuwasi rp dara 
julp ninu yin han. Bi iwp ba si sp 
pe: ‘Dajudaju a 6 ji yin dide lphin 
iku , awpn ti ko gbagbp yoo sp 
dajudaju pe: ‘Eyi ko jp nnkan 
kan ayafi ptanjp to han gbangba. 

9. Bi A ba si lp iya wpn lara di 
asiko kan to ni onka, dajudaju 
wpn yoo sp pe; ‘Ki 16 da a duro?’ 
Kiyesi i, dajudaju, lpjp ti yoo wa 
ba wpn A ki yoo gbe e kuro fun 
wpn, ohun ti wpn si ti n fi §e 
ypyp yoo spkalp le wpn lori. 

IDA 2 

10. Bi A ba fi ikp kan tp eniyan 
lpnu wo lati pdp Wa, lphin naa ti 
A si gba a pada lpwp rp; 
dajudaju oun yoo sp ireti nu, yoo 
si di alaimoore. 




^ . * , yr. . •* . *• n ^ C* * A' 

5 




* 9 


V J, 1 <j J, \ S’y&f tH. yJ \ pPP 

/—S C > " ■& $ « 


- if. / X. X .</{. ;;»/i £ 

4_*« ( (Jf *-r’ ! I u liKJ 5 

" Ci ' 


©5 J. £p 1 


1 1. Bi 6 ba si jp pe lphin igba ti 
ibi ti de ba a, A ba wa jp ki 6 tp 


>Jo * Lft-ij > \ cKJ 5 


HUUD 


On 11 


Ipin 12 


idgra wo, yoo maa sg pe: Ibi ti 
kuro lgdg mi? Si wo 6, yoo maa 
yg aygpgrg pglu faari. 

12. Ayafi awgn to n ni ifarada, ti 
wgn si tun n $e i$g rere, awgn 
ygn ni aforijin ati oore to tobi 
julg yoo wa fun. 

13. (Wgn n ro) pe iwg yoo fi apa 
lean ninu ohun ti a §ipaya fun g 
silg, ki gkan rg si tipasg bgg di 
hiha gaga nitori wgn sg pe: ‘Ee§e 
ti a ko fi sg i§ura lean kalg fun un 
tabi ki malaika kan tg g wa?’ 
Nitootg, iwg jg olukilg, Allah 
gan-an ni Alaabo lori ohun 
gbogbo. 


I ^ 


i'JS oi 111) i 




tysr <Uil 5 * y.'y> diof l 


14. Wgn ha n sg pe, ‘6 §e 
agbelgrg rg ni? Sg pe: To ba ri 
bgg, g mu ori-grg mgwaa iru rg 
wa, to jg agbelgrg, ki g si pe gni ti 
g ba lagbara lati pe lghin Allah, 
bi gba jg olododo.’ 

15. Bi wgn ko ba si da yin lohun, 
nigba naa ki g mg pe nipa img 
Allah ni gbogbo rg fi sgkalg, ati 
pe ko si Qlgrun miiran lghin Rg. 
$yin ki yoo ha ju ara yin silg fun 
Unbi? ' 

16. bnikgni to ba fg ohun ti aye yii 
ati g$g rg, Awa yoo san ere i$g 
wgn laye yii fun wgn lgkun- 
unrgrg, a ki yoo si din in ohun kan 
ku ninu rg. 



J4s t l te>' \ ti f \ 


©<j 



Ori 11 


HUUD 


Ipin 12 


17. Awpn ypn 16 jp pe wpn ki yoo 
ni ohun kan nl Aye to n bp ayafi 
ina, ati pe ohun tl wpn ti §e laye 
yil yoo ja sasan, ati pe ofo ni ohun 
gbogbo ti wpn n §e yoo ja si. 

18. Njp pni to ni idi prp to yanj u 
lati p dp Oluwa rp, ti olujprii kan 
lati pdp Rp yoo si tun tple e (lati 
jprii si otitp rp), ti Iwe Musa si tun 
siwaju rp, eyi to jp itpspna ati aanu 
(ha le jp plptan bi)? Awpn (to ro 
prp yi wo) gba a gbp, eyikeyii 
ninu awpn ijp alatako to ba $e 
aigbagbp si i, ina ni yoo jp aaye rp 
ti a §e ileri rp fun un. Nitori naa, 
ma $e $iyemeji nipa rp. Dajudaju 
otitp ni lati pdp Oluwa rp; $ugbpn 
ppplppp eniyan ko gbagbp. 


©li) \ y 


( 5 Li 

f r*, * fits*,*'"' 

)\b li v I o-s. ^ 5 

©ii *il 


19. Ati pe ta 16 jp alabosi ju pni to 
da adapa irp mp Allah lp? Iru 
awpn ypn ni a 6 mu wa siwaju 
Oluwa wpn, awpn plprii yoo si sp 
pe; ‘Awpn wpnyi ni wpn ti purp 
mp Oluwa wpn tplp ri.’ Kiyesi i 
egun Allah n bp lori awpn alabosi. 

20. Awpn to n di awpn eniyan 
lpwp loju pna Allah, ti wpn si n 
gbero lati sp p di wiwp. Awpn 
wpnyi ni ko gba pjp ikphin gbp. 

2 1 . Awpn wpnyi ko le sp eto Rp 
di asan lori ilp, bpp ni ko ni si 
alaabo kan fun wpn lphin Allah. 
A 6 $e adipele iya fun wpn. Wpn 
ko ni le gbp, wpn ko si ni le 
riran. 


& 3 

* w.fif'.'/’s fi.<[ 

©ii>^lJa)t d 4, XJai 


i \ fi * fi * * fit. f S S fi.% . 

tUJ I li) 3 X liW. I 

„ ? a P * \*>S f><» ifiS S 


s* ty,) ' I (i) 3 5 A 4 J i If ts 

IjjCs 

is 3 





1pm 12 


HUUD 


On 11 


22. Awgn wQnyi ni WQn ti padanu 
Qmi WQn ati pe ohun ti WQn n da 
adapa irQ rQ ti bQ Iqwq WQn. 

23. Laisiyemeji, dajudaju WQn yoo 
jq Qni ofo ni qj’q ikQhin. 

24. Dajudaju awQn to gbagbQ 
lododo, ti WQn n §e i§Q rere, ti WQn 
si n tq ara WQn siIq fun Oluwa 
WQn, awQn wQnyi ni ero Qgba 
id?ra naa, ibQ ni WQn yoo si maa 
gbe. 

25. Apcjuwc awQn ijQ mejeeji da 
bi ti afQju ati aditi pqIu Qni ti 6 
riran ati Qni ti 6 gbQran. NjQ awQn 
mejeeji jQ ara WQn bi? NjQ nigba 
naa, ee§e ti QrQ ikilQ ko fi ye yin? 



ft ''««'?«' A iZ !,•' " 




IDA 3 

26. Dajudaju A ti ran Nuhu si 
awQn eniyan rQ (6 sq pe); ‘Emi jQ 
olukilQ ti 6 han gbangba fun yin. ’ 


Al ^"P xSJj 


A ( A 


27. ‘Pe q ko gbQdQ sin nnkan 
miiran yatQ si Allah. Dajudaju 
emi n bQru iya QjQ lean ti 6 jQ oloro 
fun yin. ’ 

28. AwQn agba ijoye ti WQn jQ 
alaigbagbQ ninu awQn eniyan tq sq 
pe; ‘Awa ko ri q si nnkan kan ju 
eniyan abara bi i ti wa 1 q, bQQ ni 
awa ko ri awQn to tQle q si nnkan 
kan ju awQn to jQ Qni yQPQrQ ju 
laarin wa, ti oye WQn ko to nnkan. 
Awa ko ri ajulQ kan ti q ni lori wa, 
§ugbQn opurQ ni awa ka yin si.’ 




Ori 11 


HUUD 


Ipin 12 


29. 6 wi pe; “Eyin eniyan mi, y 
sy fun mi: bi 6 ba §e pe ori 
ododo ni mo wa lati ydy Oluwa 
mi, ti O si tun §e iky fun mi lati 
ydy Ry, eyi ti a ko jy ki 6 han si 
yin. Awa yoo ha kan an nip a, 
fun yin nigba ti y ti lodi si i? 

30. $yin eniyan mi, emi ko 
beere owo kankan lywy yin lori 
ry. Qdy Allah nikan lysan mi wa, 
emi ko si ni le awyn to gbagby ly. 
Dajudaju wyn yoo pade Oluwa 
wyn. $ugbyn emi ri yin ni 
alaimykan eniyan. 

3 1 . “fiyki eniyan mi, ta ni yoo ran 
mi lywy lydy Allah ti mo ba le 
wyn ly? 5 ki yoo ha ni arojinly 
ni? 

32. “Emi ko sy fun yin pe, ydy mi 
ni pypy yry Allah wa, emi ko my 
ohun to pamy, Byy ni emi ko wi 
pe malaika ni mi, emi ko sy nipa 
awyn ti y n foju tynbylu wyn pe 
Allah ko ni §e oore fun wyn. 
Allah nikan 16 my ohun to n by 
ninu ykan wyn. Dajudaju, ti mo 
ba $e byy, emi yoo maa by ninu 
awyn alabosi.” 

33. Wyn wi pe, ‘iwy Nuha, 
dajudaju o ti n ba wa jiyan (yjy 
py), o si ti ba wa jiyan yi 
lypylypy igba, niton naa mu ohun 
ti iwy fi n dyra ba wa wa ti iwy ba 
jy ykan ninu awyn olododo.’ 


« c » .» ‘i. s n ✓ . . 1.1 < ''“A » 

® I 5 yi) c/3 

5 ti >15 \ j, 

©G> C4J \ 


^ Ck^US'f \^5 

lyLii 




&). L>-^y4. 5 

n > k4-j' 


>&\te\%±Cs 

« o , „ 9 ft^ r'. r. 


dLsU.'ii fcjJs, 0; >J riij. i*JCS 
^Cb;IS 



1pm 12 


HUUD 


On 11 


34. 6 si wi pe, ‘Allah nikan ni 
yoo mu un wa ba yin to ba wu U, 
pyin ko si le doju (i§p Allah) 
bolp. 






35. Imp ran mi ki yoo $e yin ni 
anfani, bi 6 tiwu ki h fp lati gba 
yin ni impran to, bi Allah ba fp 
lati pa yin run. Oun ni Oluwa 
yin, pdp Rp la 6 si mu yin pada 
si.’ 

36. $e wpn n sp pe, ‘O §e 
agbelero rp ni?’ Sp pe, ‘Bi 6 ba 
jp pe mo §e agbelprp rp, pru p§p 
mi n bp lori mi, emi ko si lpwp 
ninu p§p ti pyin n da.’ 



eJt, Jj ;t 

t \ r 


IDA 4 

37. A §ipaya fun Nuha pe; ‘Ko si 
pkan ninu awpn eniyan rp ti yoo 
gbagbp, ayafi awpn to ti gbagbp 
tplp, nitori naa ma $e banujp nipa 
ohun ti wpn n §e.’ 

38. ‘Ki o si kan pkp naa labp 
amojuto Wa ati i§ipaya Wa. Ma si 
§e ba Mi sprp nipa awpn wpnni ti 
wpn ti §e abosi. Dajudaju pni ti a 
6 tpri ni wpn. ’ 

39. O si bprp si ni kan pkp naa; 
nigbakuugba ti awpn oloye ninu 
awpn eniyan rp ba n kpja lp, wpn 
maa n fi $e ypyp. O sp pe, ‘Bi pyin 
ba n fi wa $e ypyp (lonii), (asiko naa 
n bp wa ti), awa naa yoo fi yin $e 
YPYP g?g? hi p ti $e n fi wa $e ypyp 
(lonii). 



5 vluil I ^ \ 5 

r. | \ Ti 

J.s : l o , 



6£ CUiSiAiS 




Ori 11 


HUUD 


ipin 12 


40. Laipp p n bp wa mg pni ti iya 
yoo jp pplu idojuti; ti iya pipp 
yoo tQ si.’ 

41. Titi di igba ti a§p Wa de, ti 
omi si n tu jade, A si wi pe, ‘Mu 
gbogbo nnkan takp-tabo ni meji 
meji sinu pkp naa, ati awpn pbi 
rp ayafi awpn ti prp (Allah) ti 
rekpja Ip nipa wpn, ati awpn ti 
wpn gbagbp.’ Ko si pni ti 6 
gbagbp pplu rp ayafi awpn dip. 

42. 6 si wi pe; ‘E wp inu rp, 
lorakp Allah ni lilp rp lori omi ati 
gigunlp rp. Dajudaju Oluwa mi 
jp Alaforijin, Alaaanu julp. 

43. 6 si n gbe wpn lp lori igbi- 
omi ti 6 da bi awpn oke nla. 
Nuha si kigbe pe pmp rp pkunrin 
nigba ti 6 duro si ptp, ‘iwp pmp 
mi o, wa wp inu pkp pplu wa, ma 
si §e jp pkan ninu awpn 
alaigbagbp.’ 

44. O dahun pe; ‘emi yoo lp si 
ori oke kan ti yoo gba mi la lpwp 
omi.’ Oun (Nuha) wi pe; ‘Ko si 
olugbala kan lpjp oni kuro nibi 
a§p Allah ayafi pni ti O ba §aanu 
rp. Igbi omi si dide laarin awpn 
mejeeji; nipa bpp 6 di pkan ninu 
awpn to bomi lp. 

45. A si wi pe, ‘Iwp ilp, fa omi rp 
mu, ati iwp oju-prun, dawp (ojo 
rirp) duro.’ A si jp ki omi naa 




UiS . jjSSii 5S ) Bjii life. 

) 15)^33 

©djU3 5) ^ I listed 'l 


©4*3 i £% 

4 j*"* & & V 5 ^-4 ij f y <J »b 

& * Stel 




1*4*4 J ^ ^ ^ ' 

@6&>Ai!»ia»S#jr£5 1 


{’Ey 5 41 tE G&Ji 1 >34 Jgtf 



HUUD 


On 11 


ipin 12 


wplp, prp naa si pari. Qkp naa si 
gunlp si Al-Judi. A si sp pe, ‘ki 
egun maa jp ti awpn alabosi 
eniyan. ’ 

46. Nuha si ke pe Oluwa rp pe: 
‘Oluwa mi, dajudaju ninu pbi mi 
naa ni pmp mi wa, ododo si ni 
adehun Rp; Iwp lo si n §e ptp ju 
ninu awpn adajp.’ 

47. O wi pe: ‘Iwp Nuha, dajudaju 
dun ko si ninu awpn pbi rp, 
dajudaju oun jp oni$p ibi. Nitori 
naa ma $e bi Mi ni ohun ti o kb 
ni imp nipa rp. Mo kilp fun p, ki 
iwp ma baa jp pkan ninu awpn 
alaimpkan. ’ 

48. 6 wi pe: ‘Oluwa mi, mo bp Q 
ki O daabo bo mi ki n ma ba a 
maa bi Q leere ohun ti emi ko ni 
imp nipa rp. Bi O kb ba si forijin 
mi, ki O si §aanu mi, emi yod jp 
pkan ninu awpn pni dfo.’ 

49. A si wi pe, ‘Iwp Nuha, jade 
(lati inu pkp naa) pplu alaafia lati 
pdp Wa, ibukun si ni fun p ati fun 
awpn Iran (ti yod wa) lati ara 
awpn to wa pplu rp. Awpn Iran 
miiran naa yod wa ti A 6 fun ni 
ipese (fun igba dip) lphin naa ni 
iya oloro yod jp wpn lati pdp Wa.’ 

50. Eyi wa ninu awpn iro ti o 
pamp ti A §ipaya rp fun p. Iwp kb 
mp wpn, iwp tabi awpn eniyan rp 
§iwaju eyi. Nitori naa §e suuru; 


ilsJ to 3 J fe £&i\ 


©£>^£^'&"S’ 


3 ^ 3 H 


3 ' T p4. <J-S£ 

i“5 » » s> ■& * ' t { n >. » a «' J> . ✓ i /\ 

©toto 


I i 1 




Ori 11 


HUUD 


Ipin 12 


niton pe ti awgn olupaya Qlgran 
ni igbgyin yoo jg. 

IDA 5 

5 1 . A si ran Hud ti i $e arakunrin 
awgn iran Aad si wgn. 6 sg pe: 
‘$yin eniyan mi, g maa jgsin fun 
Allah (nikan), g ko ni Qlgran 
miiran lghin Rg. Aladapa irg ni 
?yinj?. 

52. ‘$yin eniyan mi, n ko beere 
gsan kan nipa rg lgwg yin. gsan 
mi ko si nibi kan bi ko §e gdg ijini 
ti O da mi . ’ $yin ko ha ni §e 
laakaye ni bi? 

53. ‘Mo si tun pe gyin eniyan mi, 
g maa tgrg aforijin g$g lgdg 
Oluwa yin, lghin naa ki g 
ronupiwada si gdg Rg, Oun yoo 
rg ojo fun yin lati sanmg 
lgpglgpg, yoo si fi agbara kun 
agbara yin. £ ma si $e pghinda di 

54. Wgn wi pe; ‘Iwg Hud, o ko i ti 
i mu alaye to yanju kan wa ba wa, 
awa ki yoo si kg awgn ori§a wa 
silg nitori grg ti o n sg,a ki yoo si 
gbag gbg.’ 

55. ‘Ohun ti a le sg ni pe, apa kan 
ninu awgn ori§a wa ti fgwg ibi kan 
g.’ Oun dahun pe, ‘dajudaju mo fi 
Allah jgrii, ki gyin pglu si jgrii pe, 
emi ko lgwg ninu ohun ti g mu 
lorogun (pglu Qlgran). 








>TxjLii 4-s)>4 2-4H 




ijaiu, A-c!^fd^AJ uf 



HUUD 


On 11 


ipin 12 


56. Lphin Rp, p pete si mi 
lapapp, p ma $e fun mi ni aaye 
kankan. 

57. Dajudaju emi ti gbpkple 
Allah, Oluwa mi ati Oluwa yin. 
Ko si pda kan ti Oun ko le fi Iran 
iwaju rip gbamu. Dajudaju on 
pna taara ni Oluwa mi (duro le). ’ 

58. ‘$ugbpn bi pyin ba §pri pada, 
dajudaju mo ti ji§p ohun ti a fi 
ran mi dopin fun yin, Oluwa mi 
yoo si fi eniyan miiran rppo yin. 
$yin ko si le pa A lara rara. 
Dajudaju Oluwa ni 01u§p lori 
ohun gbogbo.’ 





59. Nigba ti a$p Wa de, Awa gba 
Hud ati awpn to gbagbp pplu rp la 
nipa (akan$e) aanu Wa. A si gba 
wpn la kuro lpwp iya to le koko. 

60. Awpn Iran Aad niyi. Wpn kp 
awpn Ami Oluwa wpn silp, wpn 
§e aigbpran si awpn oji§p Rp, 
wpn si tple a§p onigberaga, pta 
6 dodo. 

61. A si jp ki egun tple wpn laye 
yii ati ni pjp Ajinde. Si kiyesi i! 
(Iran) Aad $e aigbagbp si Oluwa 
wpn. Si kiyesi i! fmi egun ni Iran 
Aad, awpn eniyan Hud. 



IDA 6 

62. Ati si awpn Iran Samud ni 
Awa ran Salih aralcunrin wpn. O 
wi pe, ‘Eyin eniyan mi, p maa sin 


A)SS^J SI & w 5 14 * i 





Ori 11 


HUUD 


ipin 12 


Allah- ko si Qlgrun miiran fun 
yin l^hin Rq. Oun 16 pilQ i§?da 
yin lati inu ilQ, O si j? kl q maa 
§Qmi lori rQ. Nltori naa q maa wa 
aforijin lpdg Rq, kl q si 
ronupiwada si QdQ Rq. Dajudaju 
Oluwa mi jQ Olusunmpni, 
Olugbadura. ’ 


i5 Jrti fa 
*$***&&($& 



63. Wpn wl pe, ‘Iwq Salihu, 
dajudaju Iwq ti wa laarin wa, lQni 
tl a gbQkQle tQlQ. Iwq yoo ha kQ 
fun wa pe kl a ma §e sin ohun tl 
awQn baba wa sin. Ati pe 
dajudaju awa wa nlnu iyemeji 
gidi nlpa ohun tl o n pe wa si. ’ 


ili Jj!3 


64. 6 sq pe, ‘Eyin eniyan mi, q 
sq fun mi: to ba jQ pe mo wa lorl 
Qrl QrQ to han gbangba lati QdQ 
Oluwa mi, ti O si ti fun mi ni 
aanu lati QdQ Rq; nigba naa ta ni 
yoo gba mi Iqwq Allah, ti mo ba 
wa 1q huwa aigbQran si I? Nitori 
naa ko si alekun kankan ti q le §e 
fun mi lori eleyii bi ko §e iparun. 

65. ‘Ati pe, Qyin eniyan mi, eyi 
ni abo rakunmi Allah ti 6 jQ Ami 
kan fun yin, nitori naa q fi sOq ki 
6 le maa jQun lori ilQ Allah, q ma 
$e fi abura kan an ki iya to 
sunmQ itosi ma baa kQlu yin. 




66. $ugbQn wQn ge i§an Qyin qsq 
rQ, nigba naa oun sq pe, maa 
gbadun ninu ile yin fun QjQ mQta. 
Eleyii jQ ileri ti ki i $e irQ.’ 

<C@> 


& \y&5 JSj &5>1^ 


$ 


✓ i-a-f < < 

5 W.' 

©<—« jiJCZ 


HUUD 


On 11 


ipin 12 

67. Niton naa, nigba ti a$p Wa 
de, A gba Salihu ati awpn to 
gbagbp pplu rp la pplu aanu lati 
pdp Wa, bpp ni (a gba wpn la) 
kurd ninu itiju pjp naa. Dajudaju 
Oluwa rp jp Alagbara, Ologo 
julp. 

68. Iya ojiji si gba awpn to §e 
abura mu, nigba ti ilp si mp wpn 
wa ni idojubolp ninu ile wpn, 

69. Bi pni pe wpn ko gbe ibp ri. 
Kiyesi i! Iran Samuud §e aimoore 
si Oluwa wpn; si kiyesi i! Iran 
egun ni Iran Samud. 

Ida 7 

70. Dajudaju awpn irann$p Wa 
wa ba Ibrahim pplu iro idunnu. 
Wpn wi pe; ‘Alaafia fun p’, oun 
naa si dahun pe; ‘Ki alaafia maa 
ba yin,’ ko si pp lphin naa ti 6 fi 
mu ayangbp pran pmp maalu kan 
wa. 

7 1 . $ugbpn nigba ti 6 ri i pe wpn 
ko fpwp kan an, oun ko mp iru 
pda ti wpn jp, ibpru wpn si wa 
lpkan rp. Wpn wi pe, ‘Ma $e 
bpru, awpn eniyan Lutu la ran wa 
si.’ 

72. Aya rp si wa ni iduro nitosi; 6 
si n da rprin-in, lasiko yi ni a fun 
un (aya) ni iro idunnu bibi 
Is-hak, ati lphin Is-hak, Yakub. 


% SjlJj tip tUS 

LLo 

C* ? i X 9 \ ^ I • t A ^ • 

yfr £± j ) 

©Up 


X-a1 5 


A'' a Aio-**' « 


f<«i i-* 1 *•" A -.1? 

<* 1 ft 0 ft Cj 

©>j-»^ £. 


>£-fc*k osOL UJ ? 

U-i jS fctiLi 

©^-ji * 14- £ ' (Aj 


2-^k v i4-ip SiS 
1 Jlijl *JU#S 
©b dk U-L«! jl U k »— i 




AAkl5<4->\>-«l5 

©4* **>*<* ^ 



Ori 11 


HUUD 


ipin 12 



ti mo ti di aragbo, ti pkp mi yii 
naa ti di ogbo? Dajudaju ohun 
ijpju ma ni eyi ! ’ 

74. Wpn wi pe; ‘Iwp ha ri §e 
eemp nip a a§p Allah bi? Aanu 
Allah ati ibukun Rp n bp tori pyin 
ara ile yii. Dajudaju Oun ni IjLni 
ti iyin tp si, Ologo julp. 

75. Nigba ti pkan Ibrahim balp, ti 
iro idimnu si ti wa ba a, 6 bprp si 
jiroro pplu wa nipa awpn eniyan 
Lutu. 

76. Dajudaju Ibrahim jp 
onifarada, plpkan tutu, pni to ri tp 
(si pdp Qlpran). 

77. ‘Iwp Ibrahim, mpnu krird 
ninri pran yi. Dajudaju a§p 
Oluwa rp ti rekpja, ati pe 
dajudaju, iya kan ti pnikpni ki 
yoo le gbe kuro ri bp wa jp wpn.’ 

78. Nigba ti awpn oji$p Wa si de 
wa ba Lutu, inri rp bajp nitori 
wpn, 6 si ri i pe oun ko le ran 
wpn lpwp, 6 si wi pe ‘Qjp i$oro 
gbaa ni oni yii jp.’ 

79. Awpn eniyan rp si sare tp p 
wa, bpp ni wpn ri gbpn pplri 
ibinri; wpn si ti jp olu§e ibi tplp. 







O si wi pe; ‘$yin eniyan mi, 
awpn pmpbinrin mi ni iwpnyi. 
Awpn lp mp ju tun yin. Nitori naa 



<C@> 


HUUD 


On 11 


ipin 12 




©”>4 ^ ^Aj j, j 


p paya Allah, § ma $e dojuti ml 
loju awpn alejo mi. Ko ha si 
pnikan nlnu yin to jp alarojinlp 
ni? 

80. Wpn dahun pe, ‘Iwp mp 
ampdaju pe awa ko nl 
ohunkohun fi awpn pmpbinrin rp 
§e, iwp si mp ampdaju ohm tl a n fp. ’ 

8 1 . 6 wl pe, ‘Iba$epe mo lagbara <i), C? j' 5 ' S jjf Q & ' P bb 

kan (lati ka yin lpwp ko) tab! kl n ©^J >* 

lp si ibi to lagbara gidigidi kan 
(lati wa abo). 

82. (Awpn ojl$p naa) wl pe; ‘Iwp ' b- 1 jdJ jjlsyA t p b 

Lutu, irann$p Oluwa rp lawa jp. 

Wpn ko nl le de pdp rp nl gbogbo . A 1y $ 

pna. Nltorl naa jade pplu pbl rp nl fa { £ ^ 


* 

© f\ *• 

l—u >Jb 


aajin ora, kl pnikpni ma si $e 
boju wpyin nlnu yin, ayafi aya rp. 

Dajudaju ohun tl yoo $plp si wpn, 
yoo $plp si dun naa. Dajudaju 
owurp kutu ni asiko tl a yan fun 
wpn, njp owurp naa ko ha ti 
sunmp bl? 

83. Nltori naa, nlgba tl a§p Wa iXZX by I 

de, A doju ilu naa bolp. A si rp 

djo okuta amp le wpn lorl nl 
ipele ipele, 

84. Eyl tl a ti la slip (fun wpn) 

ninu a$p Oluwa rp. Ira (ijiya) bpp ^ 

ko si jinna si awpn o$ebi (asiko 

yi). 

IDA 8 

85. Ati si awpn ara Madyan, A 


Ori 11 


HUUD 


ipin 12 


ran $uaibu arakunrin wpn; 6 wi pe; 
‘Eyin eniyan mi p maa sin Allah. 5 
ko ni plprun miiran yatp si I. 5 ma 
si §e maa din dsunwpn ati iwpn ku. 
Mo ri yin ninu prp, pru iya pjp 
iparun si n ba mi fun yin. 

86. Ati pe, pyin eniyan mi, p maa 
wpn dsunwpn ati iwpn kun pplu ptp, 
p ma si §e maa rp awpn eniyan jp 
lori ohun ti 6 jp ptp wpn. Ki p ma si 
§e maa huwa ibajp lori ilp. 

87. ‘Ohun ti Allah ba §pku (fun yin) 
loore fun yin, bi p ba jp olugbagbp 
ododo. Emi ki i si i §e olu?p lori 
yin.’ 

88. Wpn dahun pe, ‘twp $uaibu, §e 
pna ijpsin rp naa ni 6 pa p la$p pe ki 
a fi ohun ti awpn baba wa sin slip, 
tabi ki a ma §e ohun ti 6 wu wa pplu 
prp wa? Iwp ma tilp jp plpgbpn ati 
elero gidi o.’ 

89. 6 sp pe, ‘£yin eniyan mi, p sp 
fun mi: to ba jp pe mo wa lori pri 
prp to han gbangba lati pdp Oluwa 
mi, ti O si §e ipese ti 6 dara fun mi 
lati pdp Rp, (ini idahun wo ni p 6 
fun Un?) Emi ko si gbero lati §e 
awpn ohun ti mo n kp pe p ko 
gbpdp §e. Ohun ti mo n fp gan an ni 
atun§e niwpn bi agbara mi ba ti §e 
mp. Ko si si agbara kan lpwp mi bi 
ko §e nipasp Allah. Oun ni mo 
gbpkple, pdp rp si ni emi yob pada 
si. 




i-c 


©^4^ 4 y.. 
j Vs' 5 

f. h 




lijily ilii* 3.I Ja\ JLJLXIj 1 $ 2 


f "V 0, 1 ,-f. »<'•'< <\<- 

tjji u)J, 

jj, j^Jll d»t ^ 2 

1 to 
*5j, 

©44^J 5 



HUUD 


On 11 


ipin 12 


90. $yin eniyan mi 6, g ma $e jg 
ki ikorira ti g ni si mi sun yin si 
ohun ti yoo jg ki iru ohun ti 6 
$glg si awgn eniyan Nuha, tabi 
awgn eniyan Hud, tabi awgn 
eniyan Salihu $glg si yin; bgg ni 
awgn eniyan Lutu naa ko jinna si 
yin rara. 

91. ‘Ki g si tgrg aforijin Oluwa 
yin; lghin naa ki g ronupiwada 
sgdg Rg. Dajudaju, Oluwa mi jg 
Alaaanu, Olufgran-gni julg. 

92. Wgn fesi pe; ‘Iwg $uaibu, 
gpglgpg ninu ohun ti o n sg ni ko 
ye wa, ati pe dajudaju a ri g pe 
eniyan ygpgrg lo jg laarin wa. Bi 
ko ba si §e ti awgn gbi rg ni, awa 
iba ti sg g lokuta pa. Ati pe iwg 
ko ni agbara kankan lori wa. 

93. O wi pe; ‘Eyin eniyan mi, 
awgn gbi mi 16 ha tobi lgdg yin 
ju Allah lg bi? byin si ti gbe E sg 
sghin bi gni ti a ti pati. Dajudaju 
Oluwa mi rgkirika ohun ti g n $e. 

94. by in eniyan mi, g maa §e 
gggg bi agbara yin ti to, emi naa n 
§e bi agbara mi ti to. Laipg, g n bg 
wa mg gni ti iya ti yoo dojuti i 
yoo jg ati gni ti 6 jg opurg. I; maa 
woye emi naa yoo maa woye pglu 
yin. 




. rs \ , . a>P * •• * l 2^ 1 • ^ 

® £ a ,P slZ , 


t£js \$J&T AJu & eLdiil 1^13 

©HA 


1 djb 1 'ys - \ JaA; J & 
© JaJLjfcfl U ^JLajO* tX-j 


S*" 5 

, " Ja ''i * p \ * x* 4 P'' 

ty 4 u <>> ^oJuu t a j> va 

^ 5**-^ 


95. Nigba ti a§g Wa si de, A gba 
$uaibu ati awgn to gbagbg pglu rg 
la nipa aanu Wa; iya si gba 




Ori 11 


HUUD 


Ipin 12 


awpn to §e aburu mu, wpn si wa ni 
idojubol? ninu ile wpn, 

96. Bi ?ni pe wpn ko gbe ib? ri. Si 
kiyesi bi awpn ara Madyan §e 
parun g?g? bi awpn iran Samuud 
ti parun. 

tDA9 

97. Dajudaju, A fi awQn Ami Wa 
ati a§? ti 6 han gbangba ran Musa 

98. Si Fir’aona ati awpn ijoye r?; 
§ugbQn wpn t?le a$? Fir’aona, b?? 
ni a§? Fir’aona ko tpna rara. 

99. Oun yoo §iwaju awQn eniyan 
r? ni Qjp Ajinde, yoo si da wpn 1 q 
sinu ina (g?g? bi a ti maa n da ?ran 
1 q si ibi imumi). Ibi buburu si ni 
aaye imumi ti wQn yoo de. 

100. A si j? ki egun t?le wpn laye 
yii ati ni Qjp Ajinde. Aburu si ni 
?bun ti a 6 fi fun wpn yoo j?. 

101. Eyi wa ninu awQn iroyin 
awQn ilu (ti a pamn) ti A royin r? 
fun q. Ninu WQn si wa ni iduro, 
awQn kan si wa ti a ti par? 
patapata. 

102. Awa ko si §e abo si fun wpn 
§ugbpn awpn ni wpn §e abo si fun 
ara wpn; b?? ni awpn ori$a wpn ti 
wpn n pe l?hin Allah ko §e anfani 
lcankan fun wpn nigba ti a§? Oluwa 
r? de, b?? ni wpn ko §e alekun 
nnkan kan fun wpn bikd§e iparun. 


^ hr life \$ki jsJujU a 


j if* ye C3Jl£J\ >Ji33 


A ? -i 


y-o 1 I la 3 O clj, 


\ l * fi S (J / « » f 9 T. X 

' fi yi. A- 0 y9 fo 1 J 

S3*Ji 

©£35£Ji 


✓ e t< A „■ • if ^ 

^3-i. 5 aA*3 O, 5 


©'> $ I U >3 1 JLL, i, l 


^ 

© xl . *ao Oj»4la 


>4 





HUUD 


On 11 


ipin 12 


103. Bayii ni igbanimu Oluwa rQ 
ri nigba ti O ba gba awQn ilu kan 
mu lasiko ti WQn ba n §e aburn. 
Dajudaju igbanimu Rq bum, 6 si 
le koko. 

104. Dajudaju Ami n bQ ninu eyi 
fun awQn to n bQru iya Qjq 
I kQhin. Eyi j ^ Q j Q kan ti a 6 ko 
awQn eniyan j<p, 6 si tun jQ QjQ ti 
(gbogbo 1$q1q rQ) yoo §oju 
gbogbo mutumuwa. 

105. Awa ko ni 1q q lara, ayafi 
titi di asiko to ni ounka. 

106. Qjq ti yoo de, Qmi kan ko ni 
le sqh) ayafi pQlu iyQiida Rq. 
Nigba naa awQn kan ninu WQn 
yoo jQ olori buburn, awQn miiran 
yoo si jQ oloriire. 

107. Ni ti awQn ti WQn yoo jQ 
olori buburn, wqii yoo wa ninu 
ina, nibi ti Qkun ati ose yoo ti jQ ti 



gbe ibQ ni 9 **' 

ati aye fi n & \ y Xb £ 3j, J^Vl 


WQn. 

108. WQn yoo maa gbe 
iwQn igba ti awQn Qmn ati 
b?, ayafi ohun ti Oluwa rQ ba 1q. 

Dajudaju Oluwa rQ maa n $e ohun 
ti O ba wu U. 

109. $ugbQn ni ti awQn ti WQn ba 

jQ oloriire, WQn yoo maa bQ ninu 
Qgba idQra, ibQ ni WQn yoo maa „ a; Xl >5 ■ 3 

gbe ni iwQn igba ti awQn Qmn ati ^ 

aye fi n bQ, ayafi ohun to ba wu 

Oluwa rQ- Qbun ti a ki i gba Iqwq 
Q ni ni eyi. 


fit* 


I** '5 


Ori 11 


HUUD 


Ipin 12 


110. Nltori naa ma §e wa nmu 
iyemeji nlpa ohun tl awgn eniyan 
wgnyi n sin. Ijgsin wgn ko yatg 
si ohun ti awgn baba wgn n sin ni 
i§iwaju. Dajudaju Awa yoo san 
wgn ni gsan ipin wgn laidinku. 

IDA 10 

111. Ati pe dajudaju a fun Musa ni 
iwe naa, §ugbgn wgn §e iyapa gnu 
nipa rg, bi ki l ba §e ti grg to ti 
§iwaju lati gdg Oluwa rg, a ba ti §e 
idajg laarin wgn, ati pe dajudaju 
wgn li bg nmu iyemeji gidi nipa rg. 

112. Ati pe, dajudaju (a ko ti i san 
gsan i§g gbogbo awgn wgnyi fun 
wgn, §ugbgn) gbogbo wgn ni 
Oluwa rg yoo san gsan i§g wgn fun. 
Oun si jg Alakiyesii gbogbo ohun ti 
wgn n §e. 

113. Nitori naa, duro deedee gggg 
bi a ti $e pa g la$g ati awgn to ti 
doju kg (Allah) pglu rg; g ma si §e 
kgja aala. Nitori pe dajudaju, 6 n ri 
ohun ti g n §e. 

114. b ma si ?e tg si awgn ti n 
?abosi, bi bgg kg ina yoo fara kan 
yin. b ko ni ni grg kan lghin Allah, 
bgg ni ako ni ran yin lgwg. 

115. Ki o si maa gbe irun duro ni 
igun mejeeji gjg, ati ni asiko oru ti 
6 sunmg owurg. Dajudaju, i$g 
rere a maa le i§g buburu jinna. 
Iranti ni eyi jg fun awgn ti wgn ba 
maa ranti. 


* 7 ^ * -f * * ^ f* Jj. y p \ i ^ \ n** 

k 


jd £.6 4^1 «i$i S^ui; 

ils> &>*, ILlii t 

r> ^ •** i ^ ^ a ^ ^ ** * • 'Sj i 


* 
o 

* 


s4; i4i4»' tst ■ji Si.; 

X CoJ j,k / o4d lXt 1 


A 1 b* 5 o jX i UA» la 


©^i-^ <i* IXj <Li I J, I ytiaj 'j 3 


uLl 5 u ilii'>S^JoSa 

©li) ^1 ja-i* t lX) x 3 \ 


LiJ j 1 5 1^25,1 ) 

j 

I ui «*> 


©u>d^i 



HUUD 


On 11 


Ipin 12 


116 K1 o si $e suuru, dajudaju 
Allah ki i fi Qsan awQn Qni rere 
rare. 

117. Ee$e nigba naa ti ko fi si 
awQn eniyan ti QrQ ye ninu awQn 
iran ti n bQ $iwaju yin to yQ ki 
WQn ti kQ iwa ibajQ lori ilQ- ayafi 
diQ ninu awQn ti a gbala ninu 
WQn? AwQn alabosi t$le ohun ti 
6 mu irgrun ati igbadun ba WQn, 
WQn si j?bi. 

118. Oluwa rQ ko j? pa awQn ilu 
wQnyQn run lailQtQQ nigba ti 
a WQn eniyan rQ ba j$ Qni rere. 

119. Ti 6 ba wu Oluwa rQ ni, 
Oun iba $e gbogbo eniyan ni ijQ 
kan §o§o, §ugbQn WQn ko ni §iwq 
ilodi si ara WQn. 

120. Ayafi awQn ti Oluwa rQ ti §e 
aanu fun, nitori eyi ni Oun si §e da 
WQn. $ugbQn QrQ Oluwa rQ yoo §q 
pe: ‘Emi yoo fi awQn (alaigbQran) 
alujannu ati eniyan kun ina 
lapapQ. 

121. Ati pe gbogbo eyi jQ ara 
iroyin nipa awQn dji§Q, nipasQ eyi 
ti a fi mu Qkan rQ duro §in§in, ti A 
§ipaya rQ fun q. Ododo ati i§iti si 
de wa ba q ninu eyi ati iranti fun 
awQn olugbagbQ ododo. 




m J < \< f' A i ^ 

V £jj! y^>\ i 


* 'j&s.Sj&st { \ Lb \ 

3 y'Lo lye-Lb 

1 y CSs 


<£[Lbp y &tfS& Ha&) 



I vJ* JLZX 



122. Ki o si sq fun awQn ti WQn 
ko gbagbQ pe: maa §e bi q ba ti 

to; Awa naa 6 maa §e bi agbara 
wa $e iuq. 





On 11 


HUUD 


ipin 12 


123. ‘Ki 9 si maa wdye, awa naa 
n duro de yin.’ 

124. Ti Allah si ni gbogbo ohun 
ti 6 pamp ni awpn prun ati aye, 
9 dp Rp ni a 6 spri gbogbo 
alamori pada si. Niton naa, maa 
sin In, ki o si gbpkple Oun 
(nikan). Oluwa rp ko §alaimp 
nipa ohun ti p n §e. 




IV V 


On 12 


Ipin 12 


G 




a 


YUUSUF 

(A sq q kale ?twaju Hijrah) 

1 . Ni OrukQ Allah Oloore QfQ O 

AlaaanujulQ. 

2. ALIF LAAM RAA (Emi Allah \ ' ^4' 1 

ni Oluri ohun gbogbo). AwQn 

wQnyi jQ qsq Iwe kan ti 6 yanju. 

3. Dajudaju Awa sq Al-Kur’an ^ A4 p 4 j, 

kalQ ni ede Larubawa ki q le gbQ ©iyLLij 

agbQye. 

4. Awa n fun q ni iroyin ti 6 dara \ 1 *-4*® u>^* 

julQ, nipa pe A sq Al-Kur’an yh j I ki> lEd U-> 

kalQ fun q, bi 6 til? jQ pe §iwaju j, 

rQ, iwQ ti jQ Qkan ninu awQn ti ko 

mQ (nipa tq). 

5. Nigba ti Yusuf sq fun baba tq Ss44 2-4^ >4 

pe; ‘Baba mi, mo ri awQn irawQ JLsJLm 3 4?^ >4.1 A4f) 
mQkanla, doran ati o§upa (loju 
ala) ti wQn n foribalQ fun mi. ’ 

6. O wi pe, ‘ Iwq qitlq mi, ma §e J® £>40 7) S?'-** '- )L9 

tq ala tq fun awQn arakunrin tq ki b\*L& ill) \ 5 >**£** 

WQn ma baa dete si q; Dajudaju ©^2 . i j { ? ,.> f if. 5 . * 14. 1 ^ 

e§u j? Qta ti 6 han gbangba fun 

eniyan. 

7. Ati pe ba^ii ni Oluwa tq yoo 
§a q lQ§a, ti Oun yoo si fi ituniQ 
awQn QrQ mQ q, ti yoo si §e a§epe 

oju rere Rf le 9 lori, ati ftn idile X. C25I 2i idi'j 
Yakuub gQgQ bi 6 ti §e e ni a§epe * " 

fun awQn baba-nla tq ti 6 §iwaju, j.jAll.5 
IbrahimQ ati Is-haka. Dajudaju 

<C@> 


» 1 m A'** 

©^•£^£kj<Y4b wdij 


line 1 


On 12 


YUUSUF 


ipin 12 


Olriwa rp jp Olump ohun gbogbo, 
Qldgbpn julp. 

IDA 2 

8. Dajridajri a wpn Ami to fara 
han gbangba ri bp nipa Yusuf ati 
awpn arakunrin rp fun awpn 
onibeere. 

9. Nigba ti wpn sp pe; ‘Dajudaju 
baba wa fpran Yusuf ati 
arakunrin rp ju wa lp, bpp awa la 
pp ju wpn lp. Dajudaju baba wa 
ri bp ninu i§ina ti 6 han gbangba.’ 

10. ‘E pa Yusuf, tabi ki p le e lp 
si ilp okeere, ki ojri rere baba yin 
le jp ti yin nikan, ki pyin le di 
eniyan rere lphin rp.’ 

11. Qkan ninu wpn sp pe: ma 

§e pa Yusuf, bi p ba ti p §e 
ohunkohun, p sp p si isalp kanga 
ti 6 jin gan-an. Ara awpn arinrin- 
ajo kan le yp p jade.’ 

12. Wpn sp pe; ‘Baba wa o, ee ha 
ti $e ti p ko fpkan tan wa nipa 
Yusuf? Dajudaju awa jp pni to fp 
rere fun un. ’ 

13. 5 ran an tple wa lp ni pla, ki 
o le gbadun ara rp, ki o si $ere. 
Dajudaju awa yoo maa daabo bo 
6 .’ 

14. 6 sp pe, ‘Ibanujp ni yoo jp 
fun mi, bi p ba mu un lp, mo si ri 







? ^ 14-3 


\ \9 uit &\ j \S 

ft 


li & J* &: W \j ® 



cC@> 


YUUSUF 


On 12 


ipin 12 


bpra pe ki ikooko ma pa a jp 
nigba ti pyin ba §alaikiyesi i.’ 

15. Wpn sp pe; ‘Dajudaju bi 
ikooko ba fi le pa a jp nigba ti 
awa pp to bayii pplu agbara wa, a 
jp pe pni ofo ni wa.’ 

16. Nigba ti wpn mu un lp, ti 
wpn si gbimp pp lati ju u sinu 
kanga jinjin, A §ipaya fun un pe: 
‘Dajudaju iwp n bp wa fun wpn 
niroo nipa ohun ti wpn n §e yii, 
nigba ti wpn ko nireti rp.’ 

17. Wpn si de wa ba baba wpn ni 
alp pplu pkun. 

18. Wpn ni ‘Baba wa, nigba ti 
awa lp dije ere sisa, ti a si fi 
Yusuf slip nidi! awpn pm wa, 
ikooko si pa a jp. fi ko ni gba wa 
gbp, bi 6 tilp je pe otitp ni awa n 







Sp. 

19. Wpn si mu ewu rp wa pplu pjp 
eke. 6 wi pe: ‘Ko jp ri bp p, n §e 
ni pmi yin sp nnkan nla di fifuyp 
fun yin, niton naa suura 16 dara ju 
fun mi. Allah 16 yp ki a wa 
iranlpwp Rp lori ohun ti p n §e 
yii.’ ^ 

20. Awpn arinrin-ajo kan si de, 
wpn ran pni to n ppn omi fun wpn 
ni omi. O si ju ifami rp sinu 
(kanga), 6 wi pe; ‘Iro idunnu leyi, 
pdpmpkunrin kan niyi ! ’ Wpn si 
tpju rp fun tita. Allah si mp ohun 
ti wpn n §e. 





ly-utju BjU-w Cj>L».5 
V 1 i-A J yS&J, J li b 5 y > cJ>l» 

( $n ,y f 

-T-le aul J 

zCN-*. A ' 


©ct^koju. 



Ori 12 


YUUSUF 


Ipin 12 


21. Wpn si ta a ni owo pppku, 
owo fadaka dip, wpn ko si ka a 
kun ohun ti wpn le jere lori rp. 

IDA 3 

22. Ara Egypt to ra a sp fun ay a rp 
pe, ‘ $c itpju rp daradara, boya 6 le 
wuld fun wa, tabi ki a fi §e QmQ.’ 
Bayii ni A §e Yusuf ni pni to ni 
ipo lori ilp naa, (A §e bp p) ki A le 
fi itump awpn prp han an. Allah 
lagbara lori ipinnu Rp. $ugbpn 
ppplppp awpn eniyan ni ko mp 

b??. 


23. Nigba ti 6 si dagba tojubp, A 
fun ni pgbpn ijinlp ati imp. Ati pe 
bayii ni A 6 §e maa spsan fun 
awpn olu§erere. 

24. Obinrin ti oun n gbe ninu ile rp 
wa pna lati fa oju rp mpra ti ko si 
ba ifp tirp mu, 6 ti ilpkun 6 si wi 
fun un pe, ‘suninp mi,’ oun si 
dahun pe: ‘Mo sadi Allah. Oun 
gan-an ni Oluwa mi ti O ti §e 
ibagbe mi (pplu yin) ni didara. 
Dajudaju, awpn alabosi ko ni 
§oriire.’ 

25. Nitootp, Obinrin naa pinnu 
(ifp) si i, oun naa si pinnu lori 
(kikp) rp. Bi ki i ba §e pe 6 ti ri 
Ami to daju lati pdp Oluwa rp ni, 

(ko ni le fi iru ipinnu bpp han). Bi 
6 §e ri niypn, ki A le ti abuni ati 
aitp lcuro fun un. Dajudaju 6 jp 
pkan ninu awpn prusin Wa ti A $a 
lp§a. 

<^3£> 




* * * o 9 \ •• i \ \ 

^ , i ^ ■r »“> * 

ii>' <*-> yi* ❖ 

iiii? . iU ; As ji Bins 
44^ \ 

*5) Ujlih 5 

©6jili± 

©^>^Lu^2koJ 3 tlllg 


0 s i^Jl «Us)b 3 

j y . ^ i/ y / ^ / W ^ ^ { ji 

c*Jut» cJ > 3 llj 5) I c4LLc 3 j-m-aJ 

©U lyiJllaJ | peliS 5) kJ J, j. l£ 1 


j (J [a I; 

aS-^Ji 3^1 

\ ! u j&js, 


YUUSUF 


On 12 


ipin 12 


26. Awpn mejeeji sare lp si ibi 
ilpkun, 6 (Obinrin) si fa pwu rp 
ya latphin, awpn mejeeji si pade 
pkp r? naa lpnu pna. O wi pe; Ki 
ni psan ti a le san fun pni to ba 
gbero bubura si aya rp ju ki a sp 
9 si pwpn tabi ki a fi iya oloro jp 

27. Yusuf sp pe: ‘Oun 16 wa pna 
lati dari mi ni ilodi si ifp mi. 
Iflprii kan ninu awpn ara ile rp si 
jprii pe bi pwu rp ba faya 
niwaju, nigba naa oun (Obinrin) 
sp otitp, oun (pkunrin) si jp pkan 
ninu awpn opurp.’ 

28. ‘$ugbpn bi pwu rp ba faya 
lphin, nigba naa 6 (Obinrin) purp. 
Oun (pkunrin) si jp pkan ninu 
oloootp. 

29. Nitori naa nigba ti 6 (baale 
Obinrin naa) ri i pe pwu rp faya 
lphin, 6 sp pe: ‘Dajudaju ete pyin 
Obinrin ni eyi, dajudaju ete yin 
ma tobi o.’ 

30. ‘Iwp Yusuf, §e amojukuro 
nibi pran yi, (arabinrin), tprp 
aforijin fun p$p rp. Dajudaju o 
pplu awpn to jpbi.’ 






✓ / 
) * ti 


H 


A ^ <1 . \ « c 


IDA 4 

31. Awpn Obinrin ilu naa bprp si 
sp pe, ‘Iyawo Asisi fp fa oju 
pmp-pdp rp mpra ni ilodisi ifp 
inu rp. Dajudaju ifp (pmp-pdp) ti 




Ori 12 


YUUSUF 


ipin 12 


ko si i lori. Dajudaju a ri i ninu 
i$ina to han gbangba. ’ 

32. Nigba to gbQ nipa ete WQn, 6 
ran§Q si WQn, 6 si seto apQjQ siIq de 
WQn, 6 fun QnikQQkan WQn ni QbQ, 
6 si wi (fun Yusuf pe) ‘jade si 
WQn.’ Nigba ti WQn ri i, WQn ro 
ohun pupQ nipa rQ, WQn fi QbQ ge 
qwq ara WQn, WQn si wi pe, ‘6 go 
ni fun Allah! eleyii ki i §e eniyan 
lasan, ani ko j’q n hk an kan, bi ko 
§e malaika alapQn-Qnle.’ 

33. 6 wi pe, ‘Ifni ti q n titori rQ 
dami lQbi niyi. LoootQ ni mo fQ fa 
oju rQ mQra ni ilodisi if<? Qkan rQ, 
§ugbQn 6 gba ara rQ siIq (Iqwq 
qsq). AmQ nisinsinyii, ti ko ba §e 
ohun ti mo pa§Q fun un, dajudaju a 
6 sq q si QWQn, yoo si di Qkan ninu 
awQn Qni yQpQrQ.’ 

34. O si wi pe, ‘Oluwa mi, QWQn 
san fun mi ju ohun ti WQn n pe mi 
si 1 q; ayafi ti O ba §Qri ete WQn 
lcuro lQdQ mi, ma a tQ si QdQ WQn. 
ma a si di Qkan ninu awQn 
alaimQkan.’ 


cJLi;' (US 

£$\ 5 I J 

ejis % a 

jry I liLb r.t&A-ite- 

U La. 5 ca- ai 


?££& ^ ^ ri#; sjff 

©!1h. 


Us, 4 Hi 6 -?^' 93 jS* 
*5j, 3^ ^-9)' ^ ^ 

iXt 5 4*-^' 

©u*^' 


35. Oluwa rQ gba adura rQ, 6 si ‘‘-O ^ 9^-*^ 

§Qri ete WQn kuro lQdQ rQ. ©,£jLlil\/»i. 

Dajudaju Oun j<? OlugbQ, OlumQ 
ohun gbogbo. 


36. LQhin naa, 6 han si awQn 
Qkunrin lQhin ti WQn ti ri awQn ami 
(pe ko jQbi) (lati le daabo bo orukQ 
WQn) pe ki a fi SQWQn fun igba diQ. 




YUUSUF 


On 12 


Ipin 12 


IDA 5 

37. Awpn pdpmpkunrin meji si 
wp pwpn pplu rp. Qkan ninu wi 
pe; ‘Mo ri ara mi pe mo n fun 
pti. ’ ^nikeji si wi pe, ‘Emi ri ara 
mi ti mo ru akara sori ti awpn 
pyp si n §a jp ninu rp.’ Sp itump 
wpn fun wa, dajudaju awa ri pe 6 
jp pkan ninu awpn pni rere. ’ 

38. 6 fesi pe, ‘Ounjp ti wpn n 
fun yin ko ni ti i de ti ma a fi sp 
itump wpn fun yin siwaju ki 6 to 
de. Eyi wa ninu ohun ti Oluwa 
mi ti fi han mi. Dajudaju emi ti fi 
ilana ijpsin awpn ti ko gba Allah 
gbp, ti wpn si tun jp alaigbagbp 
ninu pjp ikphin silp. 

39. ‘Mo si tple ilana ijpsin awpn 
baba mi Ibrahimp, Is-hak ati 
Yakub. Ko tp si wa lati ba Allah 
wa orogun kankan. Eleyii jp 
ninu oju rere Allah lori wa ati 
lori awpn pda eniyan. $ugbpn 
ppplppp awpn eniyan ni ki i 
dupp. 

40. ‘$yin plpgbp mi ninu pgba 
pwpn, njp awpn ori§iri$ii oluwa 
16 dara ju ni tabi Allah Qba A§o, 
Olubori? 

41. ‘$y in ko sin ohunkohun lphin 
Rp bi ko $e orukp lasan ti pyin ati 
awpn baba yin sp. Allah ko sp 
idaniloju kankan kalp nipa rp, ko 


uLi o l 3 

✓ ,*„<;> T'. '< A . f7 9 J) 

60 i^T 5y$ & i£i\ 

©^>4^443 \ c>- i^L y 15 J 


^5p 

* 6J QySs CL, k&j, i k b&g , 15 
&yAyA 40 ^^* 4 J, 

©iJ 30&X&-* 4, A-* 1 > 4 


) At^h\ Lf fry I l— c**-*-* 1 3 

(2)i 155 (j Go t 3 (3^5 

(^i»5 » t %jig* &$■ aL» ^ 

^rt 


©5 14SJ i &i» 1 jb,i 3^*- 


Vj, 02 U5>4~ ^ 
‘•'Tfi' -- - 





On 12 


YUUSUF 


Ipin 12 


si si idajp kan bi ko §e ti Allah. 
O ti pa§p pe p ko gbpdp sin 
nnkan miiran Iphin Rp. Eleyii ni 
psin to tpna §ugbpn ppplppp 
awpn eniyan ni ko mp. 

42. ‘$yin plpgbp mi ninu pgba 
pwpn, ni ti akpkp ninu yin, dun 
yoo maa gbe pti fun oluwa rp, ni 
ti pnikeji, a 6 kan an mp 
agbelebu, awpn pyp yoo si maa 
jpun ni ori rp. Ohun ti p n beere 
nipa rp jp eyi ti a ti pinnu rp. ’ 

43. 6 si wi fun eyi ti 6 ro pe yoo 
bp ninu awpn mejeeji pe, ‘Ranti 
mi lpdp oluwa rp.’ $ugbpn e$u 
mu un gbagbe iranti naa lpdp 
oluwa rp. Bayii 16 ti $e lo pdun 
dip ninu pgba pwpn. 

iDA6 

44. Qba si wi pe; ‘Mo ri awpn abo 
maalu meje ti 6 sanra (loju ala), ti 
awpn (maalu) meje gbigbp njp, ati 
§iri pka meje to tutu ati awpn 
miiran to gbp. byin ijoye p sp 
itump ala mi fun mi ti p ba mp 
itump ala.’ 


\ i -ft # 
csjiin u\j\ 

©U y & AJu V 






U44 r$ & & 5 

i i UjS j jlig 


AW n . c 

©e>i--rr! &. 


tfj| tjij, Jlii 

AS- AS— t>4«U ^ Lo -5 

©is&s £‘4 


45. Wpn fesi pe, ‘awpn ala yii ru ni 
loju, awa ko si ni imp kankan nipa 
awpn itump ala to raju bpp3 


iSjCi* 4 W >i(Lb! #& 


46. Eyi to rndribp ninu awpn 
mejeeji (inu pwpn), to si ranti 
(nisinsinyii) Iphin igba dip, wi pe, 
‘emi yoo jp ki p mp itump rp, nitori 
naa, p ran mi lp. ’ 


ixizysk&tQfrj ijiS) 
iijiLihi;-! lit ail 



YUUSUF 


On 12 


Ipin 12 


47. (6 wa ba Yusuf, 6 si wi pe) 
‘Yusuf! Iwp olododo, sp itump 
maalu meje to sanra, ti awpn 
meje ti ko sanra si jp wpn fun wa, 
ati §iri pka meje to tutu ati awpn 
miiran to gbp, ki emi le pada 
spdp awpn eniyan ki wpn le mp.’ 

48. ‘6 dahun pe; ‘$yin yoo $e 
pgbin fun pdun meje leralera, p 6 
si fi ohun ti p ba ko ni ire oko silp 
sinu haha rp ayafi dip ti p o maa 

j?- 

49. ‘Lphin naa, pdun meje to le 
koko yoo de, ti yoo jp gbogbo 
ohun ti p ti tpju silp fun wpn, 
ayafi dip ti p le fi pamp. 

50. Lphin naa, pdun kan yoo de ti 
ppp ojo yoo rp fun awpn eniyan, 
lasiko ti (wpn yoo ni ppplppp 
eso) ti wpn yoo si maa fun (ohun 
mimu aladiidun ati ppp epo).’ 


V 

». 




I I i J> 


. r «• » . o • S> A ^ 

ujllii (Jj, 


'if!’. 


>\ > — d/J-CAljJSJ? 

tier 

r~N AA A - " a ■£, r*i Ui 

LoLo, 

^ tc il4> ^ CjlW. 4^ n 
0“ Ci4 &- 


IDA 7 


51. Qba si wi pe, ‘E mu un wa 
fun mi.’ Nigba ti iran§p naa de 
pdp rp, 6 sp pe; ‘pada si pdp 
oluwa rp ki o si bi i leere pe 
bawo ni ti awpn obinrin to ge 
pwp ara wpn $e jp: niton, Oluwa 
mi mp ampye nipa ete wpn.’ 


£1 j 

tiijj (if ^5' 8 >Ia- 

jL: 



52. Oun (Qba) sp fun (awpn 
obinrin) pe, ‘Ki 16 §e yin ti p fp 
mu Yusuf lodi si ifp rp?’ Wpn sp 




a j 







Ori 12 


YUUSUF 


Ipin 13 


pe; ‘Qba Mimp rna ni Allah- awa 
ko mp aburu kan pplu r?.’ Iyawo 
Asis sp pe, ‘Nlsinsinyil gan-an ni 
otitp to foju han. Emi ni mo fp fa 
oju rp mpra ni ilodi si ifp pkan rp, 
dajudaju 6 n bp ninu awpn 
olododo.’ 

53. (Yusuf wi pe, Mo ni ki p $e 
iwadii yii,) ki (Asis) 6 le mp pe 
emi ko huwa pdalp si i lphin rp. 
Ki 6 (tun le di mimp) pe, 
dajudaju Allah ki i jp ki ete awpn 
pdalp ypri si rere. 

IPIN 13 

54. ‘Emi ko ka ara mi kun pni ti 
ko le $e asi$e; pmi a maa fooro 
pni lati $e aburu ayafi eyi (pmi) 
ti Oluwa mi ba §aanu fun. 
Dajudaju Oluwa mi jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

55. Qba naa si sp pe; ‘ft mu un tp 
mi wa ki ri le yan an ni aayo fun 
ara mi!’ Lphin igba to si ba a 
sprp, 6 wi pe: ‘Dajudaju lati oni 
lp iwp di pni ti a fun ni ipo, ti 6 si 
§e e gbpkple lpdp wa.’ 

56. Oun sp pe, E fi mi §e 
alamojuto awpn ohun alumpni, 
nitori pe emi jp alamojuto gidi 
nipa rp. ’ 

57. Bayii ni A §e fi Yusuf do si ori 
ilp naa to si ri rin si ibikibi to wu u 
ninu rp. A ri §e oju rere Wa fun pni 
to ba wu Wa. Awa ko si ni jp ki 
awQn olu$erere kan padanu i?p wpn. 


it-' 1 , *'•'««' / u, . 

U \ J (jath 1 

' £*£ Siilij 
©uiij-in 


5 <juuu li> £. a_-t>5p 


1 lif' 'is 1 cf i 







1 1 <3 Is 


<,r. 


44-^j 


1pm 13 


YUUSUF 


On 12 


58. Ati pe dajudaju psan pjp 
ikphin 16 dara julp fun awpn to 
gbagbp lododo, tl wpn si n paya 
Qlprun. 

IDA 8 

59. Awpn arakunrin Yusuf de 
wpn si wple tp p, 6 da wpn mp 
$ugbpn awpn ko mp pn mp. 

60. Nigba to si ti §eto pm (pka) 
wpn silp fun wpn tan, o sp pe, 
mu abiiro yin to jp pbakan yin tp 
mi wa. fiyin ko ha ri i pe mo wpn 
6$unwpn kun fun yin ati pe mo jp 
pni to dara julp ni olugbalejo? 

61. ‘$ugbpn ti p ko ba mu un wa 
fun mi, ko ni si o§unwpn (pka) fun 
yin lpdp mi, pyin ko si gbpdp 
sunmp mi.’ 

62. Wpn sp pe, ‘Awa yoo rp baba rp 
ki 6 fi i silp. Dajudaju awa yoo si 
§e bpp.’ 

63. 6 sp fun awpn pmp pdp rp pe, 
‘5 b owo wpn sinu apo wpn, ki 
wpn le ri i nigba ti wpn ba pada si 
pdp awpn pbi wpn; boya wpn le 
pada wa.’ 

64. Nigba ti wpn pada de pdp 
baba wpn, wpn sp pe: ‘Iwp baba 
wa, o§unwpn (pka) ti di oun ti 
wpn ko fun wa mp, nitori naa jp 
ki aburo wa tple wa lp, ki awa le 
ri o§unwpn wa gba ati pe 
dajudaju awa yoo moj uto o.’ 


5 i & >Sl i 


e/i* l'* ><<"< 


©£&j/*u3i 

' * * ** fly < , . y 

J&J 4/4 IsjJ & Is 


5 M iJS U/& 14 li 
' > \ "4 %*-*•• AA>L*J 4 

JoJ^J A-4 4 *' A \ LSJ \ 

i5 \iUj j3 JiipXjiiS 

e cs-fUti j-siS 

ja53 



Ori 12 


YUUSUF 


ipin 13 


65. (Baba wpn) sp pe, ‘emi ko 
tun le fpkan tan yin lori eleyii, 
gpgp bi mo §e fpkan tan yin ni 
i§aaju lori pgbpn rp. $ugbpn 
Allah ni Alaaabo to dara julp. 
Oun 16 si dara julp laarin awpn to 
ri §aanu.’ 


idi Li * 



66. Nigba tl wpn tu pra wpn, wpn 
ri i pe a ti da owo wpn pada fun 
wpn, wpn wi pe, ‘baba wa, ki 
lawa tun ri fp? Owo wa niyi ti a 
da pada fun wa. A o mu ipese wa 
fun awpn pbi wa, a 6 daabo bo 
arakunrin wa, awa yoo si tun ni 
alekun 6§unwpn pru rakunmi 
lean. Eleyii ni 6§unwpn ti 6 rprun 
(lati ri).’ 

67. (Baba wpn) sp pe; Emi ko ni 
jp ki 6 ba yin lp ayafi ti p ba §e 
adehun fun mi pplu Orukp Allah 
pe p o mu un pada wa ba mi, 
ayafi ti ilp ba ka yin mp.’ Nigba 
ti wpn si ti ba a §e adehun, 6 sp 
pe; ‘Allah jp plprii lori ohun ti a ri 
sp.’ 

68. 6 si sp pe, ‘$yin pmp mi, p 
ma $e gba pnu pna kan naa wplu 
$ugbpn p gba pnu pna ptpptp. 
Emi ko si le $e iranlpwp kan fun 
yin lphin Allah. Ti Allah nikan 
ni idajp. Oun ni mo gbpkple, 
Oun si ni ki gbogbo pni ba fp 
gbpkple maa gbpkple. 





^ ^ i>Li Sj; *i) u£4i J is 5 

^ I 9 > ft p . 

,i a •• a i y *" a ^ a • * , / ' 

®(j jLiJ i gXy4Ji 


69. Nigba ti wpn si wp ilu lpna ti 


ah c>*g>l y La> >LoJ 5 


cC@> 


YUUSUF 


On 12 


Ipin 13 

baba wpn ti pa§? r? fun wpn, ko 
le §e iranlpwp kankan fun wpn 
lpdp Allah, bl ko §e imu§p if? 
pkan Yakubu; dajudaju 6 j? pni tl 
6 nl imp, nltori pe A ti fi mp pn 
§ugbpn ppplppp eniyan ni ko mp. 

iDA9 

70. Nigba ti wpn si wple tp 
Yusuf lp, 6 fi aburo rp wp si pdp 
ara rp. 6 si wi pe, Emi ni pgbpn 
rp niton naa ma $e banujp nipa 
ohun ti wpn ti n $e.’ 

71. Nigba ti 6 si §eto ipese fun 
wpn tan, 6 fi ife-imumi sinu 
apo-prn aburo rp. Lphin naa 
akigbe kan pe kigbe pe, ‘Eyin 
arinrin-ajo dajudaju ole ni yin.’ 


S)j, ^ LfriZ (aJtf 

f<y (' <. 

LmJ yLau 

©c> y-Lsu 'j) i_# I Sl 


ajj j, lTVi JLa # ^ i £1 » 5 


©6&CiJid\/>U\ 


72. Wpn kpju si wpn, wpn si 
beere pe, ‘Ki ni ohun ti p §e 
afpku rp?’ 

73. Wpn dahun pe; ‘A §e afpku 
6$ un wpn pba, pnikpni to ba mu 
un wa, yoo gba pru rakunmi kan, 
mo si fpwp spya Ion rp. ’ 

74. Wpn fesi pe: ‘Awa fi Allah 
jprii, pyin naa si ti mp pe awa ko 
wa lati huwa ibajp ni ilu yii, awa 
ki i si $e ole rara.’ 

75. Wpn wi pe, ‘Ki ni yoo jp 
ijiya rp, bi pyin ba jp opurp?’ 








ba ri i ninu pru rp naa ni yoo jp 


Ori 12 


YUUSUF 


ipin 13 


ijiya rp. Bayii man san psan fun 
awpn alabosi. ’ 

77. Lphin naa, 6 bprp si tu apo 
pra wpn §iwaju ki 6 to tu apo 
aburo rp; 6 si mu un jade lati inu 
apo aburo rp. Ni pna bayii ni A 
§eto fun Yusuf. Oun iba ma le 
mu aburo rp sil? lab? 6 fin Qba, bi 

A 

ko §e pe Allah fp bpp, Awa A 
maa gbe pni to ba wu Wa si ipo 
giga ati pe tori gbogbo pni to 
nimp ni funk an wa? Olump ohun 
gbogbo. 

78. Wpn wi pe, ‘Bi 6 ba jale, 
pgbpn rp kan ti jale ri §aaju.’ 
$ugbpn Yusuf si fi prp naa pamp 
sinu pkan rp, ko si fi han si wpn. 
O (kan) sp pe; ‘O da bi pni pe p 
wa ni aaye to burn julp; Allah si 
mp julp nipa psun ohun ti p n sp. ’ 

79. Wpn wi pe, ‘Iwp plpla, 6 ni 
baba to ti darugbo gan-an, niton 
naa mu pkan ninu wa dipo rp, 
dajudaju awa ri p pe 6 n bp ninu 
awpn olu$erere.’ 

80. O fesi pe Allah kp p pe ki a 
mu plomhran bi ko §e pni ti awa 
ka nnkan wa mp lpwp; niton ti a 
ba §e bpp a maa jp alai§ptp. 

IDA 10 

81. Nigba ti wpn ti sp ireti nu tan 
nipa rp, wpn bp si apa kan lati ba 
ara wpn jiroro labpnu. Agba wpn 


*ii»» & Yj, *4 ft 

« . ri’C/.y .1 n < .. 


a t ^ . yy ft y r ~~'y ry 

y» >Jb c) Is 

■r . • ■ < «; { j fx"-£ a „< 

.5 a ^ .a.j i Jo ^ Li 


Ij I &J & J, >4^*1 1 U 4 Lj 1 p ts 
tfill iJU f>bX Iba 






1pm 13 


YUUSUF 


On 12 


sg pe, “$yin ko ha mg pe, 
dajudaju baba yin ti gba adehun 
kan lgwg yin lorukg Allah, ati bi 
g ti kuna nipa oju$e yin lori 
Yusuf? Ni ti emi o, emi ko ni 
kuro ni ilu yii titi ti baba mi yoo 
fi fun mi laaye tabi ti Allah yoo 
fi pinnu fun mi. Oun ni Adajg to 
dara julg. 

82. pada tg baba yin 1 q, ki g si 
wi pe, “Baba wa, dajudaju ping 
yin ti jale, ohun ti a mg ni a ti sg 
yii, awa ko si jg olu§g ohun ti 6 
pamg. 


r. cJL<£ Ca 

A is VIA ss*' n << 

A l oil . / dS A ^ A^ A / 


< sS y 




83. ‘Ki g si $e iwadh lgdg awgn 
ara ilu ti a wa ati awgn arinrin- 
ajo ti a jg rin, dajudaju otitg ni a 
n sg.’” 

84. 6 fesi pe, ‘Ko jg jg bgg, 
§ugbgn gmi yin ni 6 tan yin jg 
nipa fifi han yin gggg bi ohun ti 6 
dara. (nipa bgg) §i§e suuru 16 dara 
ju. O §e e §e ki Allah mu gbogbo 
wgn pada wa ba mi; nitori pe 
Oun ni Olumg ohun gbogbo, 
Qlggbgn julg.’ 


©c) yS y2aJ 15 fiJ&A GJL^ST Lfj? ' 


kip') ji&iST 01 
<S»1 biui ^ 





85. 6 si yipada lgdg wgn, owi ^ 0-1*0 1 jlS* d'y ) 

pe; ‘Inu mi bajg nitori ti Yusuf! yy*S\i &<xjQ££Oza&\y 
Omije si kun oju rg fun ibanujg, 

6 si n pa (ibanujg rg) mgra. 

86. Wgn sg pe, ‘Awa fi Allah •— i 

bura pe, g ko ni ye sg nipa Yusuf s\ tl^L 

titi ti g 6 bgrg si §aisan tabi ki g ©e^X^Cyh 

cC@> 


ku.’ 


Ori 12 


YUUSUF 


ipin 13 


87. 6 fesi pe, ‘Emi kan n tojg 
gdun-gkan ati ibanujg mi fun 
Allah ni, bgg ni mo si tun mg 
ohun ti gyin ko mg lati gdg 

Allah. 

\ 

88. ‘Eyki gmg mi, g wa Yusuf 
ati aburo rg Ip, g ma §e sg ireti nu 
nipa aanu Allah; niton pe gnikan 
ki i sg ireti nu nipa aanu Allah bi 
ko §e awgn alaigbagbg eniyan. ’ 

89. Nigba ti wgn de iwaju rg 
(Yusuf), wgn wi pe, ‘Iwg Qlgla, 
aini ti ba wa ati awgn gbi wa, 
owo dig la si mu Igwg, $ugbgn a 
fg ki o fun wa ni d$unwgn to kun, 
ki o si ta wa lgrg. Dajudaju 
Allah a maa san gsan (rere) fun 
awgn glgrg.’ 

90. 6 wi pe, ‘$e g mg ohun ti g 
$e si Yusuf ati aburo rg nigba ti 
gyinjg alaimgkan bi?’ 

91. Wgn fesi pe, ‘Tabi iwg ni 
Yusuf?’ 6 wi pe, ‘(bgg ni), emi 
ni Yusuf, aburo mi si niyi. 
Dajudaju Allah ti $e oju rere fun 
wa. Dajudaju gni to ba bgru 
(Qlgrun), to tun $e suuru- Allah 
ki i jg ki awgn olu$erere padanu 
gsan wgn. ’ 

92. Wgn wi pe, ‘A fi Allah bura, 
dajudaju Allah ti gbe g leke wa 
ati pe dajudaju glg$g ni wa. ’ 


oi» i 3 i \ t \£\, jii* 

©i^oJlJoYko dJj\ fcl) 


1 ii>£ *5) kj) i aL 1 


4® $44 ^ 

d&j i 6j ai 

all I li)J, j> Cilia (31-^j' i 

©^L^i 


tff 36* Jui# 

iG-ltfcuIj 'kk jl dLw^j. 


i iS 4 S 


YUUSUF 


On 12 


ipin 13 


93. 6 wi pe, ‘Ko si ibawi fun yin 
lonii; ki Allah forijin yin, Oun ni 
Alaaanu julp ninu awpn ti n 
$aanu. 

94. mu ?wu mi yii lp, ki p tp p 
$iwaju baba mi: dye yoo ye wpn. 
Ki p si ko gbogbo awpn pbi yin 
wa ba mi patapata. ’ 

IDA 11 

95. Nigba ti awpn ero naa bp si 
pna, baba wpn sp pe, Dajudaju, 
mo n gbp ddran Yusuf, bi pyin 
tilp lero pe mo n $e iranran.’ 

96. Wpn fesi pe, ‘Awa fi Allah 
bura, dajudaju p si wa ninu a$i$e 
yin atijp.’ 

97. Nigba ti onirbo idunnu naa si 
de, 6 tp pwu naa siwaju rp, oye si 
ye e. O wi pe, ‘Njp emi ko sp 
fun yin pe, mo mp ohun ti pyin 
ko mp lati pdp Allah?’ 

98. Wpn wi pe; ‘Baba wa, p ba 
wa tprp aforijin fun p§p wa; niton 
pe, dajudaju a ti jp plp§p.’ 

99. 6 wi pe, ‘Emi yoo tprp 
aforijin fun yin lpdp Oluwa mi. 
Dajudaju Oun jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. ’ 

100. Nigba ti wpn si de pdp 
Yusuf, 6 fi awpn obi rp wp spdp 
ara rp, 6 si wi pe, ‘E wp Egypt ni 
alaafia, bi Allah ba fp.’ 


fi yQ I 44^-3 Y J Is 
©£*-^^ 1 1 ^ fjJotJiai I 


rU 


©Uj jXAiir (1) I y l-fl *» 


©** i £ i>J IS sd 




I 

H*. 


✓ « i L Ps / i ^ , 


-✓ ^ 




a4J J, JVi \ps> (US 

71& (jlS 5^-4 $4 I 



Ori 12 


YUUSUF 


Ipin 13 


101 . 6 gbe awpn obi rp mejeeji 
sori it^-pla, gbogbo wpn si 
wolulp foribalp fun (Allah) niton 
rp. O si wl pe, Baba mi, eyi ni 
imu§p ala mi ijeloo. Oluwa mi ti 
sp 9 di otitp. O si ti §e oju rere 
fun mi nigba ti O mu mi jade 
kuro ninu pwpn, O si tun mu pyin 
naa jade wa lati inu a§alp lphin 
igba ti E§u ti da idamdapp slip si 
aarin emi ati awpn arakunrin mi. 
Dajudaju, Oluwa mi jp Ijilpyinju 
aanu si pni ti o ba wu U; nitori pe 
Oun ni Olump ohun gbogbo, 
Qlpgbpn julp. 

102. ‘Oluwa mi, O ti fun mi ipin 
ninu ijpba, O si ti kp mi ni itump 
awpn nnkan. Iflpdaa prun ati 
aye, Iwp ni Alaabo mi laye yii ati 
ni prun. Jp ki iku pa mi ni 
olujuraarpsilp (fun ifp Rp), ki O 
si ka mi kun awpn pni rere.’ 

103. Eyi jp ara awpn irohin to 
pamp ti A fi han p, Bpp iwp ko si 
laarin wpn nigba ti wpn pinnu 
lori ete wpn nigba ti wpn n pete. 

104. Qpplppp eniyan ni ko ni 
gbagbp bi 6 tilp jp pe 6 n fp (p) ni 
kiakia. 

105. Iwp ko si beere psan kankan 
lpwp wpn nitori rp. Ko si jp 
nnkan kan bi ko §e (orisun) iranti 
fun gbogbo eniyan. 



o 



YUUSUF 


On 12 


ipin 13 


tDA 12 

106. Ati pe meloo ni awQn Ami 
ti n bQ ni prun ati ori il$ ti WQn n 
kpja lara WQn, ti WQn si n kp Qhin 
si WQn. 

107 . QpqIqpq WQn ko gba Allah A-*5 ^J. aLL ^ 

gbQ laini ba A wa orogun. 

108. NjQ WQn ni ifQkanbalQ 16 ri 
dide iya Allah sori WQn ti yoo bo i '\ i vA r % 

WQn iiiqIq darudaru tabi dide 
lojiji akoko naa mgba ti WQn ko 

kiyesara? 


< « it 
> 


109 . Sq pe; Eyi ni oju Qna mi: Q&z* <-&’ $ 

Emi n pepe si QdQ Allah lori S 

aridaju, emi ati awpn to n t?le mi. ' 

MiniQ si ni fun Allah, emi ko si ' 

jQ Qkan ninu awQn Q§QbQ.’ 

110. Ati pe Awa ko ran (awQn £&y 
oji§Q) §iwaju tq bi ko §e awQn 

Qkunrin ti A §ipaya fun ninu $ & \ ?,\ A; 

awpn ara ilu naa. Wpn ko ha rin - & S 
Ion iIq aye m? Ki WQn si layesi , „ „* < ~ 
igbQhin awQn to ti wa §iwaju As i *£•* 

WQn. Ati pe, dajudaju ibugbe ti 
Qmn 16 dara ju fun awQn to n 
paya QlQrun. 5 ki yoo ha §e 
laakaye? 


111. Tlti igba ti awQn oji§Q fi sq JsJ&\\y£') c^>h|A4^''Ht£ , A 

irAH mi InmQ Q^i7r>n al qi <tKq o^^A^ .. (*- ^ o "t V 


ireti nu (nipa awQn alaigbagbQ), 
WQn (awQn alaigbagbQ) si ro pe 
WQn ti parQ fun awQn, iranlQWQ 
Wa wa ba WQn, a si gba Qni ti 6 
wu Wa la. A ko si le y? iya Wa 
kuro lori awQn q1q§q eniyan. 

<§> 


A , ^ ft} **• fi -9 tA>* 

li)- 8 <J)£> ly.^-5 X9 

jy$\ y* \jjJt >yS>j^iS2 


Ori 12 


YUUSUF 


ipin 13 


112. Dajudaju arikggbgn n b? 
nmu itan WQn fun awgn 
onllaakaye. Ki 1 §e arQSQ, §ugbd 
n 6 j? imus? ohun tl n b? §lwaju 
r?, fkunrgrg alaye lori ohun 
gbogbo, itQspna ati aanu fun 
awgn eniyan to gbagby lododo. 




On 13 


ipm 13 



AL-RQ’D 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukg Allah Oloore gfg 
Alaaanu julg. 

2. ALIF LAAM MIM RAA (Emi 
ni Allah, Olumg, Oluri ohun 
gbogbo). Iwgnyi ni awgn fisg 
iwe naa, eyi ti a sgkalg fun g lati 
gdg Oluwa rg. Ododo ni, $ugbgn 
gpglgpg awgn eniyan ni ko 
gbagbg. 






3. Allah ni gni ti 6 gbe sanmg 
duro laisi op 6 kan ti g le fgju ri. 
Lghin naa O gunwa sori itg Qla 
(Rg). O si tg ooran ati o§upa 16 ri 
ba. Olukuluku (wgn) n lg laaye 
rg titi di asiko ti a ti yan. Oun 16 
§e eto awgn grg, O §e alaye awgn 
gsg naa ki g le mg amgdaju nip a 
iba Oluwa yin pade. 


\ S ^ . a a* ^ 

\ (J I L\J \ 
"yjjl 3 ^ ^ 

gh julii 

u^.v I JUS 




4. Oun ni gni naa to tg ilg ni 
pgrgsg, 6 si fi awgn oke sinu rg 
ati awgn akeremgdo to n §an. O 
da awgn eso ni mejimeji 
takgtabo. O n fi ora bo gsan mg 
lg. Dajudaju awgn Ami n bg 
ninu eyi fun awgn eniyan to n 
ronu jinlg. 



5. Ati pe 6 n bg lori ilg, gna ti 
wgn ja si ara wgn ati awgn ggba 
oko ti 6 jg ti eso ajara, ati oko gka ati 


3^- 


' ' i 1 - • "“LT, V " 

3 c) ' 3^--5 3 pJJ ^ ^ '^ c ' & 5 > 


Ori 13 


AL-RQ’D 


Ipin 13 


awpn iragbin miiran, ati igi ppp ti 
wpn ni gbongbo kan §o$o ati 
awpn miiran eyi ti 6 ni gbongbo 
ptpptp. Omi kan naa la n fun 
wpn mu. A si mu ki awpn kan 
dun ju omiran lp ni jijp. 
Dajudaju awpn Ami n bp ninu 
eyi fun awpn eniyan to n lo 
laakaye. 

6. To ba n ya p lpnu, ohun iyanu 
ni prp wpn, wi pe, ‘Njp ti awa ba 
ti di emp9, $e a tun le di pda 
tuntun bi?’ Awpn wpnyi ni ko 
gba Oluwa wpn gbp. Awpn 
wpnyi ni ajaga n bp ni prim wpn, 
awpn si ni ero ina, ibp ni wpn 
yoo maa gbe. 

7. Wpn yoo maa kan p loju pe ki 
buburu le de $iwaju rere, bpp si 
ni apprp iya arikpgbpn ti rekpja 
$iwaju wpn. Ati pe dajudaju, 
Oluwa rp si jp Alaforijin fun 
awpn eniyan lori abosi wpn. 
Bakan naa ni Oluwa rp le koko 
lati gbpsan. 

8. Awpn ti ko gba^bp n sp pe; 
‘Ki ni §e ti a ko sp Ami kan kalp 
fun un lati pdp Oluwa rp?’ 
Olukilp nikan ni iwp jp. 
Olukuluku iran eniyan 16 si ni 
atpnispna. 


^ .« T? , i ti < 


I i * n \ \ f» •? 0 * * * r\ 

&§} \ilssr 

©is) 2 r. ^LI) I 


p * n 




✓ ? 


os 


L 5 1 


|>*aS w! 

<145 l^C14 



IDA 2 


9. Allah mp ohun ti olukuluku 
Obinrin n ru kiri ati ohun ti apo 




O 


qitiq n din ku, ati ohun to n le si. 
Gbogbo nnkan ni 6 si ni odiwpn 
lpdp R 9 . 

10 . 01 um 6 ohun ti 6 pamp ati 
ohun ti 6 han, Qba ti O tobi, Qba 
ti 6 ga julp. 

11 . Em ti 6 ba fi grp rd pamp 
laarin yin ati pni ti 6 sp 9 jade 
bakan naa ni wpn jp niwaju Rp 
ati pplu pni to fi dm boju ati pni ti 
6 n rin lp lpsan-an. 

12. Awpn (Malaika) n bp fun un 
(Oji§p) ni sispntple ni iwaju rp ati 
ni phin rp, ti wpn n §9 p nipa a§p 
Allah. Dajudaju Allah ko ni yi 
ohun to ba n §919 si awpn eniyan 
kan pada titi ti wpn yoo fi yi 
ohun ti n b 9 ni pkan wpn pada. 
Nigba ti Allah ba fp ijiya fun 
awpn eniyan kan, ko si ayipada 
fun un; bakan naa ko si alaabo 
fun wpn lphin Rp. 

13. Oun ni Eni to maa n fi 
mpnampna han yin (lati le) fi 
ibpru ati ireti si yin lpkan; Oun 16 
si ma n mu i§u-dpdp ojo wa. 

14. Aara n §afpmp pplu iyin Rp, 
bakan naa ni awpn malaika nitori 
ipaya Rp. O si n ran pdun-ara si 
9 ni to ba wu U. Sibpsibp wpn n 
§e ariyanjiyan nipa Allah. Bpp ni 
Oun ni Eni naa to le koko ni 
ifiyajpni. 




15. Qd6 Rp ni aa $e adura tootp 






Ori 13 


AL-RQ’D 


Ipin 13 


si. A wpn ti wpn n ke pe lphin Rp 
ki i da wpn lohun rara, §ugbpn 
wpn da bi pni ti 6 tp pwp rp 
mejeeji si omi ki 6 le de pnu rp. 
Bpp ko le de bp. Ati pe adura 
awpn alaigbagbp ko jp nnkan kan 
bi ko §e asan. 

16. Allah ni awpn to n bp ni prun 
ati aye n tpriba fun, bi wpn fp bi 
wpn kp, bakan naa ni ojiji wpn n 
$e lowuurp ati ni a§alp. 

17. Beere pe, ‘Ta ni Oluwa prun 
ati aye? Sp pe; ‘Allah ni.’ Sp pe; 
‘Njp pyin ha tun mu oluranlpwp 
miiran ti wpn ko lagbara lati §e 
oore kan fun ara wpn, ti wpn ko 
si le §e ip alar a kankan lphin Rp.’ 
Sp wi pe; ‘Njp afpju ati pni ti 6 
riran ha le dpgba?' Njp okunkun 
pplu implp ha le ba ara wpn 
dpgba bi? Abi wpn n mu orogun 
pplu Allah ti wpn ti da pda gpgp 
bi pda ti Rp bi? Sp pe; ‘Allah ni 
01u§pda ohun gbogbo. Oun ni 
Qba A§o, Olubori (ohun 
gbogbo).’ 

18. O n sp omi kalp lati oju prun, 
ki awpn afonifoji le maa §an pplu 
odiwpn wpn, agbara si maa n 
gbe ifoofo (soju). Bpp ni lati inu 
ohun ti wpn n yp ninu ina lati fi 
$e ohun eld tabi ohun p$p, ifoofo 
to da bi rp jade wa. Bayii ni 
Allah n $e afiwe ododo ati irp. 


5 A ^ & 5 


/ .I'all, V * * > f , \ * * * 

) 4 cf* ^ " i j aJLj, i 

U ti* 


zsji & jsiLSST 
1115 uJg'i Si 

iUiii i 4 1 

SUSi 

©^Qili 


cJLli *UJiD\ & Jy\ 

I453' 

65 >-4>i i>4) 

' diJ I <->>-AJ,£4 jJ bdJJLj, X-» J 

14>h 



AL-RQ’D 


On 13 


ipfn 13 


Ni ti ifoofo, yoo par? ni ohun 
laiwulo, ni ti ohun ti 6 n ?e 
eniyan loore eyi ni yoo p? lori 
ilp. Bayh ni Allah n §e afiwe 
ohun gbogbo. 

19. Ni ti awpn to jp ipe Oluwa 
wpn, rere n bp fun wpn, §ugbpn 
awpn ti ko j? ipe R?, bi gbogbo 
ohun ti n bp lori ilp aye ba j? 
tiwpn, ati iru rp ni afikun, wpn a 
§etan lati fi §e irapada pmi wpn. 
Awpn wpnyi ni i§iro buburu n bp 
fun. Ibudesi wpn ni ina 
Jahanama. O si jp ibugbe buburu. 

IDA 3 

20. Nj? pni ti 6 mp pe ohun ti a 
spkalp fun p lati pdp Oluwa r? j? 
otitp ha da bi pni to fpju bi? 
$ugbpn awpn ti yoo maa ranti naa 
ni awpn ti a fun ni agbpye. 

21. Awpn ti wpn n mu adehun ti 
wpn ba Allah §e §p, ti wpn ki i si 1 
y<? adehun naa. 

22. Ati awpn ti wpn n so ohun ti 
Allah pa la§p pe ki a sp pp, ti 
wpn si n pay a Oluwa wpn, ti wpn 
si n bpru i§iro to burn. 

23. Ati awpn to maa n fi suura wa 
oju rere Oluwa wpn, ti wpn si n gbe 
imn duro, ti wpn si n na ohun ti A ti 
pese fun wpn nikpkp ati ni gbangba, 
ti wpn si n fi rere ti aburu spnu. 
Awpn wpnyi ni atubptan rere n bp 
fun ni ile ikphin. 




1 5 

A-i-Lo, ; \ % 1 + > . jV\ 4^ 

JL iJ 

5 U 5 6 »— » \ 




Ori 13 


AL-RQ’D 


Ipin 13 


24. Awpn pgba idpra ti yoo wa 

titi lae ti wpn yoo maa wp inu rp, 
ati awpn to ba $e daradara ninu 
awpn baba wpn ati awpn iyawo 
wpn, ati awpn 

arpmpdpmp wpn. Awpn malaika 
yoo maa wple tp wpn ni gbogbo 
oju pna, (wpn yoo maa): 

25. ‘Alaafia fun yin lori ifarada 
ti 9 ti §e; atubptan rere ti ile 
igbghin naa ma dara o !’ 

26. Awpn to yp majpmu Allah 
lphin ifidimulp rp, ti wpn si ri ja 
ohun ti Allah pa la§p pe ki a so 
pp, ti wpn si h §e ibajp lori ilp- 
egun ri bp lori wpn, ti wpn si ni 
ibugbe buburu. 

27. Allah a maa mu ipese 
gbooro, A si maa din in ku fun 
pni ti 6 ba wu U, wpn si ri yp 
nipa igbesi aye yh, ki ni igbesi 
aye yh jp bi a ba fi we ti prun bi 
ko §e igbadun dip. 







i y * y y „ 4 * \Axt 

? ii&u i4J 

©/>Ji 

5 ^4 U-h. £L i 
U,' 5 4 


IDA 4 

28. Awpn ti ko gbagbp sp pe, 
‘Ee§e ti a ko sp Ami kan kalp fun 
un lati pdp Oluwa rp?’ Sp pe, 
‘Dajudaju Allah a maa fi pni to 
ba wu U silp ninu i§ina; A si 
maa fi pna pdp Rp mp pni to ba 
yipada (si pdp Rp): 


< of 

dyi\ 


,n f K * y » . A 

V yi u>i^J\U yjij. 

, (4 , „ « t ✓ ' „■? . 


// 

5 


jJj I u)f (J— 9 

« ^ o'i. v » A ■ > 



29. ‘Awpn to gbagbp, ti pkan 

wpn si balp ninu iranti Allah. uAXiaS j.cd>\ yi» >». 

<C@> ' " ' 


AL-RQ’D 


On 13 


ipfn 13 


Kiyesi i, ninu iranti Allah ni 
ifpkanbal? wa; 

30. ‘Awpn to gbagbp tl wpn si n 
$i $9 rere, idunnu yoo maa j<? ti 
wpn ati ibudesi to dara. ’ 

31. Bayii ni Awa §e ran 9 si iran 
lean, eyi ti Qpglgpg awpn iran ti 
kpja I9 §iwaju r$. Ki iwg le maa 
lea awgn ohun ti A ti §ipaya fun 9 
fun W9n, sib^sib? w<?n n §e 
aigbagbg) si Oloore 9^. S9 pe; 
‘Oun ni Oluwa mi, ko si si 
Qlprun miiran ayafi Oun. Oun ni 
mo gb9k9le ati pe pdp R9 ni 
ipadasi mi.’ 

32. Ti 6 ba §e pe Al-kur’ani lean 
wa ni ti a le fi §i awpn oke nidii 
tabi ki a fi fa il? ya pgrgp^ny tabi 
ti a le fi mu ki awpn oku sprp 
(wpn ko ni gba a gbp) §ugbpn ti 
Allah ni gbogbo a§9. Tabi awpn 
to gbagbp lododo led ha 1119 ni pe 
bi Allah ba f? ni, Oun iba fi 
gbogbo ?da eniyan mpna? Ati pe 
ni ti awpn ti leo gbagbp, ibi leo ni 
ye maa ba wpn niton ohun ti wpn 
§e, tabi ki 6 spkal? nitosi ibugbe 
wpn titi igba ti adehun Allah yoo 
fi §9. Dajudaju Allah ki i y? 
adehun (R9). 


© 4 ,^ 113 , 


\^ 2 , ) \^\ 64 Jt 

©^ bo |^> JL .a. j >. | .J O. 

& j-jl "J 

^ \pill 

©V ^ 3 JLi£>p 



IDA 5 


33 . Dajudaju wpn ti fi awpn oji§9 
to §iwaju r? §e y?y?, sugbpn Mo 
I9 awpn alaigbagbp lara. Liphin 




Ori 13 


AL-RQ’D 


Ipin 13 


naa Mo gba wpn mu, bawo ni 
ijpniniya naa yoo ti ri (lara wpn)? 

34. Njp Eni ti 6 duro ti pmi 
kppkan ti O si n sp 9 nip a ohun 
to n §e ni§p ha le fi wpn sil? Ip 
laijpniya bi? Sib? naa wpn si n 
ba Allah wa pgbp, sp pe, ‘E sp 
Ornkp wpn. $yin yoo ha fin Un 
ni iro ohun ti Oun ko nip lori ilp, 
tabi eyi ti 6 han ninu prp?’ Dipo 
bp? a ti §e ete awpn alaigbagbp 
lpspp fun wpn. A mu ki wpn §pri 
kuro loju pna. bnikpni ti Allah 
ba si fi slip ninu i§ina, ko le si 
olutpspna fun un. 

35. Iya n bp fun wpn ni aye yii, 
ati pe iya ti prun 16 le ju, wpn ko 
si ni ni oludaabobo kan lpdp 
Allah. 

36. Apejuwe pgba idpra ti a §e 
adehun rp fun awpn olupaya 
(Allah) ni pe, awpn akerempdo h 
§an nisalp rp, eso rp yoo maa wa 
titi lae bpp ni awpn iboji rp. Eyi 
ni atubptan awpn to h paya 
Allah, igbphin awpn alaigbagbp 
si ni ina. 


^ jlJS' L11 


(V f \ * « *7?. *1 * * if 

(Jji.pLSa^-5 5 *• «— 

iJJu.YUoJ <0 I 



©$C& d>-3.kj 



37. Awpn ti A ti fun ni Iwe naa 
n dunnu si ohun ti a spkalp fun p 
ati pe 6 n bp ninu awpn ijp 
miiran ti wpn lodi si apa kan rp. 
Sp pe, ‘Ohun ti a pa mi la§p ni 
lati maa jpsin fun Allah, emi ko 


03-;^ 



AL-RQ’D 


On 13 


ipfn 13 


si gbpdp ba A wa orogun. Oun 
lemi n ke pe, pdp Rp si ni ipadasi 
mi.’ 

38. Bayii ni a sp p kalp gpgp bi 
idajp to han kedere. Ti iwp ba 
wa tple ifpkufp tiwpn lphin ti imp 
ti de wa ba p, ko ni si 
Oluranlpwp tabi alaaabo kankan 
fun p lpdp Allah. 

iDA6 

39. Nitootp Awa ti ran awpn 
6ji$p $iwaju rp. Awa si fun wpn 
ni awpn iyawo ati awpn pmp. 
Ko si jp ohun ti 6 $e e $e fun 
oj4p kan lati mu Ami kan wa 
ayafi nipa a§p Allah. Igba kppkan 
ni ipinnu (Qlprun) n bp fun. 

40. Allah A maa pa ohun ti 6 ba 
wu U rp. 6 si maa n fi idi ohun 
ti 6 ba wu U mulp. Qdp Rp si ni 
orisun awpn A$p wa. 

41. Bi A ba fi apa kan ohun ti A 
fi h dpru ba wpn han p, tabi A fi 
iku pa p, (ohun kekere) ni, ohun 
ti 6 jp iwp tirp ni jijp i§p naa 
dopin, ti wa si ni i§iro. 

42. Wpn ko ha ri i ni pe Awa ni 
A n bp ilp wo ti A si n din in ku 
ni pbppba rp. Allah ni 6 n da pjp, 
ti pnikan ko le yi idajp Rp pada. 
O si yara ni i§iro §i§e. 

43. Dajudaju awpn to $iwaju 
wpn tip a ete ri, $ugbpn ti Allah ni 




*5) 5 Os 

« f . 2. 




5 *£**&£? jSscs 21,1 

©-4W1 Itig 


eg vl) 


&JL& US $ ny $ T >£ y 




4*^0 Cfl ‘ >6=doJ I 



Ori 13 


AL-RQ’D 


Ipin 13 


gbogbo eto. 6 mp ohun ti pmi 
kppkan $e ni$p. Awpn 
alaigbagbp si n bp wa mg ti ta ni 
psan ibugbe yii yoo jp. 

44. Ati pe awpn alaigbagbp n sp 
pe; ‘Iwp ki i §e oji§p,’ Sp pe, 
‘Allah to ni ly lgrif laarin emi ati 
pyin, bpp si ni pni ti 6 ni imp Iwe 
naa.’ 



o*r ^ “Y / 

Jy ii 




Ori 14 


ipin 13 




IBRQQHIIM 

(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni Orukg Allah Oloore QfQ 
Alaaanu julQ. 

2. ALIF LAAM RAA (Emi ni 
Allah, Oluri ohun gbogbo). Eyi 
j$ Iwe kan ti A ti SQkalQ fun q ki 
iwQ le fa awQn eniyan jade kurd 
ninu (oniraura) okunkun sinu 
imQlQ pQlu a$Q Oluwa WQn, 1q si 
oju Qna Qba Alagbara, Ifni ti iyin 
tQ si- 

3. Allah, Ifni ti ohun gbogbo ti 6 
wa ni a wqii Qrun ati aye j$ tiRf. 
Egbe si ni fun awQn alaigbagbQ 
nitori iya to le koko: 

4. AwQn to nifQQ si igbesi aye yii 
ju Qjq Ik^hin 1 q, ti WQn si n $e 
idinilQWQ loju Qna Allah, ti WQn 
si tun n fQ sq q di wiwq wQgQ- 
wQgQ. AwQn wQnyi ni WQn ti 
jinna rere ninu i§ina. 

5. A ko ti i ran oji$Q kan, ayafi 
pQlu ede awQn eniyan rf, ki 6 baa 
le $e alaye (ohun gbogbo) fun 
WQn yekeyeke. Lyhin naa, Allah 
a maa fi Qni ti O ba ff siIq ninu 
i$ina. O si maa n tQ Qni ti 6 ba wu 
U SQna. Oun si ni Alagbara, 
QlQgbQnjulQ. 




I |J], CJ-JsJLiaJI £>*5. ^4 1 

g . « 


0li\ 

u-» 1 ^ o-t. Oi 5 } i I 

' u ✓ 


li S * " '“A S * 1 * y ' sj { y 
nP' u) 5 >-»aj 5 1 




V ), 3 CaJJw J I 1-0 

^ \ i 3>-44 

>5.^ ' 5 j 



Ori 14 


IBRQQHIIM 


tpin 13 


6. Dajudaju A ran Musa pplu 
Ami Wa (pe), ‘Mu awpn eniyan 
rp jade kuro ninu (oniraura) 
okunkun bp sinu implp, ki o si 
ran wpn leti awpn pjp ti i §e ti 
Allah.’ Dajudaju, awpn Ami n 
bp ninu eleyii fun gbogbo 
onisuum, oludupp. 

7. Ati pe (Ki p ranti) igba ti Musa 
sp fun awpn eniyan rp pe ‘b ranti 
oju rere Allah lori yin nigba ti 
Oun gba yin la kuro lpwp awpn 
eniyan Fir’aona ti wpn n fi iya 
bubura jp yin, wpn n pa awpn 
pmpkunrin yin, wpn si n da awpn 
pmpbinrin yin si; adanwo ti 6 
lagbara ni iwpnyi jp lati pdp 
Oluwa yin.’ 


i a»1 ii*i A cA Ulijl sil 5 

5 iJj, oAJl & H 

K l l • « V ** . I I U»l I* /** ^ 

Li idJjl 



IDA 2 

8. (Ki p si tun ranti) igba ti 
Oluwa yin kede pe, ‘Bi pyin ba n 
dupp, dajudaju Emi yoo $e 
alekun oore fun yin; §ugbpn ti p 
ba $e aimoore, (nigba naa ki p 
mp pe) dajudaju iya Mi le koko. 

9. Musa si wi pe, ‘Bi pyin pplu 
awpn to n bp lori ilp patapata ba 
$e aigbagbp, (p ko le $e ipalara 
kan fun Qlprun); dajudaju Allah 
jp (mi ti O to tan, fini ti iyin tp 


* < 





si. 


10. Njp iroyin ko ha ti de pdp yin 
nipa awpn to ti wa $iwaju yin, bi 
awpn eniyan Nuha, awpn iran 

<S> 


b* te«>3 \ 

>5 1 >>13 5 ^ 5 7i 


ipin 13 


IBRQOHIIM 


Ori 14 


Aad ati awpn iran Samuud ati 
awgn iran miiran Ighin wgn? Ko 
si 9m ti 6 1119 wpn (lonii) ayafi 
Allah nikan. Awpn oji§9 wpn de 
wa ba wpn pglu awpn Ami ti 6 
yanju, §ugbpn wpn fi 9W9 wpn 
si ?nu wpn, wpn si wi pe ‘Awa 
ko gba awpn ohun ti a fi ran yin 
ni§9 gbp, ati pe dajudaju awa n 
b? ninu iyemeji gidigidi nipa 
nnkan ti ?yin n pe wa si. 

11. Awpn oji$9 wpn wi pe, ‘E ha 
n b$ ninu iyemeji nipa Allah, 
bl^daa awpn 9 run ati aye bi? 
Oun n pe yin lati fi ori awpn 9S9 
yin jin yin, ki O si le I9 yin lara 
titi di asiko ti a da.’ Wpn wi pe, 
‘Eniyan bi tiwa ni yin; 9yin n f'9 
lati §9ri wa pada kuro nibi ohun ti 
awpn baba wa n sin. To ba ri b? 
9, 9 mu 9ri prp ti 6 han gbahgba 
wa fun wa. ’ 



12. Awpn oji§9 wpn wi fun wpn 
pe, ‘Nitootp eniyan bi tiyin la j9, 
Sugbpn Allah maa n §e oju rere 
R9 fun 9ni to ba wu U ninu awpn 
9m sin R9. Ati pe ki i §e agbara 
wa ni lati mu 911 kan wa fun yin 
ayafi p9lu a§9 Allah. Allah nikan 
si ni ki awpn olugbagbp ododo 
maa gb9k9le. 


VJ. && ulUUj+JJ ±18 
3^1 


13. ‘Ki ni $e wa ti awa ko fi ni 
gb9k9le Allah nigba ti O ti fi pna 


jl# 

2 & CLU 




Ori 14 


IBRQQHIIM 


tpin 13 


wa han wa? Dajudaju awa yoo si 
maa farada (gbogbo) ipalara ti p 
n $e fun wa. Nitori naa Allah 
nikan ni kl awpn to nl igbpkple 
maa gbpkple. 

IDA 3 

14. Awpn alaigbagbp si sp fun 
awpn dji§p wpn pe, ‘Awa yoo le 
yin jade kuro lori ilp wa ayafi ti p 
ba pada sinu psin tiwa.’ Nigba 
naa ni Oluwa wpn §ipaya fun 
wpn pe: ‘Dajudaju Awa yoo pa 
awpn a§ebi run. 

15. Dajudaju Awa yoo mu ki 
pyin maa gbe ori ilp naa lphin 
wpn. Iypn wa fun pni naa ti 6 
paya aaye mi, ti 6 si kiyesi ikilp 
Mi.’ 

16. Wpn si n bpbp fun i$pgun, 
(nitori idi eyi) onigberaga pta 
(ododo) kppkan si di asan. 

17. Ina Jahanama n bp niwaju 
rp; a 6 si fun un ni omi gbigbona 
mu. 


Ji Jb\ 


JL&L'A \Y& 3 

U y a , “* , 


.jCi 3 06&Z dd dy,'> 

©>4^3 




VS J. 0 J> ^ !• * 


18. Oun yoo maa yp p mu, 
$ugbpn yoo $6ro fun un lati gbe e 
mi. Ati pe iku yoo de ba a lati 
gbogbo aaye, sibpsibp oun ko ni 
ku. Ati pe lphin eyi, iya to le 
koko n bp fun un. 


&~tr, iXii 3 <^>SfeSi 

^ (V ^ ‘Y i . £ a * ? . 

Lo _5 ^ gl-e C^£» ' 

©laiitid 1 id 


19. Ipo awpn ti ko gba Oluwa ©j-a^=» Jdd 

wpn gbp ni pe i$p wpn da gpgp bi ^ cjidiii, 5 c^d 

eeru ti atpgun n fp ni pj p ij i lile, £ ;j y M & fe JJ ' 


Ipin 13 


IBRQQHIIM 


Ori 14 


WQn ko si ni agbara kankan lori 
ohun ti WQn ti $e ni$Q. Dajudaju, 
adanu gan-an ni iyQn jQ. 

20. Iwq ko ha ri i pe Allah 16 da 
a WQn Qrun ati aye pQlu Ododo. Ti 
6 ba wu U, 6 le mu yin kurd, ki 
6 mu awQn Qda miiran wa. 

2 1 . IyQn ko si $oro rara lati $e fun 
Allah. 

22. Gbogbo WQn patapata ni yoo 
farahan niwaju Allah; nigba naa 
ni awQn alailagbara yoo sq fun 
awQn to §e igberaga pe, 
‘Dajudaju, QniQlQyin yin ni awa 
jQ; njQ Qyin ha le §e iranlQWQ 
kankan fun wa nibi iya Allah bi? 
WQn yoo wi pe, ‘To ba §e pe 
Allah tQ wa SQna ni, awa naa iba 
tQ yin SQna. ($ugbQn) 6 ti ri 
bakan naa fun wa (nisinsinyh) 
boy a a §e suuru tabi a §e 
ainisuuru:kd si Qna abayQ fun 
wa.’ 

IDA 4 

23. LQhin ti a ti pinnu QrQ naa 
tan, E§u si yoo wi pe, ‘Dajudaju 
Allah §e ileri ododo fun yin, emi 
naa §e ileri fun yin §ugbQn mo ja 
yin kulQ. Bqq ni emi ko lagbara 
lori yin ju pe mo pe yin, q si da 
mi lohun. Nitori naa, q ma §e da 
mi IqM, ara yin ni ki q dobi fun. 
Emi ko le ran yin Iqwq bQQ ni 
Qyin naa ko le ran mi Iqwq. Emi 




y ** y "t \ y *•* * *[*{ 


. a . ✓ ot 


< ✓ • ■< * ^ J K £ ■#»<»?«*< 

‘-r' I IjLc u> y— »-,<■ joU I (J-4 - * 

y ± « < Kff" l-'A " £ 
O-S- UJ U U >A-o 


as if K 5 

bj&jR ip $3 5 *i5 

\ e * L$L ii 

4*iU &*, k( 34 


Ori 14 


IBRQQHIIM 


tpin 13 


ti kg ikede yin pe p fi mi §e pgbp 
(pplu Qlpran). Dajudaju iya oloro 
n bp fun awpn alabosi. 

24. A 6 si gba awpn ti wpn 
gbagbp ti wpn si n $e i$p rere 
wple sinu awpn pgba idpra labp 
eyi ti awpn akerempdo n $an. 
I bp ni wpn yoo maa gbe pplu 
iypnda Oluwa wpn. Ikini wpn 
nibp yoo jp ‘Alalia’ . 

25. Iwp ko ha ri bi Allah ti §e fi 
appprp prp rere kan lelp? (O da) 
bi igi daradara kan ti egbo rp 
mulp daradara, awpn pka rp si 
tanka si oju prun. 

26. 6 n mu esp rp wa ni gbogbo 
igba nipa a$p Oluwa rp; Allah 
maa n §apejuwe fun awpn eniyan 
ki wpn le maa ranti. 

27. Apejuwe prp buburu si da 
gpgp bi igi buburu kan, ti a fa tu 
kuro lori ilp, ko si ri egbo mulp 
rara. 

28. Allah maa n mu awpn 
onigbagbp ododo duro $in$in pplu 
prp to fi idi mulp ni aye yii ati ni 
aye ti n bp; Allah si maa n jp ki 
awpn alabosi §ina. Allah si maa n 
§e ohun ti 6 wu U. 

IDA 5 

29. Iwp ko ha ri awpn ti 6 yi idpra 
Allah pada si aimoore, wpn si mu 
awpn eniyan wpn gunlp si ibugbe 
iparun- 



3 \&'\ <&>5l J4 n a 1 3 

^ if*# 4* 


■vJJLo aJal - 


i Z±L 


* ; I t i» ^ 4 i ✓ 'A l L 

JllsVi^Li4>p4 
2&L4 5 

<-59-9 

©^ (:>$ & 


< « 


l£i£t 6d}J» &u\ 

*$>0 1 43&J “ki ' 5 ^ 1 4 ' 




1^14 6dp» >4 

©^' 3 ^ 0 ' ^ 1 3 


< < ./ . </ 
s ** * I 


Ipin 13 


IBRQQHIIM 


Ori 14 


30. (Ti l $e) Ina. Wpn yoo jo 
ninu rp; ibugbe bubura si ni iypn 

j?- 

31. Wpn ba Allah wa pgbp ki 
wpn le §i (awpn eniyan) lpna 
kuro loju pna Rp. Wi pe, ‘fi maa 
gbadun ara yin fun igba dip. 
Dajudaju, inu ina ni irin-ajo yin 
dori kp.’ 

32. Sp fun awpn prasin Mi ti 
wpn gbagbp, pe ki wpn ma a gbe 
irun duro, ki wpn si maa na ninu 
ohun ti A ti fun wpn, nikpkp ati 
ni gbangba, §iwaju ki pjp kan ti 
ko ni si idunaa-dura tabi idprpp 
to de. 

33. Allah ni fini ti O da awpn 
prun ati aye, O si n mu ki omi 
spkalp lati prun, O si n tip asp rp 
mu awpn eso jade ni ipese fun 
yin; O §e awpn pkp-oju omi 
nirprnn fun yin, ki wpn le maa lp 
lori okun pplu a§p Rp. O si tun §e 
awpn odo (naa) ni irprun fun yin. 

34. 6 si tun fi oorun ati o§upa si 
pnu i§p fun yin, awpn mejeeji ri 
sun ni pna wpn. 6 si tun tp ora 
ati psan 16 rib a fun yin. 

35. Bpp ni O tun ri fun yin ni ohun 
gbogbo ti p ri fp lpdp Rp; bi p ba 
si (gbiyanju lati) ka awpn oore 
Allah, p ko ni le ka wpn tan. 
Dajudaju pda eniyan jp alai§ptp, 
alaimoore. 


©3'>ajI i,) 


. ^ -ft p**f 4 S ,(i^ / / ^ 



Li cfsjjyl 3 

j&l y&L 3 ^ >*1) i 


1 ^SUl3 

©5 C^Sj i 3 jju 3 


u) 1,3 *8 Li I 3 



Ori 14 


IBRQQffllM 


ipin 13 


tDA6 

36. (Ki p ranti) igba ti Ibrahim 
sp pe, ‘Oluwa mi, $e ilu yii ni 
onifayabalp, ki O si mu emi ati 
awpn pmp mi jinna si ibpri§a. 

37. ‘Oluwa mi, dajudaju wpn ti 
$i ppplppp awpn eniyan lpna. 
Nitori naa pnikpni to ba tple mi 
dun lpni temi; pni to ba kp mi 
silp- dajudaju Iwp ni Alaforijin, 
Alaaanu jiilp. 

38. ‘Oluwa wa, emi ti mu ki apa 
kan ninu awpn pmp mi maa gbe 
afonifoji a§alp ti ko $e kpko ni 
pgbp ile Rp Mimp- Oluwa wa- ki 
wpn le maa gbe irun duro. Nipa 
bayii, jp ki pkan awpn eniyan 
maa fa si pdp wpn; ki O si maa 
pese awpn eso fun wpn, ki wpn 
le maa dupp. 

39. ‘Oluwa wa, dajudaju, Iwp 
mp ohun ti a n fi pamp ati eyi ti a 
n fi han sita. Ko si si ohun ti 6 
pamp fun Allah laye ati lprun. 

40. ‘Gbogbo iyin ti Allah ni, Eni 
ti O fun mi ni Ismaila ati Is-haka 
nigba ogbo (mi). Dajudaju 
Oluwa mi jp Olugbp adura. 

41. ‘Oluwa mi, §e mi ni olukirun 
deeded ati awpn pmp mi pplu. 
Oluwa wa! ($i ojuure Rp wo mi) 
ki O si gba adura mi. 

42. ‘Oluwa wa, jpwp forijin mi 


©,p(jL*a*tf I 


up ID ' \ I ts^-* y 

t\ * * ft 1 * ( ^ n • S a *** *• 

5 t; Lft-| J. «*-* W 

^ <f „ -? < lit \< *\c* x 


l * ^ ft J ^ A « i | I K * 


e 5 zjM 

4 <£>■$. ciL\ <>4 j 5 

©^lliJ i y i 

<x M x ^ o, . t. i> ; ax?" 

Cij ijj, i j- 5 M 

©£, Jl 

y I / ^ a 

c/x 5 5,54^»M 

® l^ ^ w ft ** d ' a ’* 

i> 5u-<j 


; &i4>p,s 



Ipin 13 


IBRQQHIIM 


Ori 14 


ati awQn obi ini, ati awgn 
olugbagbQ ododo lpjQ ti i§ird i§Q 
yoo waye.’ 

IDA 7 

43. ^ ma §e ro pe Allah jp 
olugbagbera nipa ohun ti awpn 
a$ebi n §e. O kan n 1 q WQn lara 
ni di qjq kan ti awpn oju yoo fp 
toto, 

44. WQn a maa kanju nitori 
ibpru, WQn a gbe ori WQn soke, 
iwoye WQn ko ni pada SQdQ WQn 
(wQn ko ni rira WQn mQ nitori 
idamu), bpp ni awQn Qkan WQn 
maa padanu ero patapata. 

45. Ki o si maa kilQ fun awQn 

eniyan nipa QjQ ti iya ( ti a §e ileri 
rp) yoo de wa ba WQn, ti awQn 
a§ebi yoo wi pe: ‘Oluwa wa, 

1q wa lara fun igba dip, awa yoo 
jp ipe Rq, a 6 si tple awQn Oji§Q.’ 
‘$yin ko ha ti bura tplp pe ko ni 
si i§ubu kan fun yin bi?’ 

46. si n gbe ni ibugbe awQn 
to ti §e abosi si Qmi ara WQn, bpp 
ni bi a ti §e pplu WQn ti han si 
yin; A tun ti pa awQn owe 
(lori§iri§i) fun yin.’ 

47. WQn pa awQn ete WQn; bpp 
ni qwq Allah ni gbogbo ete WQn 
wa. Bi 6 tilp jp pe ete WQn naa jp 
ohun to le §i oke nidii pada, (wQn 
ko le §e a§eyQri) . 



CU 5 

45^/ ^ H 45 j, f aJ I 


©jC^aj.SilaJL^ 


0 * n ^ 
/ • & M 




tb n r _ i » . * ) f t * l » ! 


SjjSj-ii'Bjj <3&S 

3 (4-^5 1/ 


3 

j^SSS 


©jClW' 



Ori 14 


IBRQQHIIM 


tpin 13 


48. Niton naa p ma $e ro pe 
Allah kuna lati mu adehun Rp $p 
fun awpn 6ji$p Rp. Dajudaju 
Allah jp Alagbara, Oluwa psan, 

49. Ni pjp ti a 6 yi aye yii si aye 
miiran, ati pran pplu; ti gbogbo 
wpn yoo si farahan niwaju Allah 
Qba kan §o$o, Olubori ohun 
gbogbo; 

50. Iwp yoo si ri awpn plp$p ni 
pjp naa ti a 6 fi pwpn de wpn. 

5 1 . Awpn a§p wpn yoo ppn, ina 
yoo si bo oju wpn daradara. 

52. (Yoo ri bpp) ki Allah le san 
olukuluku pmi ni psan i$p rp ti 6 
ti $e. Dajudaju Allah yara ni 
i§iro. 

53. Eyi jp i§p ti a jp dopin fun 
pmpniyan ki a le fi kilp fun wpn, 
ki wpn si le nip pe Oun ni 
Qlprun Qba kan §o§o, ki awpn 
onilaakaye si le maa ronu jin IQ. 


5^5 dL \ 

i ji si ' &J. &£ j 
5 ^ 04)^1' d*-*-* fi H 

©^C|£]l 


X- 1 <■* y 5 

©^uL£»Y I <4 

©jllhjLi*. 3JLJ 


y ,*>< C p \ < iT *• \* i* ' 

3 f-J Uj'-Aj, A-». \XA 

4 r > "''i 

^ >-^\ J 'J, Le— * I I 

A r I* ^ n X 

©vtpVUjljl^-x^, & 



Ori 15 


ipin 14 



AL-HIJR 


(A sq Q kale 

1. Ni Orukg Allah, Oloore gfg 
Alaaanu julg. 

2. ALIF, LAAM RAA (Emi ni 
ALLAH Oluri ohun gbogbo). 
Eyi ni awgn gsg Iwe naa, ati ti 
Al-kur’ani ti 6 han gbangba. 

IPIN 14 

3. Gbogbo igba ni awgn 
alaigbagbg n fg ki 6 da bi gni pe 
wgn jg Musulumi. 

4. E i wgn silg ki wgn maa jg, ki 
wgn si tun maa gbadun ara wgn, 
ki ireti asan baa le tan wgn jg; 
§ugbgn wgn yoo mg laipg. 

5. Ati pe Awa ko ti i pa ilu kan 
run ayafi ki akgsilg ti a ti mg 
daju ti wa fun un tglg. 

6. Ko si awgn ijg eniyan kan to le 
§iwaju asiko wgn lg, bgg si ni 

wgn ko le duro lgyin (rg). 

> # 

7. Wgn si wi pe, ‘Iwg gni ti a sg 
Iranti yii kalg fun; dajudaju were 
ni g.’ 

8. ‘Ki ni §e ti iwg ko mu awgn 
malaika wa ba wa, bi iwg ba jg 
olododo?’ 

9. A ki i §adeedee sg awgn 
malaika kalg bi ko §e pglu idi, 
nigba naa a ko ni lg wgn lara. 


$lwaju Hijrah) 




I v 1 5 *3 ' > H 3 


U-J ) ^ l %-*)-* 1 5 

( 2a 5 CiiXl |-Jo I (iJ 

©£>3>4li^ 




• * 








©&* I ij. 



I 


On 15 


AL-HIJR 


ipin 14 


10. Dajudaju Awa ffmra Wa la 
sq Iranti yil kal?. Bakan naa 
Awa naa ni Alaabo r?. 



11. Ati pe dajudaju A ran (awgn 
6ji§?) §iwaju r? laarin awpn ijp 
keekeeke ninu awpn ara atijp. 

12. 6ji$? kan ko si wa ba wQn 
ayafi ki wpn fi $e y?y?. 

13. Bayii ni Awa §e j? ki (a§a 
ifini§ey?y?) yii rinl? sinu pkan 
awpn ?1?§? . 



&t, 



6. £u,U. 


14. Wpn ko gba Al-Kur’ani yii 
gbp, bi 6 til? j? pe ap??r? a§a 
awpn ?ni akpkp ti rekpja (§iwaju 
wpn). 



15. Ti A ba til? ?i il?kun kan fun 
WQn lati Qrun ni, WQn iba b?r? si 
goke lati ib?, 

16. Dajudaju ohun ti WQn yoo sq ni 
pe, ‘Oju wa n ?e baibai; ki i tun §e 
b??, oogun ti mu wa. ’ 

IDA 2 



17. Dajudaju A ti §e akojQ (awQn ^ \_S_3j4 b \jZJU\ 4 SJiJ 5 


if ^ Ul . j J 4* 

©^. n ' <d j ,l4-A*.3 




irawQ) ni Qrun, A si §e WQn Iqsqq 
fun awQn to n wo. 

18. A si ti daabo bo 6 kuro Iqwq yl j 

gbogbo e§u, ?ni ?kQ. 

19. $ugbQn bi ?nikan ba ji QrQ gbQ, 
ahan ina yoo maa lepa r?. 


toSii ^sJji o>5-i» *r ''JJ- 
©^4,54 


20 . Bqq ni il? naa, A t? ? p?r?s?; A 

si fi idi awQn oke nlanla mul? §in$in f f 

sib?. A si tun n mu ki ori$iri$ii lj 

nnkan maa hu jade lori r? letoleto. 



ipin 14 


AL-HIJR 


Ori 15 


2 1 . A $e gna atijg fun yin ninu rg, 
ati fun (gbogbo awgn) ti g ki i 
pese fun. 

22. Ko si si ohun kan ti n bg 
ayafi ki i§ura rg wa Igdg Wa. 
Awa ki i sg g kalg ayafi pglu 
o§unwgn kan ti a ti mg. 

23. A si ran awgn atggun tutu, A 
tun sg omi kalg lati gran, A si n 
fun yin mu; $yin si kg ni g n ko 
ojg. 

24. Dajudaju Awa la n fun (yin) 
ni iye; Awa naa la n gbgmi; Awa 
(nikan) naa ni olujogun (ohun 
gbogbo). 

25. A si mg awgn to n $iwaju 
ninu yin, bakan naa ni A mg 
awgn to n fa sgyin. 

26. Dajudaju, Oluwa rg ni yoo ko 
wgn jg papg. Dajudaju, Oun ni 
Qlggbgn julg, Olumg ohun 
gbogbo. 

IDA 3 

27. Dajudaju, A da eniyan lati 
inu amg sisun ti A mu jade lati 
inu amg tutu. 

28. A si da Alujannu siwaju lati 
inu ina atggun to n gbona. 



y tl w fay i Uli j' T 5 

Slii 



5 3 i Uj ,3 


. v j i S .A.O. 1 1 LA-lit >JL) J 
©CM^A 1 * , aJ I L_oAe LJLi 5 

u * -L “L i is i *' 
3 — to 1 — Lj J <i) J.3 

A !> « i <" !T 






A *5 1 ^ 


^L £-3, (JJjj A Aal A 3 

jA-AJ I 


29. (Ki o si ranti) igba ti Oluwa 
rg wi fun awgn malaika pe, ‘Mo 
fg da eniyan kan lati inu amg 
sisun ti A mu jade lati inu amg 


(^>-2, cj <2>*i 

©u^L 


tutu.’ 



tv V.V 


On 15 


AL-HIJR 


Ipin 14 


30. ‘Nigba ti Mo ti da a (ni 
adape) tan, ti Mo si mi Eemi Mi 
sinu rp (Mo wi pe) ‘E wolp ki p si 
tpriba fun un. 

31. Niton naa gbogbo awpn 
malaika patapata si wolp. 

32. Ayafi Iblis; 6 kp lati jp pkan 
ninu awpn to tpriba. 

33. (Qlprun) si wi pe, Twp Iblis, 
Ki 16 $e p ti o ko fi ni jp pkan 
ninu awpn to tpriba? 



34. 6 dahun pe, ‘Emi ko ni tpriba 
fun pni ti O da pplu amp sisun ti 
A mu jade lati inu amp tutu.’ 


&»!&! jls 


* * 

©u 






35. (Qlprun) wi pe, ‘To ba ri bpp, 
jade nisinsinyii, nitori pe o ti di 
pni pkp. 

36. Dajudaju egun (Mi) yoo maa 
bp 16 ri rp titi di Qjp idajp.’ 

37. 6 wi pe, ‘Oluwa mi, to ba ri 
bpp, lp mi lara titi di pjp ti a 6 
gbe wpn dide. 



38. (Qlprun) wi pe, ‘O ti wa ninu 
awpn ti a lp lara, 

39. ‘Titi di pjp ti a yan.’ 

40. O dahun pe, ‘Oluwa mi, 
niwpn igba ti O ti §e mi lpni ofo, 
dajudaju Emi yoo §e (awpn 
nnkan buburu) lp§pp fun wpn lori 
ilp, emi yoo si tun §i gbogbo wpn 
lpna. 




y * . * 


©^ jiAiJ i *^3 <jj, 

©<&4* i (4? && 1 4 



ipin 14 


AL-HIJR 


Ori 15 


41. ‘Ayafi awQn Qrasin Rq ti a §a 
lQ$a laarin WQn. ’ 

42. (QlQrun) wl pe, ‘Eyi si ni pna 
taara ti 6 tQ wa si pdp Mi. 

43. ‘Dajudaju, iwQ ko ni lagbara 
lori a WQn Qrusin Mi, ayafi awQn 
to ti $ina ninu WQn (ti WQn si yan 
lati) tQle q. 



©Ja4-a 


^ a P \y i ^ s 






44. Dajudaju, Ina ni ibi ti a $e 
ileri r$ fun gbogbo WQn patapata. 

45. Ifnu-Qna meje 16 ni: Qnu-pna 
kQQkan 16 si ni ipin tirQ. 

IDA 4 

46. Dajudaju awQn Qni rere yoo 
wa ninu awQn Qgba id$ra ati 
awQn orisun omi. 

47. ‘If wq q pqIu alaafia, nip 6 Qni 
aabo. 



48. Gbogbo ikorira ti n bQ ninu JU Q, & CLcjjj 

. . ' ^ 4 0** I 




6 " 


•r*^A* * a ***'*\\ 


Qkan WQn ni Awa yoo gbpnnu 
kuro, (ki WQn le di) QmQ iya kan 
naa ti yoo jokoo sori itQ-Qla ni 
idojukoju. 

49. AarQ kankan ko ni fQWQ kan 
WQn nibQ, a ko si ni le WQn kuro 
nib? (laelae). 

50. Sq fun awQn Qrusin Mi pe 'Cs^^ts^ 

dajudaju, Emi ni Alaforijin kan 

$o$o naa, Alaaanu julQ. 

51. Ati pe iya Mi naa ni Iya oloro. ©>»4-W' < 4 J ' CJ.J <j ! 3 

52. Ki o si fun WQn ni iro nipa ©^-$>4 ; ' 
awQn alejo Ibrahim. 




On 15 


AL-HIJR 


ipin 14 


53. Nigba ti wpn wple tp p ti wpn 
si wi pe, ‘Alaafia , 6 dahun pe: 
‘Dajudaju, 9 m yin n ba wa. ’ 

54. Wpn wi pe, ‘Ma §e bpra, a 
mu iro-ayp pmpkunrin kan (ti 
yoo) kun fun imp wa fun 9 . ’ 

r \ 

55. O wi pe, ‘Eyin ha wa fun mi 
nirdo idunnu yii nigba to jp pe 
mo ti di arugbo? Ki ni 9 n fun mi 
ni iro idunnu rp gan-an na?’ 

56. Wpn wi pe, ‘Awa ti mu iro 
idunnu to jp otitp wa fun 9 , niton 
naa ma $e jp ara awpn to sp ireti 


©e> pi-*- b J, 


j&i LSj, ip 15 

;£p 1 <2)1 &Z && T J Is 

©<j 3 




* * < < 




&5&£*3 

©ii>^4y,ljjJ 


57. 6 si tun wi pe, ‘Ta ni iba sp 
ireti nu nip a aanu Oluwa rp, bi ko 
§e pni to ti §ina?’ 


^ .p 

©lilpJ L3aJl 


58. 6 si wi pe: ‘Ki lp wa $e 
gan-an o, pyin 6 ji$p?’ 

59. Wpn dahun pe, ‘Awpn plp$p 
eniyan la ran wa si.’ 

60. ‘$ugbpn awpn pbi Lutu, Awa 
yoo da gbogbo wpn si, 

61. ‘Ayafi iyawo rp. A ro pe yoo 
wa ninu awpn ti yoo $pku lphin.’ 

Ida 5 


©& pLiyiJ \ UA U4&lCs3 J is 


^ 3 _s (Jj, U-L-ji bi i>J Is 

6<&***5 

&£&**-*■ I A- 4 * P=b-«3 J I Vj, 



62. Nigba ti awpn oji$p naa si de 
pdp awpn pbi Lutu, 

63. 6 wi pe, ‘Dajudaju ajoji ni 
yin.’ 

64. Wpn wi pe; ‘Qrp ko ri bpp, 


©5 pu: pij ;il C&II 


✓-s. ** * ? ? A £ £ * * ^ I*"’ 

J,<J 13 





ipin 14 


AL-HIJR 


Ori 15 


awa wa ba q nipa ohun ti WQn $e 
iyemeji si ni. 

65. ‘Awa si ti mu ddodo wa ba 
q, ati pe dajudaju olododo ni wa. 

66. ‘Nitori naa jade pQlu awpn 
eniyan rQ ninu ipin ti 6 k^hin 
ninu ora, ki o si maa tQle WQn 
l^yin. Ki QnikQni ninu yin ma $e 
wo Qyin, (6 ya) q maa 1q si ibi ti a 
pa la$Q fun yin.’ 

67. A si fi ipinnu yii ran$Q si i pe 
gbogbo WQn ni a 6 wu kuro 
tegbotegbo ni kutukutu dwurQ. 

68. AwQn ara ilu naa si wa 
tayQtayQ. 

69. 6 wi pe, ‘alejo mi ni awQn 
yii, nitori naa q ma $e doju ti mi. 

70. ‘Ki q paya Allah ki q ma $e 
doju ti mi. 

71. WQn sq pe; ‘$e Ako kQ fun q 
pe, o ko gbQdQ gba awQn eniyan 
kankan (lalejo) bi? 

72. 6 wi pe, ‘AwQn QmQbinrin 
mi naa wa (ni iduro) nibi. (5 
ronu si eyi), bi q ba f<? $e 
ohunkohun. 




L*i±JLL*5T 5 


(Ol X f * % f. { A I X -i « 1 


<,*? ^ -Vi tn* x 

(i) I B I CJU.a » * 




" .il 


J| j_J»i tL4 i 




®c( }jLi iu Li 


©d3>43 

©^J^JlJd I 3 1 1 3J u 


t _ i o „ *-> i ’■"SJ'T 


73. A fi igbesi aye tq bura, awQn 
wQnyi n pa ridarida kiri ninu 
ihunrira wQn- 

74. Nitori naa iya naa si gba WQn 
mu ni iyalQta. 


/'“N ^ 0 f * A ^ 

©U *£ 



75. A si dojurQ bolQ, bQQ ni A rQ G >Ja^1 5 Cjlj Ci Gi*£3 

<C@> 


On 15 


AL-HIJR 


Ipin 14 


ojo okuta amp le WQn lori. 

76. Dajudaju, awgn Ami n bp 
ninu eyi fun awQn to ba le ka 
(a wpn ami). 

77. Dajudaju, (ilu naa) n bp wa 
ni oju Qna kan to wa titi di oni. 

78. Dajudaju Ami n bp ninu eyi 
fun awQn onigbagbQ ododo. 

79. Dajudaju awQn eniyan to n 
gbe aarin Igbo Nla naa jp pniibi. 


ll>“3 





,3 






80. Nitori naa A jp awQn naa 
niya. Dajudaju awQn mejeeji wa 
ni oju pna to han gbaiigba 

iDA6 

81. Dajudaju awQn ara Hijr naa 
mu awQn oji$p ni irQ. 

82. A si fun WQn ni awQn Ami 
wa $ugbQn WQn kp q silp. 

83. WQn si maa n kQle sinu apata 
pplu ifayabalp. 

84. $ugbQn iya naa gba WQn mu 
ni owurp kutukutu. 

85. GBogbo ohun ti WQn ni ko si 
$e anfani fun WQn. 

86. A ko si da awQn Qrun ati aye 
ati ohun gbogbo ti n bp lagbede 
meji WQn bi ko §e pplu ododo; 
asiko naa yoo de dandan. Nitori 
naa, moju kuro (lQdQ WQn), 
imojukuro pplu ojuure. 




ipin 14 


AL-HIJR 


Ori 15 


87. Dajudaju, Oluwa rg ni If lgdaa 
Pataki , Olumg ohun gbogbo. 

88. Dajudaju, Awa ti fun g ni 
awgn (gsg) meje to jg akatunka, 
ati Al-Kur’ani to tobi. 

89. Ma $e maa naga wo awgn 
ohun igbadun ti A pese fun awgn 
apa kan ninu wgn, ma si $e 
banujg niton wgn, ki o si rg (iyg 
aanu) rg silg fun a wgn onigbagbg 
ododo. 



90. Ki o si wi pe, ‘Dajudaju, 
Olukilg ti 6 han gbangba ni mi. 

91. Gggg bi A ti maa n §e, Awa 
yoo sg (iya) kalg sori awgn ti 
wgn ba n pin yglgyglg, 

92. Ti wgn yoo sg Al-kur’ani di 
yglgyglg. 





I I ;ylj L £. 


93. Nitori naa, A fi Oluwa rg 
bura, gbogbo wgn ni Awa yoo bi 
leere 




94. Nipa ohun ti wgn n §e. 

95. Nitori naa, kede ohun ti a pa 
g la§g rg ki o si kuro lgdg awgn 
g$gbg. 

96. Dajudaju Awa yoo to fun g 
lori awgn afmi$eygyg: 

97. Ti wgn maa n mu glgrun 
miiran mg Allah, §ugbgn laipg 
wgn n bg wa mg. 

98. Awa si ti mg daju pe idamu 
gkan ti wa fun g nipa ohun 


©(£) \ y 






On 15 


AL-HIJR 


ipin 14 


ti wQn n sq. 

99. $ugbgn maa yin Oluwa r? 
logo, ki o si maa b$ ninu awQn 
oluforibal? (niwaju Ry). 

100. Ki o si maa j^sin fun Oluwa 
r$ titi ti iku yoo fi de wa ba q . 



1 



Ori 16 


ipin 14 



SyL^SjLj *$J dill >-it Jt 


* - i c < 1 » ■> 


AL-NAHL 

(A sp q kale ?iwaju Hijrah) 

1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. A§p Allah n bp, nltorl naa p 
ma §e wpna atikan an loju. Eni 
Mimp ni, O si ga ju gbogbo 
nnkan ti wpn fi n §pgbp pplu 

(Re). ^ 

3. 6 maa n ran awpn malaika \ df->. 

pplu imisi nipa a§p Rp si pni to ba lijVJ*! di lU 

wu U ninu awpn prusin Rp (pe), 

maa §e ikilp pe ko si Qlpran 

\ > 

ayafi Emi. Nitori naa Emi 
(nikan) ni ki p bpra. 

4. 6 da awpn prun ati aye pplu <3^ 

6 dodo. O ga tayp ohun ti wpn fi ©3 Cti 3 *j 

nbaAwa pgbp lp. 

5. O da eniyan lati inu omi pip, si I a-iL b i £>3 w u2i> 1 3«- 
kiyesi si i! dun jp alariiyanjiyan ti 
6 han gbangba. 

6. 6 tun da awpn pran psin; p n ri 
ohun ti p fi n gba otutu lara wpn, 
ati awpn an fan i (mhran) pplu; 
bpp si ni p tun n jp ninu wpn. 

7. Ewa si n bp lara wpn fun yin 5 <j£4;^5£>£a. 
nigba ti p ba n da wpn pada sile 
ni irplp ati igba ti p ba n ko (wpn) 
jade lp jp ni owurp. 




t f : 


? Cfev^J,£i£aj:u3'-}i; 

©3 jifia b* (4 


X ^ n > * n £ ' 7 



On 16 


AL-NAHL 


ipin 14 


8. Bakan naa ni wpn n ru awpn 
pra yin lp si awpn ibi ti p ko le de 
bi ko §e pplu inira nla fun yin. 
Dajudaju Alaaanu ni Oluwa yin, 
Qba Onikpp. 

9. O tun da awpn p§in, awpn 
ibakasip ati aw 911 kptpkptp ki 9 le 
maa gun wpn, ki wpn si tun le jp 
(orisun) psp fun yin. Bpp ni yoo 
si tun da awpn ohun ti pyin ko ti i 
mg. 

10. Iwp Allah si ni (fifi) pna 
taara (mpni), ati pe awpn pna 
miiran wa ti wpn yapa (kuro loju 
pna taara). Bi 6 ba fp (lo agbara 
Rp) ni, Oun iba fi gbogbo yin 
mpna patapata. 

IDA 2 

1 1 . Oun ni Eni ti O n sp omi kalp 
fun yin lati 9 run; pyin n mu ninu 
rp, awpn igi oko ti 9 n fun awpn 
9 ran psin yin jp si n (hu) jade 
nipasp rp. 

12 . 6 fi n mu ki awpn ohun 
pgbin, igi elepo, igi ppp, ajara ati 
ori$iri$ii awpn eso hu jade fun 
yin. Dajudaju Ami n bp ninu eyi 









4-f lx 


> a <i \ " 


($4 $ 





fun awpn eniyan ti wpn n ro 
arojinlp. 

13. O tun tp om ati psan 16 ri ba 
fun yin, bpp ni 6 6 run ati 6 $ up a, 
bakan naa ni awpn irawp pplu 
a§p Rp. Dajudaju ami n bp ninu 
eyi fun awpn eniyan ti wpn n §e 
laakaye. 






ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


14. (6 si tun tp) awpn nnkan to 
da fun yin lori ilp (lori ba fun 
lilo), orisirisii awp ni wpn ni. 
Dajudaju Ami n bp ninu eyi fun 
awpn eniyan to n kiyesara. 

15. Oun naa ni Ijsni to tp olcun lori 
ba (fun yin) ki p le maa jp pran 
tutu lati in u rp, ki p si tun le maa 
mu ohun psp ti p 6 maa wp jade 
lati in u rp. Iwp si maa ri awpn 
pkp-oju-omi ti wpn 6 maa la oju rp 
(omi) kpja, (ki p le maa $e irin-ajo 
pplu rp), ki p si tun le maa wa oj u 
rere Rp, ki p baa tun le maa dupp. 

16. O ti fi awpn oke splp si ori ilp 
lati le mu yin ro, bakan naa si ni 
awpn odo ati awpn pna, ki p baa 
le maa tp pna to tp. 

17. Ati awpn Ami miiran (pplu); 
nipa wpn ati awpn irawp ni wpn 
n tp pna soose. 

18. Njp, nigba naa, $e fmi to 
$pdaa ha le da bi pni ti ko le da 
nnkan kan bi? Byin ki yoo ha 
kiyesara? 

19. Ti pyin ba ni ki p §e onka 
oore Allah, p ko ni le ka wpn tan. 
Dajudaju Allah ni Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

20. Allah si tun mp ohun ti p fi 
pamp ati ohun ti p fihan. 




n-,i 

I i/y ) r. l&J Y" * . ■* * 
„ \ t i» • “ » »\ ‘i . «•» 









</ 
J 

< * y 




* r . ii'-S fii 

3>aj 






2 1 . Awpn ti wpn n pe lphin Allah 



* 

5 



On 16 


AL-NAHL 


ipin 14 


ko si da nnkan kan, a da awQn 
naa ni. 

22. Oku (ni w(m), WQn ki i $e 
alaye; bQQ ni WQn ko mQ igba ti a 
6 gbe WQn dide. 

iDA3 

23. Qkan §o§o ni QlQrun yin. Ni 
ti awQn ti ko ba gba QjQ ikQhin 
gbQ, Qkan WQn §e ajoji (si 
ododo), WQn si kun fun igberaga. 



24. Lai$iyemeji, Allah mQ ohun 
ti WQn fi pamQ ati eyi ti WQn $e 
afihan rQ. Dajudaju, Oun ko 
nifQQ si awQn onigberaga. 

25. Nigba ti a ba si bi WQn pe ‘Ki 
ni (q ro nipa) ohun ti Oluwa yin 
sq kalQ?’, WQn n wi pe, ‘AwQn 
itan laelae ni, ’ 

26. Ki WQn le ru Qru WQn 
lQkun-unrQrQ ni QjQ Ajinde, ati 
ninu Qrn awQn ti WQn §i lQna nipa 
aimQkan. 5 kiyesi i! Abura ni 
Qru ti WQn ru naa 

IDA 4 

27. Dajudaju awQn to §iwaju WQn 
naa dete, §ugbQn Allah wo ile 
WQn lati ipilQ, orale si dawo lu 
WQn niQlQ lati oke WQn; iya naa 
si wa ba WQn lati ibi ti WQn ko 
fpkan si. 

28. LQhin naa, ti 6 ba di QjQ 
Ajinde, Oun yoo dojuti WQn, yoo 
si beere pe, “Nibo lawQn 


U 5 ctb I tj) I ^ >^- > 

©&J£i$j & 4 . 






ii A ) 5 ' i 


>45 

UJi 5 JJ&\ 




✓ ' tm \ * ** *« ^ 


ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


‘orogun Mi ti p n tori wpn $e 
atako (si awpn oji$?)?” Awpn ti 
a fun ni imp yoo wi pe, 
‘Dajudaju itiju ati abura yoo ba 
awpn alaigbagbp lonii, 

29. Awpn ti awpn Mplaika gba 
pmi wpn nigba ti wpn n §e abosi 
fun pmi ara wpn. Nigba naa ni 
wpn yoo juwp jus? sil? fun 
(Allah) pe, ‘Awa ko §e i§p ibi 
kan ri.’ Bpp kp Allah mp ampye 
ohun ti p maa n §e. 

30. Nitori naa, p wp pnu pna ina 
lati maa gbe ibp. Aburu si ni 
ibugbe awpn onigaaru. 

31. (Nigba ti) A si wi fun awpn 
eni rere pe, ‘Ki ni ero yin nipa 
ohun ti Oluwa yin sp kalp?’ Wpn 
n sp pe, ‘Ohun 16 dara ju . Rere n 
bp fun awpn ti wpn §e rere ni aye 
yii. Ibugbe aye ti n bp 16 si dara 
ju. Ibugbe awpn pni rere ma dara 
pupp o- 




< 




rO-Ac tftXi \ «1> y cK 


eh 1 - d-i \)j i 






A, ✓ ✓ n .t y *■" < ;<< . i/, -5 | y f 



32. Awpn pgba idpra ti wpn yoo 
wp, awpn akerempdo n §an ninu 
wpn. Wpn yoo maa ri gbogbo 
ohun ti wpn ba fp. Bayii ni Allah 
maa n san psan fun awpn eni 
rere, 

33. Awpn ti awpn malaika n gba 
pmi wpn nigba ti wpn wa ni 
mimp. Wpn n wi pe: ‘ Alaafia fun 
yin! 5 wp Qrun rere nitori ohun 
ti p maa n §e.’ 


^£^5 >4 wa*l4 

*■ c» ) i Usj t« V \ 

©t^OlJLaJ \ £jj I {J 




On 16 


AL-NAHL 


ipin 14 


34. Ki ni wQn n reti ju pe ki awQn 
malaika de wa ba WQn, tabi ki 
ipinnu Oluwa r? ri imusQ? Bqq 
naa ni awpn to §iwaju wpn §e. 
Allah ko si §e abosi fun WQn, 
awpn ni wpn maa n §e abosi fun 
Qmi ara WQn. 

35. (Ir^dii) buburu ohun ti WQn 
$e si bplu WQn, ohun ti WQn fi n 
$e y?yQ si yi wpn po. 



to ) b JL^J3 (•>•*. Ji3 




iDA5 

36. AwQn ti WQn n ba QlQran wa 
orogun yoo maa wi pe; ‘To ba §e 
pe 6 wu Allah ni, a iba ti sin 
nnkan miiran l^hin Rq, awa ati 
awQn baba wa. Bqq ni a iba ti §e 
n nk an kan leewQ l^hin R<?.’ Bqq 
naa ni awQn to §iwaju WQn §e. Njq 
n nk an miiran ha n b? fun awQn 
oji§Q ju ki WQn ji§Q dopin 1 q bi? 

37. Dajudaju A gbe oji§Q dide ninu 
iran kQQkan (to n wi fun WQn pe), 
‘5 maa sin Allah, ki q si jinna si 
Qni buburu. ’ Lyhin naa, awQn kan 
wa ti Allah fi Qna mQ, awQn kan si 
n b? ti iparun tQ si. Nitori naa q rin 
1 q kaakiri lori il<? ki q si wo bawo 
ni atubQtan awQn to pe (awQn 
oji§Q) lopurQ $e ri! 


V5 <j43> 

*§ LfS i-i 3> &!> Si ^5^ $ (j \ l£ I 

r. &S. !Zh. ! iJjtj 

& i, 




J4 diaS sift 

j slhjU&i 

>jlo. j A4ioJ 


< < 1 


4 \$&2» k 2LJLJUkJl 


ill. 


r. a - 

✓ t 




38. Ti iwQ ba n kanju nipa 
itQSQna WQn, (1q mQ pe) Allah ko 
ni fi Qna mQ awQn to n §i 
Qlomiran lQna, ko si ni si 
oluranlQWQ fun WQn. 


l . < \“! n y * fi \y " « * i 

„ U> „ ,P C* S \ fi ■& fi * fi- * * 

>0-4^ to 5 (J-*aj c/° ‘J y-^ri 




ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


39. WQn si fi Allah bura nl ibura 
to lagbara pe; Allah ko nl gbe Qni 
to ba ti ku dide mQ. Bqq kp, 
(dajudaju Yoo gbe WQn dide)- 
adehun tl Allah ti §e ni iwQ fun 
Ara Rq ti ko le y<? ni, $ugbQn 
QpQlQpQ eniyan ni ko mQ. 

40. (Oun yoo gbe WQn dide) ki 6 
le fi ohun ti WQn n $e iyapa Qnu si 
han WQn, ati pe ki awQn 
alaigbagbQ le mQ pe opurQ ni 
awQn. 

41. Dajudaju QrQ Wa si 
ohunkohun, nigba ti A ba 1 q ohun 
naa, ni pe ki A wi fun nhk an naa 
pe: ‘Jq bQQ!, yoo si jQ bQQ. 

iDA6 

42. (Ni ti) awQn ti WQn fi ile WQn 
siIq nitori Allah lQhin ti a ti $e 
aburu si WQn, dajudaju Awa yoo 
fi WQn si aaye to dara ni aye yii: 
ati pe loootQ loootQ Qsan Aye to 
n bQ 16 tobi ju, to ba jQ pe WQn 

mQ- 

43. AwQn ti WQn ni ifarada, ti 
WQn si n gbQkQle Oluwa WQn. 

44. Awa ko ti i ran (awQn oji$Q) 
kan $iwaju tq, ayafi ki WQn jQ 
Qkunrin ti A fi i$ipaya ran$Q si. 
Nitori naa q beere Iqwq awQn ti 
QrQ QlQrun n bQ lQdQ WQn ti Qyin 
ko ba mQ. 



ij >{\ Ttj, 


t\ * t\ . Ui 

yL> 


4 A 

# s 5>iV 1 54^5 x 

©cl^oJu 4, 1 y 


\y * fi* * * ? • “^ i 

5 Ij>e-u9 

Iby *} ( 2 ^ 151 -^ 3^5 

@2) yi.au 





On 16 


AL-NAHL 


ipin 14 


45. (A ran WQn) pqIu awQn Ami ti 
6 han gbangba ati awQn Iwe 
MimQ. Bakan naa ni A sq iranti 
kalQ fun q, ki o le §alaye fun awQn 
eniyan nipa ohun ti a sq kalQ fun 
wQn, ati pe ki WQn le maa ronu. 

46. Njq awQn to n pete buburu ni 
ifayabalQ pe Allah ko ni jQ ki ilQ 
gbe WQn mi, tabi pe iya ko ni de 
wa ba WQn lati ibi ti WQn ko lero? 

47. Tabi pe Oun ko ni gba WQn 
mu lori lilQbibQ WQn ki WQn ma 
le doju (awQn eto QlQrun) bolQ? 

48. Tabi pe Oun ko ni gba WQn 
mu pQlu iparun diQdiQ? Dajudaju 
Oluwa yin jQ Alaaanu, OnikQQ. 

49. $e WQn ko ri pe ojiji gbogbo 
nnkan ti Allah da n tQ si apa Qtun 
ati si apa osi, ni itQriba fun Allah 
nigba ti WQn fi ara WQn si ipo 
irQlQ? 

50. Ati pe ohun gbogbo ti n bQ ni 
awQn Qrun ati gbogbo Qda ti n bQ 
ni aye n tQriba fun Allah 
(tirQlQtirQlQ), ati awQn malaika 
(naa), bQQ ni WQn ki i $e 
igberaga. 

51. WQn n bQru Oluwa WQn lati 
oke, WQn a si maa $e ohun ti a ba 
pa la$Q fun WQn. 





* 




ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


IDA 7 

52. Allah ti sp pe, ‘5 ma §e mu 
pi prun meji fun ijpsin. Dajudaju 
Qlprun kan §o§o nl n bp. Nltorl 
naa, Emi nikan ni kl p maa bpru. 


y&tfLjsS *5^i (3 is? 

£ I5ll * Lij, Odj, 

©cj 


53. Ati pe tiRp ni gbogbo awpn 5 1 


I I 




ohun to wa ni awpn prun ati aye, © ^ e i-v pA '5 o4. p l 


bpp ni tiRp ni igbpran i §e titi 

A 

laelae. Njp p 6 wa paya plomiran 
yatp si Allah bi? 


54. GBogbo ibukun yoowu ti p ba 
ni, lati pdp Allah 16 ti wa. Nigba 
ti inira ba si de ba yin, Oun naa ni 
p n ke pe (fun Irani pwp). 

55. $ugbpn lphin ti O ba ti mu 
inira kuro fun yin tan, nigba naa ni 
apa kan ninu yin yoo maa wa ba 
Oluwa wpn wa orogun. 


< > » l it ■ y // (s' 

I ^S >0,'-“ 5 

©0 5 >10 £ *>Aj i j£iz 


< < S_ 


AJ. Jiilii pall IsJ, aJ 


56. Ki wpn le $p oore ti A fun 
wpn. To ba ri bpp, p maa gbadun 
ara yin fun igba dip; $ugbpn laipp 
p maa mp. 




S'< A! ^\\s 

-a-<J i r^V-y ' 

©o0l£ 


57. Wpn si n ya apa kan sptp 
ninu ohun ti A ti pese rp fun wpn 
(fun awpn plprun eke) ti wpn ko 
mp nnkan kan nipa wpn. Mo fi 
Allah bura, dajudaju a 6 bi yin 
leere nipa ohun ti p n da adapa 
irp rp. 

58. Wpn n yan awpn pmpbinrin 
fun Allah - Mimp ni fun Un - 
nigba ti awpn funra wpn si maa n 
ri ohun ti wpn ba fp. 


o y&zA (aj, o fer. 5 

lo-t oJj u 

s^S « !<• C f. 

©o 5 >A-a-> 


\ « s 


©O Go yS-4-1 5 



On 16 


AL-NAHL 


Ipin 14 


59 . Ati pe igba ti a ba fun 9 kan 
ninu wqii m iro nipa (bibi) 
QmQbinrin, oju r? yoo §okunkun, 
b?<? ni yoo maa pa ibaniij^ Qkan r<? 
mQra. 

60 . Oun a si fi ara painp nitori 
iroyin ibanuj? to de ba a: $e ki 6 
fi Qmp naa S1I9 p^lu itiju ni tabi 
ki 6 bo 6 mp inu erup9? 
Dajudaju, aburu ni idajp ti wpn n 
?e. 

61 . Afiwe buruku ni ti awQn ti 
ko gba Qjp ik^hin gbp. Afiwe to 
dara julp si ni ti Allah, Oun si j? 
Alagbara julp QlQgbpn julp. 

iDA 8 

62 . To ba $e pe Allah maa 19 
awQn eniyan niya nitori abura 
wpn ni, Oun ko ni $9 ?da alaaye 
kan ku sori il9, $ugbpn Oun n I9 
wpn lara di akoko ti a ti yan; 
nigba ti akoko wpn ba si de, wpn 
ko ni le fa a s^hin fun i$9ju kan, 
b?9 ni wpn ko ni le sun un siwaju 
di?. 

63 . Wpn tun n pe ohun ti awpn 
gan-an korira 1119 Allah, 699 ni 
w<?n n fi alnpn W9n pa ir<? pe 
ohun to dara ju (ninu ohun 
gbogbo) ni yoo j9 tawpn. Laisi 
aniani, Ina ni yoo j9 tiwpn, ib9 ni 
a 6 si gbagbe wpn si. 



li &S, ^ 

fi< *9 (V fi 9 ^ . S I 


CS lE 4 






, -U 5 ti dJjy ) 

^Sj'S jili 1 j_jj m&'f 




ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


64. Mo fi Allah bura, A ran (awQn 
oji§?) si awQn eniyan §iwaju r$, 
§ugbQn e§u §e WQn Iqsqq fun 
WQn. Oun si ni onigbQWQ WQn lonii, 
iya oloro si n b? fun WQn. 

65. Awa ko sq Iwe naa kalp fun q 
lasan, bi ko §e wi pe ki o le fi §e 
alaye fun WQn nipa ohun ti wpn n 
§e iyapa pnu si, ati gpgp bi 
itpspna ati aanu fun awpn to ni 
igbagbp ododo. 

66. Allah si ti sq omi kalp lati 
Qrun, 6 si fi sq ilp di alaye lphin 
iku rp. Dajudaju, Ami n bp ninu 
eyi fun awQn ti wQn n fp gbQ. 


>\ al> 15 




^ 4A4J 1 && 

5 <j)Jl i4-l 

©S l?U 


‘S 


sts *uiJ 1 jy to \ $ 
toi ft l>3vi a 


IDA 9 

67. Dajudaju pkQ n bp fun yin lara 
awQn pran Qsin (naa). A n fun yin 
mu lati inu ohun to wa ninu ikun 
WQn, ohun to wa laarin igbp ati 
pjp, wara to mQ gaara, to si maa n 
dun mQ awQn to n mu (un). 

68. Ati ninu awQn eso dabinu ati 
eso ajara, nibi ti q ti n mu ohun 
mimu to n paniyan ati ohun jijp to 
dara. Dajudaju Ami n bp ninu eyi 
fun awQn eniyan to n lo laakaye 
WQn. 

69. Oluwa rp si tun $ipaya fun 
kokoro oyin (pe), ‘kQ awQn ile rp 
si ara awQn oke, ati sinu igQ-igi, 
ati si inu awQn ibi giga ti WQn 



mQ. 



On 16 


AL-NAHL 


Ipin 14 


70. ‘Lphin naa ki o maa jp ninu 
awQn omnium eso, ki o si maa tQ 
oju Qna Oluwa rp tir<?l$tir?l?.’ 
Ohun mimu ti 6 ni ori§iri§ii awQ si 
n jade lati imi wQn. Iwosan n bp 
nib? fun awQn eniyan. Dajudaju, 
Ami n bp ninu eyi fun awQn to n 
romi. 

7 1 . Allah si da yin, lphin naa 6 n 
fi iku pa yin; awQn miiran wa 
ninu yin ti WQn n di arugbo 
kiijpkujp debi pe wpn n padanu 
gbogbo imp lphin ti wpn ti ni in. 
Dajiidaju Qlprun ni Oliimp 
ohun gbogbo, Alagbara. 


» *> 5/.dVt -.1 » 




'» "t' ^ A,? 

5 yL)' > 0-—J > X cLb | 5 

i »* » f \ £ A " i 


iDA 10 

72. Allah ti $e ojiiure fun awQn 
apa kan nimi yin ju awpn miiran 1 q 
ninu ipese (ti aye yii). $ugbQn 
awpn ti a fun ni ajulp ki i fi (ipin 
kanlcan nimi) ipese WQn fun awQn 
to wa ni ikapa WQn ki wpn ma le 
ba WQn dQgba. WQn ha le maa 
$aimoore lori oore Allah bi? 


4 ci-*ix5 Mj 1 5 

>-44 cu&tUO* 

J* . s o m ^ ^ C is * , * 1 « -1 I 

dJj 1 1 >-4-^ 

^ ^ 0 / 


73. Allah si ti §e pni keji fun yin 
lati aarin ara yin, bakan naa 16 
pese awQn QmQ ati arQmQdQmQ 
fun yin lati QdQ awQn pni keji yin, 
O si tun pese awQn ohun to dara 
fun yin. WQn yoo ha gba awQn 
ohun asan gbQ, ti WQn yoo si 
$aimoore si oore Allah bi? 


> cJAkb 5 oxjuk 

i, , ^ yy.i It f^,<{ 

y r\ 3*V rt ^ 
©li> )>AXj>o-& 


74. WQn n sin awQn nnkan 
miiran yatQ si Allah, awQn ti ko 


111,/ (V >*• . * t <* s fit ) os* 

V Lo^Uil k^3>c>3 5 



ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


ni agbara lati pese ohunkohun 
fun wpn lati 9 run tabi aye, bpp ni 
wpn ko si le ni iru agbara bpp 
(laelae). 

75. Nitori naa 9 ma $e fi 
ohunkohun we Allah. Dajudaju 
Allah mg ohun gbogbo, pyin ko 
si in 9 nnkan kan. 

76. Allah fi appprp nipa 9m kan 
to ni olowo lelp, ti ko ni agbara 
lori ohunkohun, ati (9nikan) ti A 
ti pese ohun to dara lati 9 dp Wa 
fun, ti 6 si n na ninu rp ni kprp ati 
ni gbangba. Njp awpn mejeeji ha 
dpgba bi? Gbogbo ppp ti Allah 
ni! $ugbpn ppplppp wpn ni ko 
mp. 

77. Allah tun fi appprp (mhran) 
lelp nipa awpn pkunrin meji kan: 
pkan jp odi, ko lagbara lori 
ohunkohun, 6 si jp bukata fun 
olowo rp; ko si ibi ti 6 le ran an 
to le mu nnkan gidi bp. O ha le 
dpgba pplu pni to n pa§p i§ptp ti 
dun naa si n tp pna to tp bi? 


IDA 11 

78. Ati pe ti Allah ni ohun 
gbogbo ti 6 pamp ni prun ati aye; 
Nipa ti akoko naa, gbogbo rp ko 
ju ki a $pju ki a pa a de lp, 6 tilp 
tun ya ju bpp lp. Dajudaju Allah 
jp Alagbara lori ohun gbogbo. 




jjj 1 d) OCx V I dfo I 5-i ^ 

@li> yz-X. \ 3>1j«J 


"f dll 4 A 

(S \ 3I & 5 >,£ A 3 

5 ' A* 

>w at 1 1 * O y+M-i, 0-£> 




« -i A i 


LoJb >_>■ 1 3 >i«a 3JJ 1 ^ yJa 3 

\ ✓ ^ < * 9 S oil \ f vAp m 

uk_J ^ 

3-4^* O'* 

Ti « ti « -& 1. 1 " ' \ t< It p 






3 * 05 5 V \ ^ yjb 1 44^ A3 

31 ^-^ii 51 f Uli 1 3-S 1 lx 

^ % A Ai 



On 16 


AL-NAHL 


ipin 14 


79. Allah si mu yin jade lati inu 
iya yin nigba tl g ko mg nnkan 
kan, 6 si fun yin ni eti, oju, ati 
gkan, ki g le maa dupg. 

80. Njg wgn ko ha ri awgn gyg ti 
wgn n rg dgdg ni ofurufu, ko si 
gni ti 6 mu wgn duro bi ko §e 
Allah. Dajudaju awgn Ami n bg 
ninu eleyh fun awgn to gbagbg. 

81. Allah si ti §e awgn ile yin ni 
ibugbe fun yin. Bakan naa 16 ti §e 
ile fun yin lati ara awgn gran 
9 sin, eyi to fuyg, fun yin ni 
akoko irin-ajo ati ni akoko 
ipabudo; ati lara owu, irun 
mu lp mu lp ati irun to nipgn ara 
wgn, (O ti pese) awgn ohun elo 
inu ile fun yin ati ori§irish awgn 
eroja ojoojumg fun igba dig. 

82. Allah tun ti §e (awgn ohun ti 
6 n mu) iboji (wa) fun yin ninu 
awgn ohun ti O da, O §e aaye abo 
fun yin ninu awgn oke; O §e 
awgn a§g fun yin lati gba yin 
lgwg ooru, ati awgn gwu irin lati 
daabo bo yin toju ogun. Bayii ni 
O n §e awgn oore-gfg Rg la§epe 
fun yin ki g le jura yin silg (fun 
Un). 


< » j> T , f- - * 


iij 

II 6 >^5 V \ 3 5 C-U1J Sil 3 \ 

©<j 

k cUJ \ V \ k<>Lo. m )| 

©ii v 1S4 > (1^, 6 f, 


3 

^ J iiyiXx* dj, 


i 3 -s 

©£> ^eLoLij, 


83. $ugbgn bi wgn ba yi pada, 
nigba naa, iwgn iba ohun ti 6 jg 
iwg fun g ko ju ki o ji$g naa 
dopin. 


0 ' A 


a is 


10 V 


U0 




ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


84. WQn da id^ra Allah mg (bl 
WQn $e n ri i), sibQsibQ WQn $q q; 
QpQlQpQ WQn si jQ alaimoore. 

Ida 12 

85. (K1 q si ranti) QjQ naa ti A 6 
gbe QlQrii dide laarin iran 
kQQkan, nigba naa, a ko ni gba 
awQn to §aigbagbQ laaye (lati 
$ipQ), bQQ ni a ko ni gba ipQ WQn. 

86. Nigba ti awQn to §e aburu ba 
ri iya naa (gan-an), A ko ni gbe e 
fuyQ fun WQn, bQQ a ko ni 1 q WQn 
lara. 

87. Nigba ti awQn to ba (QlQrun) 
wa orogun ba ri awQn ti WQn mu 
ni orogun (pQlu QlQrun), WQn 
yoo wi pe, ‘Oluwa wa, awQn 
wQnyi lawQn ti a mu lorogun ti a 
n pe dipd Rq.’ WQn yoo si jagbe 
mQ WQn pe, ‘Dajudaju opurQ ni 
yin.’ 






(tyc) j 


* f 


lljiifc&jjl Ij \l\/i 


f 4 * 


v-A-a.^ 


IjiilS * £» ijiU 114 


88. WQn yoo si ju ara WQn siIq 
fun Allah Iqj’q naa, gbogbo ohun 
ti WQn maa n hun yoo si ja WQn 
kulQ. 

89. Ni ti awQn ti ko gbagbQ, ti 
WQn si tun n yi awQn eniyan 
lQkan pada kuro loju Qna Allah, 
Awa yoo fi iya kun iya WQn 
nitori pe WQn ti ba il$ j$ pupQ. 

90. (Ki o si ranti) QjQ ti A 6 gbe 
QlQrii dide ninu iran kQQkan ti 
yoo jQ QlQrii le WQn lori laarin 


©&5;juLJ \y I^Ce^ljLfr <J~*3 


1 5 5 1 5>AJ <t>£ yJ I 

\ v_jl) I o b. I >-4-* ' 


^ ^ ^ •1’ * * k ** 

c^J b 5 >» 4 1 4-^r 





On 16 


AL-NAHL 


ipin 14 


wgn, A 6 si mu iwQ naa wa ni 
plprii lori awQn wQnyi. A si ti sp 
Iwe naa kalp fun q lati maa fi §e 
alaye ohun gbogbo, 6 jp itpspna, 
aanu ati iro idunnu fun awgn to ju 
ara wQn slip (fun Qlgrun). 

IDA 13 

9 1 . Dajudaju Allah pa§p i§ptp, rere 
§i§e, fifunni ninu ohun ini pni bi a 
§e maa n fun awpn ibatan; O si kp 
iwa ainitiju, iwa buburu, ati iditp. 
O n kilp fun yin ki p le maa 
kiyesara. 

92. Ati pe ki p mu majpmu Allah §p 
nigba ti p ti §e e; p ma §e yp awpn 
ibura yin lphin ti psp wpn ti rinlp 
§in$in tan, ti p si ti fi Allah §e 
Atoofarati. Dajudaju Allah mp ohun 
ti pyin n §e. 

93. 5 ma §e da gpgp bi obinrin kan 
ti 6 fi pwp ara rp tu owu rp palp 
lphin ti 6 ti ran an daradara. $ n sp 
awpn ibura yin di ohun ptan laarin 
ara yin, (pplu ibpru) pe iran kan le 
ni agbara ju iran keji lp. Dajudaju 
Allah kan fi eleyii dan yin wo ni, ti 
6 ba si di Qjp Ajinde Oun yoo jp ki 
ohun ti p n §e iyapa pnu le lori han 
si yin kedere. 

94. Bi 6 ba jp pe 6 wu Allah ni, Oun 
iba §e (gbogbo) yin ni iran kan 
§o$o; §ugbpn Oun maa n fi pni to ba 
fp (i$ina) slip ninu i$ina, O si maa n 
tp pni to ba fp (itpspna) spna. 
Dajudaju a 6 bi yin leere nipa ohun 
ti pyin n §e. 


j£ 

it 'y&iiius k 




3 uL^J, 

qj* 3 tf&i l 

>Ji 4 £> v 1 1 1 ) *h fl .* j 2) 


3 


ait biii&ptigLii ■Ui 



ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


95. 5 ma §e sq ibura yin di ohun 
?tan laarin yin; (bi b?? kg) ?s? yin 
yoo y? l?hin ti 6 ti duro §in§in. 
byin yoo si tQ aburu wo nitori pe ? 
ti yi awQn (eniyan) lQlcan kuro ni 
oju Qna Allah, ?yin yoo si j? iya 
oloro. 

96. 5 ma si ?e paarQ maj?mu 
Allah p?lu owo pppkuu. 
Dajudaju ohun to n b? lpdp Allah 
16 dara ju fun yin to ba j? pe ? 
mp ni. 

97. Ohun ti n b? lQd? yin yoo tan, 
$ugbQn ohun ti n b? lpd? Allah 
yoo wa (laelae). Dajudaju Awa 
yoo san awpn to ni ifarada ni ©an 
to dara jiilp lori ohun ti wQn §e 

ni??. 

98. bnik?ni to ba ?c rere, yala 
pkunrin tabi obinrin, ti 6 si j? 
onigbagbQ ododo. Awa yoo j? ki 6 
gbe igbesi aye rere, Awa yoo si 
san irn WQn l?san nibaamu p?lu 
eyi to dara julQ ninu i§? WQn. 

99. Nigba ti o ba n ka Al-kur’ani, 
maa wa aabo 1? spd? Allah kuro 
Iqwq E$u ?ni ?k?. 


fe, £1 v j 

I yi) X-. 5 **4 >° >-» <J y-* 

TfStUl (J" 6, ZyjL J I 

©jo^Jxe Jj I ) 


gLUl I 

/..i $* < T i " ! f-'^i 


^ ^ ^ ^ •• 
riy'l |'7>" > r . f 

©U IS 


✓ j. 1 •? » ' /< ./ i#.r/ < ^ ^ 

5 cr-> i j I >£» > e>5 u4,u<» <j-^c 


*>. . > i 1 «* i. 

c>5. v 3-® 



©(i) ^ JL oju I C^> 


i jp» 


JuLi— 

" * " V . « - 

1 1 o>£ 


y * y 


100. Dajudaju dun ko ni agbara 
kankan lori aw?n to gbagbQ 
lododo, ti w?n si gb?k?le Oluwa 
w?n. 


(f>— 1 aJL« iij 

©C> 3 ' ' 


101. Agbara r? wa lori awQn ti 
wpn mu un lpr?? nikan ati awpn 
to ba (Qlprun) wa orogun. 




On 16 


AL-NAHL 


ipin 14 


IDA 14 

102. Nigba tl A ba fi Ami kan 
paarQ dmiran- Allah mQ amQdaju 
ohun tl 6 sq kalQ- WQn a wl pe, 
‘Dajudaju aladaapa irQ ni iwQ.’ 
Bqq kQ, §ugbQn qpqIqpq WQn ni ko 
mQ. 

103. Wi pe; ‘$mi MimQ 16 mu un 
wa lati QdQ Oluwa rQ pQlu ododo, ki 
6 le fi qsq awQn to gbagbQ lododo 
rinlQ, ki 6 si tun jQ itQSQna ati iro 
idunnu fun awQn Musulumi. 

104. Dajudaju Awa mQ pe, 
WQn n sq pe eniyan kan 16 n kQ q. 
($ugbQn) ajoji ni ede Qni ti WQn 
ro pe dun 16 n kQ q, b<?Q si ni ede 
Larubawa to ja gaara, to tun yeni 
ni eyi. 

105. (Ni ti) awQn ti ko gba awQn 
Ami Allah gbQ, dajudaju Allah ko 
ni tQ WQn SQna. Iya oloro ni yoo si 

jQ tiwQn. 

106. Awqii ti ko gba awQn Ami 
Allah gbQ nikan ni WQn maa n hun 
irQ jQ, awQn naa gan-an si ni opurQ. 

107. Ijsni ydowu to ba §aigbagbQ 
IqIuh ti 6 ti gba Allah gbQ tan- yatQ 
si Qni ti a mu ni ipa (lati tQ si 
aigbagbQ) ti Qkan rQ si rinlQ sinu 
igbagbQ- ijUgbQn awQn to ba fi aaye 
gba aigbagbQ ninu Qkan WQn, ibinu 
Allah yoo maa wa lori WQn, tiwQn 
si ni iya to tobi. 


'A > I j “2JI uUJ is\ SjI? r>\J 

cLj'i J^-4. AA&T 




ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


108. Eyi jQ bQQ niton pe WQn 
nifQQ si aye yii ju prun 1 q. Ati pe 
Allah ki I fi Qna mQ awpn 
alaigbagbQ. 

109. Awpn wpnyi ni Allah ti fi 
edidi di Qkan, eti ati oju wpn. 
AwQn naa si ni alaikiyesara. 

110. laisiyemeji, awpn ni yoo 
§ofo ni Aye to n bQ. 

111. Lyhin naa dajudaju Oliiwa 
rQ- si awQn to fi (ile wpn) siIq 
lQhin ti a ti ko idarrni ba wpn, ti 
wpn si §apa gidigidi (loju Qna 
Allah), ti wQn tun diiro deedee- (q 
kiyesi i) dajudaju, lQhin eyi (ti 
WQn §e yii), Alaforijin, Alaaanu 
julQ ni Oluwa rQ. 



IDA 15 

112. Ni QjQ ti Qmi kQQlcan yoo 
wa b?bQ fun ara rQ, ti Qmi kQQkan 
yoo si gba Qsan ohun ti 6 ti §e ni§Q, 
a ko si ni §e abosi fun WQn. 




113. Allah si fi apQQrQ ilu kan to 
jQ anfani aabo ati ifayabalQ; ipese 
rQ maa wa n ba a ni qpqIqpq lati 
gbogbo Qna, §ugbQn 6 §aimoore 
nipa oore Allah. Nitori naa, Allah 
da asQ ebi ati Qra jQjQ bo WQn 
nitori ohun ti WQn maa n §e. 



<_p ClJ, uJu I U_s I i Li uJj I L 


114. NitootQ oji§Q kan de wa ba 
WQn lati aarin ara WQn, §ugbQn 
WQn pe e ni opurQ. Nitori naa ijiya 
de wa ba WQn nigba ti WQn jQ 
alabosi. 




On 16 


AL-NAHL 


ipin 14 


115. Nltori naa p maa jp ninu 
ohun tl A §e lptpp tl 6 si dara 
ninu ohun ti Allah ti pese fun 
yin; ki p si maa dupp lori oore 
Allah, to ba jp pe Oun gan-an ni 
p n sin. 

116. Iba awpn ohun ti O ti $e 
leewp fun yin ni pran to ku funra 
rp, pjp, pran plpdp ati awpn pran ti 
a pe orukp n hk an miiran si yatp 
si Orakp Allah. $ugbpn pni ti 
inira ba mu, ti ki i $e ti aigbpran 
tabi irekoja aala. Nigba naa, 
dajudaju Allah jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 






13^15 

/ — . * A 9 0 Am 9 I^J | 

©C> J » H> 


5^1n; fcLsSJ Gd | 

*ii >4 <I*i 

5 *<*-{, 




117. 5 ma $e tori irp ti ahpn yin 
n pa maa sp pe, ‘Eyi jp ptp, eyi si 
jp eewp,’ lati le fi hun irp mp 
Allah. Dajudaju awpn to n hun 
irp mp Allah ki i §oriire. 

118. (Lphin) igbadun dip, iya 
oloro n bp fun wpn. 

119. Nipa ti awpn Yahudi (naa), 
A §e awpn ohun ti A ti ka fun p 
leewp fun wpn tplp. A ko si §e abosi 
fun wpn, §ugbpn awpn ni wpn maa 
n §e abosi fun ori ara wpn. 


j&£sCL>. 1 1 a-^a i Lo^ y.n t y ; 

ji>x i Li 1 Jii iLi 

Jui 

eh>^iuLi<ji o>5>LLr 
©>£-h eh I ki 5 


ULo I 3 ^ Li isHl l -5 
f>-* 00 f*f * * ** f * 

p 9 ** Ip ^ ^ ^ 

£ a J 1 1 3J L£> JLo> 

©£^_ub 


120. Lphin naa, dajudaju, Oluwa- 
si awpn to §e ibi nipa aimpkan, ti 
wpn si ronupiwada, ti wpn tun §e 
atun§e- (p kiyesi i) lphin iypn, 
dajudaju Oluwa rp jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 




ipin 14 


AL-NAHL 


Ori 16 


tDA 16 

121 . Dajudaju Ibrahim jp odidi 
Iran kan funra rp, 6 maa n g bp ran 
si Allah ni gbogbo igba, 6 si maa 
n tp si (pdp Rp), kb si jp 9 kan 
ninu awpn abpri§a; 

122. 6 maa n dupp fun awpn 
ibukun Rp; 6 §a a lp$a, 6 si tun 
tp q si oju pna taara. 

123 . A $e ohun to dara fun un ni 
aye yii, dun yoo si maa bp ninu 
awpn 911 i rere ni Aye to li bp. 

124 . (Nisinsinyii), A wa $ipaya 
fun 9 (pe), ‘Maa tple pna 
Ibrahim, 911 i to duro deeded, ti ko 
si jp pkan ninu awpn to n ba A 
wa orogun. 

125 . A §e (ijiya aibpwp fun) pjp 
Isinmi (Sabat) ni dandan lori 
aw 911 to n §e iyapa 9ml nipa rp 
(Ibrahim ati psin rp). Dajudaju 
Oluwa r9 yoo §e idajp laarin wpn 
ni pjp Ajinde nipa ohun ti wpn n 
§e iyapa 9ml si. 

126 . Maa pe ipe si oju pna 
Oluwa r9 pplu laakaye ati ikilp to 
rpwa, ki o si ba wpn $e ifprpwerp 
lpna to dara. Dajudaju Oluwa rp 
ni 6 mp julp nipa awpn to spnu 
kuro loju 911a Rp. Oun naa lo si 
mp julp nipa awpn to mpna. 

127 . Ti (9 ba pinnu lati) j9 awpn 
(ajpninipa) niya, pjp (wpn) niya 




> 1 


kl $ iCli jji D/aljL.- 1 , 



(^> 4 >j 1 0^ ‘"A " 1 1 j. 



jjuSJjLius; 

®£) yL A 


9 7 * ^ . t * ** rt ^ 1 


Cs i«ilsS 
1I4J 




On 16 


AL-NAHL 


Ipin 14 


niwpn bi wpn $e $e aburu fun 
yin; $ugbpn ti $ ba le rpju, iy$n 
16 dara ju fun awpn onifarada. 

128. Ki o si $e suuru, iwQ ko si le 
§e suuru kankan ayafi p$lu 
(iranlpwp) Allah. Ki o ma si §e 
banuj? nitori wQn. Ma si $e da 
ara laamu nitori ete WQn. 

129. Nitootp Allah n b$ p$lu 
awpn to n b$ru ati awpn to n 
$e rere. 



„ f\ ^ A V I ^ ^ A ^ A ^ 




Ori 17 


tpin 15 



BANII ISRQQIIL 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu j u 1 q . 

IPIN 15 

2. Mimp ni fun bni ti 6 mu prusin 
Rp rin irin-ajo ni ora lati 
Mpsala§i pwp naa lp si Mpsala§i 
ti 6 jinna rere nni, eyi ti A fi 
ibukun si ayika rp, lati le fi ninu 
awpn Ami Wa han an. Dajudaju 
Oun jp Olugbp, Oluri ohun 
gbogbo. 

3. Ati pe Awa ti fun Musa ni 

Iwe, A si ?e e ni itpspna fun 
awpn pmp Israeli. Wi pe: ko 

gbpdp mu nnkan miiran ni 
alafphinti lphin Mi. ’ 

4. ‘Arpmpdpmp awpn ti A ko pp 
pplu Nuha; Dajudaju 6 jp prasin 
to moore.’ 

5. Ati pe, A fi han si awQn pmp 
Israeli ninu Iwe naa pe, dajudaju p 6 
?e ibajp lori ilp lppmeji, ati pe 
dajudaju p 6 ?e igberaga ti 6 tobi. 


5-y ^ #i-J 1 *| 

Ji, ^f>iJ I A I CA*, 
(^plLuaiVl 


iulxj: 

b 4 ^ 

01^*5 


©|%£S 

y*-0 I >4 1, ujd (J). l lz.Za'i j 

©i^ 


6. Nigba ti pkan ninu awpn adehun 
mejeeji naa ri amu§p, nigba naa ni 
Awa gbe awpn prusin Wa kan dide 
ni atako si yin ti wpn jp alagbara ti 
6 le koko. Wpn si ba gbogbo awpn 
ile yin jp, ileri naa si di ohun ti 6 ri 
amu§p. 





\jj (>CSdg 

0 Y^jlLJo i >Lc 5 ci Csi 5 1 cU-j- 



Ori 17 


BAN1I ISRQQIIL 


tpin 15 


7. Lphin naa ni A pada fun yin ni 
agbara (i$pgun) lori wpn, A si fi 
ppplppp dukia ati awpn pmp ran 
yin lpwp. Awa si $e yin ni ijp to 
pp ni iye. 

8. Bi pyin ba §e rere, ? se e fun 
ire pmi yin, bi p ba si §e buburu, 
f §e e fun adanu rp naa ni. 
$ugbpn nigba ti adehun plppkeji 
ba ri amu§p (A 6 gbe awpn kan 
dide) ti wpn yoo kplu yin lati ko 
ibanujp ati itiju ba yin, ti wpn 6 si 
wp Mpsala§i naa gpgp bi wpn ti 
wp p ni igba akpkp, wpn 6 si pa 
ohun gbogbo ti wpn ti §pgun run 
ni iparun o§i. 

9. O le jp pe Oluwa yin yoo 
§aanu yin §ugbpn ti p ba pada 
(sidii iwa p§p) Awa naa yoo pada 
(si ifiyajpni Wa). Ati pe Awa ti 
§e prun apaadi ni pgba pwpn fun 
awpn alaigbagbp. 

10. Dajudaju Al-Kur’an yii maa 
n $e itpspna si oju pna ti 6 tp, ti 6 
duro deedee julp. 6 si tun n fun 
awpn olugbagbp ododo ti wpn 
tun n $i$p rere ni iro idunnu pe: 
wpn yoo ri psan nla gba. 

11. Ni ti awpn pni ti ko ni 
igbagbp si pjp ikphin, A ti pese 
iya oloro slip de wpn. 


.3 s* 4 6 >=rJ I U > >) x >— > 

©rs^r^r 


5 Is jjjl sjZjfj : X ■S.T c>l 
jLfej %\1 ill 1 b Uli >5LiT &), 

1 s !-o jit 


a~ a -» 

J-C 


a i ^ a k— — a — .‘'.t a ^ 

uj. 3 <ii i Am j 





5 i^st <3i$SJi il* 6j, 

J ^sla: I I jJLii 

©i^» iUU£>& I 





ipin 15 


BANII ISRQQIIL 


Ori 17 


tDA2 

12. Eniyan maa n beere fun ibi 

gpgp bi 6 ti $e yp kl 6 maa 
gbadura fun ire. Ati pe pmp 
eniyan j p onikan-anju. 

13. Ati pe A $e oru ati psan ni 
Ami meji, A $e okunkun ni Ami 
ti oru, A si $e implp ni Ami ti 
psan, ki p baa le maa fi wa oju 
rere Oluwa yin ati ki p si fi le mp 
onka pdun ati i$ird. A si ti $e 
alaye gbogbo nnkan yekeyeke. 

14. Awa si fi isp olukuluku 
eniyan kp p lprim. A 6 si mu iwe 
kan jade fun un lpjp Ajinde ti 
yoo ba ni §i§i slip gbprpgpdp. 

15. ‘Ka iwe rp, iwp gan-an ti to 
ni oni$iro lun ara rp ni pjp oni.’ 

16. Eni to ba gba itpspna, 6 gba a 
fun pmi ara rp ni; pni to ba si §ina, 6 
§ina fun pmi ara rp, ko si si alaaaru 
kan ti yoo m pru plomiran. Awa ko 
si ni jp iran kan my a ayafi ki A ti 
gbe oji§p dide fun wpn. 

17. Nigba ti A ba pinnu lati pa ilu 
kan run, Awa yoo fi ofin Wa ran$p 
si awpn obilpjp inu irp; nitori naa 
ipinnu (ijiya) ti di dandan 16 wpn 
lori, A 6 si pa a run patapata. 

18. Meloomeloo ni awpn iran ti A ti 
parp lphin Nuha! Oluwa rp ti to ni 
Olufunni ni iro ati Oluri p§p awpn 
prusin Rp. 


jLl* & CiS.it 

x i c) (£ v U, 


7 \j i 1 E-Ua- 3 

to SliiTcJ i to 

ijiLgj, 3 J&0 


* 


©5Li-^i5 2 lL1S» 


l njL fl £ c ££ 8><t» cjtsjj, 

1^3-242 ' jS 5 






} r. L«— » LJ C^.k££> » 

Jl4>2h» 

ti4 Cs 3 ^ >i.i 5 \\ 3 J; ' J 

©1) 3-"j 


14^ (to 

©t>3-3, 3—3 xj (J yd I 

1 >H a- ? *7* *-* ■‘“j. ‘-Hh <-A £a 

©lj 



Ori 17 


BAN1I ISRQQIIL 


tpin 15 


19. fnik^ni to ba n f$ ohun 
igbadun aye yil; A 6 yara fun un 
ni eyi to ba wu Wa ninu rQ fun 
Qni tl A ba fQ. Lyhin naa Awa 
yoo pese ina Jahanama fun un, 
yoo si wq 9 ni Qni yQpQrQ, Qni 
9kp. 

20. Ati pe Qni to ba n fQ ire pjp 
ikQhin to si §apa fun un gQgQ bi 6 
ti $e yQ, ti 6 si jQ olugbagbp 
ododo; awQn wpnyi ni i§apa WQn 
yoo ba oju rere Allah pade. 

21. Olukuluku wpn la ran Iqwq; 
awpn wpnyi ati awpn miiran, 
ninu oore Oluwa rQ. Bqq ni oore 
Oluwa rQ ki i $e ohun ti a le fi 
dun QnikQni. 

22. Kiyesi i! Bi A ti §e gbe apa 
kan WQn ga ju awQn miiran 1q, ati 
pe ipo ti Qrun 16 ga ju ni Qla. Oun 
16 si tobi julQ ninu Qla pQlu. 

23. Ma §e fi QlQrun miiran pQlu 
Allah, ki iwQ ma baa di Qni eebu, 
Qni idojuti ti a ti kQ siIq. 


<S_J QlJj A l.A Lii I >— j £-4. Cl ^ cH 

CliX H 4-jjJ ££ t 

K 5 I 54 sJ 
©i5j£* * 




- r"< \ •* ■**+ .\j>* 1", » 


A4- 


SCfi. siUijli V* > 


r s* 







> y 00 * \ 

XjulI* 


U-U jUt»i <Jjw5 U 



iDA3 

24. Ati pe Oluwa rQ ti pa a la§Q, pe 
Qyin ko gbQdQ sin nnkan miiran 
ayafi Oun nikan; ki q si maa §e 
daradara si awQn obi mejeeji. Bi 
Qkan ninu wpn tabi awQn mejeeji ba 
dagba si q Iqwq, o ko gbQdQ SQrQ 
iwQsi si WQn, o ko si gbQdQ maa 
jagbe mQ WQn, QrQ apQnle ni ki o 
maa ba WQn sq. 


aC \\ % iflJJS 5f cJJij JA $ 
Sil £ * a&LAJ, cr.VjpL > 

Ji5 fci #258 4^ ^ 



ipin 15 


BANII [SRQQJIL 


Ori 17 


25. Ki o si rp ara rp slip fun wpn 
pplu aanu. Ki o si maa wi pe; 
‘Oluwa mi, §e ikp fun awpn 
mejeeji gpgp bi wpn §e tpju mi 
nigba ti mo wa ni kekere.’ 

26. Oluwa yin 16 mp julp nipa 
ohun ti n bp ninu pkan yin; ti 
pyin ba jp pni rere, dajudaju Oun 
jp Alaforijin fun gbogbo awpn 
oluronupiwada. 

27. Ati pe ki o maa fun awpn 
ibatan ni ptp wpn ati awpn alaini 
ati awpn arinrin-ajo, ki o ma si $e 
maa na ina apa. 

28. Ni tootp awpn oninakunaa 
eniyan jp pmp iya fun awpn pni 
e$u, ati pe e$u jp alaimoore si 
Oluwa rp. 

29. Ati pe bi o ba §pri kuro lpdp 
wpn, lati fi wa iypnu lati pdp 
Oluwa rp, eyi ti o n reti, sibpsibp 
naa prp idunnu ni ki o maa ba 


3 2«iaLj|J I >J I r b 

1 cfi 3 








b u>^Lj £, & l 


La],} 

^ >iJ Jii >%j 


I** 


wpn sp. 


30. Ma si §e di pwp rp mp prun 
rp (ni ti ahun), ma si §e ya 
gbogbo pwp rp tan patapata (ni ti 
ina apa) ki o ma baa pada di pni 
eebu, alaini. 


©b 


31. Dajudaju Oluwa rp maa n §e 
ipese lppplppp fun awpn to ba wu 
U, 6 si maa n diwipn rp (fun awpn 
pldmiran). Dajudaju Oun jp 
Olufunni ni iro ati Oluri ohun 
gbogbo nipa awpn prusin Rp. 


"Hi sa bi 

>AoL c> ^ kjj, i 5 




Ori 17 


BAN1I ISRQQIIL 


tpin 15 


1DA4 

32. Ki Qyin ma §e maa pa awpn 
qiuq yin nitori ib?ru o$i. Awa la n 
pese fun wpn ati fun Qyin naa 
paapaa. Dajudaju pipa wpn j? ti 
6 tobi. 

33. Ati pe ki q ma $e sunmQ iwa 
agbere, dajudaju 6 jy iwa aimQ 
ati pna buburu. 

34. Ki $ ma si §e pa Qmi ti Allah 
§e (pipa r<?) leewQ, ayafi k>na QtQ. 
fni ti a ba si pa ni ti abosi, 
dajudaju Awa ti fun arole r<? ni a$Q 
lati gbQsan. Dajudaju oun j? <?ni ti 
a 6 ran Iqwq. 

35. b ma §e sunmQ ohun ini awpn 
qiuq orukan, ayafi lpna ti 6 dara titi 
di igba ti yoo fi dagba; ki q si maa 
mu adehun Dajudaju adehun j? 
ohun ti a 6 beere nipa rQ. 

36. Ki q tun maa WQn o$unwQn pe 
nigba ti q ba w(m Qn (fun 
Qldmiran) ki q si maa w(m Qn pqIu 
6 Am WQn ati odiwQn ti 6 dQgba. 
Eleyii ni 6 loore to si dara ju ni 
igbQhin. 

37. Ma si §e tQle ohun ti o ko ni 
imQ nipa tq. Dajudaju, eti, oju ati 
Qkan, gbogbo WQn la 6 beere 
nipa WQn. 

38. Ki o ma $e maa rin lori ily ni 
ti igberaga, nitori pe iwQ ko le tQ 
ilQ dalu, bQQ si ni iwQ ko le gun 
ba oke dQgba. 




Sizz & \z$k 14 

llbli 


\£?\ jc/sUT rhi Ai 
©3 &LZ & \ ell 


lytf JJJi IH lyjl j 




©■p jTSaillT 


& JLiS*5 
©5^ 


(i>J tsL*l r. Ci>« os j S i *-i S 3 


* c - 


•r V 







ipin 15 


BANII ISRQQIIL 


Ori 17 


39. Abura gbogbo awQn nnkan 
wgnyi jd ohun ikoriira lpdd 
Oluwa ny 



40. Eyi n bo ninu ohun ti Oluwa 
ro §ipaya fun q ninu imp ijinld, kl 
o ma si §e mu Qldrnn miran polu 
Allah, kl A ma baa ju q sinu ina 
JahanamQ nl oni ibawi ati oni dkQ. 


"yl I L^J I Jb I JLS dz&fr 


©f^S. 


41. $e Oluwa yin ha ti §a awpn 
pmpkunrin ldsa fun yin ni, ti O si 
yan awpn pnipbinrin fun ara Rd 
laarin awgn Mplaika? Dajudaju 
prp ti 6 bum pupd l?yin n sp. 


c>-S. 1 5 Li I 

a&Lsji 


IDA 5 

42. Dajudaju A ti $e ppplppp 
alaye ninu Al-Kur’an yii, ki wpn 
baa le kiyesara. Sibdsibd ainifdd 
si otitp wQn tubp n lekun si ni. 

43. Sp pe; ‘Ti 6 ba jo pe Qldrun 
miiran wa polu Rd ni gogo hi wpn 
ti n sq, nigba naa, won iba tilo wa 
pna kan de odd Oluwa ti O ni ltd 
Ogo. 

44. Mimp Rd; Oun si ga pupd 
koja ohun ti wpn n sq. 


«p>£ii i 1 a Ci>-£ Ijj ) 


(5> 3. 4 l\ IxJkS clC&p Jj 

©fet 2 ^5-^ I iJEiliiVitl, 


lyli uJj^Ug lls 5 

®IW 


45. Qrun mejeeje ati aye ati ohun 
gbogbo to n bo ninu wpn n §e 
afdmd fun Un. Nnkan kan ko ni 
maa bo ayafi ki 6 maa §e afdmd fun 
Un polu iyin Rd; §ugbpn dyin ko le 
gbp agbpye i§e afdmd wpn. 
Dajudaju Oun jd Onisuuru, 
Alaforijin. 




Ori 17 


BAN1I ISRQQIIL 


Ipin 15 


46. Ati pe nigba ti iwp ba n ka 
Al-Kur’an; Awa yoo fi gaga 
idaabobo saarin iwp ati awpn ti 
ko gba pjp ikphin gbp. 

47. Ati pe A ti fi ebibo bo pkan 
wpn, wpn ko le gbp agbpye rp, 
(Al-Kur’an); bakan naa si tun ni 
edidi n bp ninu eti wpn. Nigba ti 
o ba darukp Oluwa rp nikan ninu 
Al-Kur’an, wpn yoo yipada lpni 
ti n salp. 

48. Awa ni A mp ju nipa ohun ti 
wpn n gbp nigba ti wpn ba tpti si 
p, ati nigba ti wpn ba n jiroro ni 
ikpkp, nigba ti awpn alabosi ba n 
sp pe: ‘$yin ko tple nnkan lean bi 
ko §e pkunrin kan ti a ti gba 
laakaye rp. ’ 

49. Wo o bi wpn ti $e n $e 
apejuwe nipa rp, niton naa, wpn 
ti $ina, bpp ni, wpn ko si le ri 
pna. 

> # 

50. Wpn si n wi pe; ‘Njp ti a ba 
ti di egungun ti 6 ti ku lubulubu, 
njp nigba naa a wa tun le gbe wa 
dide ni pda tuntun bi?’ 

51. Wi pe ‘pyin iba a pada di 
okuta tabi irin. 


&lUL u’ljlJl tXk 3 
U, & sj i ? 


©15 






£f\ Hi' JS Biltl 

. ^ £ •" a * 1^1 r\ ± £ * a'Z X* 

^ '>3) sxS.} 

©lj 


Vt 1 - l<T"r : 


>1 <*-$, <j Gl _J4_c| c)A; 

345 I J 


O * >■* » 7 *lii ^ 


©iii*4iiiis-&i*s3 


©itj^jTfjC^i ji'ji 


52. ‘Tabi pda kan ninu ohun to * jdajjjjZ* ci >44? till $T 

tobi ju lpkan yin.’ Sibpsibp wpn <3$ 

yoo wa maa sp pe: ‘Ta ni yoo da J>Tk4>J»3 

wa pada (si alaaye)?’ Wi pe; ‘^ni 
ti O pilp i§pdayin lakppkp.’ 


ijLS JJ> JrCo > f*v»$45 




ipin 15 


BANII [SRQQJIL 


Ori 17 


Lphin naa wpn yoo mi ori wpn si 
q, wpn yoo si wi pe, ‘Nigba wo 
ni iypn yoo §plp? Sp pe, ‘6 le jp 
pe 6 ti sunmp itosi ppkippki. 

53. Ni pjp ti Oun yoo pe yin jade 
ti pyin naa yoo si jp ipe Rp pplu 
fifi ppp fun Un; pyin yoo wa ro 
pe pyin ko gbe ju igba dip Ip 
(laye). 

1DA6 

54. Ki o si wi fun awpn prasin 
Mi pe ki wpn maa sp prp rere. 
Dajudaju e§u yoo maa da iyapa 
pnu slip laarin wpn; lotiitp e§u jp 
pta to foju han fun eniyan. 




t & ^15 9 * f S ^ ° 


tU D til A P 

& 1 1 5 (4»i <Jj» 5 


Wj * ^0 ^ * a? pj-Of wi 

©Ctl^s lj! i-c £> QU y514 C> | 


55. Oluwa yin 16 mp julp nip a 
yin; bi 6 ba si wu U, 6 le jp yin 
niya. Ati pe Awa ko ran p lati jp 
olu$p lori wpn. 

56. Oluwa rp 16 mp julp nipa 
awpn ohun ti n bp ni prun ati ni 
aye. Ati pe, dajudaju Awa ti gbe 
awpn oji§p kan ga ju awpn 
miiran lp, A si fun Dauda ni 
Sabura. 


.aJ C o A jJa LiUcJik^o-Sao > JLc I 

*iOJL;3i IM Wi 31 

U3V15 1 1 4 <2*%jfefe45S 

ClLuai ii) 5 


57. Wi pe; pe awpn ti p yan 
dipo Rp (Allah), p 6 mp pe wpn 
ko lagbara lati mu inira kuro fun 
yin, bakan naa ni wpn ko si le yi 
i pada.’ 



58. Awpn ti wpn ri ke pe naa n 
wa pna isunmp Oluwa wpn, (ati 
pe) awpn ti wpn sunmp gan-an n 


tli g> 3* * ^ J I wL*J, 1 


-'If . 




Ori 17 


BAN1I [SRQQJIL 


Ipin 15 


reti aanu Rp; wpn si tun n bpra 
iya Rp. Dajudaju iya Oluwa rp to 
lati bpra. 

59. Ko si ninu ilu kan ti yoo 
§?ku ti A ko ni par? §iwaju Qjp 
Ajinde tabi ki A fi iya to le koko 
j? p (ilu naa). Eyi si ohun ti 6 ti 
wa ninu akpsilp. 

60. Bpp ni ko si ohun ti 6 le di 
Wa lpwp lati fi awpn Ami ran§p, 
bi ko §e pe awpn pni i§aaju ti pe e 
ni irp. Nigba ti A fun awpn 
eniyan Samuud ni Abo-Rakunmi 
gpg? bi Ami to foju han, §ugbpn 
wpn §e abosi pplu rp. Bpp ni Awa 
ko fi awpn Ami ran§p bi ko §e 
lati j? idpruba (fun wpn). 

61. Ati pe nigba ti A wi fun p pe, 
‘Dajudaju Oluwa rp rpkirika 
gbogbo pda.’ Awa ko si §e ala ti 
A fi han p ni nnkan kan bi ko §e 
adanwo fun awpn eniyan gpgp bi 
igi ti a ti fi gegun-un ninu Al- 
Kur’an. Awa si fi n dpruba wpn 
§ugbpn sibpsibp, n §e ni wpn n 
lekun ninu iwa buburu ti 6 tobi. 

IDA 7 

62. Ati pe nigba ti A wi fun 

awpn Malaika pe: tpriba fun 

Adamp’, gbogbo wpn si tpriba 
ayafi Ibilis; 6 wi pe: ‘Emi yoo ha 

A 

tpriba fun pni ti Iwp fi erupp da? 


&J, i } 

c) s±Jb j i 


<24 5 

lilts 

© ' i <_| diU, > <i> l5>.t 


oil U (J-ajj- 1 tL>f C Si 

^ & # V 1 IS* ^ 

S-^u^Udii 


ilij ' 1 ujjJ 1 Ci 1 liii*- Go 5 
4 aS^Uh fell! 5 Uft&i 

©i>Ufe&t4i> yj, ^ 

** ^ ** n 


J J> *• 1 * 


y»} >34^' 2^4x4 Sis Us 

I * <J Cs i f Y j, 1 5 x-jtX-j 



ipin 15 


BANII ISRQQIIL 


Ori 17 


63. Oun si wi pe, ‘Ki ni O ro? 
(Njp) pni ti Iwp ppnle ju mi lp yii ha 
le dara ju mi lp bi? Bi O ba le lp mi 
lara titi di Qjp Ajinde, emi yoo ko 
awpn arpmpdpmp rp si abp akoso 
mi ayafi dip ninu wpn. ’ 

64. Oun si sp pe, ‘Maa lp! Ati pe 
pnikpni ti 6 ba tple p, ninu wpn, 
dajudaju ina Jahanama ni psan fun 
yin patapata, eyi si jp psan ti 6 kun 
rprp. 

65. ‘Ati pe ki o maa tan pnikpni 
ninu wpn ti iwp ba ni agbara lati tan 
jp pplu gbolohun rp, ki o si maa ti 
awpn pippin rp, awpn plpsp rp lati 
gbogun ti wpn. Ki iwp si maa jp 
oliiranlpwp wpn ninu kiko dukia jp 
ati bibi pmp, ki o si tun maa §e ileri 
fun wpn.’ E§u ko §e ileri kan fun 
wpn, ayafi itanjp lasan. 

66. Ni ti awpn prusin Mi, iwp ki 
yoo ni agbara lori wpn rara. Oluwa 
rp si ti to ni 01u§p. 

67. Oluwa yin ni £ni ti 6 n mu ki 
awpn pkp oju omi maa wp lp fun 
yin lori okun, ki p baa le maa wa 
oore ajulp Rp kaakiri. Dajudaju 
Oun jp Alaaanu sii yin. 

68. Ati pe nigba ti inira ba fi pwp 
ba yin lori okun, awpn ohun ti p 
maa n ke pe yoo fi yin slip, ayafi 
Oun nikan §o§o. $ugbpn nigba ti 
Oun ba mu yin gunlp sori ilp ni 
alaafia tan, pyin yoo wa §pri pada, 
eniyan si jp alahnoore. 




cl Li 1- x . j 7 4~s> i 1 JlS 




4 iaUiiiJ cg&z 

cd^ kj j/ a L^ /a i | I 


& 4 £&JI r>i) 

VJ, UyiEr 
Csj Ai W 1^5 i I 



Ori 17 


BANII ISRQQffl. 


Ipin 15 


69. Nj? ?yin ha n fcpkanbal? pe; 
Oun ko ni j? ki ? t?ri sinu il? naa 
tabi ki O ran iji lile si yin? Lyhin 
naa ? ko ni ri olu$Q kanlcan fun ara 
yin. 

A 

70. Nj? ?yin ha n fQkanbal? pe; 
Oun (Allah) ko ni da yin pada sib? 
l??keji mQ tabi ki O ran iji lile si 
yin lati inu at?gun, nipa b?? ki 
Oun si t? yin ri, niton aimoore 
yin? Nigba naa ni ?yin ko ni ri 
oluranlpwQ kankan ti 6 le gba yin 
Iqwq Wa. 

71. Dajudaju Awa ti §e appnle 
fun awQn qitlq Adamp. A si n 
gbe wQn 1 q kaakiri lori il? ati lori 
onii okun. A si pese fun WQn 
ninu awQn ohun to dara. Bakan 
naa, A ti gbe WQn ga ju qpqIqpq 
1 q ninu ohun ti A ti da, ni ti 
idalgla. 


5 1 I . a ^ \ 

>SJl J ijS-aer ^ >3 l4-*g CS.yaX gl c 34 

' 1 * „ 


pi llola 


■ ,s\ *> 7 ; „ as v. y „\ f 

> I U-o jJU ) 

^ Jj AiUiJ 5 

* >> «? v 


IDA 8 

72. Ni pjp ti A 6 pe gbogbo 
eniyan p?lu a$iwaju wpn, nigba 
naa; ?nik?ni to ba fi qwq Qtun 
gba iwe tir?, awQn wpnyi ni yoo 
ka iwe WQn. A ko si ni $e abosi 
fun WQn bi 6 ti wu ki 6 mQ. 



©^JL£* S fr-aJJai. ^1 ) Jn . 4 "Zs ^ c> 5 iyJLJ 


73. $ugbQn ?nik?ni ti 6 ba j? 
afQju ni aye yii, yoo si tun j? 
afQju ni aye ti 6 n b<? ati pe yoo 
til? §ina kuro 16 ju Qna ju b? ? 1 q. 


© ci-* 29 b tf°-£ I 


74. Ati pe WQn f? ko airoju ba q £?$ Ji 



(j>dCs 



ij>S» 11)1,5 


ipin 15 


BANII ISRQQIIL 


Ori 17 


lati dari rp kuro nibi ohun ti Awa 
ti §ipaya fun p ki iwp baa le da 
adapa irp mp Wa nipa nnkan 
miiran yatp si eyi ti a $ipaya fun p; 
ati pe nigba naa wpn iba mu p ni 
prp pataki. 

75. Ati pe ti ki i ba §e pe Awa ti 
mu p duro §in§in (nipa Al- 
Kur’an) ni, iwp iba ti tp si pdp 
wpn dip. 

76. Nigba naa Awa ibajpkiotp 
ilppo (iya) wo ni aye ati lphin 
iku. Ati pe nigba naa iba ti si 
oluranlpwp kan ti 6 le gba p lpwp 
Wa. 

77. Ati pe wpn ti fp ko aibalp 
pkan ba p lori ilp, ki wpn baa le 
le p jade kuro nibp. $ugbpn awpn 
naa ko ni le duro nibp lphin rp 
ayafi fun igba dip. 

78. Eleyii ni ilana ti Wa, 6 si ti 
wa pplu awpn 6ji$p Wa ti a ti ran 
$iwaju rp. Ati pe iwp ko ni ri 
iyipada kankan ninu ilana Wa. 

IDA 9 

79. Ki o maa gbe irun duro, 
nigba ti oorun ba $pri titi di igba 
ti ilp ba $u ati kike Al-Kur’an ni 
owurp kutukutu. Dajudaju Al- 
Kur’an kike ni owurp kutukutu jp 
ohun ti A jprii si. 

80. Taji lorn niton rp (Al- 
Kur’an) gpgp bi a$ekun i$p ijpsin 




jLaJLJ L 


f » . < B > - Ti < 


*5,£JkJLL*£LJnV&i 
©i^ ? (LlI£ 3j & tiili 


J9>i\ fe 

z&k y Itj. , Ci4 


> — > S JUtf 




I '>-» cif j. l>* 5 y-* 1 ‘ 
©I ul Cka 


f Si32i 

ISlii i&', il iS« (if 



Ori 17 


BAN1I ISRQQffl. 


Ipin 15 


fun ara re, niton pe 6 $e e $e ki 
Oluwa gbe p ga si ipo appnle. 

81. Ki o si wi pe; ‘Oluwa mi, 
Mu mi wple ni iwple ti ododo, ki 
O si mu mi jade ni imujade ti 
ododo, ki o si fun mi ni agbara 
ti-i-ran-ni-lpwp lati pdp Re wa. ’ 

82. Ki o si sp wi pe; ‘Ododo ti 
de irp si ti pare. Dajudaju irp jp 
ohun to ni lati pare ni.’ 

83. Ati pe Awa ti sp ohun ti 6 je 
iwpsan kale ninu Al-Kur’an ati 
ike aanu fun awpn onigbagbp 
ododo; §ugbpn eleyh ko §e 
alekun kankan fun awpn alabosi 
bi ko §e ofo, adanu. 

84. Ati pe nigba ti a ba $e idpra 
fun eniyan, yoo pada ni ti 
igberaga, §ugbpn nigba ti aburu 
ba de ba a, yoo sp ireti nu. 

85. Sp pe: ‘Olukuluku n §e gege 
bi 6 se fp, bee si ni Oluwa re 16 ni 
imp julp nipa pni to wa loju pna 
taara. 

IDA 10 

86. Ati pe wpn yoo bi p leere nipa 
pini, wi pe, ‘bmi n bp pplu a$p 
Oluwa mi, bpe si ni a ko fun yin ni 
imp bi ko ?e iwpnba dip. 

87. Ati pe bi Awa ba fp ni, A ba 
mu i$ipaya ti A ti fun p kuro; lphin 
naa iwp ki yoo ri olugbpwp kankan 
ni atako si Wa. 


©•» yL-a&a 

5 J-i X-e > t *4^3 ti* 5 

ted 




i\l4 Gs cji&i 
i—i ££ V 3 11 3 

©15 GuJly j, 1 1 


©C^ii* 


a l j ^ ^ jj' jj 

^ xj &\ ^ ^ 


te r y "d 1 d-* * 1 

Vf tte ii^3l U 5 d> 

©U^‘ 

£jJL “ASUj (J &4 3 

A\«f * •i 



ipin 15 


BANII [SRQQJIL 


Ori 17 


88. Ayafi ikp-aanu lati pdp 
Oluwa rp. Dajudaju oju rere Rp 
fun p jp ohun ti 6 tobi lori rp. 

89. Sp pe: ‘Bi awpn eniyan ati 
Alujannu ba til? pa ara wpn pp 
lati le mu iru Al-Kur’an yii wa, 
wpn ko ni le mu iru rp wa bi 6 
til? jp pe wpn n ran ara wpn 
lpwp.’ 

90. Ati pe dajudaju Awa ti §e 
apejuwe lori$iri§i pna fun awpn 
eniyan ninu Al-Kur’an yii 
$ugbpn ppplppp awpn eniyan 
lodi si ohun gbogbo ayafi 
aigbagbp. 

91. Wpn si wi pe: ‘A ko ni gba p 
gbp, titi ti iwp yoo fi j? ki omi 
i$?l?m maa tu jade fun wa lati 
inu il?.’ 

92. ‘Tabi ki o ni pgba kan ti igi 
pp? ati ajara n b? ninu rp, ti iwp 
si n mu ki awpn odd naa tu jade 
lppplppp laarin rp. 

93. ‘Tabi ki o j? ki prun ya 
wplpwpl? bo wa mplp, gpgp bi o 
ti §e n kede, tabi ki o mu Allah 
ati awpn Malaika wa ba wa 
lojukoroju. 

94. ‘Tabi ki o ni ile kan ti 6 j? ti 
wura tabi ki o gun oke lp si prun; 
awa ko si ni gba igoke re prun r? 
naa gbp, ayafi ti iwp ba le mu 
odidi Iwe kan ti a le ka 



5 JiiV i ^ Ji 

C|l$ja3l L C,l fjS 




u i $Aji i t* dizzily Csi jJjj 

uslijl uti j 4-4 


OiT^yj, 


^ * 1 5 S - 
lP-*- 




£■ > 4 -» Y Lzi 




i 5 JIj L $T lliA 

©■54^ 


U 5'^ 3' 


• *. ji ^ A 

5 **CL3ji a Jp ?T 

iliAU (44 6 tXs-i Ji i sj^ij 



Ori 17 


BAN1I ISRQQffl. 


Ipin 15 


spkalp fun wa’ . Wi pe: ‘fini 
Mimp ni Oluwa mi! Emi ko jp 
nnkan kan ju eniyan ti a ran gpgp 
bi oji§?lQ.’ 

IDA 11 

95. Ati pe ko si ohun to n di 
awpn eniyan lpwp lati gbagbp 
nigba ti itpspna ba ti de wa ba 
wpn bi ko §e ohun ti wpn n sp pe: 
‘Njp eniyan abara lasan kan ni 
Allah yoo ha gbe dide gpgp bi 
bji§P bi? 

96. Sp pe: ‘To ba §e pe awpn 
Malaika h bp lori ilp ni, ti wpn h 
rin pplu ifayabalp, dajudaju awpn 
Malaika naa ni Awa iba ran si 
wpn lati prun wa gpgp bi 6ji§p. ’ 

97. Sp pe: ‘Allah to ni filprii 
laarin emi ati pyin. Dajudaju Oun 
jp Oluri, Olukiyesi awpn prusin 
Rp.’ 

98. Ati pe pni ti Allah ba fi 
mpna, oun lpni ti 6 mpna, §ugbpn 
pni ti Allah ba fi silp ninu i§ina, 
iwp ko ni ri oluranlpwp kankan 
fun wpn lphin Rp. Ati pe Awa 
yoo ko wpn jp pp lpjp Ajinde ni 
afpju, odi ati aditi. Ina Jahanama 
ni yoo jp ibugbe wpn, 
nigbakuugba ti 6 ba n dinku, 
Awa yoo §c alekun jijo rp fun 
wpn. 



1\L '>j,l £L & i Lo 

aJj I I l£J G» i2> ' V J I 

©Y^3>>M 


i&JuS uijVi 4 uCfe 0 Ji 





ipin 15 


BANII [SRQQJIL 


Ori 17 


99 . Eleyh j? 9san wpn niton pe 
wgn $aigba awpn Ami Wa gbp. 
Wpn n sq pe, ‘.Nj? ti a ba ti di 
egungun ti 6 ti leu lubiilubu, a tun 
le gbe wa dide mp ni <?da tuntun 
bi?’ 

100 . Njp wpn ko ha ri i pe, Allah, 
pni ti O da awpn prun ati aye, O 
ni apbara lati le da iru wpn? Ati 
pe O ti yan akoko fun wpn ti ko 
si iyemeji ninu rp. $ugbpn awpn 
alabosi lodi si ohun gbogbo ayafi 
aigbagbp. 

101 . Sp pe; ‘To ba §e pe ikapa 
i§ura Aanu Oluwa mi wa lpwp 
yin ni, ^y in iba haw 9 1119 9n fun 
ibpru ko 111a baa tete tan nitori pe 
9 jp ahun.’ 

iDA 12 

102 . Dajudaju A ti fun Musa ni 
awpn Ami mpsan-an ti 6 han 
gbahgba. Nitori naa beere lpwp 
awpn 91119 Isra9li. Nigba ti 6 wa 
ba W9n. Fir’aona wi pe, ‘Iwp 
Musa, Emi ka 9 si pni ti itanjp n 
da laamu.’ 

103 . 6 wi pe, ‘Iw9 naa ti mp 
daju pe ko si pnikan ti 6 le sp 
awpn Ami wpnyi kalp bi ko $e 
Oluwa ti O ni 9 run ati aye, ti O n 
fi 911 i otitp han. Ati pe dajudaju 
emi gbagbp pe iwp Fir’aona jp 
9m iparun. ’ 



loii uf 

do je J° 3 V 1 ) 

GfrM 


Tpji 

CL5 A 1 t:.lX it 1 , Oo 




# J C L 6 \ uj; 

iii'S" c»^>i J £ll 


vj, *3) (I Jpi 5 


•i -- 
t'J 
* ,ls * * 



Ori 17 


BAN1I ISRQQIIL 


Ipin 15 


104. Niton naa, dun pinnu lati le 
WQn kuro lori ilQ naa. Awa si tQ q 
ri sinu agbami okun; oun ati 
aw 911 ti WQn wa pQlu r<? patapata. 

105. A sq fun awQn QmQ Israeli 
L^hin r$ wi pe maa gbe ori ilQ 
ati pe nigba ti adehun igb^hin ba 
de A 6 ko yin jade lapapQ.’ 

106. PqIu otitQ ni A sq 9 kalQ 
(Al-Kur’an) pQlu otitQ ni oun naa 
(Al-Kur’an) SQkalQ. A si ran 9 
g 9 g 9 bi olufunni ni iro idunnu ati 
olukilQ. 

107. A si ti pin Al-Kur’an naa si 
orikeerikee, ki o ba a le maa ka a 
fun awQn eniyan ni diQdiQ, Awa 
si sq 9 kalQ wqIqwqIq. 

108. Sq pe: ‘E gba a gbQ tabi 9 
ko gba a gbQ, dajudaju awQn Qni 
ti a ti fun ni imQ §iwaju tq maa n 
foribalQ nigba ti a ba n ka a fun 
wQn. 

109. WQn si n wi pe; ‘MimQ ni 
fun Oluwa wa, dajudaju adehun 
Oluwa wa ni lati ri amu$Q.’ 

1 10. WQn dojubolQ, WQn si n sun 
Qkun, 6 (Al-Kur’an) si n §e 
alekun uqIq (Qkan) ninu WQn. 




ti-j 8 3 

I'yL' VI >4 j 'y l £ \ ill i>jY 1 1 I 


W- - 


- * > > 






I>J, c>5 1 i^Vf 


A » ^ f? A I ✓ ' A >> < « "f » 5^* 




SsjUiiUwjf 


111. Wi pe: pe E ni Allah tabi 

ki q pe E ni Al-Rahman (Oloore 
QfQ); eyikeyii ninu OrakQ ti 9 ba 
le fi pe E. Tin? ni gbogbo awQn 


iu44.pl l^>l/ 2 jl*I \yL*\C& 

r. JlUJi Ijisi is4i 



ipin 15 


BANII ISRQQIIL 


Ori 17 


OrukQ to r?wa j uIq. Ati pe ki o 
ma $e maa gbohun rp soke nmu 
irun rp, ki o ma si $e jp ki ohun 
naa rplp pupp $ugbpn j? ki 6 mp 
ni iwpntunwpnsi. 



112. Ki o si wi pe, ‘Gbogbo iyin 

jp ti Allah, Eni ti ko mu pni 5 'j-Jj 

kankan lpmp, ti Ko si ni ^LhiS-l 


alabaapin nmu ijpba Rp, tabi pni 
to le §e iranlpwp fun Un niton 
ailagbara Rp.’ Ki o si gbe titobi 
pla Rp ga ni igbega ti 6 tobi. 





Ori 18 


iPin 15 








AL-KAHF 

(A sq Q kale flwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore QfQ, 
Alaaanu julg. 

2. Gbogbo iyin ti Allah ni, Eni ti 
6 sq Iwe naa (Al-Kur’an) kalQ 
fun Qrusin Rq ti ko si jQ ki 
ipakasQ kankan wa ninu tq. 

3. Ti 6 duro deedee lati §e ikilQ 
iya ti 6 le koko lati QdQ Rq ati lati 
fun awQn onigbagbQ ododo to n 
§i§Q rere ni iro idunnu pe Qsan 
rere n b? fun wQn. 

4. IbQ ni WQn yoo maa gbe titi 
lae. 

5. Ati lati tun $e ikilQ fun awQn ti 
WQn n sq pe Allah ti yan QmQ 
kan ni aayo. 

6. Ko si imQ fun WQn nip a tq, ati 
awQn baba WQn. Aburu si ni QrQ 
to n tQnu WQn jade. Dajudaju 
WQn ko sq nnkan kan bi ko §e irQ. 

7 . Iwq f^rQ le fi ibanujQ pa ara rQ 
nitori Qdun Qkan tq si awQn ti 
WQn ko ba gba QrQ yi gbQ. 

8. Awa ti $e ohun ti n bQ lori ilQ 
ni q§q fun un, nitori ki A le dan 
WQn wo, nipa bQ, ewo ninu WQn 
16 dara julQ ninu i$Q rere? 




2 >-*-c 3\S\ 


IJ&U ^ ^ U5 h*4L 




O' 


* < 




$ i j^s. ‘H & 

©S’ ijb Y J, ci Cl l 

gj^dsjuhli 
©lit 44^1 lU*! ihuJ 


dp Ify uert' £ t5 liisi Bj 
©iir 


cC@> 


ipin 15 


AL-KAHF 


Ori 18 


9. Awa yoo si sp gbogbo ohun to 
wa lori rp di gbigbp. 

10. Njp iwp ha ro pe a wpn ara 
iho apata ati akpsilp jp ohun 
iyanu ninu awpn Ami Wa bi? 

11. Nigba ti awpn pdpmpkunrin 
naa sa asala fun aabo sinu iho 
apata naa, wpn si n gbadura pe: 
‘Oluwa wa, §iju aanu wo wa lati 
pdp Rp wa ki O si §e ampna wa 
si pna ti 6 tp nipa alampri wa. ’ 

12. Awa ko jp ki eti wpn gbp prp 
(lati ita) ninu iho naa fun pdun ti 
6 niye. 

13. Lphin naa, A gbe wpn dide ki 
A le baa mp ewo ninu ijp mejeeji 
ti yoo le sp opin igba ti wpn 16 
(ninu iho naa). 


b * a , 

© D>4 

j O&ii 1 a)t ^4^ f\ 
Clxi I &l\y> 


2045 £l 3*3 toBjiSfr 



IDA 2 

14. Awa n sp itan wpn fun p pplu 
ododo. Dajudaju wpn jp 
pdpmpkunrin ti wpn gba Oluwa 
wpn gbp lododo. A si §e alekun 
itpspna fun wpn. 


>( J4jL JaiT £4? 


if ^ 


15. Awa si ki wpn lay a tagbara- 
tagbara nigba ti wpn dide duro ti 
wpn si n wi pe, ‘Oluwa wa ni 
Oluwa prun ati aye, awa ko ni ke 
pe Qlprun miiran lphin Rp, bi a 
ba wa §e bpp, dajudaju a ti sp prp 
ti 6 16 di si otitp (si ijpkan §o§o 
Allah). 




Ori 18 


AL-KAHF 


ipin 15 


16. ‘Awpn eniyan wa wpnyl ti 
mu awpn plprun (mhran fun 
slsin) lphin Allah. K1 nl §e tl wpn 
ko rl id! otltp fi mulp nlpa wpn? 
Ta ni pni naa to jp alabosl ju pni 
to n da Map a irp mp Allah lp? 

17. ‘(Nlsinsinyil) tl p ti ypra fun 
wpn ati ohun tl wpn n sin lphin 
Allah; p fara pamp slnu iho naa, 
Oluwa yin yoo §lpaya ikp aanu 
Rp fun yin, Oun yoo si fi itunu 
fun yin nlnu i§p yin.’ 

18. Iwp yoo rl oornn nlgba tl 6 
ba yp, yoo yp kuro nlbi pnu iho 
wpn si apa ptun; nlgba ti 6 ba si 
wp, yoo yp si apa 6 si, wpn yoo 
wa nlnu aaye kan gbayawu nlnu 
rp. Eleyil jp lara Ami Allah, bni 
tl Allah ba fi mpna, oun lpni tl 6 
mpna, §ugt>pn pni tl O ba fi slip 
nlnu i§ina iwp ko nl rl 
oluranlpwp tab! olutpspna kan 
fun un. 

IDA 3 

19. Iwp le ro pe wpn la oju wpn 
slip ni, bpp si ni wpn ti sun lp. 
Awa yoo si yl wpn pada si ptun 
ati si 6 si, aja wpn si na apa rp 
mejeeji si pnu pna. To ba §e pe o 
lp ypju wo wpn, dajudaju iwp 
yoo salp pplu ibpra, nitorl pe 
prnjpjp wpn yoo ti da bo p mplp. 



I J ultS d, I 




jjl yS Au » JLb S-i-l) L#>? i 


lS*JT J-c .1 »],.) I d, a- 4 ? 

t> * ui I * I * . ^.1 V • 9 m tM 2 ^ 

Ci*Jl c >5 

6lS JlM&y l*£» d l & 


i3j I > 5 cL>\i 9^ 4-4 1 j-J 

dJLcljj -h—Gj fi- 4^Jja 5 if 1 


* 








ipin 15 


AL-KAHF 


Ori 18 


20. Bayii ni A §e gbe wpn dide, 
ki wpn le beere prp laarin ara 
wpn. finikan ninu wpn wi pe: 
‘Igba wo lpyin ti wa nibi?’ Wpn 
wi pe, ‘Awa ko gbe ju pjp kan 
tabi aabp pjp lp.’ (awpn miiran si 
sp pe) ‘Oluwa yin ni O mp julp 
nipa igba ti p ti wa nibi. Niton 
naa p fi owo fadaka yin yii ran 
pnikan ninu yin lp sinu ilu, ki 
oun si wo eyi to ba dara ju ninu 
ounjp, ki 6 si mu ohun jijp wa fun 
un yin lati ibp. $ugbpn ki pni naa 
§pra, ki 6 ma si sp nipa yin fun 
pnikpni.’ 

21. ‘Dajudaju ti wpn ba lp mp 
nipa yin, wpn yoo sp yin ni okuta 
pa tabi ki wpn mu yin pada si idi 
ilana psin wpn. Nigba naa p ko ni 
§e a§eypri kankan laelae.’ 

22. Ati pe bayii ni A ti §e fi wpn 
han (awpn eniyan), ki wpn baa le 
mp pe ododo ni adehun Allah, ati 
pe ko si iyemeji ninu (dide) asiko 
naa. Nigba ti (awpn eniyan) n ba 
ara wpn §e ariyanjiyan nipa prp 
wpn (awpn ara inu iho) wpn wi 
pe, kp ile kan le wpn lori.’ 
Oluwa wpn 16 mp ju nipa wpn. 
Awpn ti 6 bori nipa prp wpn wi 
pe, ‘Awa yoo kp ile-ij p sin kan si 
aaye wpn.’ 




On 18 


AL-KAHF 


ipin 15 


23. Awgn kan si wi pe, ‘MQta ni 
WQn, aja WQn §ikQQrin , Awgn 
miiran si wi pe ‘Marun-un ni 
WQn, aja WQn §ik?fa , O si jQ 
imefo leralera. AwQn miiran si tun 
wi pe, ‘Meje ni WQn, aja WQn 16 
§ikQQjQ . Sq pe, ‘Oluwa mi 16 mQ 
iye WQn gan-an.’ Dajudaju iwQnba 
diQ 16 mQ nipa WQn. Iwq ko si 
gbQdQ ba WQn §e ariyanjiyan ayafi 
lQQkQQkan ti QrQ ba waye lori tq. 
Ki o ma si §e wadii nipa WQn lQdQ 
QnikQni ninu WQn. 




> U 9 

Lii-i u yi j r. 

jSjT\ JJ 


r 


© iV' ^ | n / 5 * * . a? * I. ^ C 

1 XA ^ 


IDA 4 


24. Iwq ko si gbQdQ maa sq nipa 
nhkan kan pe, ‘emi yoo §e eyi 
lQla,’ 



25. Ayafi (ki o maa fi kun pe:) 
bi Allah ba f?; ki o si ranti Oluwa 
rQ nigba ti o ba gbagbe, ki o wi 
pe: ‘O §e e §e ki Oluwa mi fi Qna 
ti 6 sunniQ itQSQna ju eyi 1 q han 
mi.’ 



26. WQn gbe inu iho apata WQn 
naa fun QQdunmn Qdun 6 le 
mQsan-an. 

27. Wi pe, ‘Allah ni 6 mQ julQ nipa 
bi WQn §e p? nib? to; tiRy ni ohun ti 
6 pamQ ni awQn Qrun ati aye; tiRy si 
ni iriran ati igbQran, ko si 
oluranlQWQ kan fun WQn l^hin Rq; 
b?Q ni ko ba Qnikan §e alajQpin ninu 
IjQba Rq. 




djJ aJ 7\£J[Zu jJLstaLi^i 
T5 ^ Uus" ) V 1 'yili 1 



v»f\ 


ipin 15 


AL-KAHF 


Ori 18 


28 . Ki o si maa ka ohun ti A 
§ipaya fun p ninu Iwe Oluwa rp, 
ko si pni ti 6 le yi prp Rp pada. 
Bp? ni iwp ko si le ri olusadi kan 
lghin Rp. 

29 . Ki o si so ara rp 1119 awpn to 
n ke pe Oluwa wpn ni dwurp 
kutukutu ati ni a§alp, ti wpn n wa 
oju rere Rp. Ma §e yi oju rp kuro 
lpdp wpn nitori ati maa wa awpn 
9 §9 ile aye ki o ma si §e t^le pni 
ti A ti mu pkan rp kuro nibi iranti 
Wa, ti 6 si t^le if? inu ara rp, ti 
prp rp si jasi a§eju. 

30 . S9 pe, ‘Ododo ni lati pdp 
Oluwa yin, nitori naa pni ba fp ki 

6 gbagbp, pni ti 6 ba si f? ki 6 §e 

\ 

aigbagbp.’ Awa ti pese ina silp 
fun awpn alabosi, eyi ti drnle rp 
yoo bo wpn. Ti wpn ba beere fun 
iranlpwp, a 6 fun wpn ni omi ti 6 
dabi oje yiyp, eyi ti yoo jo oju 
wpn. O si jp ohun mimu ti 6 
burn, ibudesi wpn naa si jp 
bubura. 

31 . Dajudaju awpn to gbagbp, ti 
wpn si n si§? rere; Awa ko ni fi 
psan i§p awpn ti n §e daadaa §ofo. 

32 . Ti awpn wpnyi ni awpn pgba 
idpra ayeraye ti awpn akerempdo 
n san lab? rp; nib? ni a 6 ti maa fi 
pgba wura $e wpn lp$pp, wpn 
yoo da a$p alawp ewe bora ati 



c> 5 y.l ffSi <iLZ. Li 1 5 

* *—£ £-4 ’5 % 5 j 

r.sllz ails U5 vi ASA-i 



< 'S* ^ * 1 £ * 

til (jSLi Liij&i'j (JaifcJI 9 

3 *. ££& & f 

>4^ .h Cs. I v\)\j 12 j 4 Lel 

Iji C »4 I y L j LA Jt. « ■- ? . £>1 5 J ’ jl> 5 » 

4 trill, iL 



* . A- * j \ ^ * y X fc I f- 1 A 

15 lit s^L: 5 





Ori 18 


AL-KAHF 


ipin 15 


a§p aran ti 6 fpl? ati eyi ti 6 
nippn, wpn yoo rpgbpku ninu r? 
lori awpn ibusun ti 6 ga; eyi j? 
psan to dara julp ati ibusinmi to 
gbayijitlp. 

IDA 5 

33. Ki o si fi apejuwe awpn 
pkunrin meji lei? fun wpn: A 
pese pgba ajara meji fun pkan 
ninu wpn. A si fi awpn igi pp? yi 
wpn ka, bakan naa ni A si fi oko 
pka si aarin wpn. 

34. Qkppkan ninu awpn pgba 
mejeeji mu eso jade rppptp 
laikuna rara. Awa si fi odd ti n 
§an si aala awpn mejeeji. 

35. 6 si ni ere oko (lppplppp), 
niton naa, 6 sp fun prp rp ti 6 n ba 
a jiyan pe: Emi ni ppplppp prp ju 
p lp, mo si tun lagbara ju p lp niti 
ppp eniyan. 

36. Oun si wp inu pgba rp nigba ti 
6 §e abosi si ori ara rp, 6 si wi pe, 
‘Emi ko ro pe eyi le par? titi 
laelae. 

37. ‘Emi ko si ro pe akoko naa 
yoo de ati paapaa pe bi emi ba 
pada si pdp Oluwa mi, dajudaju 
ma a ri ibi rere de si. ’ 

38. Eni keji rp sp fun un, nigba ti 6 
n ba a §e ifprpwerp pe, ‘Iwp yoo ha 
§aigbagbp si Eni ti 6 da p lati inu 
erupp bi? lphin naa lati inu omi pip; 
lphin naa O da p ni eniyan to pe.’ 




liili a*jL0 5i2 J4J 9 

1 &Sl i 

ftf4 teyUS . 

p 4 5 ‘h' s fb d lii r. >34 ) 

©l>£ 

r. a-lj, tfJL ; kx-Lx Jli> j 

0114^ ^ ui^T 5 Jls 


July’S & 5 

64 \%1 & JJ, 


^ jj- u>* 1U12. ^pU 


^ j, ■tf’ „ - ^ i -■/.i 

0^E>J lXL 



ipin 15 


AL-KAHF 


Ori 18 


39. ‘$ugbQn ni temi, Allah nikan 
ni Oluwa mi, emi ko si ni ba 
Oluwa mi wa orogun kankan. ’ 

40. “Ki ni §e? nigba ti Iwq wq 
inu Qgba rp, ti iwQ ko sq pe: ‘Bi 
Allah ba fp ni, ko si agbara 
kankan 1 ghin Allah’, bi iwQ ba ti 
p ro pe mo kere si 9 ni prp ati 

pmp.” 

41. “O §e e §e ki Oluwa mi fun 
mi ni eyi ti 6 dara ju Qgba tirp I 9 , 
ki O si wa ran iparun ojiji lati 
prun wa si ori Qgba tirp, nipa bpp 
ki 6 si pada di a§alp lasan.” 

42. “Tabi ki omi rp di gbigbp, ti o 
ko si ni le wa a ri.” 

43. A si pa eso rp run (loootQ), 
nigba naa 16 bprp si fi qwq lu 
qwq niton ohun to ti na sibp, 
nigba ti 6 parun tan orule rp si 
wo lulp; 6 wi pe: ‘O ma §e lara 
mi o; emi iba ma ti ba Oluwa mi 
wa orogun kankan. 

44. Ko si si pgbp kan fun un to le 
ran an Iqwq lphin Allah, bpp ko 
si le ran ara rp Iqwq pplu. 

45. Ni iru awQn akoko bayh, QdQ 
Allah ni iranlQWQ ti maa h wa, 

A 

QlQmn ododo. Oun 16 dara ju ni 
Oluspsan, Oun 16 si dara ju ni 
Olugbpsan. 


©IHT 




^ CJ' idj 

©lx) 3 1 ^ixx)i 


LJ 1 7C-X? 3T 


<d* 2eJ $Jjl oA 5 3** * ho 

X )>^5 I JaJ J yL 5 C .4 i]3 

©I 


c) 3 > u-s kJ 5 jJLj d&d 3 

©I 'daZ. id o> Go ) XL I 


yL b jJSJi Jb, 1 xLftli 

©0Xc > 4 _aL 5 Ij 1 5-i' 



Ori 18 


AL-KAHF 


ipin 15 


IDA 6 

46. $e apejuwe ile aye fun wpn, 
6 da gpgp bi omi ti a spkalp lati 
oju 9 run ti 6 ro pp mp iragbin ilp, 
lphin naa 6 pada di gbigbp, eyi ti 
atpgun tuka. Allah ni Alagbara 
lori ohun gbogbo. 

47. Qrp ati QmQ jp ohun psp ti 
aye yil. $ugbpn i§p rere tl 6 pp 
tltl, dara ju loju Oluwa rp fun 
p§an ati ireti pjp (iwaju). 

48. (Ki o si maa ranti) pjp naa ti 
A 6 ku awpn oke danu, iwp yoo 
si ri (awpn orile-ede) aye ti wpn 
yoo maa dide (si ara wpn). A 6 
ko wpn jp, A ko si ni fi pkan kan 
slip ninu wpn. 

49. A 6 ko WQn j'q siwaju Oluwa rp 
(wpn yoo si duro) lpsppsp: 
‘Dajudaju, pyin ti pada wa ba Wa 
gpgp bi A §e da yin lakppkp. 
$ugbpn p ro pe Awa ko ni fi akoko 
si imu§p adehun Wa fun un yin’ 

50. A 6 si gbe I we naa kalp (ni 
iwaju wpn), iwp yoo si ri awpn 
plp§p ti wpn yoo maa bpru niton 
ohun ti 6 wa ninu rp, wpn yoo si 
wi pe, ‘O ma §e lara wa o, ira Iwe 
wo ni eyi ti ko tip fi eyi ti 6 kere 
ati eyi ti 6 tobi slip, n §e ni 6 kp p 
lakppe?’ Wpn yoo ri ohun gbogbo 
ti wpn §e ni kedere. Oluwa rp ko si 
ni §e abosi fun pnikan kan. 


ClJ !LJ I | (JJLe J k a J til 1 5 
** hisl li i 

3 loAw' A 13 i£j£*5 

©(') £jL<L2 I c) tfj t I 


j>X$i vis 5 a 

: . • PSi'H i 




t n 


iLb 4^ 

l?/* - -* r<-?s/ •V'ii 

1 14^ 1 4* ^ ^ I J 



ipin 15 


AL-KAHF 


Ori 18 


tDA 7 

51. (5 rant!) igba ti A sp fun 
awpn Malaika pe, ‘5 tpriba fun 
Adamp’, wpn si tpriba, ayafi 
Iblis. Oun jp pkan ninu awpn 
Alujannu; 6 kp a§p Oluwa rp, §e 
pyin yoo wa mu un ati awpn 
arpmpdpmp rp ni prp dipd Mi, 
nigba ti wpn jp pta fun yin? Eyi 
si jp pasipaarp buburu fun awpn 
pni buburu . 

52. Emi ko jp ki wpn jprii si 
(akoko) i§pda awpn prun ati aye 
bakan naa, si ni i§pda ti wpn naa. 
Emi ko si le mu awpn to n §i 
eniyan lpna ni oluranlpwp. 

53. ranti) pjp ti Oun yoo sp 

pe: pe awpn ti p ro pe wpn jp 

orogun tun Mi.’ Lphin naa wpn 
yoo pe wpn §ugbpn wpn ko ni da 
wpn lohun. A si ti fi gaga si aarin 
wpn. 

54. Awpn plp$p yoo si ri ina naa; 
yoo si han si wpn pe awpn ni pni 
naa ti yoo wp inu rp. Wpn ki yoo 
ri pna lati sa asala kuro nibp. 


\$l&\ silixU CHS U 5 

(JLxj b) >_£ ,a£*J JLa i C^s > £ liljl 


' 5 *«5-* fr O -SUl > -4 J m \ 

< .«. I'f' rv »• o . - p it,7 ■f.'i'f *.T ; 

XatZi dJj Le } fi I 7 ) 5 

©I SyjLii-l | 


s*pt \y>v 


*1 * 


5>i3 

©Cljp Cllii 


jA' l 'y 5^4' b ? 


IDA 8 

55. Dajudaju A ti $e alaye 
orisirisii apejuwe sinu Al-Kur’an 
yii fun (ire) pmpniyan, $ugbpn 
laarin ohun gbogbo patapata, 
eniyan 16 maa n jiyan ju. 

56. Ko si ohun to n di awpn 
eniyan lpwp lati gbagbp nigba ti 


cpjjuu i-i 

fyif* ii»l^ 


lp-^4. cr&l £12 CS j 


cC@> 


On 18 


AL-KAHF 


ipin 15 


itgsgna ba de ba wgn ati lati tgrg 
aforijin lgdg Oluwa wgn bi ko §e 
pe (wgn n duro de) ki iru isglg ti 
awgn gni akgkg wa ba wgn tabi 
ki iya ojukoroju wa ba wgn. 

57. Awa ko ran awgn oji§g lasan 
bi ko §e gggg bi olufunni ni iro 
idunnu ati olukilg. Awgn 
alaigbagbg yoo si maa fi irg §e 
atako lati le fi ba otitg jg, wgn si 
mu awgn Ami Mi ati ohun ti a fi 
§e ikilg fun wgn ni ygyg. 

58. Ta ni jg alabosi ju gni ti a fi 
awgn Ami Oluwa rg §e iranti fun 
ti 6 gbgnri kuro nibg, ti 6 si 
gbagbe ohun ti awgn gwg rg ti ti 
§iwaju? Dajudaju Awa ti fi ebibo 
bo gkan wgn, ki wgn ma baa gbg 
agbgye rg, bakan naa si tun ni 
edidi n bg ninu eti wgn. Bi o ba 
tilg pe wgn si itgsgna, wgn ko ni 
le tgle itgsgna laelae. 

59. Oluwa rg si jg Alaforijin to 
kun fun aanu. Ti 6 ba jg pe Oun 
yoo mu wgn pglu ohun ti wgn 
§e, iba §e iya naa ni kiakia fun 
wgn. $ugbgn A ti §e adehun 
akoko kan fun wgn, eyi to jg pe 
wgn ko ni ri ibikan salg lati inu 
rg. 


h* * A . f. o rs fi 

/j \ ^ mjJLJ I J — j >J Co ) 

i3>XT (Sh^Ji 5 *&■)£■** s 

ifUSi 


i i i Zi 5 s o;i aiC> ^ 


■ * » •? ^ 

,77 si 1 




©i>-j 1 1 >j,i3 



ck< i4j Ci- 

*-j,3> £>”S dJ Lcj-0 >47 



60. Ati pe awgn ilu wgnyi, A pa 
wgn run nigba ti wgn $e abosi, A 
si fi asiko si iparun wgn. 


} i^a.l ia CSJ I 

Qlt-c 



ipin 15 


AL-KAHF 


Ori 18 


IDA 9 

61. (K1 o si ranti) igba ti Musa sp 
fun pdpmpkimrin pdp rppe: ‘Emi 
ko ni da (irin-ajo mi) duro titi 
emi yoo fi de ibi ti omi okun 
meji ti pade, bi bpp kp emi yoo 
maa lp fun ppplppp pdun. 

62. $ugbpn nigba ti wpn de ibi ti 
(omi okun) mejeeji ti pade, wpn 
gbagbe pja wpn, nipa bpp pja naa 
si yara lp sinu okun pada. 

63. Nigba ti awpn mejeeji rekpja 
tan, 6 wi tun pdpmpkunrin pdp rp 
pe; ‘Gbe ounjp wa wa, 6 ti rp wa 
gan-an latari irin-ajo wa yii. ’ 

64. O dahun pe; ‘E ko ha ri 
nnkan bi? Nigba ti a de ibi apata, 
ibp ni mo gbagbe pja naa si. E§u 
16 mu mi gbagbe, ti n ko fi ranti 
rp, 6 si ti wp inu omi okun lp ni 
pna iyanu. 

65. 6 sp wi pe; ‘Eleyii ni ohun ti 
a n wa,’ Bayii ni awpn mejeeji si 
n tppa oju psp wpn pada si ibi ti 
wpn ti n bp. 

66. Nigba naa ni wpn ri pkan 
ninu awpn prusin Wa ti A ti §e 
ikp-aanu fun ti A si ti kp p ni imp 
lati pdp Wa. 

67. Musa sp tun un pe; ‘Njp mo 
le tple p, ki o baa le kp mi ninu 
imp ti a ti fi mp p?’ 


I Jk*- ^ k— Si-1 i#"** d I* >i 5 


©(fcs 1 4 i.h £ UffiS 


jCrill CI51 U&, J S 13 sir 


Ipjd 1 Jill;'?! 

U J, I Le 5 j O I 1 ‘‘ * 1 ‘ it * 1 

©SJUfa^ii4 


JU illjll & Ls jS 




f . 'i -■ s „ji t “! <i5 

•S»» ^ I Ji (^“5 -“ aJ Ju 



Ori 18 


AL-KAHF 


ipin 15 


68. 6 wi pe; ‘Dajudaju iwp ko ni 
le ba mi rin pplu suuru.’ 

69. ‘ Ati pe ba wo til? ni o §e le §e 
suuru nipa ohun ti dye rp ko ti i 
ye q?’ 

70. 6 wi pe: ‘Bi Allah ba fp iwp 
yoo ba mi ni onisuum, bpp Emi 
ko ni yapa si a§p rp. ’ 

71. Oun si wi pe: ‘Ti 6 ba jp b?p, 
ti o ba fp tple mi, iwp ko gbpdp 
beere nipa ohunkohun titi ti emi 
yoo fi sp fun 9 nipa rp. ’ 

IDA 10 

72. Awpn mejeeji dijp n I9 titi ti 
wpn fi wp pppn oju omi, 6 si da a 
lu, oun (Musa) si sp pe, ‘Iwp da a 
lu lati tp awpn ero inu rp ri ni? 
Dajudaju ohun buburu ni o $e 

yii -\ 

73. O wi pe; ‘Nj? emi ko ha ti sp 
fun 9 pe iwp ko ni le §e suuru 
pplu mibi?’ 

74. 6 si dahun pe, ‘Ma $e ba mi 
wi nitori pe mo gbagbe, ma si §e 
fpwp lile mu mi nitori ohun ti mo 
?e.’ 

75. Awpn mejeeji si n lp titi ti 

wpn fi pade pmpdekunrin kan, 6 

> 

si pa a, Musa wi pe, ‘Ee§e ti iwp 
fi gba pmi alai§? laijp pe 6 pa 
pnikan kan?’ Dajudaju, o ti §e 
ohun ti ko dara.’ 




©ijif k tlJ 


1 ^ ti ij 




LA»- 


a 


^1 : 1 ^ 1 "' Ji j 1 a ^ j>.[ si kil 1 

.coit 


*J ilSi JsT^tjls 

©!^ 




ipin 16 


AL-KAHF 


Ori 18 


IPIN 16 ^ 

76. 6 wi pe, ‘Njg emi ko ti sg ftn Ji fiJ l<J lj 

g pe iwg ko ni le §e suuru pglu ” ©(>L2»^-r 

77. (Musa) wi pe, ‘Ti mo ba tun £<££ <c>£ &I, JlS 

beere ohun kan lgwg rg lghin eyi, ^ ,::.rK ^ 

ma ba mi §e pg mg, dajudaju iwg " ©ijii 

ti ni awijare to dopin lori mi. ’ _ 

78. Awgn mejeeji si tun n lg titi £-*>* J*' l£»i l>) 

ti wgn fi de gdg awgn ara ilu kan, CsJL A m y.li 
wgn beere fun ounjg lgwg wgn ,;,T 1 

Siigbpn wgn kg lati gba wgn USsij^JfiwLs jfi 

©iUT 


lalejo, lghin naa ni wgn wa ri 
ogiri ile ahoro kan ti 6 fg wo, 6 si 
gbe e duro. (Musa) si wi pe, ‘Bi 
6 ba §e pe o fg, iwg iba gba owo 
gya lori eleyii.’ 

79. Oun (grusin naa) wi pe, ‘Eyi £&j£ls 

ni ipinya laarin emi ati iwg. Emi »? jj Cs 

yoo $e alaye itumg ohun ti iwg 
ko le $e suuru nip a wgn fun g.’ 

80. ‘Nipa ti gpgn oju-omi, 6 jg ti 
awgn talaka to n §i§g lori omi, mo 

gbero lati ba a j g nitori pe gba kan © 2j-&: Ja Ut| 

n bg lghin wgn ti 6 maa n ja 
gbogbo gpgn oju-omi gba ni 
tipatipa. ’ 

81. ‘Ni ti gdgmgkunrin naa, awgn 3 

obi rg mejeeji jg onigbagbg ododo, 

awa si n bgru pe ki 6 ma ko wgn 
sinu idamu nipa$g aigbgran ati 
aigbagbg.’ 

82. Awa si n fg ki Oluwa wgn paarg 
gmg miiran fun wgn dipo rg eyi ti 6 
dara julg ni mimg ati ni oj u aarui. 

cC@> 


■2JL3 , 1 5 lliW&i 3 «tS 

©Co4j 1 3 S 




Ori 18 


AL-KAHF 


ipin 16 


83. ‘Ni ti ogiri ile ahoro naa, 6 j? 
ti awQn QmQkunrin meji ti WQn jQ 
qitlq orukan ninu ilu naa. Ohun 
i$ura kan wa ni ab? r<? fun WQn, 
baba WQn si jQ Qni rere. Niton naa, 
Oluwa rQ 1q ki awQn mejeeji 
dagba, ki WQn le mu i§ura naa 
jade, eyi jQ aanu lati QdQ Oluwa rQ, 
ati pe emi ko da eyi §e. Eyi ni 
itumQ awQn ohun ti o ko le $e 
suiiru nipa rQ. ’ 

IDA 11 

84. WQn yoo bi q leere nipa Sul- 
Karnaini. Wi pe, ‘Emi yoo sq itan 
nipa rQ fun yin.’ 

85. Awa fun un ni ipo lori ilQ, A 
si §e gbogbo nnkan nirQrun fun 
un. 

86. 6 si tQle oju Qna kan. 

87. Titi di igba ti 6 fi de ila oorun, 
6 si fi oju ri i bi 6 ti n wq sinu omi 
kan ti 6 dudu; 6 si ba awQn eniyan 
kan nibQ. A wi pe, ‘Iwq Sul- 
Karnaini o le jQ WQn niya, o si le 
§e WQn daadaa ni ti aanu. ’ 

88. O wi pe; ‘$ugbQn QnikQni to ba 
§e abosi, a 6 jQ q niya, lQhin naa a 
6 daa pada sQdQ Oluwa tq, Oun 
yoo si jQ q niya ti 6 le. 

89. Ati pe ni ti Qni ti 6 gbagbQ 
lododo ti 6 si §e i§Q rere, Qsan rere 
n b? fun un, A 6 si ba a sq (awQn 
QrQ) A§q Wa ti 6 rQrun. 


5l%Ji I2t> 

; CI4J 'yS 

5 caUfi Sy 
Cs 5 *310 fC iX'yS 




Q\y{ , £SL’. Z \ 1 g | yl_3 Li 


$ to &$\ idtfi 1 4 ^ Ll£s ISi 




l ^-L5 1 >1 jy>. 

& 3-4 245 1 ^ A 4 

r&l&jS 


^ISljlS 

©l>£0 1 j I >-c ^4 <?-i j ci 


ft A j l^Ci> J-AJ= 5 (iM I (i>^ G»T 5 


©!>^4 


ipin 16 


AL-KAHF 


Ori 18 


90. Lphin naa 6 tun tple oju Qna 
miiran. 

91. Titi igba ti 6 fi de iwp ooran, 
ti 6 si ri i ti 6 yQ lori awQn eniyan 
kan; eyi ti A ko $e gaga aabo 
kankan le WQn lori lphin rp. 

92. Bayii gan-an ni 6 ri ni tootQ, 
Awa ti rpkirika ohun gbogbo 
pplu imQ Wa. 

93. Lphin naa 6 tun tple oju Qna 
miiran. 

94. Titi igba ti 6 fi de aarin awQn 
oke meji, 6 si ri awQn eniyan kan 
ni i$alp WQn ti WQn fprp ma le 
gb<? grp lagbQpye. 

95. AwQn eniyan naa wi pe, iwQ 
Sul-Karnaini, dajudaju, awQn 
Ya’juju ati Ma’juuju n §e ibajp lori 
ilp, Njp awa le fun q lowo kl o le 
ulq odi kan si aarin wa ati awQn? 

96. 6 dahun pe: ‘Ipo ti Oluwa mi 
gbe mi si dara pupQ, nitori naa ti q 
ba le fi agbara ti ara ran mi 1q 
wq, emi yoo ulq odi kan si aarin 
pyin ati awQn eniyan naa. 

97. (Sul-Karnaini) wi pe: ba mi 

wa awpn egige irin’ (wQn si ko o 
fun un) titi ti 6 fi kun afonifoji 
awpn oke mejeeji. 6 wi pe, ‘If 
maa fi (pwiri yin) fp ina, (wpn ff 
q) titi, nigba ti 6 si sq q (di pippn 
bi) ina tan, 6 wi pe, ‘If mu baba 
yiyQ wa fun mi ki n yQ q le lori. ’ 


©OLii jSi I 


U14-5 ^ \%i is 


^2 j—1 Coj ills I 325 5 h 

©f*/- 


fSi I >2? 


jul 

©Yp 

^54-15 

ijJ «fes 4 

pj< v — » r ■> < 

5 jS&y & i <J-e 

©\ls 


JlS 

©u >5^4? W jU* 


c# \ Ls r> j, j£ * ^ i >53 <&*'» 

JSt |£*JLji Jfi 

©1^4 




Ori 18 


AL-KAHF 


ipin 16 


98. Niton naa wpn (Ya’juju ati 
Ma’juju) ko le gun ori rp; wpn ko 
si le da odi naa lu. 

99. (Lphin naa) 16 wi pe, ‘Eyi jp 
akan§e ikp aanu lati pdp Oluwa 
mi. $ugbpn nigba ti adehun 
Oluwa mi ba ri imu§p, Oun yoo 
fp odi naa si wpwp. Ati pe 
adehun Oluwa mi jp 6 dodo (to 
daju).’ 

100. Awa yoo tu apa kan wpn 
silp ni pjp naa, ti wpn yoo si maa 
kplu ara wpn. A 6 si fpn fere, 
Awa yoo si ko wpn jp papp. 

101. Ni pjp naa ni A 6 dari ina 
(Jahanama) si awpn alaigbagbp 
patapata ni ojukoroju- 

102. Awpn ti ebibo ti bo oju wpn 
nitori aitple iranti Mi, koda wpn 
ko le gbpran. 

Ida 12 

103. $e awpn alaigbagbp ha ro 
pe awpn le mu awpn prasin Mi ni 
alaabo lphin Mi bi? Dajudaju 
Awa ti pese ina Jahanama slip ni 
ohun-alejo fun awpn alaigbagbp. 

104. Sp pe: ‘$e ki A sp fun yin 
nipa awpn ti wpn padanu ju ninu 
i§p wpn bi?- 

105. ‘Awpn ti i§p wpn ja si 
adanu ninu aye yii, ti wpn si ro 
pe awpn gan-an 16 n §i§p rere.’ 


ti 5 8 u! I ^2 LL2 1 'A-J 

©££5 kJ 

Jls 

©IjLa. Le. 3 o> ^ 5 r. 'y fe’s ££) 


t A J t ** A I*-? - * A A* * A* 

jj i . ,, ; < . s . < . 






uT .Sir ^yji 

B 3JU T 2 5,>>&s $ i fee 

^ *• 


©3>»i 




©3 tic Ji Ji 


t5ljig^Ji4j44. 



©SLi 



ipin 16 


AL-KAHF 


Ori 18 


106. Awpn ni wpn §aigba awpn 
Ami Oluwa wpn gbp ati ipade 
Rp. Niton naa i§p wpn ti bajp. A 
ko si ni gbe o§unwpn kankan 
dide fun wpn lpjp Ajinde. 

107. Ina Jahanama jp psan wpn 
nitori pe wpn $e aigbagbp, wpn 
mu awpn Ami Mi ati awpn 6ji§p 
Mi ni ypyp. 

108. Dajudaju awpn ti wpn 
gbagbp, ti wpn si n $i§p rere, 
Alujanna Fir’daos ni yoo j? 
ibudesi wpn. 

109. Ib? ni wpn yoo maa gbe, 
wpn ko si ni gbero i§ipopada 
kankan nib?. 

110. Sp pe, ‘bi ibu omi okun ba 
j? tadaa fun (kikp) awpn prp 
Oluwa mi, dajudaju ibu omi 
okun naa yoo gb? tan §iwaju ki 
prp Oluwa mi to pari, koda ki a 
tun mu iru ibu (omi) bp? wa lati 
j? alekun si I (fun iranlpwp). 

111. Sp pe, ‘Eniyan abara bi ti 
yin ni emi naa, §ugbpn a fi 
i§ipaya ran§p si mi pe Qlprun yin, 
Qlprun kan §o§o ni I §e. Nitori 
naa pnikpni to ba ni ireti lati ba 
Oluwa rp pade, ki 6 maa §e i§? 
rere, ki 6 ma si §e fi pnikpni kun 
Oluwa rp ninu ijpsin fun.’ 


-h5 \ yjU * Sh;>ji 

©6 j j 




ockLill 5 \ya\ c*?pl 
Am^ s l . - 




I >11-8, jJ (Jj 

&±gl32s cjTJJ x£J 45 


L^T $1 Si, JS 

©lilt g > v §_ 



On 19 


ipin 16 



MARYAM 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. KAAFHAA YAA AIN SQQD 
(Ifni tl O to tan, OlufmimQna, 
Iwq OlumQ ohun gbogbo julp, 
Olododo). 

3. Eyi ni iranti aanu Oluwa rp ti 
6 $e fun prusin Rp Sakariya. 

4. Nigba ti 6 ke pe Oluwa rp ni 
ikpkp. 

5. 6 wi pe: ‘Oluwa mi, awpn 
egungun mi ti hu, ewu si ti gba 
ori mi kan, Oluwa mi emi ko si 
pasan nip a ipe mi si Q ri.’ 




Kjg I I *" 

Qu<u*4J 





) CA~e I 5 SjO J LS 

ift >J 1 j-ipi 


6. ‘Emi si n paya awQn ibatan mi 
lphin mi, iyawo mi jp agan, nitori 
naa ta mi lprp arole lati pdp Rp 
wa, 

7. ‘Ki 6 le jogun mi, ki 6 si jogun 
idile Yakuub, Oluwa mi, ki O si 
§e e lpni iypnusi Rp.’ 

8. (Oluwa) wi pe; Iwp Sakariya, 
Awa fun p ni iro idunnu nip a 
pmpkunrin kan ti orakp rp yoo 
maa jp Yahya, ti A ko si fi orakp 
naa pe pnikan ri.’ 


£«*j5 c>-s G>) 1 il.a v pAi $ 

d, C-ii l%0E £tjjl ) 

©i|^;^7iis4i 

cL*atT>SJ 


9. 6 wa wi pe; ‘Oluwa mi, Njp jL±k£js.&$&l 



Ipln 16 


MARYAM 


Ori 19 


emi le bi pkunrin kan nigba ti 
iyawo mi ti ya agan, ti emi 
paapaa si ti di ogbo?’ 

10. 6 wi pe; ‘Bpp ni 6 ri.’ 
$ugbpn Oluwa rp sp pe ‘eleyii jp 
ohun ti 6 rpran fun Mi lati §e. Ati 
pe, dajudaju Emi ni Mo §pda rp 
tplp nigba ti iwp ko jp n nk an 
kan.’ 

11. O wi pe: ‘Oluwa mi, fun mi 
ni ami kan,’ (Qlprun) si wi pe: 
‘Ami rp ni pe iwp ko gbpdp ba 
pnikpni sprp fun p§an (ati) ora 
mpta leralera. ’ 

12. Nitori naa 6 jade si awpn 
eniyan rp lati inu ile ijpsin naa, 6 
si fi ye wpn pplu ohun jpjp pe ki 
wpn maa §e afpmp (fun Allah) ni 
kutukutu dwurp ati ni a§alp. 

13. (Oluwa wi pe), ‘iwp Yahya, 
di Iwe naa mu §in§in.’ Awa si 
fun un ni pgbpn lati kekere, 

14. Ati pkan tutu lati pdp Wa 
pplu iwa mimp. O si tun jp 
olupaya Allah, 

15. O si tun jp pmp rere fun awpn 
obi rp; ki i §e onigberaga, 
alaigbpran. 

16. Ati pe alaafia wa fun un ni 
pjp ti a bii ati ni pjp ti yoo ku ati 
ni pjp ti A 6 ji i dide laaye. 


i one. jjh u \ i u cs i 

ofe 

fez 

©0W 


$i\ JlLlri cl 

©L;^ J \$ xiF f&\ jsjfitf vT 


©b££ 5 gpC4i y4 j i I*) 




©tlifc ft JS liil 


©li^ ij 


|/ ^ ******** {■£.**** $ I ^ ^ 

^ ^ *^. * C- 



Ori 19 


MARYAM 


ipin 16 


tDA2 

17. Ati pe ki o rant! itan Maryam 
ninu Iwe naa, nigba ti 6 ypra 
kuro ni pdp awpn eniyan rp Ip si 
aaye ibikan ni ilia ila odrim, 

18. 6 fara pamp kuro lpdp wpn, 
lphin naa A ran Malaika Wa si i, 
6 si fi ara han an gpgp bi eniyan 
abara ti 6 pe. 

19. Maryam wi pe: Emi sadi (Qba) 
Oloore pfp kuro lpwp ewu pdp rp, 
bi iwp ba jp olubpru Oluwa. 


©C|£>£ l5 & Uiit 


Ctf Cutf Wj, fiiijti 

©Qi^l^-Sj 

e> 1 tUb-g. L> ye I 13 

©§*?£i£ 


20. 6 dahun wi pe: ‘Dajudaju iran$p 
Oluwa rp ni emi i §e (mo wa) lati 
fun p ni iro nipa pmpkunrin kan ti 
yoo jp pni mimp.’ 

21. Nigba naa (Maryam) wi pe, 
k Bawo ni pmpkunrin §e le wa fun 
mi nigba ti pkunrin kanlcan ko fpwp 
kan mi ri, emi ki i si i §e alagbere 
obinrin. 

22. O fesi pe, Bpp ni yoo ri niton pe 
Oluwa rp sp pe ‘ohun ti 6 rprun fun 
Mi ni lati §e, ki A le §e e ni Ami 
fun awpn eniyan ati aanu lati pdp 
Wa’, 6 si ti di prp a§p ti a ti pari rp.’ 


T (J £■*“) U I liij, J U 


©l£tf ,£jT 'tfipx 



23. 6 si loyun rp lphin naa ni 6 iSCfedJ 
wa lp fara pamp pplu rp si aaye 
ibikan ti 6 jinna. 

24. Irpbi pmp si ti i lp si idi igi 
ppp dabinu kan, 6 wa bprp si ke 
pe: ‘6 ma §e lara mi o, iba §e pe 
emi ti ku §iwaju eyi, emi iba ti di 
pni igbagbe patapata. ’ 


I > 


X s li k£j 




©g^JillJLJ 




Ipin 16 


MARYAM 


Ori 19 


25. Lphin naa, 6 pe e lati isalp rp 
pe: “Ma $e banujp, Oluwa rp, ti 
pese i§an omi kan si isalp rp.” 

26. “Ki o mi igi dabinu naa si 
pdp ara rp; eso tutu to ppn yoo si 
jabp silp fun p.” 

27. “Nitori naa maa jp, ki o si 
maa mu, ki 6 jp ki oju (rp) walp, 
ti o ba si ri pda abara kan, sp pe, 
‘emi ti ba Qba onikpp §e ileri 
aawp kan, bpp ni emi ko ni ba 
pnikpni sprp lonii’”. 

28. (Maryam) gbe pmp naa wa 
ba awpn eniyan rp, wpn si wi pe, 
‘Iwp Maryam, dajudaju nnkan 
iyanu lo mu tp wa wa. 

29. ‘Iwp arabinrin, Haruna, baba 
rp ki i §e pni buburu, iya rp ki i si 
§e alagbere.’ 

30. $ugbpn 6 tpka si pmp naa, 
wpn wi pe, ‘Bawo ni a 6 $e maa 
ba pmp ori itp sprp?’ 

31.6 (Qmp naa) wi pe, ‘^rusin 
Allah ni emi i §e, 6 fun mi ni 
Iwe, 6 si §e mi ni Anabi kan; 

32. ‘6 $e mi ni pni ibukun 
nibikibi ti mo ba wa, 6 pa mi 
la$p irun kiki ati yiyan saka, 
niwpn igba ti mo ba n bp laaye; 

33. ‘6 $e mi ni pmp rere fun iya 
mi, Ko si $e mi ni onigberaga, 
olori buruku, pmp lasan; 


sJ vi l&J fa £& >22 


Hw aJUjbi fnifr ^4 4 


tJX* - 




IS]J 

dl 3/^1 u ijXl S-e- 

l ^ 1 <> tu I 1 ^ 

I j2>«L» Lo§-u» ' 

©CL^fJo^l 


IS JLjli 


I -P -'a ^ I 




c>- JJL6»j 2L jLi Li 

©CSL^O^ j -a-ll 

5 ii aLI 4 s Cii 

C— 


li# «Iii 5 

cui> Ci jl 

“X* ,ss 


5 j a4'n & 1 

©l tlJ: 



Ori 19 


MARYAM 


ipin 16 


34. ‘Ati pe alaafia ni fun mi lpjp 
ti a bi mi, (alaafia) yoo si tun 
maa bp fun mi) lpjp ti emi yoo ku 
ati ni pjp ti a 6 gbemi dide ni 

A A A 5 

aaye. 

35. Eyi ni Isa pmp Maryam. (Eyi 
si jp) prp ododo nipa ohun ti wpn 
n §e iyemeji si. 

36. Ki i §e ptp fun Allah lati mu 
pnikpni lpmp; Mimp Rp, igba ti 
6 ba pinnu ohun kan, Oun yoo 
kan sp pe, ‘Jp bp<?’, yoo si jp bpp. 

37. (Isa wi pe) ‘Dajudaju Allah 
ni Oluwa mi, Oun naa si ni 
Oluwa yin, niton naa p maa jpsin 
fun Un, eyi ni pna ti 6 tp taara. ’ 


> ^ 









,< \ S A S O fi l* A ^ * a"\ | | *». I ^ 


38. $ugbpn awpn ijp naa yapa 
laarin ara wpn; nitori naa egbe ni 
ki 6 maa bp fun awpn ti wpn ko 
gbagbp fun ipade pjp nla naa. 



39. Bawo ni igbpran ati iriran 
wpn yoo ti ri lara wpn ni pjp ti 
wpn yoo wa ba Wa! $ugbpn 
awpn alabosi yoo waninu i$ina ti 
6 fi oju han lonii. 

40. Ki o maa §e ikilp fun wpn nipa 
pjp abamp, nigba ti a 6 pari 
alampri naa, $ugbpn nisinsinyii 
wpn wa ninu aibikita, wpn ko si 
gbagbp. 




/>iVi pis 

©U $J— % J. a c 5 


41. Dajudaju Awa ni A 6 jogun 


ilp ati awpn ohun ti 6 wa lori rp. 
Ati pe pdp Wa ni gbogbo wpn yoo 
fi abo si. „ 





Ipin 16 


MARYAM 


On 19 


tDA3 

42. Ki o si ranti, itan Ibrahim ninu 
twe naa. Dajudaju 6 jg olododo 
(eniyan) ati Anabi. 

43. Nigba ti 6 sq fun baba r<? pe: 
‘Baba mi, ki 16 §e ti q fi n jQsin 
fun ohun ti ki i gbQrQ, ti ki i si 
riran, ti ko si le $e anfani kankan 
fun yin? 

44. ‘Baba mi, dajudaju imp ti q ko 
ni iru r<? ti de wa ba mi, niton naa 
q tgle mi, emi yoo si fi yin mpna ti 
6 dpgba. 

45. ‘Baba mi, $ ma $e sin e$u mQ, 
dajudaju e$u jg alaigbQran si Qba 
Alaaanu, Oloore Qfg. 




©C|_Jt 


vts 14^ A && aH jS i l 
ills urJ4 'J 5 v 5 r^4 


(iV)ft J * 


@U> &»£ 



46. ‘Baba mi, gru n ba mi ki iya 
lati QdQ Qba Oloore Qfg ma baa 
wa fara gba yin, ki q ma si di Qgbg 
e$u.’ 

47. O fesi pe, ‘Iwq ha kg gyin si 
awgn 6ri§a mi ni bi, Iwq Ibrahim? 
Bi iwQ ko bajawQ kuro (nibi ohun 
ti 6 n sq) emi yoo sq q ni okuta, ki 
o si jinna si mi fun igba dig.’ 

48. (Ibrahim) wi pe, ‘Alaafia fun 
yin.’ Emi yoo tQrQ idarijin Oluwa 
mi fun yin. Niton pe O jg Oloore 
Qfg fun mi. 

49. ‘Emi yoo ygra fun yin ati 
awQn ohun ti q n sin lghin Allah, 
emi yoo si ke pe Oluwa mi, 6 §e 
e $e ki n ma padanu nipa kike pe 
Oluwa mi.’ 



J IS 

©l£ia. 




Ori 19 


MARYAM 


1pm 16 


50. Nigba ti 6 ti y^ra fun w<?n ati 
awQn ohun ti wpn n sin l^hin 
Allah, A fi Is-hak ati Yakuub ta a 
lpr9, A si $e ikinikeji wQn ni 
Anabi. 

51. Awa si ta wpn l()r9 lati inu 
ik^ Wa; A si $e wpn ni olokiki 
tootp. 

IDA 4 

52. Ki o $e iranti itan Musa ninu 
Iwe naa; 6 j9 9m ti A $a l9$a, 6 si 
tun oji$9 ati anabi. 

53. A pe e l^baa oke naa ni iha 
Qwp Qtun, A fa a mpra (nitori) 
ibasprp pataki. 

54. A fi Haruna, arakunrin r^, ta 
a lcjrp lati inu ik^ aanu Wa, g9g9 
bi oji$9. 

55. Ki o si sq (itan) Ismail (bi A 
ti §e sq 9) ninu Iwe naa, Dajudaju 
6 j? olumuleeri $9, 6 si tun j? 
oji§9 ati anabi. 

56. O maa n pa awpn eniyan r? 
la§9 nip a Iran kiki ati lati maa §e 
itgr^ aanu. Oun si tun j9 911 i 
iypnusi lpdp Oluwa r9. 

57. Ki o si sq (itan) Idris (bi 6 $e 
wa) ninu Iwe naa. Dajudaju 6 j9 
olodotp eniyan ati anabi. 

58. A gbe e si ipo kan ti 6 ga 
pupp. 


c)JJ 4-*i 3 >43 I Lo-li 

; i ep 3 



^eix^5(4sLiS&SA 4 jS^)5 ^ 


<3 ^ fej l j > ' 5 

©l£»jj Y yL j c> Ual 

^ a 

^ i n I 




©l|J 

U f 1 5 

©l*-j (3 l?5 1 o j 


<djkl 


SI? dl 

©ifestflfiKusS! 


Ipln 16 


MARYAM 


Ori 19 


59. Awgn wQnyi ni awQn ti Allah 
§e oju rere Rq fun nmu awQn 
Anabi ati nmu awgn argmgdbmg 
Adam ati nmu awQn til A mu wq 
inu QkQ pglu Nuha ati nmu 
arQinQdQmQ Ibrahim ati Israeli 
ati ninu awQn ti a ti tQ sgna ti A 
si ti §a lg§a. Nigba ti a ba n ka 
awgn Ami (Qlgrun) Oloore qI'q 
fun wgn. Wgn a woIq (fun 
Oluwa) ni ti itpriba, wgn a si maa 
sunkun. 

60. AwQn arole kan si wa lghin 
WQn ti wgn kQ adura silg. Wgn n 
tgle ifg asan. Nitori naa WQn yoo 
pade iparun, 

61. $ugbgn awgn ti wgn ba 
ronupiwada, ti wgn si gbagbg 
lododo ti wgn si n §i§Q rere, awgn 
wgnyi ni wgn yoo wq Qgba idpra 
naa, A ko si ni §e abosi kankan 
fun wgn- 

62. A WQn Qgba idpra ayeraye ti 
Qba Oloore Qfp ti §e ni ileri fun 
awpn olujQsin Rq ni ipamQ. 
Dajudaju ileri Rq ti di §i§Q. 

63. WQn ko ni gbQ QrQ asan nibp 
ayafi (kiki ti) alaafia. ipese WQn 
yoo maa wa fun wpn nibp ni 
owurQ ati ni a§alp. 

64. Eleyii ni Qgba idpra naa eyi ti 
A maa n jogun r<? fun awQn Qrusin 
Wa ti WQn j<? olupaya Allah. 





Cu»l iJiLl a - a 1 4J 

©tp 3 $h 


tkg-* 5 I 5 wb' "$1 

it 2*Ji 

©i 


yjpg P4- 
siL«5 39^ kij, 

©15*6 


{gj \ viiij 

©SaJsfos 





Ori 19 


MARYAM 


ipin 16 


65. ‘Awa (malaika) ki i sgkalg bi 
ko §e nipa a§g Oluwa rg. TiRg ni 
awgn ohun ti 6 wa niwaju wa ati 
awgn ohun ti n bg ni gyin wa ati 
awgn ohun ti n bg laarin, Oluwa 
rg ki I si i §e onigbagbe.’ 

66. (Oun ni) Oluwa awgn gran 
ati aye ati gbogbo ohun ti n bg 
laarin awgn mejeeji. Niton naa g 
maa jgsin fun Un, ki g si ni 
ifarada ninu ijgsin fun Un. Tabi 
iwg ha mg gnikan ti 6 ba A dg 
gba bi? 

IDA 5 

67. Eniyan a maa sg pe: Kinla! 
Njg nigba ti emi ba ti ku a 6 ha ji 
mi dide (si) aaye bi? 

68. Eniyan ko ha ranti pe Awa ni 
A da oun tglgtglg nigba ti oun ko 
jg nnkankan. 

69. Ati pe Mo fi Oluwa rg bura 
pe: dajudaju Awa yoo ko wgn jg 
pg ati awgn (gni) e§u paapaa; 
lghin naa A 6 mu wgn wa ni 
ikunlg ni ayika ina. 

70. Lghin naa A 6 wg awgn to 
§ori kunkun ju ninu i§gtg si 
(Qlgran) Oloore gfg, ninu gwg 
kggkan jade. 

71. Dajudaju Awa ni A mg julg 
nipa awgn ti 6 tg lati jo ninu ina. 








Ipln 16 


MARYAM 


Ori 19 


72. Ko ni si pnikan ninu yin ti ko 
ni de ibp. Eyi jp a$p Oluwa rp ti 
ko le yp. 

73. Lphin naa Awa yoo gba awpn 
olupaya Allah la, A 6 si fi awpn 
asebi slip nib? lori ikunlp. 


c)Ua r. (jb >^l "5 Y I, jjX4 Cl], ) 


3)& -.i 


•u 5 »*iSi ^ 13 


* 


y ^ U M W ** li* ^ 


74. Ati pe nigba ti a ba n ka 
awpn Ami Wa ti 6 yanju fun 
wpn, ninu awpn alaigbagbp a 
maa wi fun awpn olugbagbp pe, 
‘Ewo ninu awpn ijp mejeeji ni 6 
dara julp nip 6, ti 6 si tun wuyi ni 
akojp.’ 

75. Ati pe meloomeloo ni awpn 
Iran ti A ti parun $iwaju wpn, ti 
wpn dara ju wpn lp ninu grp nini 
ati irisi oju. 



> \ 
rjjSi 


Gii’i ill's 



©&;^3lSiST<^Li.t 


„i& c>>3 t * * 

« r , 4 * 


76. Sp pe: (Qlprun) Alaaanu maa 
n lp pmi awpn ti n bp ninu i§ina 
lara titi di igba ti wpn yoo fi ri 
ohun ti a ti fi n dpraba wpn, yala 
ki 6 jp ijiya tabi ki 6 jp wakati 
naa, wpn 6 si wa mp ta ni pni ti 6 
burn julp ni ti ipo ati pni ti 6 le 
julp ni ti pmp-ogun. 


A) S jj -ud l 




77. Allah yoo §e alekun impna fun 
awpn ti 6 ba tple itpspna. Awpn 
i§p rere ti 6 pp titi ni 6 dara ju lpdp 
Oluwa rp ni psan ati atubptan rere. 

78. Njp iwp ti ri pni ti 6 §e 
aigbagbp si awpn Ami Wa, ti 6 si 
tun wi pe: ‘Dajudaju a 6 fun mi 
ni grp ati gmg.’ 


5 J> \J kA 1 ) chi I U-b I Xj 5 




• At si: 




J\s ; 11 x 4 # 3 i 



Ori 19 


MARYAM 


ipin 16 


79. Oun ha ti mg ohun ti 6 pamg 
tabi 6 ha ti ri adehun kan gba lati 
gdg (Qlgrun) Oloore gfg ni bi? 

80. Kiyesi i! Awa yoo kg ohun ti 
6 n sg silg, A 6 si $e alekun iya 
fun un lgkun-unrgrg. 

81. Awa yoo si jogun gbogbo 
ohun ti 6 n sg nipa rg, oun yoo si 
wa ba wa ni oun nikan kolonbo. 

82. Wgn si mu awgn glgrun 
miiran lghin Allah, ki wgn le jg 
orisun agbara fun wgn. 

83. Ko ri bgg! wgn yoo kg ijgsin 
wgn, wgn yoo si jg alatako si 
wgn. 

iDA6 

84. Iwg ko ha ri i pe Awa ti dg 
awgn e§u si awgn alaigbagbg lati 
maa ti wgn (ni itikuti). 

85. Nitori naa, ma $e kanju nitori 
ti wgn, dajudaju Awa n $e 
akgsilg (i$g wgn) lgkun-unrgrg. 

86. (Ki g si ranti) Qjg naa ti A 6 
ko awgn olupaya Allah jg §iwaju 
(Qlgrun) Alaaanu pglu apgnle to 



ga. 

87. Awa yoo si da awgn glg§g lg 
sinu ina Jahanama bi agbo gran (to 
n lg si ibi imumi). 

88. Ko si gni ti yoo ni anfani lati 
§ipg, ayafi gni ti 6 ti gba ileri lati 
gdg (Qlgrun) Oloore gfg. 


©I >3$ 







** t <■ ■£ 1 1 
@1 )-> ' 





■*: 



Ipln 16 


MARYAM 


Ori 19 


89. Wgn si wi pe, ‘(Ql^nm) 
Oloore gfg ti yan gmg kan ni 
aayo.’ 

90. Dajudaju ohun buburu gbaa 
ni gyin $e yii. 

91. Qrun fgrg le faya nitori rg, ilg 
paapaa si fgrg le la si wgwg, bgg 
ni awgn oke naa fgrg fg tuutuu. 

92. Nitori wgn sg pe (Qlgrun) 
Oloore gfg bi gmg. 

93. Bgg si ni ko tg si (Qlgrun) 
Oloore gfg lati yan gmg kankan 
ni aaayo. 

94. Ko si gnikan ninu gbogbo 
ohun ti n bg ni awgn 9 run ati aye, 
bi ko §e pe yoo tg (Qlgrun) 
Oloore gfg wa gggg bi grn. 

95. Dajudaju Oun mg wgn, 6 si 
$e onka wgn ni pipe perepere. 

96. Olukuluku wgn ni yoo si tg Q 
wa, ni eyg kggkan ni Qjg Ajinde. 

97. Dajudaju, awgn to gbagbg ti 
wgn si n §e rere, (Oluwa) Qba 
Oloore gfg yoo fi ifg sinu (gkan) 
wgn. 

98. Nitori naa Awa ti §e e (Al- 
Kur’an) kika ni irgrun lori align 
rg, ki o le maa fi i fun awgn 
olupaya Allah ni iro idunnu, ki o 
maa fi i §e ikilg fun awgn 
olujiyan. 




ii 4 , * < » * . 

©I >], >JiJ 


(ir)l 3 


©ll^^JLpl 


©|>jj aJZJji) \% 1 fe j 


C^AU<a)l 5 o>r! kJ ' cJj. 


“t Aj _>-£-£ Olj Is 

©ilJus?^5>ii55^4Siji 



Ori 19 


MARYAM 


ipin 16 


99. Meloomeloo ni awQn iran ti 

A ti par? §iwaju wpn! Nj? iwp ha ^ ^SLii $T >_lt Ji*5 


ri eyikeyii ninu wpn tabi ki o 
gbp ife kan nipa wpn bi? 




ipm 16 Ori 20 



TQQHAA 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore QfQ, 
Alaaanu julQ. 

2. TA HA, (Iwq bni Pipe). 

3. A ko sq Al-Kur’an kalQ fun q 
lati $e or! buruku, 

4. $ugbQn 6 jQ iranti fun awQn to 
n paya Allah, 

5. 6 si tun jQ asQkalQ lati qcIq 
ElQdaa aye ati Qrun giga. 

6. (Oun ni) Qba OnikQQ to gunwa 
sort itQ ogo. 

7. TiRQ ni ohun gbogbo ti n bQ ni 
awQn Qrun ati aye ati ohun ti n bQ 
laarin awQn mejeeji ati ohun ti n 
bQ ni isalQ ilQ. 

8. Ti Iwq ba sprp soke, dajudaju 
Oun 16 mQ ikQkQ ati ohun ti 6 
pamQ. 

9. Oun ni Allah, ko si QlQrun 
miiran ayafi Oun, TiRQ ni awQn 
OrukQ to rQwa julQ. 

10. N]q o ti gbQ nipa itan Musa 
bi? 


©k-i= 

Si^Ui 2±:Lz (ijpi U 

X A : - 1 

sJ 

©(^cl4j cm-J, s>^ >_y V j 


i > A " 

©cP 1 

©t/>3-“ 1 1 1 


©t*>bi a fejly r 


fi— J (j, 9-SJ Ij, 3-4-=teJ c* j, 5 

©uUl5>*Ji 

^ iLa' Vi $J y i, iJ f >? 5Ll 

©uU4Ji 

©L#“ 9 -° aL-> I 9 ™ 


1 1 . Nigba ti 6 ri ina kan, 6 wi fun 
awQn eniyan rQ pe, ‘b duro nibi, mo 
ri apQQrQ ina kan, boya mo le mu 
Qyin-ina wa fun yin tabi ki n tipasQ 
ina naa ri itQSQna.’ 


©t/ > aI 5 I 



Ori 20 


TOO HAA 


Ipln 16 


12. Nigba tl 6 de ibp, ape e pe: 
‘iwp Musa, 

13. ‘Dajudaju Emi ni Oluwa rp. 
Nltori naa bp bata p§p rp nltori 
afonifoji mimp Tuxva ni iwp wa. 

14. ‘Dajudaju Emi ni mo yan p, 
nitori naa feti si ohun ti a 6 
$ipaya fun p. 

15. ‘Dajudaju Emi ni Allah, ko si 
plprun miiran lphin Mi, nitori naa 
Emi ni ki 6 maa jpsin fun, ki o si 
maa gberun duro fun iranti Mi. 


UjlS 

Uji * 

©Ijpz L#* iiJl L 

©es* - la 


V 


6 ;^ IS i5T v fsji ,3&i i 15 T^j i 




16. ‘Dajudaju asiko naa de tan, 
Emi yoo wa $e afihan rp, ki a le 
san olukuluku ni psan ohun ti 6 
§apa fun. 

17. ‘Nitori naa ma §e jp ki pni ti 
ko gba (pjp naa) gbp, to si tple ifp 
inu ara rp, di p lpwp nip a rp ki o 
ma baa $egbe. 

18. ‘Ki ni ohun ti n bp ni pwp 
ptun rp, iwp Musa?’ 



£•>* ^ tp-c lUj 5JJ 

„ i s ~ - 




19. 6 sp pe: ‘ppa mi ni, emi maa JLiTjCyfe v^L'fir.Xs Cii Xfi Jls 
n sinmi le e lori, mo si maa n fi ia _ . tJ . • 

ewe tun awpn pran mi. Mo si tun " 

maa n 16 6 ni pna miiran pplu. ’ 

20. 6 sp pe: ‘Ju u silp, iwp 
Musa.’ 

21. 6 si ju u slip, si kiyesi, 6 di 
ejo nla kan to n ja raparapa. 

22. 6 sp pe: ‘Gba a mu, ki o ma j ., Li-Jll 

si $e bpru. A 6 da a pada si bo ti 

<C@> 


©<^ (4_iJ f J 2 

-iS ■£*> , 


ipfn 16 TQOHAA Ori 20 

$e wa t^lp. 

©J 5^1' 

23. ‘Ki o si ki pwp rp bp abiya rp, 

^rjL 4 j (Jj, tiJXj 

yoo si jade ni funfim laini si 
abura. Eyi si jp Ami miiran. 

2-4 l £ 9 — 14 

24. ‘Nitori ki A le fi dip han 9 
ninu awpn Ami Wa ti 6 tobi. 


25. ‘Lp si pdp Fir’aona dajudaju 
6 ti gbe agbere kpja pnu aala. 

iDA2 


26. 6 sp pe: ‘Oluwa mi $ipaya 
pkan mi fun mi, 

icoJtS 

27. ‘Ki 0 $e oju$e mi ni irprun 
fun mi, 


28. ‘Ki 0 si tu koko ahan mi, 


29. ‘Ki wpn le gbp grp mi ni 
agbpye, 


30. ‘Ki 0 si fun mi ni 
oluranlpwp kan lati inu pbi mi- 


31. ‘Haruna, arakunrin mi; 

©L^l OAH* 

32. ‘$e alekun agbara mi nipa rp, 

U . * * — / . p * 

©L^jl 1 

33. ‘Ki 0 si $e e ni alabaa$e ninu 
i$p mi’ 


r 

34. ‘Ki a le maa yin Q logo 
lppplppp, 


35. ‘Ki a si tun le maa ranti Rp 
lppplppp, 


36. ‘Dajudaju Iwp ni 0 mp wa ni 
ampdaju. ’ 


37. (Qlprun) sp pe: ‘Dajudaju 
adura rp ti gba, iwp Musa! 

©<_r“ «Su cLLiS f i_S J 13 



Ori 20 


TOO HAA 


Ipln 16 


38. ‘Dajudaju A ti $e oore fun p 
nigba kan ri, 

39. ‘Nigba ti A $ipaya (ohun 
pataki kan) fun iya rp, (pe), 

40. “‘Gbe e sinu apoti, ki o si gbe 
e ju sinu odd, odo yoo si gbe e lp 
si ebute, (pni ti o jp) pta Mi ati 
pta rp yoo si gbe e.’ Mo si da 
(a§p) ifp Mi bo p, ki o le ri itpju 
ni i§oju Mi. 

41. “Nigba ti arabinrin rp tple 
wpn, ti o si wi pe, ‘$e ki n tpka 
yin si pni ti yoo toju rp?’ Bayii ni 
A §e da p pada si pdp iya rp lati fi 
tu u loju, ati pe ki o ma baa 
banujp. Iwp si pa pnikan, lphin 
naa A gba p la kurd lpwp 
ibanujp, A si fi ppplppp adanwo 
kan p. O si gbe ppplppp pdun 
laarin awpn ara Madyana, lphin 
naa ni o di pni ti o pegede, iwp 
Musa. 


i i ~r ^ •» 


<SLg,l 

s>4i p IS ^ 54 Li) 1 4 p 1 4 > 

c^CliL i4Ji 4 

> .■S'if* ^ ^ X 4 4 T * 

Ji <j*&i aiil ii 

Ltij illsS 5 * <£>*£' 5 

< £• i ;■? »i •' » • £ % t; 

>»— > * <s^ >— > 5 - g » * 


42. “Mo ti $a p lp$a fun Ara Mi. 

43. “Lp, iwp ati arakunrin rp pplu 
awpn Ami Mi, p ma $e kaaarp 
ninu iranti Mi. 

44. “Ani pyin mejeeji, p lp si pdp 
Fir’aona. Dajudaju o ti kpja 
(gbogbo) pnu aala. 

45. “Ki p ba a sprp tutu, boya 
yoo ranti, tabi bpru.” 



j I >& bjp V $j lJ V ^L* 


46. Wpn sp pe: ‘Oluwa wa, awa &T t_JC4j G5 i, V2 

n bpru pe ki o ma fi aburu $e wa, 

<C@> 




ipin 16 


TOO HAA 


On 20 


©J^tsfarcL* 


• * - 


i, ij IX? ^ jls 

©i^j 


tabi ki 6 kpja pnu aala ninu ptp.’ 

47. (Qlpran) sp pe, “5 ma $e 
bpra; nitori, Mo n bp pplu yin. 

Mo n gbp, Mo si n ri ohun 
gbogbo. 

48. “Nitori naa, p lp si pdp rp, ki 

p si wi pe, ‘dajudaju awa ni oji§p ^ 
Oluwa r$; nitori naa jt? ki awpn ,\c' 


iLili)‘£W4>*§i4. 


> i L f 


4- >-* 


©(^ >^J I fCli' I U>-» 


i ^ 


©j^U* 


©e# 


< if 


pmp Israpli maa ba wa lp; ki o 
ma si §e jp wpn niya mp. 

Dajudaju awa ti mu Ami wa fun 
p lati pdp Oluwa rp, alaafia 6 si 
maa ba pni to ba tple itpspna; 

49. ‘Dajudaju a ti $ipaya fun wa 
pe iya n bp fun pni ti 6 ba kp ti 6 
si n gbpnri.’” 

50. (Fir’aona) sp pe: ‘Ta ni 
Oluwa yin, iwp Musa?’ 

51. 6 sp pe, ‘Oluwa wa ni pni ti 
6 fun gbogbo nnkan ni ebubu rp, 
lphin naa O tp p si pna (awpn 
oju$e rp).’ 

52. (Fir’aona) sp pe, ‘Ipo wo ni 
awpn iran i§iwaju yoo wa, bawo ni 
ti wpn yoo ti jp?’ 

53. 6 sp pe, ‘Imp rp 
kan lpdp Oluwa mi. 

§e a§i§e bpp ni ki I gbagbe.’ 

54. (Oun ni) fmi ti 6 §e ilp ni itp fun V 4-^ JJI 

yin, 6 si la pna sori rp fun yin lati An Z.W t ** .Jyi 

maa rin; O si n sp omi kalp lati ^ ^E; 

pmn. Lphin naa A si fi mu irugbin * 
jade ni pkan-6-jpkan. 

<C@> 


©JsVi^siiii j£$cs3 js 


re n bp ninu iwe * C4? SSjg Qllic J Ls 

ii, Oluwa mi ki 


» > 


* ’ 

1 ✓ 




Ori 20 


TOO HAA 


Ipin 16 


55. ^ maa j?, ki p si maa bp ci e)i 

awpn ohun psin yin. Dajudaju & 

Ami n bp ninu eyi fun awpn 

onilaakaye. 

IDA 3 

56. Ninu rp ni Awa ti $pda yin, iu Iji-g, 

inu rp ni A 6 da yin pada si, lati 0, <} 11 gj l5 > s_4 > 

inu rp naa ni A 6 si ti mu yin jade 

lppkan si. 

57. Dajudaju A ti fi gbogbo awpn 1101 ki: jT klTj 


©a i 


Ami Wa han an (Fir’aona) 

§ugbpn 6 pe e nirp, 6 si kp (lati 
gbagbp). 

58. (Fir’aona) wi pe: £ §e iwp ha 0L. $?\ ClX^-AAl S l LJ l JlS 

tp wa wa lati wa le wa jade kuro Q0. *0 0^^ 

16 ri ilp wa pplu idan rp ni, iwp 

Musa? 

59. ‘Awa naa le mu idan iru rp Jil li ‘■‘AAjs, 

fun p, niton naa fi akoko ipade c, \k y il ^ " HI < « 10 yr 
kan si aarin awa ati iwp ti a ko ni 
yp-yala iwp tabi awa-ni aaye kan 
ti a 6 fpnu ko si.’ 

60. (Musa) sp pe; ‘Ki akoko dt ) d^ 

adehun ipade yin 6 jp pjp pdun, ki ©<A^ 

awpn eniyan si ko jp ni iyalpta.’ 


61. Nitori naa Fir’aona yipada, 6 ©jlidalkb^k^J d^>4. 
si ko awpn ete rp jp, lphin naa 6 

pada wa (si ibi ipade). 

62. Musa si wi fun wpn pe: ‘Egbe 5 (^$-A®4JdS 

ni fun yin, p ma §e da adapa irp mp £ ^ 1 >-3^ } Lj^ iJLi 1^: k ^jj\ 
Allah, ki 6 ma baa fi iya pa yin * " ~ ^ r<„ £ 

run, ati pe dajudaju pm to ba n da 

adapa irp mp Allah ti §egbe 

<C@> 


ipin 16 


TOO HAA 


Ori 20 


63. W911 $e ariyanjiyan laarin ara 
WQn, WQn si $e a$aro ni ikQkQ. 

64. WQn wi pe; ‘AwQn mejeeji 
yii jQ opidan ti wpn f$ mu yin 
jade kurd lori il$ yin pQlu idan 
WQn, ki WQn si pa a§a yin ti 6 
dara run. 

65. ‘Niton naa, q ko awQn ete yin 
jQ ki q si to jade ni qwqqwq, 
dajudaju QjQ oni yoo dara fun 
QnikQni ti 6 babori.’ 

66. WQn sq pe; ‘Musa, §e iwQ ni 
o maa kQkQ ju tirQ siIq ni tabi 
awa?’ 

67. O wi pe, ‘Rara o! $yin ni ki q 
ju ti yin siIq.’ LQhin naa ni awQn 
okun ati Qpa idan WQn dabi ohun 
to n ja raparapa loju tq bi ohun to 
n sare kiri. 

68. Jinnijinni si gba inu Qkan 
Musa. 

69. A sq pe, ‘Ma $e b^ru, 
dajudaju iwQ ni yoo bori. ’ 

70. ‘Ju ohun ti n b? ni qwq Qtun 
tq siIq, yoo si gbe awQn ohun ti 
WQn ti §e mi, nitori pe gbogbo 
ohun ti WQn ti §e, QgbQn opidan 
lasan ni, opidan ko le §e oriire ni 
ibikibi yoowu ki WQn le wa.’ 

71. AwQn opidan naa si foribalQ, 
WQn wi pe; Awa gba Oluwa 
Musa ati ti Haruna gbQ.’ 






(i) > — j yjj X-& C*J. 


* 0^ I \ZsjJ* li 

©JJLX-i 1 T iJ 5 


(i) I LeJ, ) 1 I ^ 

\ ^ <«-'«* -*> j> *Sl 

©(^SJ 1 c)-* J3 ( 


. j :■£ 


Ck&ijl jiiTjr J 2 
GjT 3-5-4 


©C/* - rA . fl ft sL m Aj ) Ls 

©jsVi ojra! \ 


Aj. 4 1 ybi-i GaJ J, 

©jTiu^Jjl 


^lLji iJjls 



Ori 20 


TOO HAA 


Ipln 16 


72. Oun (Fir’aona) wi pe, ‘$e ?yin 
gba a gbp laijp pe mo ypnda fun 
yin, dajudaju oun ni pga yin, pni ti 6 
kp yin ni idan pipa. Nitori naa emi 
yoo ge pwp ati p§p yin ni 
ipasinpayp, emi yoo si kan yin pa 
mp ara igi ppp ; pyin yoo wa mp, ta 
ni 6 le koko, ti iya rp si tun pp ju. ’ 

73. Wpn wi pe, ‘ A ko ni gba tirp 
nitori ohun ti 6 ti de wa ba wa 
ninu awpn Ami ti 6 han ati nitori 
5ni ti O spda wa. Nitori naa da 
ohun ti 6 ba wu p lpjp. Dajudaju 
iwp le dajp nipa ohun to jpmp ti 
aye yii nikan ni. 

74. ‘Dajudaju awa gba Oluwa wa 
gbp ki O le fori a§i§e wa j in wa 
ati idan ti iwp ti ft ip a mu wa §e. 
Allah ni Oloore julp, Oun si ni 
Qba ti yoo wa titi laelae.’ 

75. Ni ti pni naa to ba de pdp 
Oluwa rp ti 6 si jp plp$p, ina ri bp 
fun un, ko ni ku nibp, bpp ni ko 
ni jp alaaye. 

76. $ugbpn pni ti 6 ba wa spdp 
Rp ni pni ti 6 gbagbp, ti 6 si ri §i$p 
rere, irri awpn wpnyi, ip 6 ti 6 ga 
julp ri bp fun wpn 

77. Ni Qgba idpra, eyi ti awpn 
akerempdo ri §an labp rp, wpn yoo 
maa gbe inu rp gbere. Eleyii si jp 
psan fun pni ti 6 ya ara rp si mimp. 


at JiS Jii 


@i^2-5 1 

vt ISjII [2 J 

S 1 5 cJtrrii 

S i_Aa (j\hx\Z CiJj , J> L/^iS COJ I 

jJ I • 


5 GLki fisi *3i 

©c^-i 1 


LJ cili kJj cols 




ch iji>4 

©C^-H & 


ipin 16 


TOO HAA 


Ori 20 


IDA 4 

78. Dajudaju Awa §ipaya fun 
Musa pe: ‘Mu awpn prusin Mi 
rin lorn, ki o si la pna ti 6 jp 
gbigbp fun wpn laarin okun, ma 
§e bpra pe p 6 tpri sinu okun, ma 
si §e jay a.’ 

79. Fir’aona si tple wpn pplu 
awpn pmp ogun rp, omi okun si 
bo wpn mplp darudaru. 

80. Fir’aona dari awpn eniyan rp 
kuro loju pna, ko si tp wpn spna 
ti 6 tp. 

81. ‘Eyin pmp Israpli, dajudaju, 
Awa ti gba yin la kuro lpwp pta 
yin A si ba yin §e adehun lpbaa 
oke, lapa ptun, A si tun sp Mana 
ati Salwa, kalp fun yin. 

82. ‘F maa jp ninu awpn nnkan 
daradara ti A pese fun yin, p ma §e 
kpja pnu aala ninu rp ki ibinu Mi 
ma baa spkalp le yin lori. Nitori pe 
pnikpni ti ibinu Mi ba spkalp le 
lori yoo pamn. 

83. ‘Dajudaju Emi ni Alaforijin 
fun awpn ti wpn ronupiwada ati 
pni ti 6 gbagbp, ti 6 si tun n §e i§p 
rere, ti 6 si tun duro ti itpspna. 

84. ‘Ki ni 6 mu p yara kuro lpdp 
awpn eniyan rp, iwp Musa?’ 

85. O dahun pe: ‘Wpn n tp ipasp 
gan-an ni, mo si yara wa spdp 
Rp, Oluwa mi, ki inu Rp le yp.’ 


^-2)1 Cjl iJl > 

4 \ls^b £ 2 ^ i 

3 i— v 11 u*4d 




©Cf J-ito i 1 5 


i-O i-c 5 5 


I "*115 V 5 JSjJjJ & ^4^ ^ 

O) - 5 * d-2«5»* 

©(J^3jL9(^ ^ c jJJLc 


; ssi 5*6 jfisr in 

©KiSiiSilSiCa 


©cAhUc.; 



Ori 20 


TOO HAA 


Ipln 16 


86. Qlpran wi pe: ‘Dajudaju Awa 
ti dan awpn eniyan rp wo lphin 
rp, bpp ni Samiriyu si ti §i wpn 
lpna pplu.’ 

87. Nitori naa Musa §pri pada 
spdp awpn eniyan rp pplu ibinu 
ati ibanujp. O wi pe: ‘ byin 
eniyan mi! Njp Oluwa yin ko ha 
ti ba yin §e adehun ti 6 dara bi? 
Tabi asiko rnimu adehun naa §p 
fun yin ti ppju ni? Tabi pyin fp ki 
ibinu sp kalp le yin 16 ri lati pdp 
Oluwa yin ni ti pyin fi yp adehun 
ti p ba emi paapaa §e?’ 

88. Wpn sp pe; ‘Awa ko §a 
deedee yp adehun ti o ba wa §e, 
pru p§p awpn eniyan wp wa 
lpran, a si ju wpn nu, bpp ni 
Samiriyu naa §e.’ 

89. Nigba naa 16 mu (ere) pgbprp 
maluu- korofo ara lasan to h dun 
dipdip jade fun wpn. (Oun ati 
awpn pmplphin rp) si wi pe: ‘Eyi 
ni plpran yin ati plprun Musa, 
§ugbpn 6 ti gbagbe (ki 6 sp fun 
yin).’ 


aJLT llxi lS I ' Li JS 


^ Z ^ A •* I I * » / / // • 

ii> Lj-Jxc <j»— 5,j-» Jl 

JL J I I jG» ali-jil 


J u* 


y nm jajj uK 4-*^ 


CLlUi tsipis 


tf v !, 


2^;^i5i35i 


v-f 


L 








litiiiajj, rU ijifii 



90. Wpn ko ha ri i pe ko le da esi 
prp kan pada fun wpn, bpp ni ko 
ni agbara lati §e ipalara kan fun 
wpn tabi rere kan. 

LDA 5 

91. Ati pe dajudaju Haruna ti sp 
fun wpn tplptplp wi pe, ‘hyin 


5 l Y VI 353 V>' 

©(db fj i V & 


Jjj c)^ >4-J J-2J 5 


<c@> 


ipin 16 


TOO HAA 


Ori 20 


eniyan mi, A fi eleyii dan yin wo 
ni, ati pe dajudaju Oluwa yin ni 
Qba Alaaanu, nitori naa p tple 
mi, ki p si tple a§p mi. ’ 

92. Wpn wi pe; ‘Awa ko ni §iwp 
sinsin pgbprp maluu titi ti Musa 
yoo fi de wa ba wa.’ 

93. (Musa) wi pe, ‘Iwp Haruna, 
ki ni 6 di p lpwp nigba ti o ri wpn 
ti wpn n spnu 1 q, 

94. ‘Ti o ko fi tple mi, o ha $e 
aigbpran si a$p mi ni bi?’ 

95. (Haruna) wi pe: Qmp iya mi, 
ma §e fi irangbpn ati (irun) ori mi 
gba mi mu, emi n bpra ki iwp ma 
baa wa wi pe, ‘Iwp ti da iyapa 
slip laarin awpn qiuq Israpli, 
laiduro de prp (a§p) mi. ’ 

96. (Musa) si wi pe: ‘ki ni ero rp, 
iwQ Samiriyu?’ 

97. O wi pe: ‘mo §e akiyesi ohun ti 
wpn ko kiye si, emi kan gba apakan 
mu ninu eyi ti ojisp tpnump, eleyii 
gan-an mo ti sp p nu. Eyi ni pkan 
mi da mi lare si . 





jsnftfj U SliLS Cs JS 




c)l 


©&yaC»j JvLOt-v CSJ J IS 

‘hi, Jl* 

yj I p % l (2>i, <LiuS c>./>7.n» 


98. Oun (Musa) wi pe, “Nitori naa 
maa lp, ohun ti yoo jp tirp ni aye yii 
ni pe ki o maa sp pe, ‘ma §e fpwp 
kan mi,’ dajudaju adehim (fun ijiya 
pjp iwaju) ti ko si ni yp, n bp fun p. 

Ki o wa wo ori§a rp, eyi ti iwp 
gbpkple ni sinsin. Dajudaju A 6 jo o 
nina, A 6 si fpn eeru rp da sinu omi 
okunpatapata.” 

<C@> 


t*>\ gg£)l <X viU cid c*a>U JLS 
cLm i 'jYi\ liL^l 01 

©l.fl t 


Ori 20 


TOO HAA 


Ipln 16 


99. Dajudaju, Qlgrun yin ni 
Allah, Eni tl ko si Qlgran miran 
ayafi Oun. ling R? rgkirika 
gbogbo nnkan. 

100. Bayil ni a ti sq fun q nlpa 
itan awQn ohun to ti rekpja. 
Dajudaju A ti fun q ni iranti lati 
QdQ Wa. 

101. Ifnik?ni to ba yipada kuro 
lpdp r?, dajudaju ?ni b?? yoo ru 
?ru ?$? ti 6 tobi lpjp Ajinde. 

102. Wpn yoo maa gbe nib?, 
aburu ni ?ru WQn yoo j? fun WQn 
ni QjQ Ajinde. 

103. QjQ ti A 6 fun fere, ni QjQ 
naa A 6 ko awQn ?1?$? jQ, ti oju 
WQn yoo dudu. 

104. WQn yoo maa ba ara WQn 
SQrQ k?lQk?lQ pe: ‘$yin ko loju 
QjQ m?waa 1 q. 

105. Awa la mQ julQ nipa ohun ti 
WQn n §q nigba ti ?ni ti 6 dara ju 
ninu WQn yoo sq pe, ‘E ko gbe ju 
QjQ kan 1 q. 

IDA 6 

106. WQn yoo beere Iqwq r? nipa 
awQn oke, wi pe: ‘Oluwa mi yoo 
fQ WQn tuutuu. 

107. ‘Oun yoo fi WQn sil? ni 
p?r?s? ti yoo t?ju dQgba 

108. ‘Nibi ti Iwq ko ti ni ri koto 
tabi gegele kankan.’ 


% aJJ, } UJJ, 


SJS Go I ; i>$. (JaZj 


% £ d+z; ‘M «>pT & 
©d>2 2^45*' 

i *. 




©i^Ai 

©Cs k 


- > " * * * ^ 

©Ia«J 


©liALi All \ajZ£ 




ipin 16 


TOO HAA 


Ori 20 


109. Ni pjp naa, wpn yoo tple 
olupepe ti ko si ai§e deedee fun, 
gbogbo ohun yoo dak? rprp fun 
Qba Onik??, iwp ko si ni gbp prp 
kankan, ayafi girigiri ps? nikan. 

110. Ni pjp naa, ip? $i §e ko ni 
wulo (fun pnikpni), ayafi ?ni ti 
Qba Alaaanu ba fun ni aaye ati 
?ni ti 6 baypnu si prp rp. 

111. O mp ohun ti n b? $iwaju 
wpn ati ohun ti 6 wa lphin wpn, 
nnkan kan ko si le ye wpn ninu 
imp Rp. 

112. Gbogbo oju yoo rpl? niwaju 
Qba Alaaye, Qba ti 6 da duro. 
Dajudaju ?ni ti 6 ba ru pra abosi, 
yoo padanu. 

113. fmikpni ti 6 ba $e awpn i$p 
rere ti 6 si tun j? onigbagbp 
ododo, ko ni ni ibpra abosi 
kankan tabi adanu. 

114. Bayii ni A sp p kalp- 
Al-Kur’an ni ede Larubawa- A si 
§e alaye awpn ikilp yekeyeke, ki 
wpn le maa paya Qlprun tabi ki 
iranti (Qlprun) le wo inu pkan 
wpn. 

115. Nitori naa, giga ni Allah, 
Qba Ododo! Ki o ma si $e kanju 
nipa Al-Kur’an $iwaju ki a to 
pari a$pkalp rp fun p, §ugbpn maa 
wi pe, ‘Oluwa mi, $e alekun imp 
fun mi’. 




<i> cH Nj» 24; Lai-J \ k.it+S ^ yiJc H 
©Oe«Lg 

®(lli 


©GsJa % $ 3 tJLi£!iLi 

1 1i^ i3i*i sdJpr 

244- 

©l>£ 31 


JJU5 ) !T(34li itlii 


&L$l LfCdS (S)T 4^5 u>- cp}ijL 


©S-I^ ci c« 5 J-3 5 





Ori 20 


TOO HAA 


Ipln 16 


116. Dajudaju Awa ti ba Adam 
$e adehun nl i$iwaju, $ugbpn 6 
gbagbe; Awa ko si rl ipinnu 
(aigbpran)lati pdp rp wa. 

IDA 7 

117. Nigba tl Awa sp fun awpn 

Malaika pe : ‘b tpriba fun 

Adam’, wpn si tpriba ayafi Iblis, 
oun 16 kp jalp. 

118. Nigba naa Awa si sp pe: 
‘Iwp Adam, dajudaju eleyii jp pta 
fun q ati fun iyawo rp, nitori naa, 
9 ma §e jp ki 6 le yin jade ninu 
pgba idpra, ki ibanujp ma baa wa 
bayin. 

119. ‘Dajudaju, ebi ki yoo pa 9 
nibp, bpp iwp ko ni wani ihoho. 

120. ‘Ongbp ko ni gbp 9 nibp, 
ooru ki yoo si mu 9 nibp.’ 

121. $ugbpn e$u ko royiroyi si 
pkan rp nigba ti 6 wi pe: ‘Iwp 
Adam, $e ki n tpka rp si igi aiku 
kan ati ijpba ti ki yoo lopin?’ 

122. Awpn mejeeji si jp ninu rp, 
lphin naa ni ihoho awpn mejeeji 
wa han si wpn, awpn mejeeji ba 
bprp si fi ewe igi pgba naa bo ara 
wpn. Adam §e aigbpran si Oluwa 
rp, 6 si ya kuro 16 ju pna. 

123. Lphin naa ni Oluwa rp $a a 
lp§a, O gba ironupiwada rp, 6 si 
tun tp 9 spna. 


Jo>\ S-5J 5 ^ 

' * \C 


©Ul 


;SJj iU &j, 

LtuSJ 


tint $s 3r 


vdjLSl^J > 


i &£J 64 iiti 

JiJLjd 1 i4j5 <2>3 ^ S 1 c *£.i£ [J Lh J» 

1 


/-v ^ ^ ^ ^ * . •» * 9 . * tT * 1 s* "i 



ipin 16 


TOO HAA 


Ori 20 


124. 6 wi pe: ‘pyin mejeeji, p 
jade kuro nib? patapata, ki 
apakan yin maa j? pta fun 
apakeji. $ugbpn nigba gbogbo ti 
itpspna ba wa ba yin lati pdp Mi, 
nigba naa, pnikpni to ba tple itpsp 
na Mi, ko ni §ina, bpp ni ko ni §e 
oriburaku. 

125. ‘$ugbpn pnikpni to ba 
gbpnri kuro nibi iranti Mi, igbesi 
aye ti 6 le koko ni yoo gbe, A 6 
gbe e dide ni pjp Ajinde ni 
afpju.’ 

126. Oun yoo wi pe: ‘Oluwa mi 
ki ni §e ti O fi gbemi dide ni 
afpju, nigba ti mo j? pni ti 6 ti 
riran ri?’ 

127. (Qlpran) yoo wi pe: ‘Bp? ni 
awpn Ami Wa wa ba p, §ugbpn o 
gbagbe wpn, bp? gpg? ni iwp naa 
$e di pni igbagbe lonii.” 

128. Gpgp bp? ni Awa $e n san 
psan fun pni ti 6 ba kpja pnu aala 
ti ko si ni igbagbp ninu awpn 
Ami Oluwa rp. Ati pe iya pjp 
ikphin le ju, yoo si jp ajppp. 

129. Njp eleyii ko ha to ni itpspna 
fun wpn? Meloomeloo ni awpn ti 
A ti parp $iwaju wpn, ti wpn n rin 
ni ibugbe wpn nisinsinyii. 
Dajudaju eleyii ti to ni Ami fun 
awpn ti wpn ni arojinlp. 






^ ' »T 




©IW 


* ‘ as? T ^ U J Cs 

$«P • 

9 til ^ 1 t-J 5 * ^ 


Si >41*3 


Ori 20 


TOO HAA 


Ipln 16 


IDA 8 

130. Ati pe ti ko ba jg ti grg kan ti 
6 ti gbawaju ni lati gdg Oluwa rg 
wa ati akoko ti a ti pinnu rg, (iya 
wgn) iba wa laelae ni. 

131. Nitori naa ki o lg ni ifarada lori 
ohun ti wgn n fgnu sg, ki o si maa 
yin Oluwa rg pglu gpg didu, §iwaju 
ki oornn to yg ati ki ooriin to wg, ati 
pe ki o maa yin Oluwa rg ninu oru 
ati ninu apakan gsan, ki o baa le di 
gni ti a ygnu si. 

132. Ma §e §e oju kokoro si ohun ti 
A pa lese fun awgn ikg kan laarin 
wgn- ti 6 jg ohun g§g ti aye yii- ki 
A baa le dan wgn wo nipa rg ni. 
ipese ti Oluwa rg 16 si daraju, ti yoo 
si wa titi lae. 


'‘■Sd \ frl; 


.ti 


) 0 2 cJ- 4 -* 

5 4 -^' & 

©L#“* I t_j IjJs I 



133. Ki o si pa awgn ara ile rg la§g 
pe ki wgn maa gbe irun duro, ki wg 
n si tgra mg gn. A ko bi g leere 
ipese kankan. Awa si n pese fun g. 
Oore ikghin n bg fun awgn olupaya 
Allah. 


li % CiJ i 



134. Wgn si n sg pe: ‘Ki ni §e ti 
dun ko mu Ami wa fun wa lati 
gdg Oluwa rg?’ Njg gri ti 6 han 
ko ti de fun wgn lati inu awgn 
Iwe ti wgn ti gba siwaju? 

135. Iba si §e pe A ti fi iya pa 
wgn mn §iwaju rg, wgn iba wi 
pe, ‘Oluwa, ee§e ti iwg ko ft ran 
oji§g kan si wa ti awa ko ba fi 
tgle awgn ami Rg §iwaju ki a to 
di gni ygpgrg ati gni idojuti?’ 


&z K4 CL^ls vV 1 $JlS 5 
1 4 ^ SJ Jl3 5 1 
©J3^i 


fix o* 





ipin 16 


TOO HAA 


Ori 20 




136. Wi pe Olukuluku n duro; 
niton naa ?yin naa 9 duro, ?yin r feJj i h\'L2d\ cicL af u* 
yoo si mQ awpn to wa loju pna ©i/j£fc! &. 

taara ati aw 911 to n t^le itgsgna.’ w 



Ori 21 


ipin 17 



AL-ANBIYAA 

(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore QfQ, 
Alaaanu julQ. 

IPIN 17 

2. Qjq i$ird i$Q ti sunmQ tosi fun 
awQn eniyan, sibQsibQ, WQn jQ Qni 
to tun n gbgnrl ninu aibikita. 

3. Iranti kan ki 1 de wa ba wqii 
lati QdQ Oluwa WQn nl ti iki 1 q, 
ayafi ki WQn gbQ q, ki WQn si fi 
$e n hk an QfQ. 

4. Qkan WQn kun fun igbagbe- 
wqii si fi apero wqii pamQ- awgn 
alabosi si wi pe: ‘Eleyh ha jQ 
nhkan miiran ju eniyan bi ti yin? 
Eyin yoo ha gba fun idan bi 9 si 
riran? 

5. (Qlprnn) sq (fun oji§Q naa ki 6 
wi) pe: ‘Oluwa mi mQ ohun ti 
WQn n sq ni Qrun ati ni aye, Oun 
ni OlugbQ, OlumQ julQ,’ 

6 . Bqq kQ, WQn wi pe, ‘AwQn ala 
to raju ni, bQQ ti q kQ, 6 da a 
ladaapa irQ ni, bQQ tun kQ, ani 
akewi ni, nitori naa q jQ ki 6 mu 
Ami kan wa gQgQ bi a ti §e fi ran 
awQn Qni akQkQ.’ 


©>g fe ^ I I gjj Pa J 


©(J fijlii ci A-fc 


* a ^ a a A •* I 

05 

« -1! “i i ■fit « 1 O’ 1 « “* 




n fsj» cUt 

54^1 > *>L: 


3 » Lo-£ l 1 J J y&J I ckS 


a? *lelw j* 

(L^^Cs ^ Jr 

©t> y 3 ^ ' ci-uj j 1 3_r Lj 


7. Ko si ilu kan ti 6 gbagbQ *( 4 ! 4 
§iwaju WQn ti a par?. WQn ko ha 
ni gbagbQ ni bi? 







ipin 17 


AL-ANBIYAA 


On 21 


8. Awa ko ran Qnikan $iwaju rQ 
bi ko $e awQn gkunrin ti A $ipaya 
fun. b beere Iqwq awQn 
olu§inileti bi q ko ba mg. 

9. Awa ko fun WQn ni ara ti ki i 
jQun, b?Q ni WQn ko ni wa gbere. 




Lo j 


Och 1 C^» Ls 5 >9 £ i 


10. Lyhin naa, Awa mu adehun 
(Wa) $q fun wpn, A si gba WQn la 
ati awQn ti 6 wu Wa. A si pa 
awQn ala$eju run. 

11. Dajudaju Awa ti sq Iwe kalQ 
fun yin ninu eyi ti (ohun gbogbo 
ti q nilo fun) iranti yin wa. byin 
ko ha ni ronu bi? 


6* ij&£5li tf4ii 3Li ti 


©&3JUl» 7 >j| &. 


IDA 2 


12. Ati pe meloomeloo ni awQn 
ilu ti 6 jQ alabosi ti A ti parun, A 
si gbe awQn eniyan miiran dide 
l^hin WQn. 

13. Nigba ti WQn mQ idunra iya 
Wa, WQn b?rQ si sa fun iya naa. 

14. ‘b ma §e salQ, q pada sinu 
igbadun ti q ti n §e yannga, ati 
awQn ibugbe yin ki a ba le pe yin 
fun i$ird. 

15. WQn wi pe, ‘A egbe ni fun wa. 
Dajudaju alabosi ni wa!’ 

16. Ibosi WQn ko ju bayii 1q titi ti A 
fi j? WQn run, ti A si sq di eeru. 



17. Ati pe Awa ko da awQn Qran 
ati aye ati awQn ti n b? laarin WQn 
fun ere §i§e lasan. 


J 



Ori 21 


AL-ANBIYAA 


Ipin 17 


18. Bio ba j?pe 6 wit Wa lati mu 
nnkan kan fun ere §i §e ni, Awa 
iba ti ri i ninu ohun ti n b? l?d? 
Wa ti 6 ba j? pe A f? §e (iru 
nnkan b?? ni). 

19. B?? k?, Awa mu ki ododo 
kplu ir?, 6 si f? ? si w?w?, si 
kiyesi i, 6 par?. Egbe ki 6 maa j? 
ti yin nitori ohun ti ? n §e afiwe 
(p?lu Qlprun). 

20. TiR? ni gbogbo aw?n ti n b? 
ni ?run ati aye. Aw?n ti 6 si wa 
l?d? R? ki i $e igberaga lati jpsin 
fun Un, b?? ni ki i su w?n. 

21. W?n n $e afpm? fun Un lorn 
ati lpsan-an, wQn ki i si i kaaar?. 

22. Tabi w?n a ti yan awpn 
?l?run keekeeke lori il? ti n ji 
oku dide ni bi? 

23. Bi 6 ba §e pe aw?n plprun 
miiran wa ninu wpn, yat? si 
Allah ni, w?n iba ti di rudurudu. 
Nitori naa ogo ni fun Allah, Qba 
It? ogo ti 6 k?ja ohun ti w?n n fi 
we E 1?. 

24. A ko le bi I leere nipa ohun 
to O ba §e, §ugb?n awpn la 6 bi 
leere. 


ki US V 1^1*55 d»t B > ; I $J 


its y* r> u 

©d> (Jj l 


5 i ^ ' J I J, I > 

©S j&irtj SSiiJ sjijri 


t < .A <s!| *f 

©c>3^ 


CLs jfcjjiJi co JjI 




©W^L-aj 


©di J J-i-i* f-«-e 


Ji i i_Ut (Sh. 'rUS' * 

C/* ^ ' >_2» r, Lto I £-» Li 






I- * 


25. Tabi w?n ti mu plpran miiran 
yat? si I ni? Wi pe: ‘b mu ?ri yin 
wa. Iwe awpn to n b? p?lu mi wa 
nibi, b?? si ni Iwe awQn to §iwaju 
mi.’ b kiyesi i, ppplpp? ninu WQn ©S^^»3>o-4i 
ko m? ododo, WQn si §?ri pada. 

<S> 


ipin 17 


AL-ANBIYAA 


On 21 


26. Awa ko ran ojiA kan §iwaju r<? 
ayafi ki A §ipaya fun un pe ‘ko si 
Qlprun kan bi ko §e Emi; nitori naa 
Emi ni ki q maa jQsin fun.’ 

27. WQn wi pe: ‘Qba Alaaanu ti 
yan Qmpkiinrin kan laayo.’ Miitiq 
ni fun Un. Kori b<?Q, Qrusin, 
alapQn-Qnle ni WQn jQ. 

28. Wgn ki i SQrQ §iwaju ki O to 
SQrQ, WQn a si maa §i§Q pQlu a§Q 

R?. 

29. O hiq ohun ti n bQ §iwaju 
WQn ati ohun ti n bQ lQhin wgn, 
wgn ki i §ipQ ayafi fun Qni ti Oun 
ba ygnu si, wgn si maa n §pra 
nitori ibQra Rif 

30. fnik^ni ninu WQn ti 6 ba wi 
pe: ‘Emi jQ QlQran yatQ si Oun 
(Allah), Awa yoo fi Qrun apaadi §e 
Qsan fun iru Qni bQQ- Bayii gan-an 
ni Awa §e n san Qsan fun awQn 
alabosi. 




1ST *?J, SLij, V iJT &Q), 

b&JLa*!L* I jLJ I >jfcyl I5JLI5 

©<J yo>^3 > tli 






(IlUjGaAL*! 


9 C^\ia2> 3 1 ^ ^ 

©& ^ 4** ^ d>*5 




>■ 5 'J-S.'Sl , •'* 


IDA 3 


31. Nj’q awQn alaigbagbQ ko hari i i-1}' 

pe awQn sanmQ ati ilQ jQ Qkan 3 ISJe 0^3^' 


papQ tQlQ. A si ya WQn si QtQQtQ? 
A si Ada gbogbo nnlcan alaaye lati 
inu omi. WQn ko ha ni gbagbQ ni 
bi? 


' U ’Z- 

sE#i 1 


Zjb zCfi* 5>LSJ\ c>-$ 


32. A si fi idi awQn oke mulQ 
sori ilQ, ki 6 baa le maa mu WQn 
ro . A si tun §e awQn Qna ti 6 
gbooro sinu rQ, ki WQn le maa rin 
ni Qna ti 6 tQ. 


tin u^ 1 ?; u£3*s)'i ti 
14 fee 61X45 u.>s^x 


3 


©&UU£Ul 


Ori 21 


AL-ANBIYAA 


Ipin 17 


33. Awa §e oju prun ni orale ti a 
daabobo, sibpsibp wpn n §pri 
kuro nibi awpn ami Rip. 

34. Oun ni Eni ti 0 spda ora ati 
psan, odran ati o§upa, olukuluku 
wpn n tp pna tirp. 

35. Awa ko §e wiwa laye gbere 
fun pda abara kankan §iwaju rp, 
njp ti iwp ba ku, awpn yoo ha wa 
laye gbere bi? 

36. Olukuluku pmi ni yoo tp iku 
wo, Awa si n fi ohun buburu ati 
ohun rere dan yin wo. Qdp Wa ni 
pyin yoo pada si. 

37. Nigba ti awpn alaigbagbp ba ri p 
won yoo maa fi 6 §e yoyo pe: ‘$e 
eleyii ni oni ti 6 n spro odi si awpn 
ori$a yin?’ Nigba to si jo pe awpn 16 
maa n ko iranti Qba Alaaanu. 

38. Ikanju ti wa ninu i§pda 
pmpniyan. Emi yoo maa fi awpn 
ami Mi han yin. $ugbpn o rna §e 
kan Mi loju. 

39. Wpn si wi pe: ‘Nigba wo ni 
ileri yii yoo ri imu§p ti pyin ba jp 
olododo.’ 

40. Iba §e pe awpn alaigbagbp 
mp akoko naa ti wpn ko ni le ti 
ina kuro niwaju wpn ati ni pyin 
wpn, ati pe A ko si ni ran wpn 
lpwp! 


jfll ills rliSJI liixx? 

££ J> j X flJl 5 Jn . J I j 

iUM i lU43 Cs 5 

* ^ 

^ * 9 i \ \ > 9 -9 ^ tu mi tn 9 ^ 

©03 X-Latl CUi-jiiH.ljl 


^ 0 9 ^ tS o 

5 a cjjySLJI a.a, 4 1 > 


< O f * « -i < « 


©o 

I&I4 c*p' «£)»; I>l3 

©C) y4b 1 

A <J— C>—J Cl (Jj-Ei. 

©ci ^54 1 ^3 LS 


> ; / * t -P * • 1 i A 


^ A «• \ 


^-pi *1 ~a p 
V 59 LUi c>-^ & •>* < = ^l 

©C* 3>~ * > *4XaV ^3-4-^ c>-c 



ipin 17 


AL-ANBIYAA 


Ori 21 


41. Hee, yoo de ba wpn lojiji, 
yoo si sq WQn di QdQ, WQn ko si 
ni ni agbara lati da a duro; A ko 
si ni 1 q WQn lara. 

42. Dajudaju WQn ti fi awQn dji§Q 
§e yQyQ §iwaju ry, ohun ti aw 911 ti 
6 n §e yQyQ ninu wQn fi n $e yQyQ 
yoo wayi WQn po. 

IDA 4 

43. Sq pe ‘ta ni 9m ti 6 le gba 
yin lorn ati lpsan-an Iqwq (Qba) 
Alaaanu’. Kiyesi i, wpn n §Qri 
kurd nibi iranti Oluwa wpn. 

44. Wpn ha ni awQn Qlprun 
keekeeke ti 6 le daabo bo WQn 
yatQ si Awa? Wpn ko lagbara lati 
ran ara WQn Iqwq, ko si ni si Qni ti 
6 le gba wpn siIq Iqwq Wa. 

45. Kiyesi i, A pese (ohun 
meremere aye) fun awQn wQnyQn 
ati awpn baba wpn, to bQQ ti 9ml 
WQn fi gun. WQn ko ha ri i pe Awa 
la n bQ Hq naa wo ti A si n din in 
ku leteeti, nj'9 WQn ha le j’9 olubori 
bi? 

46. Wi pe: nigba ti Emi n kilQ fun 
yin pqIu i§ipaya, §ugbQn aditi ko le 
gbQ ipe, nigba ti a ba n kilQ fun 
WQn. 

47. Ati pe ti afQsi iya Oluwa rQ ba 
kQlu WQn, WQn a sq pe, ‘Egbe ni 
fun wa, dajudaju awa ti jQ 
alabosi.’ 


5 i M 

©C>3 h 

& 4-s>i »£> 5 

SjLii* 1 o&s r 


.>£» i (J-? A jjJ I 

©c) ) 


< a*t 
fi 1 


©ti 3 * ■^ - * ^1 ^4' 


yL3 I i yJL * J I <J Lis 

Aa.lj u^ 9 ; ki I U )>?. 


DsjTfcP’jJL L^’J. <JU 

Go ill i&Ji ^ 

©SWli* 


j ^ • 


* ti 


^ I C>^ d>4J 5 

1I4 iSi £ C:^: &s 




Ori 21 


AL-ANBIYAA 


Ipin 17 


48. A 6 si fi 6§unwpn to §e 
deedee lei? nl pjp Ajinde, niton 
naa A ko nl §e abosl fun pmi 
kankan bo tiwu kl 6 mg. Koda ko 
kere bl pmp-inaagun, Awa yoo 
mu un jade. Awa si to ni 01u§ird. 

49. Dajudaju Awa ti fun Musa ati 
Harnna nl doya, (laarin irp ati 
6 dodo) ati implp ati iranti fun 
awpn olupaya Allah; 

50. Awpn ti wpn n paya Oluwa 
wpn nikpkp ti wpn si n bpra 
asiko naa. 

51. Eleyii ni iranti onibukun ti 
Awa sp kalp. E 6 ha kp p silp bi? 

iDA5 

52. Dajudaju, Awa ti fun Ibrahim 
ni itpspna tir? §iwaju. Awa si mp 
pn daradara. 

53. Nigba to wi fun baba rp ati 
awpn eniyan rp pe: ‘Ki ni awpn 
ere wpnyi ti pyin taku ti lprun lati 
maa bp?’ 

54. Wpn fesi pe: ‘Awa ba awpn 
baba wa ti wpn n sin wpn ni.’ 

55. 6 wi pe, ‘Dajudaju, pyin 
paapaa ati awpn baba yin ti wa 
ninu i§ina ti 6 han gbahgba. ’ 

56. Wpn wi pe, ‘$e iwp mu 
ododo wa ba wa ni tabi iwp wa 
ninu awpn alawada?’ 


to)G» 3 -aJ l to) )A A 3 e# w 


3 H, >-4 -» ) (ilj-i-at? toK £-J • 

©d) ji^Ls l£j t 


iiS itij t 


to>-5 s 5 H J. fi—Sr* I 3 

fjllf) <J_15 

qtf ii3i teCiin 


©^.^^^5123431^12 

©l^J^Jo 4L0 llj, 
©to*-**4J' 



ipin 17 


AL-ANBIYAA 


Ori 21 


57. 6 wi pe: ‘Bqq kp! Oluwayin 
ni Oluwa awQn gran ati aye, b ni 
ti O da WQn. Emi si jp pkan ninu 
awpn olujprii si eyi. 

58. ‘Mo fi Allah bura, dajudaju 
emi yoo pete si awpn ere yin 
lphin ti pyin ba ti 1 q, ti 9 
pphinda.’ 

59. Niton naa 6 fp WQn si wpwp, 
6 si da eyi ti 6 tobi ju laarin wpn 
si, ki wpn le pada wa ba a. 

60. Wpn wi pe, ‘Ta ni 9m ti 6 §e 
awQn ori§a wa bayii? Dajudaju 
9m naa jp 9m ibi. ’ 

61. Wpn wi pe, ‘Awa gbp ti 
pdpmpkunrin kan ti a n pe ni 
Ibrahim maa n sprp abuku nipa 
WQn. 

62. WQn wi pe: b mu un jade wa 
siwaju awQn eniyan, ki WQn le jp 
plprii si i. 

63. WQn beere pe, ‘$e Iwq lo §e 
awQn ori§a wa bayii, iwQ 
Ibrahim?’ 

64. 6 fesi pe, ‘Dajudaju, pnikan 16 
?e e. Agba WQn niyi. b bi WQn leere 
bi WQn ba le sqi'q.’ 

65. WQn kQju si ara WQn, WQn si sq 
pe: ‘Alabosi ni pyin funra yin.’ 


5 4-7^45 J4 Jis 

is r 5 &yi\ 

©0>i 1 

Uzt Li! 


>-4-J '>*£==» jJJ,' > I >-*► 

1 i — a (jAi cA ' 3d Cs 

J I jJ IS 

©A*-^>-5J.Aj 


L^dJlcAAt js ijitf 1 9J S 

©3>i^>4lAj 

A, I >—fo £JLSi cLo I ? I^_J Gi 

©A*-£>-< Li 


J* JC5 

0,7, 3 s 31^.1 

jail: li Gl» 1 

©ct^iJi^iji 


66. Lphin naa WQn dorikodo (wQn 
wi pe): ‘Bpp Iwq Ibrahim ti mQ pe 
WQn ko le SQrQ.’ 


» » » > \+ | f-' * < i 

>-OJ 7 5> J 1 >*“*•£ — * 

©S3ifeS^?^I GotUJS 



Ori 21 


AL-ANBIYAA 


Ipin 17 


67. 6 wi pe: ‘f wan jpsin fun 
nnkan mhran yatp si Allah; ohun 
ti ko le §e anfani kankan fun yin, 
ti ko si le §e ipalara fun yin.’ 

68. ‘$ip yin ati ohun ti p n jpsin 
fun yatp si Allah, p ko ha $e 
laakaye ni?’ 

69. Wpn wi pe: sun un ni ina 

ki p si gbeja awpn 6ri$a yin bi p 
ba fp $e bpp7 

70. Awa, si wi pe, ‘twp ina, di 
tutu, ki o si jp alaafia fun 
Ibrahim. ’ 



71. Ati pe wpn gbero lati dete 
kan si i; Awa si $e wpn ni pni 
adanu. 

72. A si gba dun ati Lutu la si ori 
ilp ti A ti fi ibukun si fun gbogbo 
eniyan 

73. A fi Is-haka ta a lprp, A §e 
Yakuub ni alekun oore. A si §e 
olukuluku wpn ni pni rere. 

74. A §e wpn ni a§iwaju ti wpn n 
tp awpn eniyan spna nipa a§p 
Wa, Awa si n §ipaya fun wpn fun 
§i§e awpn i§p rere, ki wpn si maa 
gbe imn duro, ki wpn si maa yp 
saka. Awa nikan ni wpn si n 
jpsin fun. 

75. Ni ti Lutu, A fun un ni pgbpn 
ati imp, A si gba a la ninu ilu to n 
§e ohun eewp. Dajudaju wpn jp 


p J ’ ? * * * *■ 


I » * . * 

3 

«•» * Si I 


5) I 


<^jUi *5 ' elf Id* s-l 3 **- *— ■ 3 


1 7 1 r< » : \<r-' 

"V — W-5-5# 


Lpyiij. 3 i J, 3 3 

a2 14, C 

r< * "f ^ 

L-i >-c U d) >-4^. **-$*-£ 1 $ 






3 A 4 *) 1 3T 3 

jULiiS jjLSh^lsj, 


JiJS 3L#5Jl fe 


ipin 17 


AL-ANBIYAA 


Ori 21 


i bubura ati obilpjp eniyan. 

76. A si fi sinu ikp Wa, dajudaju 
o jp pkan ninu awpn pni rere. 

IDA 6 

77. Nigba ti Nuuh ke pe Wa ni 
i§aaju, A gba adura rp, A si gba 
dun ati ebi rp la kuro ninu 
idaamu ti o tdbi. 

78. Awa si ran an lpwp lori awpn 
ti wpn pe awpn ami Wa nirp. 
Dajudaju wpn jp ijp awpn eniyan 
bubura. A si tp gbogbo wpn ri 
somi. 


4*3-2 ip 


A - » .. • 

QliMwiujJ 

O, ALL £>\ 3 

^ r 3 ^14^1 AJ 

! w-i p I jJflj 3 

i*j-2 ^* 4 1 p ci» £4*1* 

©^14.1 iJii 4 ti 


79. (Ki p si ranti) igba ti Daud ati 4 >L 3 >3'> 3 

Sulaiman gbe idajp (kaluku wpn) 'vjjiiiill 

kalp lori ohun pgbin nigba ti (§)£« >^.4.<4,£t4o 
agutan awpn eniyan kan lp jp oko 
ninu rp, Awa si jp plprii si idajp 
wpn. 

80. A fun Sulaiman ni agbpye (prp 

naa) A fun pni kppkan wpn ni > j I > 44 C jXi 3 j Lclg 1 
pgbpn ati imp. A si tp oke ati awpn ^ * h ' ^j a j | -5 3 fc-®*S I 

pyp lori ba lati maa §e afpmp (fun " > - • > 

Wa) pplu Daud. Awa la maa n $e 
(iru awpn nnkan bpp) 

8 1 . A kp p ni bi a ti n §e awpn pwu 
irin fun yin, ki wpn le maa daabo bo 
yin loju ogun yin. $e p o ha ni §ppp 
ni bi? 

82. (A tp) pfuufu lile (lori ba fun 
Sulaiman. 6 maa h fp bi 6 §e fp lp si 
orilp ti A fi ibukun si. Awa si nimp 
nipa ohun gbogbo. 


GjJ» I 3 r. (f) » f.l.Mt Q} j-o 3 ■ a -* 


©S*4-i 

A&0 ^*4 Isi-s 4 3 

>*J' liS-S 

©C))^ 

CftJg tl-s (4 fay 

Jm 44 . 

<3£-t 


Ori 21 


AL-ANBIYAA 


Ipin 17 


83. (A si tun t?) awgn alcQni ti 
wgn n mookun (lori ba) fun un, 
wQn tun maa n §e awQn i§Q miiran 
to yatQ si eyi. Awa si j? 01 u$q lori 



" * 4 T - 

3-£> 
i. i 


WQn. 

84. (Ki q si ranti) igba ti 34.1 5 

Ayyuba ke pe Oluwa rQ pe: 

‘Dajudaju inira ti fQWQ ba mi 
Iwq si ni Alaaanu julQ ninu awpn 
ti WQn n §e aanu.’ 

85. A da a lohun, A mu inira rQ 

kuro fun un, A si da awQn Qbi tq 
pada fun un ati iru bQQ pqIu WQn, j . li ^ PG ? g a < t 5 

eyi jQ aanu lati QdQ Wa ati iranti 
fun awQn olujQsin. 


» ^ * ii» 1 1 p ^ ^ ^ ■£ *t j 

I I i >-44 


(i^^Cs (£L&J»3 

HX\ i 5 


86 . (Ki q si tun ranti) Ismail ati 
Idris (Enoku) pqIu Dhul-Kufli 
(EsikiQli). Gbogbo WQn jQ 
onifarada. 

87. Awa si fi WQn sinu ikQ Wa, 
dajudaju, WQn wa ninu awQn Qni 
rere. 

88 . Nigba ti Dhu’l-nuun (Yunus), 
1q pqIu ibinu ti 6 si ro pe Awa ko 
ni fi oun sinu inira, 6 pe ipe ninu 

okunkun pe, ‘Ko si QlQrun 

■\ 

miiran ayafi Iwq. MimQ Rq o, 
dajudaju emi wa ninu awQn 
alabosi.’ 


- ' > 5 J^>J, 5 5 


> >" A > . I 




'>1 

<4 U > 4. ^ 1c ^ (ill 

sjr ?j. lit 1 .-.nin 


89. Nitori naa A da a lohun, A si 
gba a la kuro ninu ibanujQ, bayii 
ni Awa ti §e maa n gba awQn 
onigbagbQ ododo la. 




ipin 17 


AL-ANBIYAA 


Ori 21 


90. (Ki p si ranti) Sakariyya, nigba 
ti 6 ke pe Oluwa rp pe: ‘Oluwa mi 
ma §e fi mi silp lemi nikan. Iwp ni 
pni ti 6 dara ju ninu a wpn to maa n 
jogun.’ 

91. Nitori naa A da a lohun, A si fi 
Yahya ta a lprp, A wo iyawo rp san 
fun un. Wpn si jijp n gba iwaju ara 
wpn ninu rere §i§e, wpn n ke pe Wa 
pplu ireti ati ibpra. Wpn si jp 
olutpriba fun Wa. 

92. (Ki p tun ranti) pni naa to pa 
abp rp mp, Awa si mi eemi Wa si 
i, A si $e oun ati pmp rp ni ami 
kan fun gbogbo pda. 

93. Dajudaju awpn eniyan yin 
niyi- iran kan §o§o niwpn; Emi si 
ni Oluwa yin, nitori naa p maa 
jpsin fun Mi. 

94. $ugbpn wpn ti pin sptpptp 
laarin ara wpn lori alampri wpn. 
pdp Wa ni gbogbo wpn si n pada 
bp. 

IDA 7 

95. Ijmikpni to ba §e awpn i§p 
rere, ti 6 si jp onigbagbp ododo, 
A ko ni ra i§p rp lare. Dajudaju 
Away 66 $e akpsilp rp fun un. 

96. Ofin ti ko si ni yp ni fun ilu 
kan ti A ba ti parp, pe dajudaju 
wpn ko ni pada mp. 

97. (Y6o ri bpp) koda titi ti a 6 ft 
tu Ya’juuj ati Ma’juuj silp, ti wpn 


ji.il " it* 




Ori 21 


AL-ANBIYAA 


Ipin 17 


yoo si maa yara tu jade lati ibi 
gigagiga. 

98. Ati pe adehun pataki naa ti 
sunniQ, nigba ti oju awpn ?ni to 
§aigbagbp yoo ya sil?, (ti wpn 
yoo wi pe), ‘Egbe ni fun wa, 
dajudaju awa ti wa ninu 
aikiyesara nip a eyi, b?? ni awa si 
j? alabosi.’ 

99. ‘Dajudaju ?yin ati ohun ti ? n 
sin j? ohun ikona, ib? l?yin yoo 
wq 1q. 

100. Bi 6 ba j? pe awpn wpnyi j? 
QlQrun keekeeke ni, WQn ko ni 
wa sib? (ina) naa, §ugbpn ib? ni 
onikaluku wpn yoo maa gbe. 

101. WQn yoo maa j? irora nib? 
WQn ko si ni gbQran. 

102. ($ugbQn) ni ti awQn ti (ileri) 
?san rere ti wa ba lati QdQ Wa, 
awQn wQnyi ni A 6 mu jinna rere 
si i. 

103. WQn ko ni gbQ iro r? rara, 
WQn yoo si maa gbe aaye ti 6 t? 
?mi WQn lQrnn. 

104. Idaamu ti 6 tobi kan ko ni 
ko ibanuj? ba WQn, ati pe awQn 
malaika yoo maa pade WQn p?lu 
ikini pe, ‘Eyi ni QjQ yin ti a ti §e 
adehun r? fun yin.’ 

105. ranti) QjQ ti A 6 ka Qrun 
kiribiti g?g? bi akQwe §e maa n 
ka takanda. G?g? bi A ti §e b?r? 


©£ l_> xJL cJ^> 

utl iljJ jXjl lijji 
b — 1 1 j C.A 1 Aa 4,ii 

1 >-k ££, LI-S»5-SQjl45j 

© liJa (J-4 


I A ^ * . * * * P £ (V ^ A ^ ^ | 
<£lL> I c>3* U 


r J* 

fg 1 i 7 J | A 


t * * 

A. 

©55 > j,') 


4a 3 >;5 2 i34i 5 Si jJ 

©U5>4JL 


V *45 to A# 




lls, AiJ Alls &j, 
SIX U to 


La ; *1 4 S 1 < » * y 

j j’-i lg » J, 


iJJ **■»“> 


5 V I pj-oJ^ >-4J3-^4 iJ 

jili Ul /al&Lj ij4*ilx5 


cJ^Jl 

* Jil j s 5 t Bin isTu 4 ^U 


ipin 17 


AL-ANBIYAA 


Ori 21 


i$pda akpkp ni A 6 da a pada si. 
Adehun ti 6 ($e dandan) fun Wa 
ni. Dajudaju Awa ni A 6 $e e. 

106 . Dajudaju A ti kp p sinu 
Sabura, lphin Iranti naa pe, aw 911 
prasin Wa ti 6 jp 911 i rere ni yoo 
jo gun ilp naa. 

107 . Dajudaju ninu eleyii, i§p 
pataki n b? fun awpn to n sin 
(Qlpran). 

108 . Awa ko ran 9 bi ko $e gpgp 
bi ikp fun gbogbo agbaye. 

109 . S9 pe, ‘Ohun ti a $ipaya fun 
mi ni pe: ‘Qlpran yin, Qlpran 
kan $o§o ni, 9 ki yoo ha ju ara yin 
slip fun Un nigba naa?’ 




^ a * 

XCJ 


. ^ V . 11 pr» 1 f 

(j 3 G^ C u^jVi si 

© 3 * 4^1 




©Sd-^lAu" 5" U 5 


CsJj, cJj 


110. $ugbpn ti wpn ba §pri pada, 
wipe: ‘Mo ti kilp fun gbogbo yin 
bakan naa emi ko si mp boy a 
ohun ti a §e adehun rp fun yin ti 
sunmp tabi 6 jinna. 

111 . ‘Dajudaju Oun mp prp ti 9 
sp soke, 6 si mp ohun ti 9 fi 
pamp. 

112 . ‘Emi ko mp boya yoo jp 
adanwo fun yin ati igbadun fun 
igbadip.’ 

113 . 6 (si tun) wi pe, ‘Oluwa mi 
§e idajp pplu ododo. Oluwa wa si 
ni (Qba) Alaaanu julp, Eni ti a n 
wa iranlpwp lp spdp Rp lori ohun 
ti 9 n hun.’ 




AL-HAJJ 

(A sq q kale l?hin Hijrah) 


1 . Nl Orukp Allah, Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2 . $yin eniyan, p paya Oluwa 
yin, imititi akoko naa jp ohun tl 6 
tobi. 

3 . Nl 9)9 tl pyin 6 rl olukuluku 
abiyamp to h fun 91119 lpmu, tl 
yoo gbagbe fifun 9m9 lpmu, tl 
gbogbo awpn alaboyun yoo W9 
pip inu W9n slip. Iwp yoo si rl 
awpn eniyan tl W9n yoo maa 
hunrira bl pni tl 9tl n pa bpp nl 
wpn ltd mutl, §ugbpn iya Allah nl 
yoo le koko bpp. 

4. Ati pe 6 n b? nlnu awpn 
eniyan tl 6 maa n §e arlyanjlyan 
nlpa Allah laiko nl imp kankan, 
wpn si n tple gbogbo pna e§u pni 
<?kp, plptp. 

5 . 6 ti jp akpsllp fun un pe 
pnikpni to ba tple e, oun yoo §11 
lpna, yoo si tp 9 spna iya ina tl 6 
n jo fofo. 


O 1 fitL 




UJ, lyi-il o* L4J I 

Q.aoJJi > due LuJ 1 A ! yj j 


J 5 lU Xu L^u 5>u >03^ 

it ji- ^J3 4Li2»jT Us 

>Juu t£>j’ 5 r^ .Lo ^ ck^S- 

old I ci I >J& cj-0 J JL& C ; 

©Ui-& 



6. $yin eniyan, tl pyin ba n 
§iyemeji nlpa pjp Ajlnde, 
dajudaju Awa la §pda yin lati inu 
eriipp, lphin naa lati inu omi lp- 
gbplpgbp, lphin naa lati inu pjp 



Ipin 17 


AL-HAJJ 


Ori 22 


didi, lphin naa lati inu baa§i pran 
kan, eyi ti A da pe ati dmiran ti A 
ko da pe, ki A le §e afihan (agbara 
wa fun yin). A si tpju ohun ti 6 wu 
Wa sin u apo-ibimp, titi di asiko 
kan ti a yan, lphin naa ni A mu yin 
jade ni oponlo, lphin eyi ni A tpju 
yin ki p le de ipo agba. 6 n b? 
ninu yin ti iku yoo pa ni ewe, 
awpn miiran si n bp ninu yin ti A 6 
da pada si ipo alailagbara mp, to 
bpp ti wpn ko fi ni mp ohunlcohun 
mp, lphin imp ti wpn ti ni. Iwp 
yoo si ri ilp ti 6 ti §a pe nigba ti A 
ba sp omi kalp sori rp yoo ji pepe 
ti yoo si maa gberu, ori§iri§ii 
irugbin yoo si hu jade lati inu rp. 

7. Eyi jp bpp nitori pe Allah, Oun 
ni Qba otitp, ati pe Oun 16 n sp 
oku di alaaye. Oun si ni Alagbara 
lori ohun gbogbo. 

8. Ati pe 6 daju pe akoko naa 
yoo de, Ko si iye meji nipa rp, 6 
si tun daju pe Allah yoo ji 
gbogbo ohun ti n bp ninu iboji 
oku dide. 

9. bmikan si n bp ninu awpn 
eniyan ti 6 maa n jiyan nipa 
Allah laiko ni imp kankan, laini 
itpspna tabi Iwe kan to jp implp. 

10. Oun yoo maa yiju sihin-in 
sphun-un ni ti agbere lati fi §i 
awpn eniyan lpna kuro loju pna 













aL'4- cHUSlt-iJl 
5 >4 kp xJ I 4 p-> I 


Ori 22 


AL-HAJJ 


ipin 17 


Allah, abuku yoo maa jg tirg nl 
aye yil, A 6 si fun un nl iya ina tl 
n jo geregere tgwo nl gjg Ajlnde. 


✓ i • ^ I 2 tl * * * C •• h • -£ 

I X C I ^0 A. fl _i j> — * 


s 

A 

a 

•• . 


1 1 . Eyl yoo jg bg nltorl ohun tl 
awgn gwg rg ti tl §lwaju. Allah ki 1 
si 1 §e alabosl fun awgn grusin Rg. 

IDA 2 

12. finikan n bg nlnu awgn 
eniyan tl 6 maa jgsin fun Allah 
lor! ahan lasan; tl oore kan ba de 
ba a, dun a fgkanbalg si i, bl 
aburu kan ba si kglu u, dun a yl 
glean rg pada. O ti padanu aye ati 
grun pglu. Eyl si jg adanu tl o 
foju han gbangba. 

13. O n ke pe ohun tl ko le $e 
ipalara tab! anfanl fun un lghin 
Allah, eyl jg i$gnujinnarere. 

14. O n ke pe gni tl inira rg sun 
mg ju anfanl rg lg, o bum nl 
alaabo, dun naa si tun bum nl 
gmglghin. 

15. Dajudaju Allah yoo mu awgn 
tl wgn gbagbg tl wgn si n §i§g 
rere wgnu ggba idgra tl awgn 
akeremgdo n §an nl isalg rg; 
dajudaju Allah a maa §e ohun tl 
ObawuU. 

16. fmikgni tl o n ro pe Allah ki 
yoo ran an (Anabi ) lgwg nl aye 
yil ati nl aye tl n bg, jg kl dun wa 
gna lati lg si oke grun, kl o si ge 


i ^ ^ ti ' ^ a fell* 

ajj I cJ ' ) £■> >-t >-i LSh 


^ clL\ o* -4 (Ji o>-£>5 

SI 


to S>JaJ ^ I cj3"> o>-J, I yc £4 
' JJU2aJ I 0J,’> i, ; 0' 

..**&>■* 4*5-51 (gj, I ^ 

©>^ 1 I 5 


- . .s ' 


i I yJt I J434 SLI (jJ, 

(is (JdLftJ cLbl (i)J, t^-2 A I I 4 Sa « J 

©>-*£■?! 


cOjI B>-^aJo, (J I g > Ja'T c) C&» g*-® 

i-Udi dlJt 4 

5.Sd)' i l t4wj 


Ipin 17 


AL-HAJJ 


Ori 22 


okun iranlgwg naa kuro. Lghin 
naa ki 6 maa wdye bi ete rg ba le 
mu gtanu rg kuro. 

17. Bayii ni Awa sg 9 kalg (Al- 
Kur’an) ni ami ti 6 han. Dajudaju 
Allah maa n fi gna mg 9m ti 6 ba 
wu U. 

18. Dajudaju awgn to gbagbg 
lododo ati awgn Yahudi ati 
awgn Sabian ati awgn Nasara ati 
awgn Majusi ati awgn ti wgn da 
nnkan miiran pg mg Allah. O 
daju pe Allah yoo §e idajg laarin 
wgn lgjg Ajinde. Dajudaju Allah 
jg filgrri lori ohun gbogbo. 

19. Iwg ltd ha kiyesi i pe, 
dajudaju Allah ni ohun gbogbo ti 
n bg ni grun ati aye, oornn ati 
o§upa, irawg ati oke, igi ati awgn 
granko, ati ggggrg ninu awgn 
eniyan n fi ori balg fun. Bakan 
naa gpglgpg n bg ti iya tg si. 
Enikgni ti Allah ba si ygpgrg, ko 
ni si alapgn-gnle kankan fun un. 
Dajudaju Allah rna n §e ohun ti 6 
ba wu U. 

20. Awgn olujiyan meji wgnyi ni 
wgn jg n $e atako nipa Oluwa 
wgn. Ni ti awgn ti ko gbagbg, A 6 
da a$g ina fun wgn, A 6 si maa da 
omi to gbgna lu wgn lati ori wgn, 

21. A 6 si fi yg awgn ohun ti ri bg 
ni inu ikun ati ara wgn; 


©JLjiGz UJi 


< • * > t » I > '.t < it 1 1 * ^ 

©> — ?.p Cf SjL> I ti 




1 $>Ca 3 I u H pJ 1 eH 

i^aLi5i,ifTj£££Tsi£,ji 5 

1 ^ y ‘f I M I ^ I ** l I ^ ^ 


di»i ST $5 jJr 

J i ; 5 «-s-» 1 


<!>-» $ i 4j\&\ pJJ-e 

cjJ, a G«J tfJj 

1 


I cj La 

li 

>p--5 0 (Jjp <>!■ &>■£ 

0 £jLaXJI 

©>p4d ' e^j 


6 


On 22 


AL-HAJJ 


ipin 17 


22. Kuitlq onirin ni yoo si jp ti 
wQn. 

23. Nigba yoowu ti WQn ba fp 
jade kuro ninu rp ni ti ibanujp, A 6 
ma da WQn pada sib?, (A 6 si wi 
fun WQn pe) ‘b maa tQ iya 
ajonirun wo. 

IDA 3 

24. Ni dajusaka, Allah yoo mu 
awQn to gbagbQ ti WQn si n §e rere 
wq Qgba idpra ti awQn akeremQdd 
maa n $an ni isalp rp. A 6 fi pgba 
wura pplu okuta iyebiye §e WQn 
1q§qq, ayQmini si ni asQ WQn yoo 
j? nib?. 

25. A 6 tQ \vpn si Qna sisq eyi ti 6 
dara ninu gbolohun. A 6 si tQ WQn 
SQna bni-ti-iyin-tQ-si. 

26. Dajudaju awQn to §e aigbagbQ, 
ti WQn si n di awQn eniyan Iqwq 
loju Qna Allah ati kuro ni MQ§ala§i 
qwq naa, eyi ti A $e lptQQ 
dQgbandQgba fun gbogbo eniyan- 
awQn olugbe ibp ati awQn olubpwo 
si ibp. bmkpni to ba gbero ati §e 
buburu ni ti abosi nib?, A 6 jp ko 
tQ iya oloro wo. 


© A A / Pi A 9 *f ^ 


LZJf' 


«—■» I >-e - 1 5 > 5 J 


u* ^ 

V 




fe CUi S5U4 ji -2 V" 1 

5 i 5 ts>5 


-%-bJ t 

( 5 !j>fl-£a cK^-3 I 0J, 
3 A‘ l 


IDA 4 

27. (Ki p ranti) igba ti A tQka aaye 
ile naa fun Ibrahim (ti a si wi pe), 
‘Ma §e ba Mi wa orogun kankan, ki o 
si §e afQmQ ile Mi fun awQn ti yoo 
maa rQkirika a ati awQn ti yoo maa 
duro jQsin nib? ati awQn ti yoo maa 
tpribapplu iforibal? nib? (ninu imn); 


jg. ^ a * ^ * <7 

© 5 ' 5 -^® >d ' 3 



Ipin 17 


AL-HAJJ 


Ori 22 


28. ‘Ki o si kede irin-ajd mimg, 
fun awgn eniyan gbogbo. Wgn 
yoo maa tg 9 wa ni irin gsg ati 
lori awgn rakunmi ti wgn ti ra; 
wgn 6 maa wa lati 911 a to jin rere, 

29. ‘Ki wgn le ri anfani to wa 
fun W 9 n ati ki wgn si le maa pe 
Orakg Allah ninu awgn gjg ti A 
ti yan, lori awgn nnkan ti Oun ti 
pese fun wgn ninu awgn gran 
9 sin glgsg mgrin. Lghin naa ki g 
jg ninu rg, ki g si fun awgn ti ara 
n ni ati awgn alaini. 

30. ‘Lghin naa ki wgn §e i§g 
ifgmg ara wgn ni a§epe. Ki wgn 
mu awgn adehun wgn §g ni pipe, 
ki wgn si tun rgkirika lie 
Ayebaye naa.’ 

31. Eyi jg ( 6 fin Allah). Ijmikgni 
ti 6 ba §e apgnle fun awgn nnkan 
mimg Allah, yoo dara fun un 
lgdg Oluwa rg. A si §e awgn gran 
gsin lgtgg fun yin (lati maa jg) 
ayafi awgn ti a ti ka leewg fun 
yin. Niton naa g jinna si ohun 
ggbin ti ibgri§a, ki g si tun jinna 
si grg irg, 

32. Ni iduro §in§in pglu Allah, 
laiba A wa orogun, gnikgni to ba 
ba Allah wa orogun gggg bi gni ti 
6 jabg lati oke giga ti awgn gyg si 
n ta a ni atagba tabi ti atggun ti 
gbe e lg si ibi to jinna rere ni. 




I)>£s>4 }>4-J I 

ko ^ t^*-c jli-S £ 15 1 T dll I I 


A , A . 0 _ A J 9 

A I | I A • tS 1 t ^ ** “L ' ■* 

\^»yLX] 3 — p 


* s* 7 . \j>j « r.-i, » ** ^ £iil 

y4J dLil I I£u» c>^ 3 t> uJ 

a / ^ a *i ui^ ✓ J / 1 »a ^ 

OiJU. I 3 A f-Jj kJ >Lx 

lyLlllj fcVl J> HoS’l 

S 5 JUJJ 1 

@/pl 


id® 

sk >t 5 ^' 411^1 



Ori 22 


AL-HAJJ 


ipin 17 


33. Bi 6 $e ri niygn. gnikgni to 
ba si bu gla fun awgn ami mimg 
Allah- iygn jg iwa i$ododo lati 
gkan wa. 

34. Awgn anfani n bg fun yin 
lara wgn (awgn gran ijgsin), titi 
di asiko ti a ti yan, lghin naa aaye 
ijusilg wgn n bg ni He Ayebaye. 

IDA 5 

35. Gbogbo iran ni A ti yan gna 
ijgsin fun lati maa pe Orakg 
Allah le awgn ohun ti A pese fun 
wgn ninu awgn gran gsin. Ati pe 
Qlgran yin, Qlgrun kan §o§o ni, 
nitori naa Oun ni ki g ju ara yin 
silg fun. Ki o si fun awgn glgmh 
irglg ni iro idunnu. 

36. Awgn gni ti 6 jg pe bi a ba 
darnlcQ Allah, gkan wQn a wa riri, 
wgn a si fi ara da ohun yoowu ti 6 
ba de ba WQn, wgn a si maa gbe 
irun duro (lasiko), wgn a si maa na 
ninu ohun ti Awa pese fun WQn. 

37. Ninu awgn ami Allah ti A yan 
fun yin ni awgn rakunmi to wa fun 
ijusilg. Oore n bg ninu wgn fun 
yin. Nitori naa g pe Orulcg Allah le 
wgn lori nigba ti a ba so wgn pg 
lori ila ni iduro. Nigba ti g ba pa 
wgn tan, ti wgn si fi ggbg lelg, g jg 
ninu wgn, ki g si fun awgn (alaini) 
to ni itglgrim ati awgn atgrgjg. 
Bayii ni Awa §e tg wgn lori ba fun 
yin, ki g le maa dupg. 


jL\ U Slj&H 




J U h jfiu V i a ^ .« 

U> „ ^ 7”^ <: r! C, ' 

^44 5 j, ijii-ai ^ *JJ 




Ai -4 >4? >\ I 

©u 2 -3 * 3 7 nij^LiaJi 


uA ci>44i) 

Gii 4*1 


I > ^9 x i_i \"yjjs \X A dJa \ A-*“ I 

j CjJLo, lyLfei 5 

&j,U fcllJi l 

© 5 1 -f n.? : if if i atfG ri 



Ipin 17 


AL-HAJJ 


Ori 22 


38. Eran ara WQn ko de QdQ 
Allah, bQQ naa ni QjQ WQn, 
§ugbQn ipaya (Allah) lati QdQ yin 
16 de QdQ Rq. Bayii ni Oun tQ 
wpn lori ba fun yin, ki q baa le 
maa §agbega titobi Allah niton 
pe O fi yin niQna. Ki o si fun 
awpn olu§erere ni iro idunnu. 


1. 4j(15 £>£J 3 

ai I Wy&l )J=£ C Sii'J' 




39. Dajudaju Allah ri gbeja awQn 
ti wpn gbagbp; Dajudaju Allah 
ko f^ran Qnik(ni ti 6 jQ QdalQ, 
alaimoore. 



IDA 6 

40. A fun awpn ti a gbogun ti ni 
aaye lati jagun niton pe a ti $e 
aburu fun wpn. Dajudaju Allah 
ni agbara lati ran wpn Iqwq- 

41 . AwQn ti a le jade kuro ninu ile 
wQn lailQtQQ bi ko §e niton pe WQn 
sq pe ‘Oluwa wa ni Allah’. Bi ki i 
ba §e pe Allah n fi awpn eniyan 
kan ka awpn miiran lQWQko ni, 
awpn ile ifarapamQ jQsin ati awpn 
$qqs 1 ati ile ijQsin awpn Yahudi 
ati awQn MQ$ala$i, awpn aaye ti a 
ti n pe OrnkQ Allah IqpqIqpq ni 
WQn iba ti parun. Dajudaju Allah 
yoo §e atilQhin fun awQn to ba ran 
(i§Q Rq) Iqwq. Dajudaju Allah jQ 
Alagbara, Ologo julQ- 


(£))-S > a J^» aJu I } 


i yj, of 


« > -i > + 

J>m(j 3U) 

^ ^ f I * * 

3^,3 


A 7 

^±-4-> 


> 

>— 




« ^ > 7 -> 

) cij yuo 


& eiL\ 5 aL 



42. AwQn to jQ pe bi a ba fi aaye 
gba WQn lori ilQ, WQn yoo maa 
gbe irun duro deedee, WQn 


«S»1 unpT 

3 a3-S»>Jl ly I 3 S^JLSjJI lyaCaT 



Ori 22 


AL-HAJJ 


ipin 17 


yoo si maa yg saka ninu ohun ini 
wgn, wgn yoo maa kgni ni rere 
§i§e, wgn yoo maa kg abura fun 
ni. Ni gdg Allah ni abaygri si 
ohun gbogbo wa. 

43. Bi wgn ba pe g lopurg, awgn 
eniyan Nuuh, ‘Aad ati Samuud ti 
pe awgn (oji$g wgn) lopurg 
$iwaju. 

44. Bakan naa ni awgn eniyan 
Ibrahim ati awgn eniyan Luut; 

45. Ati awgn eniyan Madyana, 
bakan naa ni wgn pe Musa 
lopurg, §ugbgn Mo lgra fun awgn 
alaigbagbg; lghin naa, Mo gba 
wgn mu (pglu iya). Bawo ni 
ijgniniya Mi ti lagbara to ! 

46. Meloomeloo ni awgn ilu ti A 
ti pamn nigba ti awgn (olugbe 
ibg) jg alabosi, ti (ilu naa) si wo 
kanlg ati kanga, ti a ti pati ati 
awgn ile nlanla! 

47. Wgn ko ha ti rin kaakiri ori 
ilg ni, ki wgn le ni gkan ti wgn le 
fi ronu jinlg ati eti ti wgn le fi 
gbgran? Dajudaju oju iworan kg 
ni 6 fg, §ugbgn oju inu wgn 16 fg. 

48. Ati pe wgn yoo maa kan g 
loju nip a iya naa. Allah ko ni yg 
adehun Rg. Dajudaju gjg kan ni 
gdg Oluwa rg, da bi ggbgrun 
gdun kan i§iro tiyin. 


1^' 5 L l}>-« I 


„ *+ * ** «*• * i a* 4 * 9 a . * 

i;, OC 


u \ . ■'•0a — ^ ✓ * . ' >p * ^ 


^-0 ) r. i 3 


' » • | fi £ y. 




@ c) ^ iJuJo 


£ 5 24P & d*12 


S 3 J& d»Vi 4 !3^>iiT 
Cl it) 31 1^33444^^ 
^ [4 JB ^ u 
1 4 j 31 U 1 jiiS 5 j Cini 1 

©^}jJaJl4 
j ^ijjSdLj 3*f^AXj2ij 5 
LS3Aclf3 t . flda^ 
©C) 3 AJU G#4 *-*■*“ uAJ l_£s cslj J 


Ipin 17 


AL-HAJJ 


Ori 22 


49. Meloomeloo ni awQn ilu ti 
Mo ti lpra fun nigba ti wpn jb 
alabosi, lbhin naa Mo gba wpn 
mu (p?lu iya), pdp Mi si ni 
ip ad abp si ohun gbogbo. 

IDA 7 

50. Wi pe: ‘£yin eniyan, 

dajudaju olukilp gedegbe ni emi 
jb fun yin.’ 

5 1 . Awpn to gbagbp ti wpn si §e 
rere, idarijin ati ipese to lp la n b? 
fun wpn. 

52. Awpn to n lakaka lati tako 
awQn ami Wa, ti wpn si n wa pna 
lati doju awpn (ero wa) bolb- 
awpn wpnyi ni ero Ina. 

53. Awa ko ran oji§b kan tabi 
anabi kan §iwaju rg bi ko §e pe 
nigba ti 6 ba (n wa ohun ti 6 
pinnu rb), e§u maa (n fi idena si 
pna) ohun ti 6 (oji§b) n wa. 
$ugbpn Allah a maa mu (awpn 
idena ti) e§u fi sibb kuro. Lbhin 
naa Allah a maa fi awpn ami Rb 
mulb §in§in. Allah ni Olump 
ohun gbogbo, Qlbgbpn julp. 

a 

54. Ki Oun le fi ohun ti e§u fi 
dena §e idanwo fun awpn ti arun 
wa ninu pkan wpn ati awpn ti 
9 kan wpn ti di apata (si b r 9 
Allah). Ni daju§aka awpn §nibi 
wa ninu i§ina gbere. 


5 Au-Lc I >5 uALga) 

i 


k*5i£3UTiiJi ( jilinl34'5Ji 

J» * & 


kiAtg xJ I 5 'ytS' cwpli 

✓ «</ $ A y £ h 0 "f 

Esi'i Ijpjss Sip) 5 

©> ftj; g L>J I I 5 1 


<4 J— “* j C>"£ ^1^45 C>"2. GlL2j I Le 5 





Li | '( i I &JU I JSJT I 


llij, feLn o^4 (4 fed 

5 d sift 

cif )fc>s44>^ jMsr-fe 1 



Ori 22 


AL-HAJJ 


ipin 17 


55. Ki awpn ti A fun ni imp si le 
1119 pe, dajudaju otitp ni i §e lati 
pdp Oluwa rp, ki wpn si le gba a 
gbp, ki 9 k an W 9 n si le t 9 riba fun 
Un. Dajudaju Allah jp 
Olufmimpna fun awpn ti wpn 
gbagbp si pna ti 6 tp. 



56. Awpn ti ko gbagbp ko ni 
dpkun ninu iye meji nipa rp, titi 
igba ti wakati naa maa fi de wa 
ba wpn lojiji, tabi ti iya pjp 
iparun naa maa fi de ba wpn. 

57. Ti Allah ni ijpba pjp naa i §e, 
Oun ni yoo dajp laarin wpn. 
Nitori naa, awpn ti wpn gbagbp ti 
wpn si §i§p rere, awpn ni yoo wa 
ninu 9 gba idpra. 



58. Ni ti awpn ti wpn $e 
aigbagbp, ti wpn si pe awpn ami 
Wa nirp, awpn wpnyi ni iya irplp 
yoo jp ti wpn. 



IDA 8 


59. Awpn to jade kuro nile I 9 si 
oju pna Allah, lphin naa ti a pa 
wpn, tabi ti wpn ku funra wpn, 
dajudaju Allah yoo pese to dara 
fun wpn. Dajudaju Allah 16 dara 
julp ni Olupese. 


* < or * J 

syyjJ 

p ^ ^ "f > ^ K * ** 


60. 6 daju pe Oun yoo mu wpn 
wp aaye kan ti inu wpn yoo dun 
si. Dajudaju Allah jp Onimp, 
Olufarada. 



QjJJjLjjLiJJ&Li 



Ipin 17 


AL-HAJJ 


Orf 22 


61. 6 (maa ri bgg). Enikgni to ba 
gbgsan ni deedee iya ti a fi jg g, 
lghin naa ti a tun ni i lara, dajudaju 
Allah yoo ran an lgwg. Allah jg 
Alamojukuro, Alaforijin. 

62. Eyi jg bgg nitori pe Allah maa 
n fi ora wg inu gsan, A si maa fi 
gsan wg inu oru. Dajudaju Allah 
ni Olugbg, Oluri ohun gbogbo. 


2d*l &AlL\ 4JA£ CfrtZJ; 


©,>V^ jin 


4Ji45GSj«44 


ic/T S 


J-A3 



63. 6 ri bgg nitori pe Allah ni 
Qba ododo, ati pe ohun ti wgn n 
pe dipo Rg jg irg. Dajudaju Allah 
ni Ijsni ti O ga, ti O tobi julg. 

64. Iwg ko ha ti ri daju pe Allah 
maa n mu omi sgkalg lati oj u 
gran? Ilg a si di tutu. Dajudaju 
Allah jg plgyinju aanu, 
Olufunniniroo. 


C2 g»T 3 1 3 -** aid &lj,i 

3 J-b Cp I ^ f 


1 u>*2 (J yj 1 21*1 1 

1)1, i J&33H rtj-2a3j J$L2 


65. TiRg ni ohun gbogbo ti n bg ni 
awgn grim ati ohun gbogbo ti n bg 
ni aye. Dajudaju Allah naa ni Igni- 
ti-6-to-tan, Igni-iyin-julg. 


3 * ui23 1 4 Go 5 <jy» 1 4 kJ 
©x^ ^ II^jJI ^4d2X>luj, 

** )o 


IDA 9 


66. Iwg ko ha ri i pe Allah ni 6 tg 
wgn lori ba, ohun gbogbo ti n bg 
lori ilg ati awgn gkg o j u omi ti n lg 
geerege lori okun nipa a§g Rg? O 
si fun sanmg ni agbara ti ko jg ki 6 
ja lulg, nipa a§g Rg. Agbgrandun, 
Alaaanu ailopin ni Allah. 


4 CS j&l “jXz Sl» ' tt» \ >2 JJ T 

4 vHUUi 3 u£3 V 1 

pLoJll I ^ 

uij CL U>L 1 


67. Oun ni Igni ti 6 ni ki g maa bg 
laaye, lghin naa Oun yoo fi iku pa 
ym; lghin eyi Oun yoo tun sg yin di 


jixU. I ^>3 
sCsJ^i Sj, i. 



Ori 22 


AL-HAJJ 


ipin 17 


alaaye, alaimoore gbaa ni eniyan 

j?- 

68. Olukuluku eniyan ni Awa ti 
yan ilana ijpsin ti wpn yoo maa 
tple fun, niton naa ma §e jp ki wpn 
ba p §e ariyanjiyan nipa prp naa, 
ki o si maa pe awpn eniyan si pdp 
Oluwa rp, dajudaju iwp wa lori 
ilana ti 6 tp. 


A ? *r 


jjt. fails CIS4- <jfe 

©* £ • & ■ § * ** *° (■£ iHj!, 


69. Bi 6 ba si j? pe wpn n ba p §e 
ariyanjiyan, wi fun wpn pe, ‘Allah 
ni O ni imp julp nipa ohun ti pyin 
n §e.’ 

70. Allah yoo §e idajp laarin yin ni 
pjp Ajinde nipa awpn ohun ti pyin 
n $e iyapa pnu si. 




,j Jl\ Ji i 

©«S§Lslji5 


©5 £#& Gs^i 


71. Iwp ko ha mp pe Allah mp 
ohun gbogbo ti n bp ni prun ati 
lori ilp bi? Dajudaju gbogbo rp ni 
a ti fi pamp sinu iwe kan, eyi si 
rpmn pupp fun Allah. 


JsjSj 1 4 I S W 'u5j3* 

I t*4> 


sr 

Cl 


72. Wpn n sin nnkan ti 6 yatp si 
Allah, ti ko si si asplcalp a$p kan 
nipa rp. Ati nipa eyi ti wpn ko ni 
imp. Ko si ni si oluranlpwp 
kankan fun awpn alabosi. 

73. Nigba ti a ba n ka awpn ami Wa 
ti 6 han gbangba fun wpn, iwp yoo 
ri awpn alaigbagbp, wpn a fprp maa 
ba awpn ti n ka awpn ami Wa fun 
wpn ja. Wi pe, ‘$e ki emi fun yin ni 
iro ohun ti 6 buru ju iypn lp? Oun 
ni ina! Eyi ti Allah ti §e ileri rp slip 
fun awpn alaigbagbp, Ikangun 
buburu ni i §e! 


*|*S ^ 9 a ^ (V *V I * J A ** * J *** 

(JyJZjD u tfLb I ^ j 5 

©>i— ^ 


cuLir £iii i U 5 

i 'Ti ** , V A 

SA 3 £- au 

CW.^-3 lj (•> jJxAjU 5 a Gsajy t 



Ipin 17 


AL-HAJJ 


Ori 22 


IDA 10 

74. $yin eniyan, A fi apejuwe 
kan lelp, niton naa, p tpti si i. 
Dajudaju awpn ohun ti p n ke pe 
lphin Allah ko le da e$in$in kan 
bi wpn tilp parapp lati $e e. Bi 
e$in$in ba si gba n hk an mp wpn 
lpwp, wpn ko le gba a pada lpwp 
rp. Nit ori naa pip ni pni ti 6 n tprp 
nhkan ati pni ti wpn n tprp lpwp 
rp. 

75. Wpn ko bu pla ti 6 tp fun 
Allah gpgp bi pla Rp ti to. Allah 
jp Alagbara, Ologojulp. 

76. Allah maa n yan awpn oji$p 
lati inu awpn Malaika ati awpn 
eniyan. Dajudaju Allah jp 
Olugbp, Oluri ohun gbogbo. 

77. Oun mp ohun ti n bp niwaju 
wpn ati ohun ti n bp lphin wpn, 
pdp Allah ni alampri ohun 
gbogbo yoo pada si. 

78. $yin ti p gbagbp lododo, p 
tpriba, p foribalp, ki p jpsin fun 
Oluwa yin, ki p si maa $e rere ki 
p le §oriire. 

79. Ki p tun maa §apa si oju pna 
Allah ni ti i§apa ti 6 tp si I gan 
an. Oun 16 §a yin lp§a, Oun ko si 
fi inira kan kan yin nipa prp psin, 
ilana ijpsin baba yin Ibrahim ni, 
Oun 16 pe yin ni Musulumi ni 


2&X & ll 1 \$s U 

ik 4 c>J, 5 



& 3 csiLi; 


3 i3su»ji \£s\ £5 l; 

15^151514 






")j 1 cl 1 c4 3 



6 I 


Ori 22 


AL-HAJJ 


ipin 17 


atetekg^e ati ninu eyi (Al- 
Kur’an), ki oji$e naa le $l$rii 
lori yin, ki $yin le j? ^l^rii lori 
awgn eniyan. Nitori naa ki $ 
maa gberun duro deedee, $ maa 
yQ saka ninu ohun ini yin, ki $ si 
di opo Allah mu, Oun ni Alaabo 
yin. 6 dara juIq ni Alaabo! 
Bakan naa 16 si dara j uIq ni 
Oluranlpwp! 


yfe J, dJjlj I yLtgZLe I 5 

Jl S. 

w ** w 



Ori 23 


ipm 18 



AL-MU’MINUUN 

(A sq q kale ?iwaju Hijrah) 


1. Ni Oraky Allah, Oloore yfy, 
Alaaanu july. 

IPIN 18 

2. Dajudaju awyn olugbagby 
ododo ti $e orlire, 

3. Awyn to maa n paya Allah 
ninu irun wyn, 

4. Ati awyn to maa n takete si 
(gbogbo) ohun asan, 

5. Ati awyn tl wyn maa n yy saka 
ninu ohun ini wyn, 

6. Ati awyn to maa n daabo bo 
aby wyn, 






©U Y&yju* yLU I 1 i 




i" t : - 1 5 - 1 f : I " -i .< ?• 7 1< 




7. Ayafi si awyn ynikeji wyn 
(aya tabi yky) tabi awyn ti 6 wa 
ni ikapa wyn, nigba naa wyn ko 
ni jy yni ibawi; 

8. fnikyni to ba wa nhkan miiran 
lyhin eyi, awyn wynyyn ni 
olurekyja ynu aala- 

9. Ati awyn to n tyju ohun ti a 
fun wyn sy ati adehun wyn, 

10. Ati awyn to n kiyesi irun wyn 
daadaa. 

1 1 . Awyn wynyi ni olujogun, 

12. Ti yoo jogun ygba idyra, iby 
ni wyn yoo si maa gbe. 


^Ls fc $1 \ 

>-44 CoJ I 


©S5U Ji 


©^y=-b 

©i^AiUd 





Ori 23 


AL-MU ’ MINUUN 


ipin 18 




13. Dajudaju A da Qda eniyan lati llilliSJ} 

inu ohun tl a fayQ lati inu amg; ©utt-^d>e 

14. LQhin naa A §e e ni omi ^ +3 

yQPQrQ, eyi ti a fi si aaye to 

pamQ. 

. r , ,, , , , • * < "An flS'l 

15. LQhm naa m a sq omi yQpQrQ UJLUj dJSJLc a-a-fauJi uaJ-®.^ 

naa di QjQ didi, Awa si sq QjQ didi %J LkiJ l 2-iLkS HiSJl 

naa di baa$i Qran, A tun sq baa$i . ; f *^ ^ l n * & ^ 

Qran naa di egungun; lQhin eyi, A iii ajiij -A &U. -sJUii 
fi Qran bo egungun naa, lQhin naa 
ni A sq q di Qda pipe miiran. 

Nipa bayii, ibukun ni fun Allah, 

Qni ti 6 dara julQ ni AdQdaa. 

16. LQhin naa, 6 daju pe Qyin yoo 
ku ni ikQhin. 

17. LQhin naa 6 daju pe A 6 gbe 
yin dide lQjQ Ajinde. 

18. Awa ti da ipele Qran meje si 
ori yin. Awa ki i si i §e alaibikita 
nipa isQda. 

19. Ati pe Awa sq omi kalQ lati 

Qran pqIu o$unwQn, A si jQ ki 6 uj, s IfoSjV i u| 'tXm+mjC.Mt Li 
wa lori ilQ, Awa naa la si lagbara (§i33ji-£ 

lati mu un kuro. 

20 . Awa si tipasQ bQQ mu awQn f-i, ^ ^ ^ 

Qgba qpq dabinu ati ajara jade fun ^ g;£i^ ’ 

yin. OphlQPh awQn eso h bQ ninu ' " gig, 


©sjiislsij l>< 


* •> 1 cjZ I < "j. 




*Ar<-A< 


* U ^ A 

H i ^ I ^9 » 1 

^ f £Ls *lL5ji 6s CUJST j 


^ i- 1 


rQ fun yin, ninu eyi ti q n jQ. 

21. Ati igi kan ti 6 n hu ni oke jJ^a uj-s, 5 

Sinai to n mu ororo jade ati eroja- £*-33 

QbQ fun awQn to n jQ q. ^ 

22. Dajudaju QkQ wa fun yin lara >*^4**^ * 
awQn Qran Qsin, Awa maa n fun Ls jsilJ 5 

<C@> 




Ipin 18 


AL-MU ’ MINUUN 


On 23 


yin mu ninu awyn ohun ti n by ni 
inu wyn, ypylypy anfani si wa 
lara wyn fun yin, ninu wyn ni y si 
maa n jy. 

23. Ati pe lori wyn ati lori yky 
oju omi naa ni A ti maa n gbe e 
yin kaakiri. 

IDA 2 




24. Awa ni A ran Nuuh si awyn J23 dj. Ci-5jT 5 
eniyan ry, 6 si wi pe, %in ^ gl 6 all 1/4*' 
eniyan mi, y maa sin Allah, yni ti @£ 

6 jy pe ko si Qlyrun miiran fun 
yin lyhin Ry. $yin ki yoo ha paya 
Allah bi? 


25. Awyn olori awyn ti led 
gbagby ninu awyn eniyan ry sy 
pe, ‘Eleyii ko jy nnkan kan bi ko 
§e eniyan abara bi ti yin, 6 fy fi 
ara ry jy yga le yin lori ni. Bi 6 ba 
jy pe 6 wu Allah ni, I ba ran 
awyn Malaika wa; awa ko gby 
irn eleyii ri lati ynu awyn babanla 
wa. 

26. ‘Ko jy nnkan kan bi ko §e yni 
ti were kylu; nitori naa, y 
farabaly fun un fun igba diy. ’ 


I Ij-LSJl (jtkj 

Jp-fe 1 -Xh 515 & 

Uiwi 3 1 Ui, BijJ CS f ts&x 


Jjf.) 


27. 6 wi pe, ‘Oluwa mi ran mi 
lywy, nitori pe wyn n pe mi 
lopury.’ 

28. Lyhin naa ni A §ipaya fun un 
pe, ‘kan yky kan laby amojuto 
Wa ati pylu imisi Wa. Nigba ti 
a§y Wa ba de, ti omi i§ylyru tu 
jade, ki 6 mu gbogbo nnkan ni 


^ t j J Is 


K * * P *? 





Ori 23 


AL-MU ’ MINUUN 


ipin 18 


mejimeji, lakp labo ati awpn pbi 
rp sinu rp, ayafi awgn ti grp ba ti 
kpja lori wpn. Ki o ma si §e ba 
Mi sprp kankan niton a wpn to §e 
abosi; dajudaju wpn n bp ninu 
awpn ti a 6 tpri. ’ 

29. “Nigba ti iwp ati awpn to wa 
pplu rp ba ti wa ninu pkp naa, ki 
o maa sp pe, ‘Gbogbo iyin ti 
Allah ni, fmi ti O ko wa yp kurd 
lpwp awpn eniyan buburn. ’ 

30. “Ki o si wi pe, ‘Oluwa mi 
jpwp mu mi gunlp ayp. Iwp lo 
dara julp ninu awpn to maa n mu 
(eniyan) gunlp.’” 

31. Dajudaju, ami n bp ninu 
eleyii, ati pe Awa la maa n dan 
eniyan wo. 

32. Lphin naa ni A gbe iran 
miiran dide lphin wpn. 

33. A si ran oji$p kan si wpn 
laarin wpn pe, ‘5 maa sin Allah, 
ko si Qlprun miiran fun yin lphin 
Rp. 5 ki yoo ha paya Allah bi? 

iDA3 

34. Awpn olori ninu awpn eniyan 
rp ti wpn ko gbagbp, ti wpn si pe 
ipade pjp ikphin nirp, ti A si §e 
idpra fun ni ile aye yii wi pe; 
‘Eleyii ko jp nnkan kan bi ko §e 
eniyan abara bi ti yin, oun a maa 
jp ninu ohun ti p n jp, oun a si maa 
mu ninu ohun ti pyin naa n mu.’ 


(J yL) ' Lt v 34- “ ' H l I 5 

<9 A* 


r. I yoJJi I <4 ^ 5 *4-4-‘-s, 






S 


iSlXJe (•>* 5 vAj I cL^uji 1 I 

CLJjCfpi jiiii Jioii «0iSi 


sS ‘ r fe y*JpT*jJS 3 


lfor 5 ^5 


©(iKi £A I L£J | JaJ,' 

(if £.. j Xa, 


1 3fU= sA 0 1 i 

4 ^ *$T j i vilft 

>&? vi it* Gs^'Iji 54431 
3 44 c»44L" 

©uJ>4- * 



Ipin 18 


AL-MU ’ MINUUN 


On 23 


35. ‘Bi pyin ba lp tple eniyan 
abara bi ti yin, dajudaju nigba 
naa ni ^y in maa di pni adanu. 

36. ‘Oun ha n $eleri fun yin pe bi 
pyin ba ti ku tan, ti p si ti di erupp 
ati egungun, a 6 tun mu yin jade 
ni aaye bi? 

37. ‘Ohun ti 6 jinna (si dotp) ni 
ohun ti a $e ladeehun fun yin. 

38. ‘Igbesi aye miiran ko tun si 
mp yatp si igbesi aye wa yii, a 6 
maa ku, a 6 si maa $pmi, a ko si 
ni jp pni ti a 6 gbe dide mp. 






©U } lS.» A 

JL Cjj 1j I \j6 Gls.’ v j, (ft, c). J, 


39. ‘Qkimrin kan ti 6 da adapa 
irp mp Allah ni i §e, awa ko si ni 
gba agbp.’ 

40. 6 wi pe, ‘Oluwa mi ran mi 
lpwp, nitori pe wpn ti mu mi 
lopurp.’ 

41. (Qlprun) wi pe, ‘laipp wpn 
yoo di pni to kabaamp.’ 

42. Ijiya si gba wpn mu pplu ptp, 
A si sp wpn di panti. Egbe si ni 
fun awpn to §e aburu. 




j? ** * # is ^ ^ 1? 1 * t? 0* 1 •• 

©o^S-Sir - 1 Ufi J Li 


i-'Ti ■ft* 

©&^i1j i * ?5i 


43. Lphin naa ni A gbe awpn Iran CUfc-3l 

miiran dide lphin wpn. ©£>-£ 1 

44. Ko si Iran kan ti 6 le din igba Gs 5 CU*- 1 f-*®' ^ ^ 

rp ku tabi ki 6 sun un siwaju. ©to354^-*^ 

45. Lphin naa A ran awpn oji$p ^!lL fgj^ l>£ 5 (JXdj (XL'q Lcm 

Wa ni sispntple, nigba yoowu ti f< : < ? 1 1 lj£l 

oji$p kan ba de wa ba awpn Iran 1 

kan, wpn a pe e ni opurp. Awa si 

<C@> 


Ori 23 


AL-MU ’ MINXJUN 


ipin 18 


mu wpn tple ara wpn. A si sp 
wpn di pni itan. Nitori naa, ki egun 
maa ba awpn alaigbagbp eniyan. 

46. Lphin naa A ran Musa ati 
arakunrin rp Haruna pplu aw 911 
ami Wa ati a§p ti 6 han gbangba, 

47. Si Fir’aona ati awpn ijoye rp, 
wpn §e igberaga. Onigarn eniyan 
si ni wpn. 

48. Wpn wi pe, ‘Awpn eniyan 
meji abara bi ti wa ni awa yoo ha 
gbagbp bi, 9m wa si ni awpn 
eniyan WQn?’ 

49. Wpn pe awpn mejeeji lopurp, 
nitori naa wpn di pni iparun. 

50. Dajudaju A fun Musa ni iwe 
naa ki wpn le ri itpspna. 

51. A si $e pmp Maryam ati iya 
rp ni ami kan. A doola wpn (A 
ran wpn lpwp) lp si aaye kan ti 6 
jp ibi giga ati ibusun omi. 

iDA4 

52. $yin oji$p, 9 maa j9 ninu 
ohun ti 6 mp, ki 9 si maa §i§p 
rere. Dajudaju Emi mp gbogbo 
ohun ti 9 n $e. 

53. Ati pe dajudaju, ijp yin yh, ijp 
kan §o§o ni, Emi si ni Oluwa yin, 
nitori naa 9 paya Mi. 

54. Wpn si pin si ori§iiri§ii ijp nipa 
prp psin laarin ara wpn, olukuluku 
ijp si n yp nipa ohun ti 6 n bp lpwp 


©£> I' *^*4 


sCIT 5 OLsjTij- 

©UJJlj* o h Lui 5 Li-Ji 


<&U 3 3^*4 til 
©Ay-iCe l2o£J> 


.‘31 


0^4 ^ I (J 4 1 1 I y bis CsXyjjjls 


tf t ri, T'H-f ^ - ** - - a. ' 

5 2k4l k-ol } 5 

5 ri 8yt JJ, 

y ^ *» 

/ * ** C, 

©C^_»^ & 


*4*^3* ‘5? UiU 

3 £ 4r C^l, * (XfLo I jJXc 1 } 

3 ! ^ 1)1 5 

f ^ ^ * l I A « U « 

I I ^ 

© 5 3^* £-» ^ 


1 pm 18 


AL-MU ’ MINUUN 


On 23 


55. Niton naa fi WQn siIq ninu 
i$ina WQn fun igba kan na. 

56. $e WQn ha n ro pe nitori owo 
ati QmQ ti A fi ran WQn Iqwq, 

57. A n yara §e daadaa fun WQn 
ni? Bqq kQ, §ugbQn WQn ko 
kiyesara ni. 

58. Dajudaju, awQn to maa n ti 
itori ibQru Oluwa wgn daabo bo 
ara WQn (kuro Iqwq q§q), 

59. Ati awQn ti WQn gba awQn 
ami Oluwa WQn gbQ. 

60. Ati awQn ti WQn ko pa n hk an 
miiran pq mQ Oluwa WQn. 

61. Ati awQn ti WQn n na ohun ti 
WQn n na pQlu iwariri Qkan pe 
QdQ Oluwa WQn ni awQn yoo 
pada si- 

62. AwQn wQnyi ni WQn n yara 1q 
si idi i§Q rere §i§e, awQn 16 si n 
gbawaju nipa rQ. 

63. Awa ko si gbe Qru kankan 
fun Qmi kan, ayafi eyi ti agbara 
tq gbe, iwe kan si n bQ lQdQ wa 
eyi to maa n sq ododo, a ko si ni 
§e abosi fun WQn. 

64. Ko ri b?Q, Qkan WQn ko 
$akiyesi (iwe) yii, awQn i$Q 
miiran si tun wa fun WQn l^hin 
eyi ti WQn maa n $e. 


f-i *-$-* Ceu ' 

9 »*> * 

9 

l J? 4 jlJT foOd 

©sysi? 


* a * ^ A n f * ’a . . 


*i45liSi0lSS$5|4Sai3»j 

©£> J (Jli Ai-j I 5 


Qe.^3 * « t&J 

i-i 5 4 - 1 # 


9 ilk (•>■£ cl >#93 Ji 

©Cl^Lfcis 


* 



Ori 23 


AL-MU ’ MINUUN 


1pm 18 


65. Titi Awa yoo fi gba awpn to 
mookun sinu afp aye mu pplu 
iya, nigba naa ni wpn yoo maa 
kigbe fun iranlpwp. 

66. ma §e kigbe fun iranlpwp 
lpjp dni, dajudaju, pyin ko le ri 
iranlpwp kankan lpdp Wa.’ 

67. Dajudaju awpn ami Mi jp 
ohun ti a ti maa n ka fun yin, 
$ugbpn n $e 1? maa n yi p$p yin 
pada. 

68. 5 (wa n wu pplu) igberaga, 
bpp ni (5) si n sp itan nip a rp (Al- 
Kur’an) lorn, p si n sp ispkusp. 

69. Wpn ko ha ronu wo nipa prp 
(Qlpran) naa ni, tabi ohun ti ko de 
wa ba awpn babaiila wpn a ti de wa 
ba wpn ni? 

70. Tabi wpn ko da oji§p wpn mp 
ni, ti wpn fi n kp p silp? 

7 1 . Tabi wpn n sp pe, were n bp lara 
rp? Bpp kp, 6 mu ododo wa ba wpn, 
?ugbpn ppplppp wpn 16 kp ododo. 

72. Ati pe bi 6 ba jp pe ododo naa 
ba ifp inu wpn mu ni, dajudaju 
awpn prun ati aye pplu gbogbo 
awpn to wa ninu wpn ko ba ti di 
rudurudu! Bpp kp, A ti mu iranti wa 
ba wpn §ugbpn wpn kp pyin si iranti 
ara wpn. 

73. Tabi iwp ha beere psan lpwp 
wpn ni bi? Bpp si ni psan ti pdp 
Oluwa rp 16 dara ju. Oun ni 6 dara 
julp ni Olupese. 


cjljJUL (5>Xl l>J, 






* P * m + 


©U $ AC 




fiJ tfi Jtl 


lien * 

©li> JLL I ) k 

Ja-A * I I t>4Jl ^ 5 

^ 3 3 0^1 ^ 1^*5 

J4i 




©c*-4)5-* 5 


ipin 18 


AL-MU ’ MINUUN 


On 23 


74. 6 si daju pe Qna ti 6 tQ ni iwQ 
n pe wpn si. 

75. Dajudaju awpn ti wpn ko gba 
qjq ikphin gbp, wpn n $pri kuro 
ni oju Qna taara. 

76. Bi 6 ba §e pe A §e aanu wpn, 
ti A si mu inira wpn kuro, wpn 
iba taku sinu orikunkun, wpn iba 
si maa daamu ninu i§ina wpn. 

77. Ati pe dajudaju A ti fi iya jp 
wpn, sibpsibp wpn ko tpriba fun 
Oluwa wpn, wpn ko si jirppbp. 

78. Titi di igba ti A §i ilpkun iya 
ti 6 le koko le wpn lori, nigba naa 
ni wpn sq ireti nu. 

IDA 5 

79. Oun ni fi ni to da igbpran, 
iriran ati pkan fun yin. Dip ni ppp 
ti p n §e. 

80. Oun ni fini ti 6 sq yin di 
pupQ lori ilp, QdQ Rp ni a 6 si ko 
yin jQ si. 

8 1 . Oun naa ni Eni to n fun ni ni 
pmi, A si tun maa pani, tiRp si ni 
iyipada om ati Qsan. ki yoo ha 
§e laakaye nigba naa? 

82. Bpp kQ, wQn sq iru ohun ti 
awQn pni i$iwaju ti sq. 

83. WQn wi pe, ‘Kinla! Nigba ti a 
ba ku ti a ti di erupp ati egungun, 
$e a 6 tun gbe wa dide ni bi?’ 


b\^ jj, cdi 5 

©ui *44? ^ ' >4^’ 


Mi & ^ \ 

©c> Cl! 


4 G&i I SIT SJL) 5 

©ij ^-c Cs 


12(3 >4*l£ !>J. 

‘-r*! 5-c ii 
©C>^142 §V 


- 

Tv?' 




^siji Jpi 

fi §jjS s 5(-£$Vi 5 

©(5 ij 4^:: 7 

^J, 5 uMS ' 4 1 5 

©G>5>^ 

'A 5 

$ST > \ A-feii 

©iS ^ I A a7 


JS'CZ Ji-l^SJ-5 

? *r ; i. 



Ori 23 


AL-MU ’ MINUUN 


Ipin 18 


84. ‘Nitootg, eyi ni a ti $e adehun 
fun wa, awa ati awgn baba wa 

ni i$iwaju, eleyh ko si jg nnkan 
kan ayafi itan atijg.’ 

85. Wi pe; ‘Ti ta ni aye ati awgn 
to n bg nibg, ti e ba mg?’ 

86. Wgn yoo sg pe, ‘Ti Allah ni’. 
Wi pe; ‘E ko ha ni ranti nigba 
naa bi? 

87. Wi pe, ‘Ta ni Oluwa awgn 
gran mejeeje ati Oluwa itg Ogo 
titobi naa?’ 

88. Wgn yoo sg pe, ‘Ti Allah ni’, 
wi pe, ki yoo ha pay a (Allah) 
bi?’ 

89. Wi pe; ‘Qwg ta ni akoso 
ohun gbogbo wa? Ati gni ti n 
daabo bo ni, ti gnikan ki i si i 
daabo bo, bi gyin ba mg?’ 

90. Wgn yoo sg pe, ‘Ti Allah ni’. 
Sg pe, ‘Ee§e ti g fi jg gni ti wgn n 
tan jg? 

9 1 . Bgg si ni a ti mu otitg wa fun 
wgn, wgn si jg opurg. 

92. Allah ko fi gnikan §e gmg, 
bgg si ni ko si glgrun miiran pglu 
Rg. Iba jg bgg ni, Qlgran kggkan 
i ba ti mu ohun ti 6 da lg, 6 daju 
pe apa kan iba lo agbara lori apa 
keji. Mimg ni fun Allah, O tayg 
ohun ti wgn fi h §e afiwe Rg. 


£>-j, I J-k 5 && ^>-55 >— SJ 

CsT 


eA & 5 e>4 3 




_ J> 

✓ n 1 « *z * 



*s>i. 


©c) Oil Js 


©d 


ftp il* ^ Jf 9 




r,t <?. )Ls 





tit . ^ * . > • *£ ^ t ^ 

cdu ' i> 0* ) 

v .. „ 



Ipin 18 


AL-MU ’ MINUUN 


On 23 


93. Olump ohun ti 6 pamp ati 
ohun ti 6 han gbangba, niton naa 
O ga kpja ohun ti wpn n fi ba A 
wa o no gun. 

IDA 6 

94. Wi pe Oluwa mi, O ba fi 
ohun ti a $e ileri rp fun wpn han 
mi. 

95. ‘Oluwa mi ma $e fi mi pplu 
a wpn alabosi eniyan. ’ 

96. Dajudaju A ni agbara lati fi 
ohun ti A $e ni ileri fun wpn han 
9- 

97. Ki o si fi rere san bubura, 
Awa la mp ohun ti wpn n sp. 

98. Ki o si wi pe, ‘Oluwa mi, emi 
wa aabo lpdp Rp kurd nibi imisi 
pmi e$u. ’ 

99. ‘Mo si tun wa aabo lpdp Rp, 
Oluwa mi, ki wpn ma le sunmp 


^ ^ * (. fi A 0 

© & 





f fi 


jCS 


©c)5j>_SJ 



mi. 


100. Lphin igba ti iku ba ti de ba 
pnikan ninu wpn, yoo sp pe, 
‘Oluwa mi da mi pada, 

101. Ki emi le $e awpn i$p rere 
ti mo ti fi slip (laye).’ Ko le ri 
bpp, 6 kan jp prp kan lasan ti 6 n 
sp. Gaga si n bp lphin wpn titi di 
pjp ti a 6 ji wpn dide. 

102. Nigba ti a ba fpn fere, ko ni si 
okun ibatan kan mp laarin wpn ni 
pjp naa. Wpn ko si le beere kini 
kan lpwp ara wpn. 


j(j tLpjl iJ>>xT jtS. JS. 

©4^Jl 

&s. 5 * C&B ^ 

©3 pip. * Ji £ ) 







Ori 23 


AL-MU ’ MINUUN 


ipin 18 


103. AwQn ti 6§unwQn i§Q rere 
WQn ba tQWQn, awgn wQnyi ni 
WQn yoo §oriire. 

104. AwQn tl 6?unwgn ti wQn ba si 
fuyb, awQn wgnyi ni WQn fi ?mi 
wgn §6fd; ninu Qrun apaadi ni WQn 
yoo maa gbe. 

105. Ina yoo maa jo awQn oju 
wgn, WQn yoo fajuro ninu inira. 

106. ‘A ko ha ti ka awQn ami Mi 
fun yin, ti q si pe WQn nirQ?’ 

107. WQn yoo wi pe, ‘Oluwa wa, 
ori buraku wa ti bo wa uiqIq, awa 
si ti jb eniyan ti 6 SQnu.’ 

108. ‘Oluwa wa, mu wa kuro 
ninu eyi, ti a ba tun wa pada (si 
aigbQran), ajbpe alabosi ni wa.’ 

109. (QlQrun) yoo wi pe, “b gbe 
?nu Iqwq, Ki ? ma si §e ba Mi SQrQ.’ 


i-A 


i» A1.S3 cmL» 

©60^1 


dLSJjLsa-i-.^! 5 

JL * 1 1 ** ,1 « ** ^ C I 1 ^ 9 ^ 


,0~k ^ 3lDl puLL 

©£> 

©ij $4 £-£*5 

(Jls (i>lS C4JL5, 

©O yo-Lia 

©(^^JL^ir V 3 I 


110 AwQn kan wa ninu awQn 
Qrasin Mi, ti WQn wi pe, ‘Oluwa 
wa 6, awa gbagbQ lododo nitori 
naa forijin wa, ki O si §e aami wa, 
nitori pe Iwq lo dara j’uIq ni 




&jf 5 C%ilS Gat 125; 



Alaaanu. ’ 

111. $ugbQn Qyin sq WQn di 
ohun Qrin titi ti WQn ft di ohun ti 
6 mu yin gbagbe iranti Mi, q si 
tun h tQsiwaju lati maa ft WQn 
rQrin-in.’ 



112. ‘Emi ti san WQn lQsan lonh 11 
nipa ohun ti WQn farada, 6 daju 
pe WQn ti §e oriire. ’ 


35^ Cll 


Ipin 18 


AL-MU ’ MINUUN 


On 23 


113. (Qlpran) yoo wl pe; ‘Meloo 
ni iye pdun tl 9 16 lorl ilp?’ 

114. Wpn yoo wl pe, ‘awa gbe 
ibp fun pjp kan tab! aabp pjp, 
§ugbpn $abeere lpwp awpn tl 
wpn n §e onka . 

115. Oun yoo wl pe; ‘E ko gbe ju 
igba dip I9, bl 9 ba mp!’ 

116. ‘ $e 9 ha rd pe A da yin lain! 
id! ni, tab! a ko nl da yin pada si 
9 dp wa?’ 

117. Nltorl naa, glga ni Allah, 
ijpba ododo. Ko si Qlpran milran 
afi Oun; Oluwa itp appnle. 

118. fmi to ba pe plpran milran 
pplu Allah, tl ko si nl prl nlpa rp, 
6 daju pe yoo $e i§iro rp fun 
Oluwa rp. Dajudaju awpn 
alaigbagbp ko nl $orlire. 



119. S9 pe, ‘Oluwa mi, §e 
aforljin, kl O si §aanu, nltorl pe 
Iwp lo dara julp nl Alaaanu.’ 





Ori 24 


Ipin 18 



AL-NUUR 

(A sq q kalg Ighln Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore QfQ, 
Alaaanu julQ. 

2. Eyi ni Ori QrQ kan ti A SQkalQ, 
A §e e ni Qran-anyan, A si sq 
awQn ami ti 6 yanju kalQ sinu rQ, 
ki q le maa kiyesara. 

3. Alagbere obinrin ati alagbere 
Qkunrin, q na QkQQkan wQn ni 
QgQrun-un Qgba, q ma si §e jQ ki 
aanu wgn §e yin lati ma tQle idajQ 
Allah, ti Qyin ba gba Allah gbQ 
16 do do ati QjQ IkQhin. Ki q si Jq 
ki apa kan ninu awQn onigbagbQ 
6 dodo jQrh si ij?niya WQn. 

4. Alagbere Qkunrin ko gbQdQ 1 q 
Q lomiran yatQ si alagbere obinrin 
tabi Q?QbQ obinrin; bakan naa ni 
alagbere obinrin ko gbQdQ fQ 
Qlomiran yatQ si alagbere Qkunrin 
tabi Q§QbQ Qkunrin. A $e eyi 
leewQ fun awQn onigbagbQ 
ododo. 

5. AwQn to n fi Qsun eke kan 
awQn obinrin rere laiko ri QlQrh 
mQrin mu wa- q na WQn ni QgQrin 
Qgba, ki q ma si §e gba Qri WQn 
mQ laelae ati pe awQn wQnyi ni 
obilQjQ. 




*11 



^ j ^5 jlLa. La, CS-d-iJj, £-5. 1 3 

iisjl Ci&riU Ulj? 


* * 


-,l a-54-lS VI ^ V ciJ'jJi 
jfe) 

* • £ .P ?, ^ i • il & ^ 


I* I Jii „ • ^ A .P I I < S A* * I I ^ 

JxJ ) cJ 5-0 chi j-J ' 3 

JliiijJHjti I'siU 

Q(j3’a .afl.ll jLi* ? 



Ipin 18 


AL-NUUR 


Orf 24 


6. Ayafi a wyn to ba ronupiwada 
lyhin naa ti wyn si §e atun§e, 
dajudaju Allah jy Alaforijin, 
Alaaanu july. 

7. Ati awyn to n fi ysun agbere 
kan awyn aya wyn, tl wyn kb si 
ri <plgrii rniiran ayafi ara wyn, yri 
yni kyykan ni pe ki o fi Allah 
bura lyymyrin pe olbbbty ni dun. 

8. fykarun ninu ibura ry ni pe ki 
egun Allah maa by lori dun bi 
dun ba jy opury. 

9. $ugbyn eyi yoo mu ijiya kuro 
lori ry (obinrin) bi o ba bura ni 
Oraky Allah nigba myrin pe 
opury ni (yky ry). 

10. Ati pe yykarun ibura ry 
(obinrin) ni pe ki ibinu Allah 
maa by lori dun bi o (yky ry) ba 
jy olododo. 

11. Bi ki i ba §e ti oore yfy Allah 
lori yin ati Aanu Ry ati pe Allah 
jy Olugba ironupiwada, Qlygbyn 
july, (ibanujy iba ti ba yin). 

iDA2 

12. Dajudaju awyn ti wyn gbe iry 
naa jade jy apa kan lara yin. 5 
ma §e ro pe aburu lo jy fun yin; 
kaka byy rere lo jy fun yin. 
Olukuluku wyn ni yoo jere i§y 
y§y ry, ati pe yni to kopa to pyju 
ninu ry, iya to tobi yoo jy tiry. 


5 &S> (SijJ I 

) yL£ tjj \ c) Jj x I 

AJ sU U> *0>U )' >-£ ' 

v > * * > 4* , 

©o*3>^Jt 

c> fee) j, dJa I cu*jJ ull Sjfi-oGte) 1$ 

©&*-££-& I S* 

^3 1 Ui5 \& fci# 

II ^ . «»* / uJ ^ f t I 

4j],u djjljLij *4-^ 


©£*Jf.jJa)l&S 


A $ r> <f C 

' 3-* «sUL> I 21 


U-ii -Sii-Vl* ilii wijj' Si 

e, 0 1) fli fi * ^ 

IS >i4 M 

©&-££ £ I 34 for-* 8 



Ori 24 


AL-NUUR 


1pm 18 


13. Ki 16 §e awpn onigbagbp 
lpkinrin ati lobinrin, nlgba tl p 
gbg q, tl wpn ko nl ero rere si ara 
wpn, kl wpn si wl pe, ‘irp ti 6 
han gbangba ley!?’ 

14. Kl 16 de tl wpn ko mu plprii 
mprin wa lorl rp? Niwpn igba tl 
wpn ko ti le mu plprii wa, nlgba 
naa gbogbo wpn jp opurp lpdp 
Allah. 

15. Bi ko ba $e ti oore pfp Allah 
lorl yin ati aanu Rp nl aye yil ati 
nl prun, iya tl 6 tobi iba jp yin 
fun prp ibajp ti p n sp kiri. 

16. Nigba ti p tan prp naa ka pplu 
ahpn yin, ti p si n fi pnu yin sp 
ohun ti p ko mp nlpa rp, p ro pe 
nnkan kekere ni, bpp ohun ti 6 
tobi loju Allah ni. 

17. Ati pe ki 16 de nigba ti pyin 
gbp p, ti p ko wi pe, ‘Ko tp si wa 
lati maa sp eleyii. Mimp Rp 
(Allah), irp nla ni eyi!’ 

18. Allah kilp fun yin pe, p ko 
gbpdp tun §e ira rp mp lae, tl p ba 
jp onigbagbp ododo. 

19. Allah si ti §e awpn alaye awpn 
6 fin fun yin, Allah jp Onimimp, 
Qlpgbpnjulp. 

20. Awpn tl wpn fpran titan iwa 
ibajp kalp laarin awpn 
onigbagbp ododo maa jp iya 
oloro laye yh ati lpran. Allah mp, 


^ ^ ^ fu ^ A ^ • I MM 


i^S ti % u ' 




r. '\ 3 S li ‘'J $J 

JuAjl >5 

3 ypJ CiJS gubl 

ili siT Gs a >si^j i 5 CjsiJ i 
3 SJ$fc5 U 

3 >i<5 

uil 

©J*i?£ 


©iiActijOUj 

©ij- i a. 

lad &&&?! 

S4J \$j?\ &L fJ I Qj i 

» A . a P • /T . . ^ 



Ipin 18 


AL-NUUR 


Orf 24 


am 9 pyin ko mp rara. 

21. Bi ko ba $e ti oore pfp Allah 
ati aanu Rp lori yin ni, ati pe 
dajudaju Allah jp Olubanikpdun 
(ati) Alaaanu julp (9 ba ti parun). 

IDA 3 

22. Eyin ti 9 gbagbp lododo, 9 
ma §e t^le ipasp e§ u, 9m to ba si 
n tple e, (ki 6 mp pe) 6 maa n fi 
iwa ibajp ati iwa bubura kpni. Bi 
ki i ba §e oore pfp Allah ati Aanu 
Rp lori yin, iba ti si 9nikan kan ti 
yoo jp 9ni mimp ninu yin rara, 
§ugbpn Allah ni O maa n fp pni ti 
6 ba wu U mp. Allah si jp 
Olugbp, Olump ohun gbogbo. 

23. Ki awpn plprp ati awpn plpla 
laarin yin ma §e bura pe awpn ki 
yoo fi ohunkohun fun awpn pbi 
wpn ati awpn alaini ati awpn ti 
wpn fi ile wpn slip loju pna 
Allah. Ki wpn darrjin wpn, ki 
wpn si ni atpmpra. Njp pyin naa 
ko ha fp ki Allah dari p§p yin jin 
yin bi? Allah si jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

24. Dajudaju awpn to n fi psun 
eke kan awpn olugbagbp lobinrin 
to n pa ara wpn mp, ti wpn tun n 
kiyesara, a ti fi wpn gegun-un ni 
aye yh ati ni aye to n bp, iya ti 6 
to burn si n bp tun wpn. 




<) \fi*\ &£ lUStl 


(jii <.;U I lZj c>^5 







\ 


<ili \ 5 i > LAj c)* 4 


© i 4-^3 & I » l 3 *>£0 


u* §>*Sj l 1 5 & 5J l 4 ly-jJ 1 



Ori 24 


AL-NUUR 


1pm 18 


25. Ni Qjp ti ahpn, pwp ati p§p 
wpn yoo jprh tako wpn nipa 
gbogbo ohun ti wpn n §e. 

26. Ni pjp naa Allah yoo san ptp 
wpn fun wpn lpkun-unrprp, wpn 
yoo si mp pe dajudaju Allah 
nikan ni Ododo ti 6 han gbangba. 

27. Awpn ohun buburu fun awpn 
eniyan buburu; awpn eniyan 
buburu fun awpn ohun buburu. 
Awpn ohun rere fun awpn eniyan 
rere; eniyan rere fun awpn ohun 
rere. Awpn wpnyi ni wpn moribp 
kuro ninu psun eke, idarijin ati 
ipese pip la n bp fun wpn. 

IDA 4 

28. $yin onigbagbp ododo, p ma 
$e wp ile ti ki i $e ti yin, titi ti p 6 
fi gbaaye, ki p si ki awpn ara ile 
naa. Eyi ni 6 loore ju fun yin ki p 
le kiyesara. 

29. Bi byin ko ba ri pnikan kan 
ninu rb, p ma $e wp b titi ti a 6 fi 
fun yin la§p. Bi A ba sp fun yin 
pe, ‘E pada,’ p pada nigba naa; 
iypn lo mb ju fun yin, Allah si 
mp ampdaju ohun gbogbo ti p n 
?e. 

30. Ko si b§b fun yin ti p ba wp 
awpn ile ti pnikan kan ki i gbe, ti 
awpn pru yin si wa nibp. Ati pe 
Allah mp ohun ti p fi han ati 
ohun ti p fi pamp- 


5 J 

©Cl I y ^ i 

* ^ * ^’1 1 fi * fi i fi **1 *** • * ** 


* 0^ • - 



* 5 


\3&rM -J1\ $*\ &.& Ufll 
j£S 




il iut uu isM ^ 

* (^*3 ' 1 1 

©Jilff oljloks* 


IS $4£i vLl ki uTf jkjJ 

idl 1 5 i jkO £ Gii (4*i, 2 >i 3 X 4 I 4 ,)-Lc 

©£>££$26 5<3$i4 CsjSJUj 



Ipin 18 


AL-NUUR 


Orf 24 


31. Sq fun awQn onigbagbQ 
ododo lQkunrin, kl WQn maa rQ 
oju WQn sOq, kl WQn si maa pa 
abQ WQn mQ, eyi ni yob fi) WQn 
mQ. Dajudaju, Allah j$ 
Olufunnimrbb nlpa ohun gbogbo 
tl WQn ri $e. 

32. Si sq fun awQn onigbagbQ 
ododo lobinrin naa pe ki WQn 
maa rQ oju WQn siIq, ki WQn si 
maa pa abQ WQn mQ, ki WQn ma 
si §e afihan q§q WQn ayafi eyi to 
ba han ninu rQ, ki WQn si fi ibori 
bo ori WQn de igbaaya WQn, ki 
WQn ma si §e afihan q§q WQn 
ayafi fun awQn qIcq WQn, tabi 
awQn baba WQn tabi baba QkQ 
WQn tabi awQn qiuq WQn Qkunrin 
tabi awQn qiuq QkQ WQn 
lQkunrin tabi awQn qiuq iya WQn 
lQkunrin, tabi qiuq qiuq iya WQn 
lobinrin, tabi awQn obinrin bi ti 
WQn tabi awQn to wa ni ilcapa 
WQn lQkunrin tabi awQn QinQ qcIq 
lQkunrin ti Qkan WQn led ti i maa 
fa si obinrin, tabi awQn 
QiuQdekunrin ti WQn ko iuq 
nrikan kan nipa ihoho obinrin. 
Ki WQn ma si §e maa fi qsq WQn 
kilQ, ki ohun ti o pamQ ninu q§q 
WQ n ma baa di miniQ. 5 
ronupiwada SQdQ Allah lapapQ 
Qyin olugbagbQ ododo, ki q le §e 
a§eyQri. 



©EUs 3 

<J« 3 ^-8, 

}i 3 1 ' -3' 

fa jt fa jT 

be )' jl 

£*» tii SilCist 

si j 3 1 i jT 41 4 - jJ' i s» & 3 Vi 1 

iiT ' <d i ' *4 P 3 * £>45^1 




On 24 


AL-NUUR 


Ipin 18 


33 . Ki 9 si f<? awpn opo aarin yin 

ati awpn grukunrin yin ati 
grubinrin yin (ti wpn si 

igbeyawo). Bi wpn ba j? alaini, 
Allah yoo rp wpn lprp lati inu oju 
rere R9. Allah si jp Em ti Qla R9 
gboord, OluniQ ohun gbogbo. 

34 . Ki awpn ti ko ri (pna) 
igbeyawo ko ara wpn ni ijanu titi 
ti Allah yoo fi rp wpn lprp ninu 
Qla Rp. Ni ti awpn ti wpn n wa 
akpsilp (ominira) ninu awpn ti 
wpn wa ni ikapa yin, p kp p slip 
fun wpn ti 9 ba ri daadaa lara 
wpn, ki 9 si pese fun wpn ninu 
Qrp Allah ti 6 ti pese fun yin. Ki 
9 rna si §e fi agbara mu awpn 
prubinrin yin lati §e agbere (nip a 
aknajpp ki wpn ni pkp) ti wpn ba 
fp pa ara wpn 1119; ki 9 baa wa ere 
ti aye yh. Bi pnikpni ba fi agbara 
mu W9n, dajudaju lphin 
ifagbaramuwpn naa, Allah yoo jp 
Alaforijin, Alaaanu julp (si W9n). 

35 . Dajudaju A ti S9 awpn Ami 
ti 6 han gbahgba kalp fun yin ati 
appprp awpn ti wpn ti rekpja I9 
$aaju yin ati 90? iyanju fun awpn 
olupaya Allah. 




&Iil 5 (j* &1>I 


IjL Caj, (j 3 ’ll £> 2 . *J 


< 0 * ^ . 


iL.* • 


is>i xJ 1 3 > 2d» I 

>45 C 



/ 1 




IDA 5 j ** * \ \ * 9 k>. 1 •>' 

36 . Allah ni implp awpn prun ati 
aye. Afijp implp Rp dabi iho kan ^ L \<.\X \ 1 
lara ogiri, ninu eyi ti atupa kan g ^ 

wa, atupa naa si n b9 nmu igo * 4 * • - r *' * 

<C@> 


Ipin 18 


AL-NUUR 


Orf 24 


kan. Igo naa si dabi irawp ti n 
dan yinrinyinrin. A tan an lati ara 
igi onibukun kan- igi ororo kan- 
ti ki i $e ti ila ooran tabi ti iwp 
ooran, eyi ti epo r? yoo fprp maa 
mu implp wa bi ina ko til? kan 
an. O jp implp lori implp! Allah n 
$e ampna pni ti 6 ba wu U lp si 
ibi implp Rp. Allah a maa fi 
apejuwe lei? fun awpn eniyan. 
Ati pe Allah jp Olump julp lori 
ohun gbogbo. 


j i ;3j ^ 

; h ujtil JdsSiai* 1 4 * 


37. (Implp yii si ti tan) ninu awpn 
ile ti Allah ti pa§p pe ki a maa $e 
agbega wpn, ki a si maa $e iranti 
orukp Rp ninu wpn. Ninu wpn ni 
a ti maa n yin In logo ni dwurp 
kutukutu ati ni a§alp; 

38. (lati pwp) awpn eniyan ti 
karakata tabi igbokegbodo ki i di 
lpwp kuro nibi iranti Allah ati 
gbigbe irun duro ati yiyp Saka 
ninu ohun ini wpn. Wpn n bpru 
pjp kan ti pkan ati oju wpn yoo 
daamu. 




©jCiiAi 4i 


39. Ki Allah le san wpn lpsan 
rere ohun ti wpn §e, ki 6 si $e 
alekun oju rere Rp fun wpn. 
Allah A si maa pese fun pni to ba 
wu U laini ddiwpn. 

40. Ni ti awpn ti ko gbagbp, i$p 
wpn da gpgp bi riri ohun ti 6 jp 
omi ninu a§alp, ti pni ti ongbp n 


5 Co 'Jj\ 

0i_j » Lij tin 8 


d-tij L w . >.jj Ga>g| ^ 

i >L2 <j La. Jji 



Ori 24 


AL-NUUR 


1pm 18 


gb? n ro pe omi ni, §ugbpn nigba 
ti 6 de ibp ko ba nnkan kan, 
§ugbpn 6 ba Allah nib?, O si san 
an lpsan rp, Allah si yara ni i§iro 
§i§e. 

41. Tabi (ki i§p wpn da) gpgp bi 
okunkun birimu-birimu ninu ibudo 
ti 6 jin, ti igbi lori igbi bo 6, ti 
kurukuru tun wa loke rp; awpn 
ipele okunkun lori ara wpn. 
Nigbalcuugba ti 6 ba yp pwp rp 
jade, 6 fprp ma le ri i; pnikpni ti 
Allah ko ba fun ni implp- ko si 
implp fun un rara. 

IDA 6 

42. Iwp ko ha ri pe Allah ni ohun 
gbogbo ti n bp ni prun ati ori ilp n 
§e afpmp fun, bp? naa si ni awpn 
pyp bi wpn ti li na iyp wpn? 
Olukuluku ni 6 si da ilana ijpsin ati 
pna ppp tirp mp. Allah si jp Olump 
nipa ohun ti wpn li §e. 

43. Ti Allah ni ijpba prun ati aye, 
pdp Allah si ni ipadasi ohun 
gbogbo. 

44. Iwp ko ha ri pe Allah 16 mu ki 
p§u ojo maa wp kiri, lphin naa yoo 
wa ko wpn jp papp, yoo §e wpn ni 
ipele-ipele, iwp yoo si ri ojo ti yoo 
maa jade lati inu rp? Oun 16 si maa 
li sp (kurukuru) ti 6 dabi oke kalp 
lati prun ninu eyi ti yinyin maa n 
wa. Oun a maa ja a lu pni ti 6 ba wu 
U. Ikp-yanran mpnampna rp fprp le 
mu iriran lp. 


©»— • Gijtll dJj I j 


j, «Laii * 4j Ol; 


4 cH iJ r^4 Sill ST 

JjLie idJ I ) t 5 «L3 ^)l5» jJS 


Ji IXs ^534 aLiST£*JT 

12# ii 

>>-? ^ 

<•>£ kj^4aj 5 £L&Ji (j) - ?“> '■ . ' .V ‘C >* 


Ipin 18 


AL-NUUR 


Orf 24 


45. Allah ni 6 n mu kl ora ati 
gsan maa tgle ara wgn nl 
pasiparg; dajudaju eleyil jg gkg 
fun awgn to loju inu. 

46. Allah ni O §gda gbogbo ohun 
abgmi lati inu omi; omiran ninu 
wgn n fi ay a fa; omiran ninu wgn 
si n fi gsg meji rin, awgn miiran 
jg glgsg mgr in. Allah maa n §gda 
ohun to ba wu U. Dajudaju Allah 
ni Alagbara lori ohun gbogbo. 

47. Dajudaju A ti sg awgn Ami 
ti 6 han gbangba kalg. Allah a si 
maa tg gni ti 6 ba wu U si gna 
taara. 

48. Wgn si n sg pe ‘Awa gba 
Allah ati oji§g naa gbg, bgg ni a si 
gbgran’, lghin naa apa kan wgn 
tun gbgnri; iru awgn wgnygn ki i 
§e onigbagbg ododo. 

49. Nigba ti a ba pe wgn si gdg 
Allah ati dji$g Rg, ki 6 le $e idajg 
laarin wgn, kiyesi i, apa kan ninu 
wgn maa n gbgnri. 

50. Ati pe (ti wgn ba ri) ododo 
lgdg wgn, wgn iba yara wa ba a 
pglu itgriba. 

5 1 . Arun ha n bg ni gkan wgn ni bi? 
Tabi wgn ha n §iyemeji ni? Abi 
wgn ha n bgru pe boya Allah ati 
oji§g Rg yoo §e abosi fun wgn? 
Rara o, awgn gan-an ni wgn jg 
alabosi. 


Q, hi i 5 5 


©>i £-» ys* ' eJj, 


& sjs5 

• iii <n 




1 Jii ^ > i ii5 

©6yi>i£ (A4 SiJ 


$4i ^ 


• 


A 


jf i^Sji / & 

dbl ^4 te»t 



Ori 24 


AL-NUUR 


1pm 18 


IDA 7 ^ ^ ^ 

52. Idahun awpn onigbagbp ^ CSJJ, 

ododo nigba ti a ba pe wpn lp si 

p dp Allah ati oji§p Rp lati §e 
idajp laarin wpn nipe: ‘A gbp, a 
si gba.’ Awpn wpnyi ni yoo 
§oriire. 

53. fmikpni to ba tple Allah ati 5 5 

6j4p Rp, ti 6 tun n bpru Allah to 

si tun mu Un ni Alaabo, awpn ni 
yoo j ere. 

54. Wpn ti fi Allah bura ni ibura ') 4^-t, ? 

to lagbara pe ti 6 ba pa§p fun K ^ J Ji&yX I 

wpn awpn yoo jade lp. Sp pe, ‘E ^ litt 

ma §e bura; (ohun ti 6 se pataki > “ > " , „ 

ni) igbpran (tootp) si ohun to tp. ©uji^ 

Dajudaju Allah mp ampdaju 

ohun ti p n §e.’ 

55. Wi pe, gbpran si Allah, ki '^ r & 

p si gbpran si oji§p naa lpnu.’ , CSJlS ijJp c)li 

Sugbgn ti s ba S^ipada, dajudaju ' ^ 

(pm ti o ba §e bpp) m yoo ru pru " 

ara rp, pyin naa yoo si ru pru ti 

yin. Bi pyin ba wa tple e, p 6 ri 

itpspna. Ko si nnkan kan fun 

oji§p naa ju i§p jijp nikan. 

56. Allah ti §e adehun fun awpn ) Ij-i-Si Zh.0 i £L 1 

onigbagbp ododo ninu yin, ti wpn j . jj ^,,^4 

si n §i§p rere pe dajudaju Oun " " 

yoo fi wpn §e arole lori ilp gpgp 

bi Oun ti fi awpn ti wpn §iwaju ^ 

wpn §e arole. Ati pe dajudaju ^ 

Oun yoo fi idi psin wpn rinlp fun jJu A 5 

wpn, eyi ti Oun ypnu si fun 

<C@> 


Ipin 18 


AL-NUUR 


Orf 24 


wpn, ati pe dajudaju Oun yoo fi 
ifpkanbalp dipo ipaya wpn: Wpn 
yoo si maa sin Mi, wpn ki yoo 
wa pgbp kankan pplu Mi. finikpni 
to ba §aigbagbp lghin eyi, awpn 
ni alaigbpran, plptp. 

57. 5 maa gberun duro, ki p si 
maa yp saka, ki p si maa gbpran 
si oji$p naa lpnu, ki p le ri aanu 
gba. 

58. ^ ma §e ro pe awpn 
alaigbagbp le doju (eto Wa) 16 ri 
ilp bolp; ibugbe wpn ni ina. 
Dajudaju ibusinmi buburu ni i $e. 

IDA 8 

59. Eyin onigbagbp ododo, ki 
awpn to wa ni ikapa yin ati awpn 
ti ko i ti i dagba ninu yin gba 
iypnda lpwp yin ni awpn akoko 
mpta (ki wpn to wple tp yin): 
§iwaju irun dwurp, ati nigba ti p 
ba bp a§p silp lpsan-an lasiko 
oom ati lphin irun alp. (Iwpnyi 
jp) awpn asiko ip amp mpta fun 
yin. Ko si si ibawi fun yin ati fun 
awpn naa (ninu awpn asiko 
miran) lphin eyi niton pe wpn 6 
maa paara pdp yin, (nipa pe) apa 
kan yin (yoo maa da si) apa keji. 
Bayii ni Allah maa n fi awpn 
Ami Rp han yin. Allah si jp 
Olump ohun gbogbo, Qlpgbpn 
julp. 






©<5 J p 


J 




** v 


)y»-L?£ JiS chijJl J JLIlLS 

ui-^da5 

i'^La-dl S3.A-0 ^.*5 chs,) 

5 chP j> J^J 



Ori 24 


AL-NUUR 


1pm 18 


60. Nigba ti awQn QniQde ninu 
yin naa ba dagba, ki awQn (naa) 
maa gbaaye gQgQ bi awQn 
a§iwaju WQn §e n gbaaye. Bayii 
ni Allah maa n fi awQn A§q Rq 
han si yin. Allah Olumy ohun 
gbogbo, Qlbgbbn julp. 

61. (Ni ti) awpn arugbo obinrin ti 
wqti ti dagba kyja igbeyawo, ko si 
ibawi fun wyn bi wyn ba bQ a$Q 
(ileke) WQn sil? laifi q$q WQn han; 
$ugbQn ti WQn ko ba §e eyi, ni 6 
loore ju fun WQn. Allah j? OlugbQ 
ohun gbogbo, OIuiuq ohun 
gbogbo. 

62. Ko si ibawi fun afQj ti ati arQ, 
bQQ ni ki i $c q§q fun alaaari); ko si 
si ibawi fun Qyin naa pe ki q jQun 
nmu ile ara yin tabi nmu ile awQn 
baba yin tabi nmu ile awQn iya yin 
tabi nmu ile awQn aralcunrin yin 
tabi nmu ile awQn arabinrin yin 
tabi ninu ile awQn aralcunrin baba 
yin tabi ninu ile arabinrin baba yin 
tabi ninu ile awQn arakunrin iya 
yin tabi ninu ile arabinrin iya yin 
tabi ninu awQn ile ti kQkQrQ ba 
wa ni ikapa yin, tabi awQn ile Qiy 
yin. Ko si si ibawi fun yin lati j?un 
ni apapQ tabi ni QtQQtQ. Nigba ti q 
ba wq eyikeyii ile, ki q ki ara yin 
ni kiki ti 6 ti QdQ Allah wa, ti 6 
dara, ti 6 si ni ibulcun. Bayii ni 
Allah §e maa n fi awQn Ami Rq 
han si yin ki q le §e laakaye. 


jsJUJi in 

te*5te>-d O I 



S)'\f 

2lU\) t u-4- 1 tei 11 3 * * cJI 

f A I ^ ^ ^ 



Ipin 18 


AL-NUUR 


Orf 24 


IDA 9 


63. Dajudaju awpn to gba Allah 
ati dji§p Rp gbp nikan ni 
onigbagbp ododo; nlgba tl wpn 
ba wa pplu rp lori grp pataki tl 6 
kan gbogbo wpn, wpn ki 1 dide lp 
tltl wpn yoo fi gba iypnda lpwp 
rp. Dajudaju awpn tl wpn n gba 
iypnda lpwp rp nl awpn ti 6 gba 


3 di» L i i £> yLc£c3\ (sji, 

6 £ l 1 £££ 

l%jJ *<^5 5^ Li 

fr>4 ^4 

3 ) yLc id) I e)J,b aJj I3 


Allah ati ojl§p Rp gbp. Nlgba ti 
wpn ba beere iypnda lpwp rp fun 
prp ara wpn, ypnda fun pni tl iwp 
ba fp ninu wpn, kl o si wa 
aforljin fun wpn. Dajudaju Allah 
ni Alaforijin julp, Alaaanu julp. 


64. ^ ma §e jp ki pipe oji§p naa 
laarin yin da gpgp bi p §e maa n 
pe ara yin . Dajudaju Allah mp 
awpn to fara pamp ninu yin. 
Nitorl naa ki awpn to lodi si a§p 
Rp §pra, ki idaamu ma baa ba 
wpn tabi ki iya oloro ma baa jp 
wpn. 

65. 5 kiyesi i, dajudaju ti Allah 
ni ohun gbogbo ti n bp ni awpn 
prun ati aye. Dajudaju 6 mp pni 
ti p jp. Ati pe ni pjp ti a 6 mu 
wpn pada spdp Rp, Oun yoo fun 
wpn ni iro nipa ohun ti wpn ti $e. 
Allah si mp ohun gbogbo. 


I I 4<Jjl ykijU U * C<« f» 

G&0 1 r \* > 1 9IJ&4 Z> 

I <£>■* 3^4 ^4 
3' ^Lii, 


* USJ^I 3^3^ 1 

^3 I lAkULtjJi 

<&+&**&* 



Ori 25 





ipin 18 



AL-FURKQQN 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni OrakQ Allah, Oloore QfQ, 
Alaaanu julg. 

2. Ibukun ni fun bni ti O sq Ooya 
(ododo kurd lara irQ) kal$, fun 
Qrusin Rq, ki 6 le maa j$ olukilQ 
fun gbogbo Qda aye- 

3. fmi ti ijQba awQn Qrun ati ti aye 
j'q ti Rq; ti ko si yan QmQ kankan 
fun ara Rq; ti ko si ni alabaapin 
ninu ijQba naa; Oun 16 da ohun 
gbogbo, ti 6 si §e odiwQn r<? ni 
odiwQn ti 6 gun rege. 

4. SibQsibQ WQn tun n yan QlQrun 
miiran yatQ si I. AwQn ti ko le da 
ohunkohun; a da awQn naa ni, ti 
WQn ko si ni ikapa lati mu inira 
tabi oore ba ara WQn. WQn ko si 
ni agbara lori iku tabi iye, tabi 
lori Ajinde. 

5. AwQn alaigbagbQ wi pe, ‘Eyi 
(Al-Kur’an) ko j’q nnkan kan bi ko 
§e adapa irQ lati <?nu ara r<y ti awQn 
eniyan miiran si ran an Iqwq lori 
r<y’ Dajudaju WQn ti mu abosi ati 
irQ wa. 

6. WQn si wi pe; ‘Itan awQn ara 
i§iwaju ni, WQn ba a kQ q sil? ni, 
b?Q ni a pe e kQ fun un ni, ni 
owurQ ati a$alQ.’ 




4 It J 5 ti) 4% 

mss a & * 


ziiUz § U ^U?i5 

\&i * fat+JFl 

©i^vYs^l^ 


liij. ?) iU c»j, J* 5 

QljiJ 3 LUb 5>LL-UL9 3 


sjSfexsfiajjS?>3i*t*r rjju* 




Ipin 18 


AL-FURKQQN 


Ori 25 


7. Wi pe, ‘pni ti 6 mp gbogbo 
ohun ti 6 pamp ni awpn prun ati 
aye ni 6 sp p kalp. Dajudaju 6 jp 
Alaforijin ati Alaaanu julp.’ 

8. Wpn si wi pe, ‘Ki 16 se oji$p 
yii ti 6 n jpun, ti 6 si n rin kaakiri 
ni opopona? Ki 16 de ti a ko sp 
malaika kan kalp fun un, ki 6 le 
jp olukilp pplu rp? 

9. ‘Tabi ki a sp i§ura kan kalp fun 
un, tabi ki pgba kan wa fun un ti 
yoo maa jp ninu rp.’ Awpn 
alabosi naa tun sp pe: ‘pkunrin ti 
p n tple yii ki i §e pnikankan bi ko 
§e pni ti a ti gba laakaye rp.’ 

10. Si wo awpn ohun ti wpn n fi 
p we, wpn ti spnu, wpn ko si le 
mp pna ti 6 tp. 

IDA 2 

11. Ibukun ni fun pni naa, ti 6 jp 
pe ti 6 ba wu U, yoo §e ohun ti 6 
dara ju iypn lp fun p. Awpn pgba 
itura ti odo n §an labp rp. Oun 
yoo si tun fun p ni awpn aafrn 
pplu. 

12. $ugbpn wpn ti pe Asiko naa 
ni irp, A si ti pese ina ti n jo 
geregere slip fun awpn ti n pe 
Asiko naa ni irp. 

13. Nigba ti (ina) ba ri wpn lati 
okere, wpn yoo maa gbp hiho ati 
kikun rp. 




A G&J i 4 yty \ ' i 2 $ 

©I 




cd, jli U&* 


li) “ *** i §- 


Jib'll 


©fofcs,sujs&5 


\j a£c I Jiii jj-e GjL v ly{ 


£&J i 15 1 >f 



On 25 


AL-FURKQQN 


ipin 18 


14. Ati pe nigba ti a ba ju wpn si 
aaye kan to ha gadigadi ninu r?, ni 
?ni ti a fi ?w<?n de 1qwq1?s?, wpn 
yoo maa kigbe oro fun iparun. 

15. ma §e beere fun iparun 
kan lonii, §ugb?n ? beere fun 
qPqIqP? iparun.’ 

16. Sq pe, ‘Nj? iy?n ni 6 dara ni tabi 
Qgba id?ra ainip?kun ti a ti §e 
adehun r? fun aw?n olupaya Allah? 
Ohun ni yoo j? ?san ati ibudesi 
w?n.’ 


dUu iSi5 


I & >1 5 1 U if I ; & %%}\ 1 1 ^ . y f 
<g3i ^JUJi Hi 

ftiU J4J 3ugi 


©i>^s 


17. Ohunkohun ti 
yoo maa j? ti wpn nib?, (wpn yoo ©5^5 ll^j 

maa gbe nib?) gbere. ileri Oluwa 
r? ni, ti 6 y? ki a maa b?b? fun 
(ni gbogbo igba). 


w?n ba n f? 


18. Ni ?j? ti Oun yoo ko w?n j? p? 
ati aw?n ohun ti w?n li sin l?hin 
Allah. Oun yoo wi pe; ‘$e ?yin ni ? 
li §i aw?n ?rusin Mi w?nyi l?na abi 
aw?n funra w?n 16 kuro loju ?na?’ 

19. W?n yoo wi pe, ‘Mim? R?! Ko 
t? fun wa lati ni alaabo miiran yat? 
si Q, §ugb?n Iwq naa lo ti fun w?n 
ni igbadun ati awQn baba WQn ti 
w?n fi gbagbe iranti naa, w?n si di 
?ni iparun. ’ 


■ i-' o. - c-? t »< rv^ <* -2.-® 1* /»•» * »•? * 

r _ a * * r* * S r\* ^ A * < 1 * 

* iJ y ' A'Skt fli I 
1 1 Ja I jjk 


at Sr 

<*>£j 5 c>4 W-J. i- 3^ 5 

®'5i4 


20. (L?hin naa, A 6 s? fun aw?n 
?§?b? pe:) ‘Dajudaju w?n ti pe yin 
lopur? nipa ohun ti ? li sq, ? ko si 
ni agbara iyipada (iya) kan, 
tabi iranlQWQ kan.’ fnik?ni to ba si 
§e abosi ninu yin A 6 j? ki 6 tQ iya 



ti 6 tobi wo. 



Ipin 19 


AL-FURKQQN 


Ori 25 


21. A ko ran awpn 6ji§p §aaju rp, 
bi ko §e pe wpn a maa jpun, wpn 
a si tun maa rin kaakiri, Awa §e 
awpn kan ninu yin ni adanwo fun 
awpn miiran . $yin ko ha ni §e 
suuru bi? Oluwa rp si ni Oluri 
ohun gbogbo. 

IPlN 19 
IDA 3 

22. Awpn ti ko ni ireti lati pade 
Wa n wi pe: ‘Ki 16 de ti a ko sp 
malaika kalp fun wa, tabi ki a ri 
Oluwa wa ni ojukoroju?’ 
Dajudaju wpn ti jp ara wpn loju, 
wpn si ti kpja pnu aala gidigidi. 

23. Ni pjp ti wpn ba foju kan 
awpn malaika- ki yoo si iro ayp 
kankan fun awpn plp$p ni pjp 
naa; wpn yoo wi pe: ‘Iba si jp pe 
gaga ti 6 lagbara kan wa! ’ 

24. A 6 gbe pkppkan awpn i$p 
wpn ypwo, Awa yoo si ku u danu 
bi eruku. 

25. Awpn ero pgba idpra yoo ni 
ibugbe ti 6 dara ju ni pjp naa ati 
ibusinmi ti 6 rpwa jpjp. 

26. Ati pe ni pjp naa ti prun yoo 
faya pplu kurukuru ti a 6 si sp 
awpn malaika kalp ni ppplppp. 

27. ijpba ododo pjp naa yoo jp ti 
(Qba) Oloore pfp ati pe pjp i§oro 
ni yoo jp fun awpn alaigbagbp. 


Oy fc - c u, ) Jo feia )l & liJ l 


ij y*u-i A A^ L o .J \ (J5>i 

^ a f ^ * X* a p 't T * , S r* ** 


2>5. t bo (Jj, \jLi yi 5 


f-fc f? < V iVli ^ ' /»< 

| >y>- xi-o yi-=fe) ' 1 


* f ^ »<< 

*->-o 


$ {EUji 5 

_ ^ c £ x ’"TAa 

©^Lj^- 3 a-£^LoJ|(J^j 




©»■ 





On 25 


AL-FURKQQN 


ipin 19 


28. (F $pra fun) pjp ti alabosi yoo 
ge ika ara rp jp, ti yoo wi pe, ‘6 
ma $e lara mi o, iba §e pe mo mp 
ni, emi iba ti tple dji$p naa.’ 

29. ‘Haa, 6 ma $e lara mi o! Emi 
iba ma ti mu lagbaja yii lprpp 
timptimp! 

30. ‘Dajudaju, 6 ti mi lpna 
kuro ni bi iranti lphin ti 6 ti de wa 
ba mi. ’ E$u si jp pni ti 6 maa n kp 
eniyan slip. 

31. Oji$p naa yoo wi pe, ‘Oluwa 
mi 6, awpn eniyan mi ti sp Al- 
Kur’an yii di ohun ikpsilp.’ 

32. Bayii ni Awa §e maa n yan 
pta laarin awpn plp$p fun oji$p 
kppkan; Oluwa rp si ti to ni 
Olufmimpna ati Oluranlpwp. 

33. Awpn alaigbagbp sp pe, ‘ki ni 
$e ti a ko sp Al-Kur’an naa kalp 
fun un papp lppkan §o$o?’ (A sp 
p kalp bpp) ki A le tipasp bpp mu 
pkan rp duro $in$in. A si ti to 6 ni 
pna ti 6 dara julp. 

34. Wpn ko ni le mu afijp kankan 
wa fun p $ugbpn Awa ti mu 
ododo wa fun p ati alaye ti 6 dara 
julp. 

35. Awpn ti a 6 ko lp sinu ina ni 
idojubolp- awpn ni ipo wpn yoo 
burn julp, awpn ni wpn $ina kuro 
loju pna taara julp. 








<> 9 X 

0^3'^ 


©15 I $ \fU r 5 ij£\ 


©\*- 


% v S 6 1 >i3 \ A 

©$JL3,)3 2la15j3 



iJV ^ (iK j— 3 1 

isfl isus ti 


§L 



Ipin 19 


AL-FURKQQN 


Ori 25 


tDA4 

36. Dajudaju A ti fun Musa ni 
Iwe naa, ati pe A yan arakunrin 
rp, Haruna pplu rp ni ohiranlpwp. 

37. A si wi pe: ‘$yin mejeeji, p 
Ip spdp awpn eniyan ti wpn pe 
awpn Ami wa ni irp. Lphin naa A 
pa wpn run patapata. 


\y. kS» lyfi yLl l LlLo3 


38. Ati awpn eniyan Nuuh, nigba 
ti wpn pe awpn oji$p ni opurp, A 
tp wpn ri sinu omi, A §e wpn ni 
Ami fun awpn eniyan. A si pese 
iya oloro slip fun alabosi. 

39. Ati awpn eniyan ‘Aad ati 
Samuud ati awpn eniyan agbegbe 
Kanga ati ppplppp awpn iran 
miiran laarin wpn. 

40. Olukuluku wpn ni A ti fi 
awpn appprp lple fun ati pe 
olukuluku wpn naa ni A si ti 
parun patapata. 

41. Dajudaju awpn (wpnyi) maa 
ti §e abpwd si ilu naa ti ojo 
buburu rp si. Abi wpn ko ri i 
nigba naa ni? Bpp kp, wpn ko ni 
ireti nip a Ajinde (lphin iku) ni. 

42. Nigba ti wpn ba ri p, wpn kan 
maa n fi p §e ypyp ni; wpn yoo 
wi pe, ‘Njp eleyii ni pni ti Allah 


\y m >-£» Uj ) 


f . ' "■? 









iditjSQJb ti 


o %Jai 1 I 2.7 ys-' ' \y \ >-5-1 5 

5 \y > k > 1 * fi . £-£-1 



gbe dide ni oji$p?’ 

43. ‘6 ti fprp §i wa lpna kuro criY *1 

lpdp awpn ori§a wa, ti ki i ba §e 5 

peaduro tiwpn gbpingbpinni.’ ** $\i£\ ujhl 

cC@> 


Ori 25 


AL-FURKQQN 


ipin 19 


Wpn n bp wa 1119 awpn to spnu 
kurd loju 911a nigba ti wpn ba ri 
iya. 

44. Njp iw9 ko ha ri 9m ti 6 mu 
ifp inu r? ni plprun rp? Njp iw9 
ha le jp olu$p fun un bi? 

45. Tabi iw9 ha ro pe ppplppp 
ninu wpn gbpran tabi ni laakaye 
ni? Ko si ohun ti a le fi wpn we 
bi ko §e pranko- bpp kp, awpn 16 
spnu jinna ju. 

IDA 5 

46. Iwp ko ha ri bi Oluwa rp ti h 
sp djiji di gigun; iba §e pe 6 wu 
U ni Oun iba jp ki 6 duro si oju 
kan. Lphin naa Awa fi ooran §e 
ampna fun un; 

47. Lphin naa A fa a wa si pdp 
Wa ni fifa ti 6 rprun. 

48. Oun ni pni ti O §e ora ni aabo 
fun yin ati oorun sisun ni isinmi, 
O si tun $e psan lati tun fi ji yin 
dide. 

49. Ati pe Oun ni pni ti O n fi 
atpgun ran$p ni iro idunnu $iwaju 
aanu Rp. Awa si n sp omi ti 6 mp 
kalp lati prun wa. 

50. Ki A le fi sp ilp ti 6 ti ku di 
alaaye ki A si tun le maa fi fun 
awpn ohun ti A da ninu pranko 
ati awpn eniyan ni omi mu 
lppplppp. 



' 1 ' (. < 1 i • • ftl 

. I \ y \ 


I 


9 ^ 


(J ^au o uifcJ i yJa\ 1^1 






r. (JAM xJo l 5 ^ \ 1 


©i%-4 ZjZ&I&s ji* 


5 ft 1^4 <J-5? ' (sy > 

©IS I 1 


&& ' Cf 3 

1 CLi yj 1 5 * a - s X ’v ) (,? xj 



Ipin 19 


AL-FURKQQN 


Ori 25 


51. A ti §e alaye r? fun wpn 
lpkun-unrpr? ni ori§iiri§ii pna ki 
wgn le kiyesara §ugbgn ko si 
ohun ti ppplppp cniyan ko ni kp 
silp bi ko §e aigbagbp. 

52. iba $e pe A f? ni, A ba ti gbe 
olukilp dide ni ilu kppkan. 


J 1 5 >» *-5s ^ ‘ i - k - s >*<o >- aJ 5 






<' r 'T< 


i;>5 4^ ci csiisJ C4 51' 3 


A n v ■ 


53. Ma si $e tple awpn 
alaigbagbp, §ugbpn maa fi 
Al-Kur’an gba wpn niyanju 
gidigidi. 

54. Oun ni O mu ki okun meji 
maa §an, ti 9k an dara lpnu 6 si 
dun pplu, ti ekeji si j? oniyp ti 6 
si tun koro. O fi gaga ati aala to 
nip9n si aarin awpn mejeeji. 

55. Oun ni bni ti O $?da eniyan 
lati inu omi, O si $e ibatan fun un 
niti ibi ati ana nipa igbeyawo ati 
pe Oluwa r9 ni Alagbara julp. 

56. Sib? wpn n sin ohun miiran 
dipo Allah, eyi ti ko le $e wpn ni 
anfani, ti ko si le ni wpn lara. 
Alaigbagbp si j? alatilphin (fun 
e$u) ni atako si Oluwa rp. 

57. A ko ran 9 ni§? bi ko §e lati 
j? olufunniniroo idunnu ati 
olukilp. 


H 






s> ? ^ 


+i> & 'A&\ 



58. Wi pe, ‘Emi ko beere psan 
lpwp yin yatp si pe ki pni ti 6 ba 
fp tple pna ti 6 I9 taara si 9 dp 
Oluwa r?.’ 




On 25 


AL-FURKQQN 


ipin 19 


59. Ki iwp si maa gbpkple 
Alaaye kan §o§o, fini ti ki I ku, ki 
o si maa yin (In) logo pplu iyin 



Rp. 6 to tan gpgp bi Olump p§p 
awpn prusin Rp, 

60. fmi ti 6 da awpn pran ; 
ati ohun ti n bp laarin mej 
igba mpfa, lphin naa O 

sori itp Qla Rp, Qba Onikpp. 
Beere nipa Rp lpwp pni ti 6 mp. 

61. Nigba ti a ba sp fun wpn pe, 
‘5 tpriba fun (Qlprun) Oloore 
pfp’, wpn n wi pe, ‘Ta ni 
(Qlpmn) Oloore pfp naa? Se 
ohunkohun ti o ba ti pala§p ni 
awa 6 foribalp fun ni?’ 6 n §e 
alekun igbunri wpn ni. 


o§upa ti 6 n mu implp wa sibp. 

pni ti 6 n fp lati maa ranti tabi ti 6 
n fp lati §ppp. 


(aidara) si wpn, wpn a wi pe 

‘AlAAfiA’! 




iDA6 




64. Awpn prusin Qba Onikpp ni 
awpn to n rin tpwptpwp lori ilp, 
nigba ti awpn alaimpkan ba sprp 





65. Ati awpn ti wpn n lo ora fun 
Oluwa wpn ni iforibalp ati ni 
iduro. 




ipin 19 


al-furkqqn 


Ori 25 


66. Ati awpn to maa n maa n wi 
pe, ‘Oluwa wa! Yp iya prun 
apaadi kurd fun wa. Dajudaju iya 
Rp jp inira to pp titi. 



67. ‘Aaye buruku ni fun isinmi 
ati ibugbe;’ 

68. Ati awpn to $e pe ti wpn ba n 
nawo, wpn ki i na ina apa, bpp ni 
wpn ki i hawp; $ugbpn wpn a 
maa wa ni iwpntun-iwpnsi. 

69. Ati awpn to jp pe wpn ki i pe 
plprun miiran pplu Allah, ti wpn 
ki i si i gba pmi ti Allah §e leewp 
ayafi lori ptp, bpp ni wpn ki i §e 
agbere. (tabi pan§aga). Enikpni to 
ba §e eyi yoo ri psan ibi. 


©ii lii % \ p lL J JLA XL ftjj. 






70. A 6 §e adipele iya naa fun un 
lpjp Ajinde, yoo si maa wa nibp 
ni pni idojuti, 

71. Ayafi awpn to ba 
ronupiwada ti wpn si gbagbp, ti 
wpn tun n §e i§p rere; awpn 
wpnyi ni Allah yoo yi i§p buburu 
wpn si rere; Allah si jp 
Alaforijin, Alaaanu julp; 



72. Enikpni to ba ronupiwada to 
tun n §e rere, dajudaju 6 16 n 
ronupiwada si pdp Allah nitootp; 

73. Ati awpn ti WQn ki i jprh 
eke, ti wpn ba si kpja lp nitosi 
ohun asan kan, wpn a maa kpja 
lp tpwptpwp; 


<-#J, 1 -r* y-i V “ 5 

15^0 Is 1 5 a ) 5p \ (J 3 ' 3 



Ori 25 


AL-FURKQQN 


ipin 19 


74. Ati awpn to $e pe nigba ti a 
ba ran wpn leti Ami Oluwa wpn, 
wpn ki i ya aditi ati odi nipa rp; 

75. Ati awpn to n gbadura pe 
‘Oluwa wa, §e awpn pnikeji 
(iyawo ati pkp) wa ati awpn pmp 
wa ni aridunnu fun wa, ki O si §e 
(pnikppkan) wa ni a§iwaju fun 
awpn olupaya (Rp).’ 

76. Awpn wpnypn ni a 6 san 
lpsan aaye ti 6 ga ninu pgba idpra 
nitori wpn ni ifarada; a 6 si pade 
wpn nib? pplu ikini alaafia. 

77. Wpn yoo maa gbe ibp. 6 dara 
pupp ju ni ibusinmi ati ibugbe. 


% 4 ^-4, '3>4> 1 3 

&0 Ul (^^Jl3 

Gj&s.\ 3 Sp (£^>3 


5 I3&£ £3>ii ibkl 



78. Sp fun (awpn alaigbagbp): 
‘Oluwa mi iba ti bikita fun yin, ti 
ki i ba §e titori adura yin. Nitori 
pe dajudaju p ti kp (ododo naa), 
(iya kikp rp) yoo si lp mp yin 
ppkippki.’ 




Ori 26 


ipin 19 



AL-$U ARAA 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Ornkg Allah Oloore pfp 
Alaaanu julQ. 

2. TAA, SIIN, MUM (Qba Mimp, 
Olugbgran, OlumQ ohun 
gbogbo). 

3. AwQn wQnyi ni awQn qsq Iwe 
naa to han gbangba. 

4 . Iwq ha le fi ibanujp pa ara rp 
nltorl pe wqii ko gbagbp. 

5. B1 6 ba $e pe A fp ni, A ba sq 
Ami kan kalp fun wQn lati Qrun. 
AwQn Qrun WQn iba tpba fun un 
ni ti irplp. 

6. Ko si Iranti kan ti yoo wa ba 
WQn lati QdQ Qba Onikpp ayafi ki 
WQn gbQnri kuro nibp. 

7. Dajudaju WQn ti pe e (Al- 
Kur’an) ni irQ, nitori naa, iro 
ohun ti wQn fi n $e ypyp, yoo wa 
ba WQn. 

8. WQn ko ha $e akiyesi ilp ni; 
meloomeloo ni awQn n hk an 
daradara ti A mu jade lori§iri§i 
lati inu rp? 

9. Dajudaju Ami n bp ninu iypn, 
sibpsibp qpqIqpq ninu WQn ko 
gbagbQ. 


© Jii I 


os 


•• s 
4-» 


*21 j\ & JJJ 23 &\, 


£ $ tot 3 


©Uj 


^eti 

* %■■ 


si 


dSi, 



On 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


10. Dajudaju Oluwa rp ni 
Alagbara, Alaaanu. 

IDA 2 

1 1. Ki o si rant! nigba ti Oluwa rp 
pe Musa pe, ‘Tp awpn alabosi 
eniyan lp- 

12. ‘Awpn eniyan Fir’aona, wpn 
ki yoo ha paya Allah bi? 

13. 6 wi pe, ‘Oluwa mi, pm ri ba 
mi pe wpn 6 pe mi lopurp. 

14. ‘Qkan mi ha gadigadi, ahpn 
mi 6 si rp, nitori naa ran$p si 
Haruna. 

15. ‘Ati pe wpn ni psun kan si 
mi, nitori naa, mo n bpru pe wpn 
le pa mi.’ 

16. (Qlprun) dahun pe, “Bpp kp, ki 
pyin mejeeji lp pplu awpn Ami Wa, 
dajudaju A n bp pplu yin, A si n gbp. 

17. “Nitori naa p lp ba Fir’aona, ki p 
si wi pe, ‘Awa ni Iran§p Oluwa 
gbogbo aye, 

18. ‘(Lati sp fun p pe ki o) jp ki 
awpn pmp Israpli maa ba wa lp.’” 

19. (Fir’aona) sp pe, ‘Ki ha $e pe 
awa ni a tp p dagba lati igba ti o 
ti wa ni pmpde laarin wa ti o si 
gbe ppplppp pdun ninu igbesi 
aye rp laarin wa? 

20. ‘Iwp si hu iwa ti o hu ti iwp 
si fi di pkan ninu awpn 
alaimoore.’ 







ipin 19 


AL-SU ARAA 


Ori 26 


21. (Musa) wl pe; ‘Emi hu iru 
iwa naa nigba tl emi ko ti i si loju 
pna. 

22. ‘Nitori naa mo salp kurd lpdp 
yin, nitori mo bpra yin; lphin naa 
Oluwa mi fun mi ni a§p ati 
pgbpn, O si $e mi ni pkan ninu 
awpn oji$p. 

23. ‘Iypn ni idpra ti o n regun rp 
fun mi; ti o §e sp awpn pmp 
Israeli di pra.’ 

24. Fir’aona beere pe, ‘Ki ni 
Oluwa gbogbo agbaye?’ 

25. (Musa) dahun pe, ‘Oun ni 
Oluwa prun ati aye ati ohun 
gbogbo ti n bp laarin mejeeji bi p 
ba fp mp ampdaju.’ 

26. (Fir’aona) wi fun awpn ti 
wpn yi i ka pe, ‘$e p gbp bi? 

27. (Musa) sp pe, ‘Oun naa ni 
Oluwa yin ti I $e Oluwa awpn 
babanla yin.’ 

28. (Fir’aona) wi pe, ‘Dajudaju 
oji$p yin ti a ran si yin yii, were 
ni. 

29. (Musa) sp pe, ‘Oluwa ila 
ooran ati ti iwp ooran ati ohun ti 
n bp laarin mejeeji bi pyin ba $e 
laakaye. 

30. (Fir’aona) sp pe, ‘Bi o ba mu 
Qlprun miiran lphin mi, dajudaju, 
emi yoo sp p si pwpn. ’ 










SSy r s&p* 

£>\ ^ Uiia 


©uK-olkl I CO G® 5 J IS 





43 <3 & 


3*3 

3te.oJ 

ti 5 J 4>3 <32 


ill L&J], ^ cAJ Jil 



Or! 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


31. (Musa) wl pe, Kihla, koda tl 
mo ba fi ohun to foju han 
gbangbahan p?’ 

32. (Fir’aona) sp pe, ‘Mu un wa, 
bi iwp ba jp olododo.’ 

33. Nltori naa Musa ju ppa rp 
silp, §i wo 6, ejo tl gbogbo oju rl 
ni. 

34. 6 si tun fa pwp rp yp, si 
kiyesi i! Funfun balau ni loju 
awpn oluworan. 



IDA 3 

35. (Fir’aona) sp tun awpn ijoye 
ti wpn yl i ka pe, ‘Dajudaju 
opidan to nimp gidigidi ni eyi. 

36. ‘O n wa pna lati fi idan rp 
mu yin kuro lori ilp yin. Nitori 
naa ki ni impran yin?’ 

37. Wpn wi pe, ‘Jp ki dun ati 
arakunrin rp ypra fun igba dip ki 
p wa ran awpn akigbe si gbogbo 
ilu lati kede, 

38. ‘Ki wpn mu awpn opidan ti 
wpn ni imp ijinlp wa ba yin.’ 

39. Nitori naa wpn ko awpn opidan 
naa jp pp ni asiko ti a yan ni pjp ti a 
da gan-an. 

40. A si ke si awpn eniyan pe, ‘Njp 
pyin naa ko ha ni §e akojp ara yin 
bi? 

4 1 . ‘Ki a le tple awpn opidan naa 
bi wpn ba bori.’ 


\il 36 

©Sijjte&Cj* ***** 

4 .j sUri 5 a— ap' 

JL ^ * *, \ p i y x ? . 




1) * o ^ * •£. ■£. £ S 1^** 1 l ^ 


£i> 


ipin 19 


AL-SU ARAA 


Ori 26 


42. Nigba ti awQn opidan naa de, 
WQn sq fun Fir’aona pe, ‘Njq 
Q san n bQ fun wa bi a ba bori?’ 

43. 6 wi pe, ‘Bqq ni, ati pe nigba 
naa, q 6 tun maa bQ ninu awpn ti 
6 sun in 9 mi. ’ 

44. Musa sq fun wQn pe, ‘5 ju 
ohun ti q ba fQ ju siIq.’ 

45. Nitori naa WQn sq awQn okun 
ati Qpa WQn siIq, WQn si wi pe, 
‘Ni Qla Fir’aona, awa ni yoo 
bori. ’ 

46. L^hin naa, Musa ju Qpa rQ 
siIq, si wo 6, 6 gbe gbogbo ohun 
ti WQn hun jQ mi. 

47. Nigba naa la mu ki awQn 
opidan naa tQriba. 

48. WQn wi pe ‘A gba Oluwa 
gbogbo agbaye gbQ, 

49. ‘Oluwa Musa ati ti Flaruna.’ 

50. (Fir’aona) wi pe, ‘F gba a gbQ 
ki n to fun yin la§Q? Dajudaju, dun 
ni Qga yin to kQ yin ni idan. Nitori 
naa, f n b) wa mQ (ohun ti yoo 
gb?yin rQ). Ma a ge qwq ati qsq yin 
ni ipasinpayQ, lQhin naa emi yoo 
kan gbogbo yin mQ agbelebu pa.’ 

51. WQn sq pe, ‘Ko burn; dajudaju 
QdQ Oluwa wa la 6 pada si. 

52. ‘A nireti pe Oluwa wa yoo 
dart awQn q§q wa jin wa, nitori pe 
awa ni Qni akQkQ ninu awQn 
olugbagbQ.’ 


Iji GoJlS 


©<j \ 1* 1 "^3 \ is* <1 la 

©6 54*1 1 


AIK & \>ll k ll 






■If'? * «. ^ •*> cf ^ 




ia>2>^A4ol 5 


^AJLi-a ^-^5" F ^ 1 3,3 Is 


£)1 %£££& in 



On 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


tDA4 

53. A si $ipaya fun Musa pe, ‘Ko 
awpn prasin Mi kuro ni ora. 
Dajudaju wpn yoo lepa yin.’ 

54. Fir’aona si ran awpn akigbe 
si gbogbo ilu (pe), 

55. ‘Awpn wpnyi jp ijp ti ko to 
nnkan, 

56. Wpn si ti $p wa; 

57. Awa si jp agbo (eniyan to ti 
gbaradi, a si tun n) $pra.’ 

58. Nitori naa, A mu wpn kuro 
ninu awpn pgba, ati omi i$plpra, 

59. Ati awpn ohun i$ura, ati 
awpn ibugbe abiyi. 

60. Bi 6 $e ri niypn; A si jp ki 
awpn pmp Israeli jogun wpn- 

61. Wpn lepa wpn, wpn si ba 
wpn ni asiko yiyp oorun. 

62. Nigba ti awpn ijp mejeeji si ri 
ara wpn, awpn ijp Musa wi pe, 
‘Dajudaju wpn ti le wa ba.’ 

63. 6 sp pe, ‘Rara, (p ma sp bpp 
mp!) Oluwa mi n bp pplu mi. 
Yoo si tp mi spna.’ 

64. Nigba naa, A §ipaya fun 
Musa pe, ‘Fi ppa pwp rp lu okun 
naa.’ 6 si pin si meji lpsp kan 
naa, ipin kppkan si da gpgp bi 
oke nla. 

65. A si jp ki ijp keji sunmp ibp. 


© pA 1* 

5 Ir^ 3 1 

©<J-£ i £& ^4-^‘ ; 5 \ 3 b 


<\<- 




©5£^iJ5SSJ5t$ 


Ipin 19 


AL-SU ARAA 


Orf 26 


66. A si gba Musa ati awpn to wa 
pplu rp la patapata. 

67. Lphin naa, A tp awpn apa keji 
ri sinu omi. 

68. Dajudaju Ami kan n bp ninu 
eyi, $ugbpn ppplppp ninu wpn ni 
ko ni gbagbp. 

69. Ati pe dajudaju Oluwa- Oun 
ni Alagbara, Alaaanu. 

IDA 5 

70. Ki o si ka itan Ibrahim fun 
wpn. 

71. Nigba ti 6 sp fun baba rp ati 
awpn eniyan rp pe, ‘Ki ni pyin n 
sin?’ 

72. Wpn wi pe, ‘Awpn ori§a la n 
sin, awpn naa ni a 6 si maa sin 
tpkantpkan.’ 

73. 6 wi pe, ‘Njp wpn le gbp prp 
yin nigba ti p ba n pe wpn?’ 

74. ‘Tabi wpn ha le $e yin ni ire 
tabi ibi kan ni bi?’ 

75. Wpn wi pe, ‘Rara o, $ugbpn a 
ba awpn baba wa ti wpn n $e bpp 

g?g?-’ 

76. 6 sp pe, ‘Ki ni p ro nipa ohun 
ti p n sin yi- 

77. ‘$yin ati awpn baba yin ti 
wpn $iwaju (yin). 

78. ‘Dajudaju pta mi ni gbogbo 
wpn, ayafi Oluwa gbogbo agbaye; 







0u5 iis3 Gs S 


^ Cf * 

'K 















On 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


79. ‘fmi ti 6 da mi, Oun naa 16 n 
tp mi spna; 

80. ‘fmi ti O n fun mi ni jijp ati 
mi mu. 

81. ‘Nigba ti mo ba si $aisan, 
Oun ni fmi ti O maa wo mi san. 

82. ‘Oun naa si ni fmi ti yoo fiku 
pa mi, ti yoo si tun ji mi dide; 

83. ‘Ati pe Oun ni fmi ti mo ni 
ireti pe yoo dari awpn a$i$e mi 
jin mi ni Qjp Idajp. 

84. ‘Oluwa mi, fun mi ni pgbpn, 
ki O si da mi pp mp awpn pni 
rere; 

85. ‘Ki O si jp ki n ni itan rere 
laarin awpn ti n bp. 

86. ‘$e mi ni pkan ninu awpn 
olujogun pgba idpra naa; 

87. ‘Dari jin baba mi; niton pe 6 
jp pkan ninu awpn to ti $ina; 



U " _ ^ +* A. o ? fyf a . 



i \sxl a * 


40 


I <1> ty, Q Ji*. \ s 


A . A* fl l/ 

££*-4 >-05 5 





'A 50 i 



88. ‘Ki O ma si $e dojuti mi lpjp 
ti a 6 gbe wpn dide, 

89. ‘Qjp ti owo ati awpn pmp 6 
ni $anfaani rara; 

90. $ugbpn to ba wa ba Allah 
pplu pkan irplp (nikan ni yoo ri 
igbala); 

91. A 6 si mu pgba idpra sunmp 
awpn olupaya Allah. 

92. A 6 si $i ile ina slip fun awpn 
ti wpn ti $ina. 





Ipin 19 


AL-SU ARAA 


Ori 26 


A." ~ 


93. A 6 si sq fun wQn pe, ‘Nibo (u)(j ; >43 3-3,5 

ni awQn ohun ti p n sin wa 

94. ‘Dipd Allah? Njp wpn ha le 
ran yin lpwp tabi ki wpn ri 
iranlpwp (fun ara WQn)?’ 

95. Lphin naa la 6 ta wpn lokiti 
sinu rp, awQn ati awQn ti wpn jp 
$ina pp, 

96. Pplu gbogbo awpn pmp ogun 
Iblis patapata. 

97. Wpn yoo wi pe, nigba ti wpn 
ba n ba ara wpn jiyan ninu rp: 

98. ‘A fi Allah bura, a ti n bp 
ninu i$ina to daju, 

99. ‘Nigba ti a n fi yin we Oluwa 
gbogbo agbaye; 

100. ‘Ko si si pnikan to $i wa 
lpna bi ko $e awpn plp$p. 

101. ‘Bayh, ko si olu$ipp kankan 
fun wa. 




A-' i > " i * 1 1 » * 

©O I i > >*■* 5 


(w)U jjb ) 

©i^>A^Jj«J I if, 






1 02. ‘Tabi prp imulp kan. > 

103. ‘iba §e pe ipadasaye le wa CSj «£>T 3 IS 

fun wa ni, ki a le wa laarin awpn ©£>A^,£ij\ 

olugbagbp ododo!’ 

104. Dajudaju, Ami kan n bp ninu otf £ 5 >> lj.Sl dtcA 

eyi, $ugbpn ppplppp WQn ni ko ni 

gbagbp. 

105. Ati pe, dajudaju Oluwa- Oun ^ 

ni Alagbara, Alaaanu. 


IDA 6 


& 

106. Awpn eniyan Nuha pe awpn 
oji§p ni opurp, 




On 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


107. Nigba ti arakunrin wpn 
Nuha sp fun wpn pe, ‘E ki yoo ha 
jp eeyan rere bi? 

108. ‘Dajudaju mo jp oji$p fun 
yin, mo si $e e fpkantan. 

109 ‘Nltori naa, p paya Allah kl p 
si gbpran si mi lpnu. 

110. ‘Emi ko si beere psan 
kankan lpwp yin lori rp, psan mi 
ko si lpdp pnikan bi ko §e lpdp 
Oluwa gbogbo agbaye. 

111. ‘Nitori naa, p paya Allah ki 
p si gbpran si mi lpnu. ’ 

112. Wpn wi pe, ‘$e ki awa gba 
p gbp, nigba ti 6 jp pe awpn pni 
yppprp 16 n tple p?’ 

1 13. 6 wi pe, ‘Imp wo ni emi ha 
ni nipa ohun ti wpn ti n $e tplp ri? 

114. ‘I$ird i$p wpn n bp lpdp 
Oluwa mi nikan, bi pyin ba mp 
ni! 

115. ‘Emi ko si ni le awpn 
olugbagbp kuro lpdp mi. 

116. ‘Emi kan jp olukilp kan ti 6 
han gbangba. ’ 

117. Wpn wi pe, ‘Bi iwp Nuha 
ko ba dpkun, dajudaju iwp yoo jp 
pkan ninu awpn ti a ti sp ni oko.’ 












118. 6 wi pe, ‘Oluwa mi, 
dajudaju awpn eniyan mi ti pe mi 
ni opurp. 






ipin 19 


AL-SU ARAA 


Orf 26 


1 19. ‘Nltori naa $e idajQ laarin 
emi pplu WQn; kl o si gba emi ati 
awQn olugbagbQ ododo ti n bp 
pplu mi la. ’ 

120. Nltori naa, A gba dun ati 
awQn ti n bp pplu rp ninu pkp ti 6 
kun rpmurpmu naa la. 

121. Lphin naa, A tp awQn to ku 
ri. 

122. Dajudaju Ami kan n bp ninu 
eyi, $ugbpn qpqIqpq wpn ni ko ni 
gbagbp. 

123. Ati pe, dajudaju, Oluwa rp- 
Oun ni Alagbara, Alaaanu. 

IDA 7 

124. (Iran) ‘Aad kQ awQn Oji$p, 

125. Nigba ti arakunrin wpn 
Huud sq fun WQn pe, ki yoo 
ha jp eeyan rere bi? 

126. ‘Dajudaju mo jp Oji$p si 
yin, mo si $e e fi Qkan tan. 

127. ‘Nltori naa, p paya Allah, ki 
p si gbQran si mi lpnu. 

128. ‘Emi kb si beere psan 
kankan Iqwq yin lori rp, psan mi 
kb si lQdQ pnikan kan bi ko §e 
lpdQ Oluwa agbaye. 

129. ‘Njp pyin ha h kQ awQn ile 
nlanla si ibi giga fun ogo asan, 

130. si tun n kQ awQn ile to 
lagbara ati awpn ile-i§p ki p le 
maa bp gbere?’ 


5 


^LLaJ\ (A ‘ 4 -« o-° 5 


@ ' kirCiS i jsj 

<si? 0: ai* a si 







@c) 5 pjjSuA c> 5 5 


> </ 


On 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


131. ‘Nigba tl pyin ba gba 
(pnikpni) mu, p maa n gba (a) mu 
bl ti awpn ajpninipa. 

132. ‘Nltorl naa, p paya Allah, kl 
p si gbpran si mi lpnu. 

133. ‘Ki p si paya pni ti 6 ti ran 
yin lpwp nipa ohun gbogbo ti p 
mp. 

134. ‘O ran yin lpwp nipa awpn 
pran psin ati awpn pmp. 

135. ‘Awpn pgba, ati awpn omi 
i$plpru. 

136. ‘Dajudaju pru iya pjp nla 
naa n ba mi fun yin. ’ 

137. Wpn wi pe, ‘Bakan naa 16 jp 
fun wa, bi o ba kilp fun wa tabi o 
ko §e ikilp.’ 

138. ‘Eyi ko jp nhk an kan ayafi 
ihuwasi awpn ara atijp, 

139. ‘Awako si ni jp iya rara. ’ 

140. Niton naa, wpn kp p, A si 
pa wpn run. Dajudaju, ami kan n 
bp ninu eyi $ugbpn ppplppp wpn 
ko ni gbagbp. 

141. Ati pe dajudaju Oluwa rp- 
Oun ni Alagbara, Alaaanu. 



iDA8 

142. (Iran) Samuud kp awpn 
Oji§p, 

143. Nigba ti arakunrin wpn Splihu ©cj"*" 
sp fun wpn pe, ‘E ki yoo ha jp 
eeyan ire bi? 






ipin 19 


AL-SU ARAA 


Ori 26 


144. ‘Dajudaju mo jp Oji$p si 
yin, mo si $e e fpkan tan. 

145. ‘Nltorl naa, p paya Allah, kl 

p gbpran si mi lpnu. 

\ 

146. ‘Emi ko beere psan kankan 
lpwp yin lori rp. $san mi ko si 
lpdp pnikan kan bi ko §e lpdp 
Oluwa gbogbo agbaye. 

147. ‘Njp a 6 fi yin silp pplu 
ifpkanbalp ninu bi p ti $e wa yii. 

148. ‘Ninu awpn pgba ati awpn 
i$plpra omi. 

149. Ati oko irugbin pplu igi 
dabinu ti a$p$pyp wpn fprp fp fun 
titobi. 

150. ‘E si n kp ile sinu awpn oke 
nlanla ti p gbp pplu imp ti 6 ga. 

151. ‘Nitori naa, p paya Allah, ki 
p si gbpran si mi lpnu. 

152. ‘Ki p ma si $e tple a$p awpn 
olurekpja pnu aala, 

153. ‘Awpn ti wpn n $e ibajp lori 
ilp, ti wpn ko si tun un $e. 

154. Wpn wi pe, ‘Dajudaju iwp 
jp pkan ninu awpn ti wpn ti da 
laakaye rp ru. 

155. ‘Iwp ko jp nnkan kan bi ko §e 
eeyan bi ti wa. Nitori naa mu Ami 
kan wa ti iwp ba jp olododo. ’ 

156. O sp pe, ‘Abo rakunmi kan 
niyi: 6 ni asiko imumi rp, nigba ti 






\ ; dJb'ljA j \S 





Or! 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


pyin naa ni asiko imumi yin ni 
pjp ti a yan. 

157. ma si $e fi pwp aburu kan 
an, bi bpp kg, iya pjp nla kan yoo 
j? yin. 

158. $ugbpn wpn ge i§an pyin 
psp rp, wpn si tipasp bpp di pni 
abamp. 

159. Niton naa, iya jp wpn. 
Dajudaju ami kan n bp ninu eyi, 
$ugbpn ppplppp wpn ko ni 
gbagbp. 

160. Ati pe dajudaju Oluwa rp- 
Oun ni Alagbara, Alaaanu. 

IDA 9 

161. Awpn eniyan Lutu kp awpn 
Oji$p, 

162. Nigba ti arakunrin wpn Lutu 
sp fun wpn pe, ‘E ki yoo ha jp 
eeyan rere bi? 

163. ‘Dajudaju mo jp Oji$p si 
yin, mo si $e e fpkan tan. 

164. ‘Nitori naa, p paya Allah, ki 
p si gbpran si mi lpnu. 

165. ‘Emi ko beere psan kankan 
lpwp yin 16 ri rp. $san mi ko si 
lpdp pnikan kan bi ko §e lpdp 
Oluwa gbogbo agbaye. 

166. ‘$e laarin gbogbo eeyan, 
pkunrin 16 yp ki p maa sunmp, 

167. si pa awpn aya ti Oluwa 
yin da fun yin ti? Hee, eeyan to n 





(J ^4-1 C>J, X la ,5 

* t y „ < ( " y I x < 




Ipin 19 


AL-SU ARAA 


Ori 26 


rekpja aala niyin.’ 

168. WQn wl pe, ‘T1 iwp Lutu ko 
ba dpkun, dajudaju iwQ yoo di 
pkan ninu awQn tl a maa le jade.’ 

169. 6 wl pe, ‘Mo korira i$esi 
yin. 

170. ‘Oluwa mi, gba emi ati 
awpn pbi mi la kurd ninu ohun ti 
wpn n §e.’ 

171. Bayii ni A gba dun ati idile 
rp la patapata, 

172. Ayafi aragbo obinrin kan 
laarin awpn to $pku spyin. 

173. Lphin naa, a pa awpn to ku 
run. 

174. A si tq ojo kan le WQn lori, 
abura gbaa si ni ojo to rp sori 
awpn ti a kill) fun. 

175. Dajudaju ami kan n bp ninu 
eyi, §ugbpn qpqIqpq wpn ko ni 
igbagbp. 

176. Ati pe, dajudaju Oluwa rp- 
Oun ni Alagbara, Alaaanu. 

IDA 10 

177. A WQn Eniyan inu igbo 
kijikiji kQ awQn Oji$p, 

178. Nigba ti $u aibu sq fun WQn 
pe, ki yoo ha jp eeyan rere bi? 

179. ‘Dajudaju mo jp Oji$p si 
yin, mo si $e e fQkan tan. 


jAoU \ Jj y> 1 

©W”54^ ' d ^ 


r. . * ' * •4' a ^ tC . 

©^.^A) \ ' ) ***■ 't i 


>-^-Y \L 33 ja >Jo2r 


©U«.^xLoJ\ 




\ >4^ 1 >i> ufj & 


1 dcU.1 < 0 ^ 


©dtt-2 ' J <=i-! 


On 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


180. ‘Niton naa, 9 paya Allah, ki 

9 si gbpran si mi lpnu. 

\ 

181. ‘Emi ko beere psan kankan 
lpwp yin 16 ri rp. $san mi ko si 
lpdp pnikan kan bi ko $e lpdp 
Oluwa gbogbo agbaye. 

182. maa wpn o§unwpn yin 
kun. ^ ma si $e jp 9 kan ninu 
awpn to n din o$unwpn ku. 

183. Ki 9 si maa fi iwpn to $e 
deedee wQn (awpn nnkan). 

1 84. ^ ma si wpn kere si ohun to 
tp si awpn eniyan, bpp ni 9 ko 
gbpdp huwa ibajp lori il^. 

185. ‘Ki 9 si paya Eni ti 6 da yin 
ati awpn ara i$aaju.’ 

186. Wpn wi pe, Iwp jp pkan 
ninu awpn ti wpn ti da laakaye rp 
ru. 

187. ‘Iwq ko si jp nnkan kan 
ayafi eeyan bi ti wa, awa si ka 9 
kun pkan ninu awpn opurp. 

188. ‘Niton naa jp ki apakan 
prun ya lu wa, bi o ba jp olododo. 

189. 6 wi pe, ‘Oluwa mi 16 mp 
julp nipa ohun ti 9 n $e.’ 

190. $ugbpn wpn pe e lopurp. 
phin naa, iya pjp to §okunkun si 
j9 wpn. Dajudaju 6 jp iya pjp 
kan to tobi. 

191 . Dajudaju Ami kan n b9 ninu 


K a * . \ J >4 V 

^ rsK * 1 _ * I A ^ r?\ ^ fs l * * 

\ Ci J (^c jJ, 


W&\ 


j-Ai j$yj \ 4 


$ j&Sl 1 >>J\ \j&\ '•> 

&&6H\ 

9 Is 


nils 3j, 2* 


CtlT * (2>\ iaiili 




1^3^ vl* | xc J#-A xi.U 4 >£o 
0^*^ ^ ^ kJ j, 





Ipin 19 


AL-SU ARAA 


Ori 26 


eyi, $ugbpn ppplppp wpn ni ko ni 
igbagbp. 

192. Ati pe, dajudaju Oluwa rp- 
Oun ni Alagbara, Alaaanu. 





ID A 11 

193. Dajudaju, i$ipaya leyi lati 
pdp Oluwa gbogbo agbaye. 

194. $mi naa to $e e fpkan tan 16 
wa pplu rp. 

195. Si inu pkan rp, ki o le jp 
pkan ninu awpn Olukilp, 



©654-5*5' ^ ^ i- 5 


196. Ni ede Larubawa to ja 
gaara. 

197. Dajudaju A si ti sp nipa rp 
ninu awpn Iwe mimp awpn pni 
i$iwaju. 

198. $e ko ha ti to ni Ami fun ' ! ■<>■ ' ■ && 

wpn pe awpn on imp ninu awpn ©64. &'££•}. 92* 

pmp Israeli mp pn? 


199. To ba $e pe a sp p kalp fun 
pni ti ki i $e Larubawa ni, 

200. Ti 6 si ti ka a fun wpn, 
sibpsibp wpn iba ti gba a gbp. 

201. Lpna bayii ni Awa jp ki 6 
(aigbagbp) wp pkan awpn plp$p. 

202. Wpn ko ni gba a gbp titi ti 
wpn yoo fi ri iya oloro. 

203. $ugbpn yoo de ba wpn lojiji 
nigba ti wpn ko mp. 

204. Nigba naa wpn yoo wi pe, 
‘Njp a le lp wa lara bi?’ 


243 h 4 5 


4-i}y 


J-i 1 3 J 3-0^3 



On 26 


AL-SU ARAA 


ipin 19 


205. Kinla! WQn ha n kanj u fun ft ■ %\ 

iya Wa ni bi? 

206. Ki ni o ro? Ti A ba jp ki <2> ), \ 

WQn gbadun (awQn ohun 

meremere aye yii) fun QPQlQPQ 
pdun; 

207. Lyhin naa ti ohun ti a ti fi 
jawQn laya wa de wa ba WQn. 

208. Ohun ti a ti gba wpn laaye 
lati gbadun ki yoo $e WQn loore 

kankan. _ 

209. Awa ko pa ilu kan run ri bi U-* *3j. ^-£>2 ^ L 3 

ko $e ki 6 ti ni olukilp. i 

210. Iranti (niyi); Awa ki i si i $e 
alabosi. 




211. Ki i si i $e awQn Qni e$u 16 
mu un SQkalp. 

212. Ko tQ si WQn, bpp ni WQn ©& y tg az JLiJZ 3 ^ j 

ko ni agbara rp. 

213. Dajudaju a ti dina gbigbQ 

1 T 1 Q WQn. 

214. Nitori naa ma §e pe QlQrun 

miiran l^hin Allah, ki iwQ ma baa j? ‘ v XiJ i 

Qkan ninu awQn ti a 6 j? niya. 

215. Ki o si kilQ fun awQn ibatan ©e>^>^ 

to sunmQ q, 

216. Ki o si rp iyp (aanu) rp silp ^ 

fun awQn olugbagbQ to n tple q. ©i^u rt ,^ki\ 

217. L^hin naa bi WQn ba §aigbQran C4 & <SS ^ W 

si q, sq pe, ‘Emi ko Iqwq rara ninu ©<j £J £ s£ 

ohun ti ? n §e.’ 

218. Ki o si gbQkple Alagbara 
naa, Alaaanu, 

<C@> 




ipin 19 


AL-SU ARAA 


Orf 26 


219. fmi ti 6 ri g nigba tl o ba 
dide duro (ninu irun). 

220. Ati lilQ-bibQ rg laarin awgn 
to n foribalg (niwaju Qlgran). 

221. Dajudaju, Oun ni Olugbg 
ohun gbogbo, Olumg ohun 
gbogbo. 

222. Emi ki yoo ha fun yin nl iro 
nlpa awgn tl awgn e$u maa n 
sgkalg le lori bl? 

223. Wgn maa n sgkalg sori 
gbogbo awgn opurg ati awgn 

224. Wgn n $e atunwi ohun tl 
wgn ba gbg, gpglgpg wgn si jg 
opurg. 

225. Nl ti awgn akewi (tabi 
akgrin)- awgn to ti $ako lg 16 
maa n tgle wgn. 

226. Iwg ko ha ri bi wgn ti $e 
maa n pa radiradi kaakiri ni 
gbogbo afonifoji, 



©£* h 4 ; 





A/,.*. X, 



227. Wgn a si maa sg ohun ti 
wgn ko ni $e?- 



228. Ayafi awgn to gbagbg, ti 
wgn si n $i$g rere, ti wgn si n 
ranti Allah lgpglgpg, ti wgn si 
maa n gbgsan nigba ti a ba §abosi 
fun wgn (nikan). Laipg awgn 
alabosi yoo mg iru ibi ti wgn yoo 
pada si. 


t 5>^5 ^ 

© 6^14 


? & 



Ori 27 


ipin 19 



AL-NAML 


(A sq q kalt? waju Hijrah) 

1. Ni Orukg Allah Oloore QfQ 
Alaaanu julQ. 


2. TAA SIIN (Qba Alagbprandun, 
Olugbg ohun gbogbo). AwQn 
wQnyl ni aya Al-Kur’an ti 6 j$ 
I we kan ti 6 han gbangba. 



3. 6 j$ itQSQna ati iro idunnu fun 
awQn olugbagbQ ododo. 

4. AwQn to maa n gbe irun duro 
deedee, ti wgn si n yQ saka ninu 
ohun ini WQn, ti WQn si ni 
idaniloju nipa Qjq Ik^hin. 


6 


o • uP ^ ^ P 

3<-$ 


5 &&& 


5. Dajudaju awpn ti ko gba pjp 
ik^hin gbp, A ti $e i$Q wpn 1q$qq 
fun WQn, niton naa WQn n pa 
radiradi kaakiri. 

6. AwQn wQnyi ni yoo j$ iya 
bubura, awQn ni yoo si jq Qiii ofo 
lgjQ ik^hin. 





7. Dajudaju iwQ ni a fi Al-Kur’an 
naa fun lati QdQ fni to j$ 
QjQgbQn, OlumQ ohun gbogbo. 

8. Nigba ti Musa sq fun awQn 
idile tq pe; ‘Mo ri dye ina kan, 
emi yoo mu iro kan wa fun yin 
lati ibQ, tabi ki n mu Qyinna ti q le 
y? wa fun yin lati ib?.’ 




ipin 19 


AL-NAML 


Ori 27 


9. Nigba ti 6 de ibi ina naa, A pe 
e pe, ‘Onibukun ni pni ti n bp 
ninu ina naa, ati awpn pni ti 6 wa 
ni ayika rp. Ati pe, mimp ni fun 
Allah, Oluwa gbogbo pda. ’ 

10. ‘Iwp Musa, dajudaju Emi ni 
Allah, Alagbara, Qlpgbpn. 

11. ‘Sp ppa rp slip.’ Nigba ti 6 si 
ri i pe 6 n yira pada bi pni pe ejo 
ni, 6 pphinda 6 n ship, ko si wo 
pyin. ‘Iwp Musa, ma §e bpra, 
dajudaju (mo h bp pplu rp); awpn 
oji§p ki i bpra lpdp Mi. 

12. ‘Ni ti awpn to ba $e aidara, 
lphin naa ti wpn fi rere dipo 
bubura; nigba naa Emi jp 
Alaforijin, Alaaanu (si wpn). 

13. ‘Ati pe ki o fi pwp rp bp 
abiya rp, yoo jade ni funfun ti ko 
ni abawpn rara. Eyi jp pkan ninu 
awpn ami mpsan-an si Fir’aona 
ati awpn eniyan rp, dajudaju wpn 
jp pdalp eniyan.’ 

14. $ugbpn nigba ti awpn Ami 
wa to han gbangba de wa ba 
wpn, wpn wi pe, ‘idan to daju ni 
eyi.’ 

15. Wpn fi atako kp p silp pplu 
igberaga ati abosi fun ori ara 
wpn, lphin ti pkan wpn ti mp 
ampdaju rp pe 6 do do ni. Bawo ni 
atubptan awpn obilpjp 6 ti burn 
to! 


<4 £jf GoJls 


* j5 


ri& & &U AjrfS 

^*4' *^5* 

ly ^ 5 <dj» 

ij 3S tj^s C_y Usfc 22 

JL 6 C 'i $ * ' 


> f 


> i 


fi 




A^h'5 


9 * * * 

* J 




©£>#• \ §0 

w 



On 27 


AL-NAML 


ipin 19 


IDA 2 


16. A fun Dauda ati Sulaimanu ni 
imp, wpn si wi pe; ‘Gbogbo iyin 
ti Allah ni, pni ti 6 gbe wa ga ju 
ppplppp ninu awpn prusin Rp to 
gbagbp.’ 

17. Sulaimanu si jogun Dauda. O 
si wi pe, ‘byin eniyan, a ti fi ede 
awpn pyp mp wa; a si tun ti fun 
wa ni gbogbo nnkan. Dajudaju 
eleyh jp oju rere (lati pdp Allah) 
ti 6 han gbangba.’ 

18. A si ko awpn pmp ogun 
Sulaimanu jp fun un ninu awpn 
alujannu, eniyan ati pyp. A si pin 
wpn si pwppwp, 

19. Titi ti wpn fi de afonifoji 
awpn Namli, obinrin kan ninu 
awpn iran Namli naa wi pe, 
‘byin iran Namli, p wp ibugbe 
yin lp, ki Sulaimanu ati awpn 
pmp ogun rp ma baa tp yin pa 
laimp.’ 

20. O si rprin-in musp si prp rp, 6 si 
wi pe, ‘Oluwa mi jpwp fun mi 
agbara lati moore lori oju rere Rp, 
eyi ti O ti §e fun mi ati fun awpn 
obi mi, ki n si le §e awpn i§p rere ti 
Iwp yoo ypnu si, ki O si gba mi 
nipa aanu Rp saarin awpn prusin Rp 
ti wpn jp pni rere.’ 

21 . 6 wo awpn pyp naa yika, 6 si wi 
pe, ‘Ki 16 de ti emi ko ri Hudhuda? 
$e 6 wa ninu awpn ti ko si nibi ni? 



'■jD Jls 5 £4^ I 

\ i h\ & 

i $4*1 j 


i 

©SkiHfc UU3| 



ipin 19 


AL-NAML 


Ori 27 


22. ‘Dajudaju emi yoo jp 9 niya ti 
6 le koko tabi ki n pa a, ayafi ti 6 
ba fun mi ni idi pataki (ti ko fi 
wa).’ 

23. Ko si p? pupp lphin naa (ti 
Hudhuda fi de) 6 si wi pe, ‘Mo 
roye ohun ti 9 ko roye rp; mo si 
mu iro kan to daju wa ba yin lati 
ilu Saba’. 

24. ‘Mo ri obinrin kan ti 6 n jpba 
le wpn lori ti a si fun ni gbogbo 
nnkan, ti 6 si ni it? Qla kan ti 6 
tobi. 

25. ‘Mo si ri oun ati awpn eniyan 
rp ti wpn n jpsin fun oornn dipo 
Allah; e§u si §e i§p wpn lpspp 
loju wpn, 6 si §pri wpn kuro loju 
pna, wpn ko si ni itpspna; 

26. ‘(E§u si pa§p pe) wpn ko 
gbpdp jpsin fun Allah, bmi ti O n 
mu ohun ti 6 pamp ni 9 run ati 
aye jade, ti O si niQ ohun ti 9 fi 
pamp ati ohun ti 9 fihan. 

27. ‘Allah! Ko si plprun miiran 
ayafi Oun, Oluwa It? to lagbara.’ 

28. (Sulaimanu) sq pe, ‘Awayoo 
ri i boya otitp ni iwp n sp, tabi 
iwQ 19 9 kan ninu aw 911 opurp. 

29. ‘Mu iwe mi yii lp, ki o si fi 
fun wpn; lphin naa ki o kuro lpdp 
wpn, ki o si maa wa wo esi ti 
wpn yoo da pada. ’ 


©OXjJa i^yh ijL.) Lu $ 1 


ho-. \ZJL &}. >J 




^0^,5 1 5 


5U-> ^5 

. ' 1 1 a silK. ' -1 !• > " 

(^iajLaJl ^ CHO 5 

j) >4-* LoJil 

A.'' A ''' 


< 1 


50 




§#g£\L2y3\ i j ^4J\34L\ 


<05, JdT \ jJLlL£ jlS 


jS^ A4-?A 4-Si la 

©o 1 •> 12 jis a j&j 3p 



4X0' 


On 27 


AL-NAML 


ipin 19 


30. Qbabinrin naa wi pe, “$yin 
ijoye, a ma ti fi iwe pataki kan 
ji$p fun mi. 

31. “Lati pdp Sulaiman 16 ti wa 
ati pe, 6 bpprp bayii pe: ‘Ni 
Orukp Allah Oloore pfp Alaaanu 
julp; 

32. ma $e gberaga si Mi, 
$ugbpn ki p tp Mi wa ni 
olujurasilp.’” 

iDA3 

33. 6 sp pe, ‘pyin ijoye, p gba mi 
ni impran lori ohun ti n bp niwaju 
mi yii. $e p mp pe emi ki i pinnu 
ohun kan ayafi bi p ba wa lpdp 
mi (ti p si fun mi nimpran).’ 

34. Wpn fesi pe, ‘awa jp alagbara, a 
si ni pgbpn ogun jija, §ugbpn pwp 
yin la?p wa. Niton naa p ro ohun ti 
p ba fp pa la$p.’ 

35. 6 wi pe, ‘Dajudaju, awpn Qba, 
bi wpn ba wp ilu kan wpn yoo ba a 
jp, wpn yoo si sp awpn plpla ibp di 
pni yppprp, bpp ni wpn si maa n §e. 

36. ‘$ugbpn emi yoo fi pbun kan 
ran§p si wpn, ma a si maa reti esi ti 
awpn iran§p yoo mu pada wa. ’ 

37. Nigba ti awpn (a$oju Qbabinrin 
naa) de pdp Sulaimanu, 6 wi pe, ‘$e 
pyin yoo fi ohun ini (prp) ran mi 
lpwp ni? Nigba ti 6 jp pe ohun ti 
Allah fun mi dara ju eyi ti O fun yin 
lp. $ugbpn pyin n dunnu lori pbun 
yin. 



lit! 

@(j 3^ 5 r. ^ I 


ipin 19 


AL-NAML 


Ori 27 


38. pada lp spdp WQn, 
dajudaju awa yoo $igun 1 q ba 
WQn ti WQn ko ni le koju, a 6 si le 
WQn kurd nibQ pQlu abuku, WQn 
yoo si di Qni yQpQrQ.’ 

39. 6 wi pe, ‘^yin QlQla, ewo 
ninu yin ni yoo le gbe itQ tq wa 
fun mi, ki WQn to wa ni itQriba?’ 

40. Alagbara kan ninu awQn 
alujannu wi pe: ‘Emi yoo gbe e 
wa fun yin, ki q to dide nibi ti q 
wa yi, dajudaju, mo lagbara, mo 
si §e fi Qkan tan.’ 

41. ^ni ti 6 ni iniQ nipa Iwe naa 
sq pe, ‘Emi yoo gbe e wa fun yin 
§iwaju ki q to §Qju-pa-a-de.’ 
Nigba ti 6 si ri i ni iwaju tq 6 wi 
pe, ‘Eleyii j? oju rere Oluwa mi, 
lati dan mi wo boya emi yoo 
§QPQ tabi §aimoore. EnikQni ti 6 
ba dupQ, dajudaju 6 dupQ fun ori 
ara tq. EnikQni to ba §aimoore, 
dajudaju, Oluwa mi jQ Eni ti O to 
tan, bni ti O lawQ.’ 

42. 6 wi pe, yi itQ tq pada fun 
un, ki a wo 6 boya yoo tQle Qna 
taara tabi yoo jQ Qkan ninu awQn 
ti ko tQle Qna taara. ’ 

43. Nigba ti 6 de, a sq pe, ‘ItQ tq 
ha jQ eyi bi?’ 6 fesi pe, ‘6 dabi 
Qni pe 6 ri bakan naa. A ti fun 
wa ni iniQ §iwaju eyi, awa si ti 
tQriba.’ 


>*3% jUkz&Z 

Ui-i >4^4 - 5 (4-j, 

A . rC „ > 3 .< 


>*4.' ' 5 ^' ui.tr jis 
i5 ^4/^ d' 


' w-s. >1* a t-lg \ J IS 

^-34 ^ ^ 1 

^ 8j**S 615 

>U> JlS 


<*>5. w-s. 

©o5 >^4 j ^ 

\S SiS 

Ui£ 4 \ tl&3to%££ 



On 27 


AL-NAML 


ipin 19 


44. Ati pe ohun ti 6 n sin lphin 
Allah dl i lpwp (lati gbagbp); 
nltorl pe 6 wa lati aarin awpn 
alaigbagbp eniyan. 

45. A sp fun un pe, ‘ Wp inu aafin 
naa.’ Nigba ti o si ri i, 6 ro pe 
adagun oini ni, 6 ka a§p kuro ni 
ojugun rp. (Sulaimanu) wi pe, 
‘Aafin ti a fi dingi tp ni.’ 
Qbabinrin naa sp pe, ‘Oluwa mi, 
dajudaju mo ti §abosi fun pmi mi, 
mo si tpriba pplu Sulaimanu fun 
Allah, Oluwa gbogbo pda.’ 

IDA 4 

46. Awa si ran Splihu ti i §e 
arakunrin awpn iran Samuudu si 
wpn pe, maa sin Allah.’ 
Nigba naa wpn pin si ijp meji ti n 
ba ara wpn jiyan. 

47. O wi pe, ‘Eyin eniyan mi, 
ee§e ti p fpran lati maa kanju fun 
abura dipd daadaa? Ki ni §e ti p 
ko tprp idarijin lpdp Allah, ki p le 
jp pni ti a 6 §aanu lun?’ 

48. Wpn wi pe; Awa ri pe o fp 
ko oriburuku wa ba wa, iwp ati 
awpn ti n bp pplu rp.’ O wi pe 
‘(Orisun) on buraku yin n bp 
lpdp Allah, §ugbpn pyin jp eniyan 
ti n bp lori adanwo.’ 

49. Ijp awpn eniyan mpsan-an 
kan si n bp ninu ilu naa ti wpn n 
$e ibajp lori ilp ti wpn ko si wa 
atun$e. 






lift glS *r&> ^ ' & & 


i ✓ * 
6 


>>*** Ty^ 

\ Co §r 



2. ^ . x . JLA J IS 



' liMH, 


| JSJL-3 1 SA dJd I 





* v " 


ipin 19 


AL-NAML 


Ori 27 


50. Wpn wi pe, “5 fi Allah bura 
laarin ara yin wl pe awa yoo doju 
ija kp p (Splihu) ati awpn ara ile 
rp nl ora. Lphin naa awa yoo sp 
fun awpn mplpbi rp pe, awa ko 
mp nlpa iparun awpn pbl rp, ati 
pe dajudaju awa jp olododo.’” 

51. Wpn si pete, Awa naa si $e 
eto $ugbpn wpn ko fura. 

52. Si kiyesi irpdh ete wpn! 
Dajudaju A pa awpn ati awpn 
eniyan wpn run ni apapp 
patapata. 

53. Iwpnyi ni awpn ile wpn ti 6 ti 
wo lulp nitori pe wpn $e abosi. 
Dajudaju Ami kan n bp ninu eyi 
fun awpn eniyan ti wpn ni imp. 





54. Awa si gba awpn ti 6 gbagbp 
lododo ti wpn si n paya Allah la. 

55. Ati Lutu Nigba ti 6 sp fun 
awpn eniyan rp pe, ‘$yin yoo ha 
maa huwa buburu nigba ti pyin 
gan-an si n ri i. 

56. Kinla pyin yoo ha maa wple 
tp awpn pkunrin pplu ifpkufpp 
dipo awpn obinrin bi? Ka ma ri, 
n §e lpyin jp alaimpkan eniyan.’ 

57. Esi awpn eniyan rp ko ju pe, 
le awpn eniyan Lutu jade kuro 

ninu ilu yin, dajudaju wpn jp 
awpn eniyan kan ti wpn ro pe 
wpn awpn mp. ’ 




On 27 


AL-NAML 


ipin 20 


58. Niton naa, A gba dun ati 
awgn eniyan rg la, ayafi iyawo 
rg; gni ti A ti ka kun awgn ti yoo 
$gku lghin. 

59. Awa si rg ojo kan le wgn lori, 
Aburu si ni ojo naa fun awgn ti a 
ti kilg fun. 

IDA 5 

60. Sg pe: ‘Gbogbo iyin jg ti 
Allah, ki alaafia si maa ba awgn 
grasin Rg ti 6 §a lg§a. Allah 10 
ha dara ju ni tabi ohun ti wgn n 
mu ni orogun pglu Rg?’ 

IPIN 20 

61. Tabi fini ti 6 da grun ati ilg ti 
O si n sg omi kalg fun yin lati 
gran, ti A si jg ki awgn ggba ti n 
mu iragbin ti 6 rgwa maa hu 
jade? $yin ko lagbara lati jg ki 
awgn igi inu rg hu jade. Njg 
glgrun miiran ha n bg lghin Allah 
bi? Ka ma ri- wgn jg ijg kan ti 6 
ti yap a. 

62. Tabi ta ni O da ori ilg ni ibi 
isinmi, ti O si fi awgn akeremgdd 
ti n §an saarin rg, ti O si fi awgn 
oke nla sglg sori rg, ti O si fi 
gaga §e aala saarin 6 kun meji, 
Njg Qlgrun kan ha n bg lghin 
Allah bi? Bgg kg gpglgpg ninu 
wgn ni ko mg. 

63. Tabi Eni ti n jg ipe awgn gni 
ti idaamu n bg fun, nigba ti o ba 
pe E ti O si n mu aburu naa kuro, 





S 5^*5 3 gAj, x .o.aj I 

ST 5*1 sidT 





ctf ui4 

©£> \ ^Ja 


ell-4 ^T 
sEl 

(jo bdJ^ I pjz %lJ\, 




ipin 20 


AL-NAML 


Ori 27 


ti 6 si wa $e yin ni arole lori ilp. 
Njp Qlpran kan ha n bp lphin 
Allah bl? Dip kinkinni ni ohun ti 
p n ronu nipa rp. 

64. Tab! fini ti n tp p yin spna 
ninu awpn okunkun ori ilp ati ori 
okun; ati frii ti I maa ran awpn 
afpfp gpgp bi iro idunnu $iwaju 
Aanu Rp? Njp Qlpran kan ha n 
bp lphin Allah bi? Allah ga kpja 
ohun ti wpn fi n ba A wa 
orogun lp. 




65. Tabi fini ti 6 pilp dida pda ti 
O si n §e atunda rp ati Eni ti n 
pese fun yin lati pran ati ori ilp. 
Njp plpran kan ha n bp lphin 
Allah bi? Sp pe, ‘E mu idi prp 
yin wa, ti pyin ba jp olododo.’ 



66. Sp wi pe: ‘Ko si pni kan 
lprun ati aye ti 6 mp nnkan to 
pamp ayafi Allah, wpn ko si tilp 
mp igbawo ni a 6 gbe wpn dide. 



67. Bpp kp, imp wpn ti pin nipa 
pjp ikphin, sibpsibp wpn si tun 
wa ninu iyemeji. Ani sp, oju 
wpn ti fp nipa rp.’ 

iDA6 

68. Awpn ti ko gbagbp si n sp pe; 
‘Njp nigba ti awa ati awpn baba 
wa ba ti di erupp, A 6 wa tun gbe 
wa dide bi?’ 








Ori 27 


AL-NAML 


ipin 20 


69. Dajudaju a ti $e ileri eyi fun 
wa ni i§aaju- awa ati awQn baba 
wa, eyi ko jQ nnkan kan bi ko $e 
itan arosQ ti awQn ara atijQ.’ 

70. Sq pe, rin kaakiri lori ilQ 
ki q si ri bi igbQhin awQn $1?$? ti 
ri.’ 

71. Ma si §e banujQ nitori WQn, 
ma si §e ko ara rQ si idaamu pkan 
nip a ete wpn. 

72. Wpn n sq pe’ Nigba wo ni 
ileri yii yoo ri amu§Q, bi Qyin ba 
ja olododo?’ 

73. Sq pe, ‘6 le jQ pe apa kan 
ninu ohun ti q n kanju nipa rQ ti 
sunmQ yin pQkipQki. 

74. Ati pe Oluwa rQ jQ Qba 
Olojurere si awQn eniyan $ugbQn 
QpQlQpQ wQn ni ki i $QpQ. 

75. Ati pe, dajudaju Oluwa rQ uiq 
ohun ti n bQ ni igba aya WQn ati 
ohun ti WQn fihan. 

76. Ko si ohun kan ti 6 pamQ 
lQrun ati ni aye ayafi ki 6 ti wa 
ninu Iwe kan ti 6 han gbangba. 

77. Dajudaju Al-Kur’an yii, yoo 
maa $e alaye fun awQn QmQ 
IsraQli lori qpqIqpq ohun ti WQn n 
§e iyapa Qnu si. 

78. Ati pe, dajudaju 6 jQ itQSQna 
ati aanu fun awQn olugbagbQ 
ododo. 


r<£TV.«' t 

\— > 5 1 3 I > — t 5 a j 

©&^v}i 

3 3 21 ' <4 ' 3-3 

1 & ls> 

a 5 v 5 

@c) CS-S, 


0!, ilA 


©W&J 


ft J> 


pJ=S i—9 >; U I (J_9 

©<i) A " > if \ 






0c)j4ii to 3 




©Sgis** 


(jjjT ^ r>ub oj, 

pjs> (^^-3 \ \ J-j 




ipin 20 


AL-NAML 


Ori 27 


79. Dajudaju, Oluwa rp yoo §e 
ipinnu laarin wpn pplu idajp Rp. 
Oun si jp Alagbara, Olump ohun 
gbogbo. 

80. Nitori naa, gbpkple Allah, 
dajudaju iwp wa lori otitp tl 6 
han gbangba. 

81. Dajudaju, iwp ko le mu kl 
oku gbprp, bpp si ni o ko le mu 
adit! gbp ipe, nigba ti wpn ba ti 
yipada biri. 

82. Bakan naa ni iwp ko le tp 
afpju spna kuro ninu i$ina wpn, 
kiki awpn ti o le mu ki wpn 
gbprp ni awpn ti 6 gba Ami wa 
gbp lododo, ti wpn si ju ara wpn 
silp (fun Allah). 

83. Nigba ti idajp ijiya naa ba §p 
le wpn lori, A 6 mu ki pda kan 
jade lati inu ilp ti yoo maa pa 
wpn lara nitori pe awpn eniyan 
ko gbagbp ninu awpn Ami Wa. 

IDA 7 

84. Ati pe ni pjp ti A 6 ko ninu 
iran kppkan, ijp kan ninu awpn ti 
wpn n pe awpn Ami Wa nirp jp 
pp, wpn yoo si wa nijp-nijp 
ptpptp. 

85. Titi di igba ti wpn yoo fi de 
(iwajii itp idajp), Oun yoo wi pe, 
‘Eyin ha pe awpn Ami Mi nirp 
nigba ti imp yin nipa wpn ko to 
n hk an tabi ki ni ohun ti p n $e?’ 




©D^*. 3 1 > 1 1 Le xJ \ 


. ^ 
w- 6 - 


J^\ 
■> 


' ^ i/ / 

KS ^4-> > CUj \ La ) 




On 27 


AL-NAML 


ipin 20 


86. 0 r Q (iya) naa yoo $q le WQn 
lori nipa pe WQn ti $e abosi, WQn 
ko si ni le SQrQ. 

87. WQn ko ha ri ni pe Awa la $e 
ora fun WQn lati maa sinmi ninu 
rQ, ati Qsan fun iriran? Dajudaju 
Ami kan n b? ninu eyi fun awQn 
eniyan ti WQn gbagbQ lododo. 

88. Ni QjQ ti a 6 fQn fere, ti Qru jej? 
yoo da bo awQn ti n b? ni Qrun ati 
awQn ti n b? lori ilQ, ayafi Qni ti 
Allah ba fQ. Ati pe olukuluku WQn 
yoo wa si pdQ Rq ni Qni yQpQrQ. 

89. Iwq yoo si ri awQn oke nlanla 
ti iwQ ro pe WQn fi idi iuuIq $in§in, 
ti WQn yoo maa rekQja 1 q gQgQ bi 
q§u ojo. I§q qwq Allah ni, £ni ti O 
da gbogbo nnkan ni pipe. 
Dajudaju Oun )Q Olufunni ni iro 
nipa ohun ti q n §e. 


** Q S S 

©U ^A4_s 


\ 


©5 



90. Ifnik^ni ti 6 ba $e rere, yoo gba 
Qsan eyi ti 6 dara ju bQQ 1 q, ati pe 
awQn ni WQn maa ni ifayabal? 
kuro ninu ipaya qj’q naa. 

9 1 . pnik^ni ti 6 ba si §e aburu, A 6 
doju WQn bol<? ninu ina (A 6 si wi 
fun WQn pe), ‘NjQ a 6 san yin ni 
Qsan miiran ju ohun ti q §e 1q?’ 

92. (Wi pe) ‘ohun ti a pa mi la§Q rQ 
ni pe ki n maa sin Oluwa ti 6 ni ilu 
yii ti O ti sq q di miniQ. TiRQ si ni 
gbogbo nnkan. A si tun pa mi la$Q 
lati jQ Qkan ninu awQn ti 6 ju ara 
WQn siIq (fun Allah); 



<C@> 


ipin 20 


AL-NAML 


Ori 27 


93. ‘Ati wi pe, ki n maa ka 
Al-Kur’an, niton naa, QnikQni to 
ba t$le itpspna, 6 t$le e fun Qmi 
ara r$, QnikQni to ba si $ina, sq 
fun un pe, ‘Olukilp lasan ni mo 

j?-’ 

94. Si sq pe, ‘Gbogbo iyin, ti 
Allah ni; Oun yoo fi awQn Ami 
Rq han yin laipQ, Qyin yoo si mp 
wQn.’ Oluwa rQ ko si §ai niQ 
ohun ti Qyin n §e. 


gsIj 


^ a . £ 5 

Gs»£ to 

' " y + >' y v 

©e)^-a-*J 



On 28 


ipin 20 



AL-KQSQS 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni OrnkQ Allah Oloore pf<? 
Alaaanu julp. 

2. TAA SIIN MIIM (Qba 
Alagbgrandun, Olugbg, 01 Cling 
ohun gbogbo). 

3. Eyi ni awgn gsg Iwe ti 6 han 
gbangba naa. 

4. Awa n ka itan nipa Musa ati 
Fir’aona fun g pglu otitg nitori 
awgn eniyan ti wgn gbagbg 
lododo. 

5. Dajudaju, Fir’aona huwa 
motomoto lori ilg, 6 si pin awgn 
eniyan ibg si ijg gtggtg, 6 n sg 
awgn apa kan ninu wgn di 
alailagbara, 6 si n pa awgn 
gmgkunrin wgn, nigba ti 6 n da 
awgn gmgbinrin wgn si. Dajudaju 
6 jg gkan ninu awgn dbilgjg. 

a < a 

6. Ati pe Awa n fg lati §e idgra 
fun awgn ti wgn ka si alailagbara 
lori ilg, ki a si §e wgn ni ijg kan, 
bakan naa ki a §e wgn ni 
olujogun (ilg naa). 

7. A 6 fi wgn tgdo (pglu aaye 
ibugbe) sori ilg naa, A 6 si fi 
ohun ti n ba Fir’aona, Haamaan 
ati awgn gmg ogun wgn lgru nipa 
wgn han wgn. 


< i 1 








✓ 0 


u$32)' 

{Jilt 

©lih 1 . I 


b 


t & \ U.£ 5 

j&tii &£*&&&?} \ 4 

> 


Lf 3 u$3^ l >4 5 

, ;; ' (V .» »* a * r\ 

+ - n ^Lo-fe Ut>5 U 


©as; 







Ipin 20 


AL-KQSQS 


Ori 28 


8. A si §ipaya fun iya Musa pe, 
‘Fun un ni pyan, ti o ba si n bpra 
nipa rp, ki o gbe e ju sinu odd ti n 
§an, ma §e bpra, ki o ma si §e 
banujp, dajudaju Awa yoo da a 
pada fun p. A 6 si §e e ni pkan 
ninu awpn dji§p.’ 

9. Awpn eniyan Fir’aona si gbe 
e, ki 6 baa le jp pta ati orisun 
ibanujp fun wpn. Dajudaju 
Fir’aona ati Haamaan pplu awpn 
pmp ogun wpn jp pni buburu, 
plp$p. 

10. Iyawo Fir’aona si wi pe, yoo 
jp pmp to §oju lpyin fun emi ati 
iwp, ma §e pa a’. O §e e §e ko 
§e wa loore, tabi ki a fi §e pmp, 
§ugbpn wpn ko fura. 

11. Qkan iya Musa si fuyp de bi 
pe 6 fprp §e afihan ara rp. 
Dajudaju Awa ni A mu pkan rp 
duro §in§in, ki 6 le jp pkan ninu 
awpn olugbagbp ododo. 

12. O si sp fun arabinrin rp pe, 
‘Maa tp ipasp rp lp.’ O si n wo 6 
lokere, wpn ko si fura si i. 

13. Awa ko si jp ki 6 gba pyan 
plomiran mu tplp; nitori naa, oun 
(arabinrin rp) wi pe; ‘Njp emi ki 
yoo ha tpka idile kan fun yin, ti 
wpn yoo gba a tp fun yin, ti wpn 
yoo si jp olutpju rp. 


KdJLjyUS ) \ cJ \ (J* (_i 3 \ J 

^ . n . i'y ✓ . ; y y 

5 ZU \ a is ajlus \ i li 

h 5 V 


JL& &#&&&&& 


* ✓ 
xc 




5 



o 






<A— ^ CIj J ^ oJ vi 5 

A'»;> 

Qy (J 3 }) 3 - 


*r 


J43 £>«•, ' ^-oJ I d-jj-c Llo 3 

©u 5^3 2 S&i JjfcJ k5 



On 28 


AL-KQSQS 


Ipin 20 


14. Bayh ni A da a pada spdp iya v cS «h^ >>^i 


(u)c> Jo.&'jXj' \ 5 SlOti 


r?, kl 6 le tu u loju, kl 6 ma baa ^ 5 

banujp, kl 6 le mg pe ododo ni • - " ' " ■ 

Adehun Allah, §ugbpn ppplppp 
wpn ko mp. 

IDA 2 

15. Nigba tl 6 dagba, tl 6 si kiJtfl $ BxJil ^Lj CsJ 5 

lpkunrin, A fun un ni pgbpn ati tjy$Z }XJ» 5 j. (lie -j \£lL 
imp. Bayii si ni Awa n $psan fun ©,A f : ... 0. u 

awpn olu§erere. 

16. 6 wp ilu nigba ti awpn ^aLc ^ 

olugbe ibp ko kiyesi i, 6 si ri y&L) 


awpn pkunrin meji ti wpn n ja, 

pkanjp iranrp, ekeji si jp lati ara ^ ^ ^ 

awpn pta rp; pm ti 6 jp iran rp ke ^ „ „ . < , <!/„..✓„ ... 

si 1 tun iranipwp Ion pm ti o jp © / ✓ 

pta rp. Niton naa Musa kan an 
lp§p, 6 si mu iku de ba a. 6 wi 

^ Too Aoi'i m OA 7 i* Ato 001m I An 6 tA ^ A ‘V . -Si 


pe ‘I§p e§u ni eyi; pta a§inilpna to 
han gbahgba ni. ’ 

17. 6 wi pe, ‘Oluwa mi, mo ti jta 

§abosi fun pmi ara mi, nitori naa j ^W\ \ j k k " ^ k LJ ^a_ii 
darijin mi.’ Nipa bpp, 6 darijin in. © ^ ^ ^ » \ > 

Dajudaju Oun jp Oludarijin ni, 

Alaaanu julp. 

18. 6 sp pe; ‘Oluwa mi nitori O £A-» 

ti $i oju rere fun mi, emi ki yoo jp ©£^^4=^ & ***' 

oluranlpwp fun awpn pni ibi 

laelae. K ^ 

19. Ilp si mp ba a ninu ilu naa pplu d^yJ, ajj.^3 ' ej 

pru, 6 si n §pra; si wo 6! fini to sVb. I lilS 

wa iranipwp rp lanaa kigbe pe e 


« je 


-r tr*. 'i i 


fun iranipwp lppkan si. Musa sp 
fun un pe; ‘Dajudaju, olu$inilpna 
ti 6 han gbahgba ni p.’ 

<@> 





r\7 l "A 


Ipin 20 


AL-KQSQS 


Ori 28 


20. Nigba ti 6 pinnu lati gba pni 
ti i §e pta awpn mejeeji mu, dun 

A 

(pkunrin naa) sp pe, ‘Iwp Musa, 
§e o fp pa mi gpgp bi o ti §e pa 
pni kan lanaa? Ero pkan rp ko ju 
pe ki o jp ika aninilara lp lori ilp, 
ati pe ki i §e ero tirp lati jp pkan 
ninu awpn alatun-un§e.’ 

21. Qkunrin kan si n sare bp lati 
pna jinjin rere ninu ilu naa, 6 sp 
pe, ‘Musa, dajudaju awpn ijoye n 
gbero lati pa p. Nitori naa, sa 
jade. Dajudaju emi jp pkan ninu 
awpn olubanidampran ododo si 

9-’ 

22. Nitori naa 6 sa kuro nibp, 6 n 
bpru, 6 si n §pra. 6 wi pe; 
‘Oluwa mi gba mi lpwp awpn 
alabosi eniyan.’ 


Cs yj L uj l >oi tji LLli 

i <*\\ .'.YA it 

s>p £> tv ie.;0 

©&A_3fcL£liJ 1 


| lEaSl 

yLib &\ y jlsj 


ei.; 


IDA 3 

23. Nigba to si doju kp pna 
Madiana 6 wi pe; ‘Mo ni ireti pe 
Oluwa mi yoo tp mi spna taara. ’ 



24. Nigba ti 6 de odd Madiana, 
6 ri awpn eniyan kan ti n fun 
awpn agbo-aguntan wpn lomi 
mu. O si tun ri awpn obinrin 
meji, lpdp wpn, ti wpn n ti awpn 
agbo pran ti wpn sphin. 6 wi 
pe; ‘Ki 16 ?e yin?’ Wpn dahun 
pe; ‘Awa ko le fun awpn agbo 
aguntan wa lomi mu titi awpn 
olusp aguntan yoo fi da pran wpn 
lp, bpp si ni arugbo kujp-kujp ni 
baba wa.’ 




✓ <* y * , 




,Y> 






On 28 


AL-KQSQS 


Ipin 20 


25. Nipa bayh 6 fun awpn agbo- 
pran wpn lomi mu. Lphin naa 6 
pada lp abp iboji, 6 si wi pe; 
‘Oluwa mi, mo jp alaini si 
eyikeyii ohun rere ti O le fi ran§p 
si mi. ’ 


©5ii 


26. Qkan ninu awpn obinrin naa 
si wa ba a, 6 n rin bp pplu itiju, 6 
wi pe; ‘Baba mi n pe p, ki 6 le 
san psan fun p niton o ba wa fun 
awpn agbo-pran wa lomi mu. 
Nigba ti 6 de pdp rp ti 6 si sp itan 
naa fun un 6 wi pe; ‘Ma bpra, 
iwp ti bp lpwp awpn alabosi 
eniyan. ’ 

27. Qkan ninu awpn obinrin 
mejeeji naa wi pe; ‘Baba mi 6, p 
gba a si§p, nitori pni ti 6 dara julp 
ti p le gba §i§p ni, pni ti 6 lagbara 
ti 6 si §e e gbpkple ni.’ 

28.0 wipe ‘mo gbero lati fi pkan 
ninu awpn pmpbinrin mi mejeeji 
fun p ki o fi §e iyawo bi iwp ba le 
sin mi fun pdun meje. $ugbpn bi 
iwp ba le gbe di pdun mpwaa yoo 
jp ohun ti 6 wu p (lati §e). Emi ko 
si gbero lati ni p lara. Bi Allah ba 
fp bpp, iwp yoo ri pe mo jp pkan 
ninu awpn olu$e rere. ’ 




29 . O wi pe; ‘Eyi wa laarin emi ^ 4 ' i 5 

ati iwp. Eyikeyii ti mo ba mu$p 
ninu asiko mejeeji, ko ni si iyanjp 
fun mi; Allah si jp Olusp lori 
ohuntiansp.’ 

<^57p> 


©i5-5r%^ 


Ipin 20 


AL-KQSQS 


Ori 28 


IDA 4 

30. Nigba ti Musa pari akoko naa 
tan, ti 6 si rin irin-ajo pplu awpn 
eniyan rp, 6 ri ina kan lpbaa oke, 
6 wi fun awpn eniyan rp pe; ‘E 
duro na, mo ri ina kan, boya mo 
le mu iro kan wa fun yin lati ibp, 
tabi pyinna kan, ki p baa le tipa 
bpp ri ina yp. 

31. Nigba ti 6 de idi rp, A pe e 
lapa q tun afonifoji naa, ni aaye 
onibukun lpbaa igi pe; ‘Iwp 
Musa, dajudaju Emi ni, ani Emi 
ni Allah Oluwa gbogbo agbaye. 

32. O si tun sp pe; ‘Sp ppa rp 
slip.’ Nigba ti 6 si ri i pe 6 mira 
bi ejo, 6 pphinda, 6 h salp,ko si 
duro wo plain mp, ‘Musa o, maa 
bp niwaju, ma si §e bpru, 
dajudaju iwp jp pkan ninu awpn 
pni ifayabalp. 

33. Ti pwp rp bp abiya rp, yoo 
jade ni funfun lai§e ti aburu, ki o 
si ka apa rp mpra laisi ibpru. 
Iwpnyi jp pri meji, ti 6 daju si 
Fir’aona ati awpn ijoye rp lati 
pdp Oluwa rp. Dajudaju wpn jp 
pdalp eniyan.’ 

34. 6 sp pe; ‘Oluwa mi dajudaju 
mo ti pa pnikan ninu wpn, mo si 
n bpru ki wpn ma baa wa pa mi. 


) Luj ^ Lo J lj 

\5l5 (L:S\ 

©CJ j JSaJJL) i (jJ I 


(XoM LoJi 


>j % & ill SJU 







&£J, ^ to 

I • • I 


5 £> J}, ^5 to^ ^ >4 

©&axJ US 


j> 

A 


SliU Hu Srv^cJeis 0,1 J b 

ui 




On 28 


AL-KQSQS 


Ipin 20 


35. Ati pe Haruna arakunrin ini 
jp pni ti prp ahpn rp da §aka§aka 
ju temi lp, nitori naa ran an tple 
mi lp gpgp bi oluranlpwp, ki 6 le 
maa jgrii si otitp mi; pru n ba mi 
ki wpn ma baa pe mi ni opurp.’ 

36. (Qlprun) sp pe; ‘Awa yoo fi 
arakunrin rp §e onigbpwp rp, 
Awa yoo fun pyin mejeeji 
lagbara ti wpn ki yoo fi le de pdp 
yin. ^ mu awpn ami Wa lp. by in 
ati awpn to ba tple yin ni yoo 
§pgun.’ 

37. Nigba ti Musa si wa ba wpn 
pplu awpn Ami Wa to han 
gbangba, wpn wi pe; ‘Eyi ko jp 
nnkankan bi ko §e idan ti 6 jp 
adapa irp, ati pe awa ko gbp iru 
eyi ri lpnu awpn baba wa i§aaju.’ 

38. Musa sp pe, ‘Oluwa mi 16 mp 
julp nipa pni ti 6 wa pplu itpspna 
lati pdp Rp ati pni ti psan ile 
ikphin yoo jp tirp. Dajudaju awpn 
alabosi kiyoo §oriire.’ 

39. Fir’aona si wi pe: ‘byin ijoye, 
emi ko mp Qlprun miiran fun yin 
lpyin mi, nitori naa iwp Haamaan, 
da ina sun awpn (biriki) amp fun 
mi, ki o si kp ile gogoro kan fun mi, 
ki n baa le goke lp ypju wo Qlprun 
Musa naa. Dajudaju emi ka a si 
pkan ninu awpn opurp.’ 



; iUit, liir Jfi 

©S 


... 1 


ya JojLfijL OoJi 


djJL 

5- /** > 

% *?c I 5 „ r< I r> .Art: 


14. (2 ■£< } 

■jJj •$ <Ji * /xji 

©U 

« l£;U J^5 

dJJ, 

yeasts 

Dili's 



ipln 20 


AL-KQSQS 


Ori 28 


40. Oun ati awQn QmQ ogun rp si 
$e igberaga lori ilp naa lai$6dodo, 
WQn si rd pe a ki yoo da WQn 
pada spdp Wa. 

41. A si gba oun ati awpn QmQ 
ogun rp mu, A si da wpn wq inu 
okun. Nitori naa wo bi opin 
a WQn alabosi ti ri. 

42. A si $e WQn ni ijQ kan, ti n pe 
awQn eniyan 1q sibi ina, ti 6 ba si 
di ojq Ajinde WQn ko ni ri 
iranlQWQ. 

43. Awa si jp ki egun tple WQn 
lati aye yii, ti 6 ba si di QjQ 
Ajinde WQn yoo wa ninu awQn ti 
a jp ki ire bQ mQ Iqwq. 

iDA5 

44. Awa si fun Musa ni Iwe naa, 
lphin igba ti A ti pa awQn ilu 
i§aaju rp, ki o le jp ariwoye fun 
awQn eniyan, ati itQSQna, ati 
aanu, ki WQn baa le maa ranti. 

45. Iwq ko si si ni iha iwQ oornn 
(oke naa) nigba ti A pa$Q nnkan 
naa fun Musa, iwQ ko si si ninu 
awQn to wa nibp lati j^rii si i. 

46. $ugbQn a §pda awQn iran 
miiran ti qitu WQn gun, bpp ni 
iwQ ki i §e olugbe laarin awQn 
ara Madiani, ti 6 n ka awQn Ami 
Wa fun WQn; §ugbQn Awa ni A 
ran awQn oji§Q. 


4 ®>^-5 

4 > 4 j UA i U LTli 

eAlf s jdaJ li I 

©^Lal&b 
•• /»» 

;r^LjDl 

©63 


1j i a ^ 6, 1 5 

'^#.5 C I* 


rt .p. rj ) 3 3 


©<j35aH: 

» i- <^>-*4 \ C i lia d 5 

A Ca J ^-a V 1 $-o 


6^ 


&U& GUj\ g^J S 
U*S JLll, U 

\3L2_? OiXa C£- 

©<cA-ir--3-^ J 1 



On 28 


AL-KQSQS 


Ipin 20 


47. Iwp ko si si ni pgbp oke nla 
naa nigba ti Awa pe ipe. $ugbpn 
Awa ti ran p lati jp aanu lati pdp 
Oluwa rp, ki iwp baa le ldlp fun 
awpn eniyan kan ti olukilp ko i ti 
i wa ba §iwaju rp, ki wpn baa le 
gbp ikilp. 

48. Ati pe bi 6 ba jp pe aburu kan 
ti ba wpn ni, nipa ohun ti wpn ti 
fi awpn pwp wpn ti §iwaju, wpn 
iba sp pe, ‘Oluwa wa, ee§e ti O 
ko ran oji§p kan si wa ti awa iba 
fi le tple awpn Ami Rp, ki awa si 
jp pkan ninu awpn olugbagbp 
6 dodo?’ 

49. $ugbpn, nigba ti ododo de wa 
ba wpn lati pdp Wa, wpn wi pe, 
‘Ee§e ti a ko fi fun un ni iru ohun 
ti a fun Musa?’ Njp wpn ko ha ti 
§e aigbagbp si ohun ti A fun 
Musa tplp? Wpn wi pe, ‘Idan 
meji to n tple ara wpn ni.’ Wpn si 
tun wi pe, ‘Dajudaju, awa ko gba 
eyikeyii ninu wpn gbp.’ 

50. Sp pe; ‘Nigba naa, p mu Iwe 
kan wa lati pdp Allah ti 6 n tp ni 
spna ju awpn mejeeji lp, ki emi 
baa tple e bi pyin ba jp olododo.’ 

51. $ugbpn bi wpn ko ba da p 
lohun, ki o lp mp pe dajudaju ifp- 
inu wpn ni wpn n tple. fmikan ko 
si spnu ju pni to n tple ifp inu ara 
rp lp, laisi itpspna lati pdp Allah. 


Jilh 20 bilzlt 3 

©o3>£ i iJo 


t •. A*! ^ M “I 

iyL') CLGj, dL.ir.3t v 3J 


G^ fcji util Cai 
flat & G-4 

I IT— ^ i y* 
^ (3 ;r J-lS O-5. LT" 

©u3^M» 


✓ ^ u* . * A * ^ I A f. T *• 7 & 

,1/ Lit 


t L, 4 » ?.? f-r 4 « 




iJu >j d>d 

d^ 

L-j yb I y,)Jo-5, JLbl 

;»$s3i 1 riii diuJji d^ 


Ipin 20 


AL-KQSQS 


Ori 28 


Dajudaju Allah ki 1 tp awpn 
alabosi eniyan spna. 

IDA 6 

52. Ati pe nl tootp ni A ti $e 
alaye prp naa fun wpn, kl wpn 
baa le maa rant!. 

53. Awpn tl a ti fun ni I we naa 
$aaju rp - wpn gba a gbp. 

54. Nigba ti A ba si ka a fun 
wpn, wpn a wi pe, ‘Awa gba a 
gbp, 6 jp ododo lati pdp Oluwa 
wa. Dajudaju Awa ti ju ara wa 
slip (fun Allah) tplptplp.’ 

55. Awpn wpnyi ni A 6 san ni 
psan wpn ni ppmeji, nip a ifarada 
wpn, wpn si tun n fi rere ti ibi 
sphin, bakan naa ni wpn tun n na 
ninu ohun ti A pese fun wpn. 

56. Nigba ti wpn ba si gbp prp 
asan, wpn a yipada kuro nibp, 
wpn yoo si wi pe, ‘psan i§p tiwa 
n bp fun wa, psan i§p ti yin si n 
bp fun yin. Alaafia ko maa ba 
yin, awa ko ni ohunkohun §e pplu 
awpn alaimpkan. 

57. Dajudaju iwp Annabi ki yoo 
le tp gbogbo awpn ti iwp fpran 
spna; $ugbpn Allah A maa tp pni 
to ba wu U spna; Oun si ti mp 
awpn ti yoo gba impna taara julp. 

58. Wpn yoo si wi pe; ‘Bi awa ba 
tple ilana naa pplu rp, a 6 mu wa 




BUS 


/-s < * ) $ x 

©ii> 


4^ _ 

©£> 4s-^- 

CS 44' *]S 
&4.QL1 \3 ^ lip 1 ^ l 





On 28 


AL-KQSQS 


Ipin 20 


kuro lori ilp wa. Awa ko ha ti fun 
wpn ni aaye pwp ti 6 ni 
ifpkanbalp (Makka) gbe bi? Ninu 
eyi ti a n mu awpn ori$iri$i eso 
wa ni ipese lati pdp Wa; $ugbpn 
ppplppp wpn ni ko mp. 

59. Melbbmeldd ni awpn ilu ti A 
ti parun, nigba ti wpn yp ayppprp 
nipa i§pmi ti A §e ni irprun fun 
wpn. Eyi si ni awpn ibugbe wpn 
to jp pe iwpnba dip ni awpn to n 
gbe ibp lphin wpn. Awa si ni 
Olujogun. 

60. Oluwa rp ko ni pa ilu kan run 
laijp pe O ti ran oji§p kan si olu- 
ilu naa, ti yoo maa ka awpn Ami 
Wa fun wpn; Awa ko si ni pa 
awpn ilu kan run laijp pe awpn 
eniyan ibp jp alabosi. 

61. Ohunkohun ti a ba fun yin 
ninu aye kan jp igbadun ti aye yii 
ati psp rp fun igba dip ni; ohun to 
n bp lpdp Allah 16 dara ju, dun ni 
yoo si wa titi lae. $yin ki yoo ha 
gbp agbpye bi? 

IDA 7 

62. Njp pni ti A ba §e adehun rere 
kan, ti 6 si ri amu§p rp, ha dabi 
pni ti A §e igbadun ti aye yii fun 
§ugbpn to jp pe lpjp Ajinde yoo 
wa lara awpn ti A 6 kojp (fun 
idajp iya niwaju Allah)? 






\ X-fc 5 A— > Xl_3 1 


8 ' p 'CLe (i»- o-=* V 

o-i ' fi fj. ^o— i u j xJ l 


Ipin 20 


AL-KQSQS 


Ori 28 


63. Ni gjg naa ti Oun yoo pe wp 
n, ti Yoo si wi pe, ‘Nibo ni awgn 
orogun Mi wa, awpn ti pyin n rd 
(pe wpn jp orogun Mi)?’ 

64. Awpn ti idajp naa yoo §p le 
lori, yoo wi pe, ‘Oluwa wa awpn 
wpnyi ni awpn ti a ti §i lpna, a §i 
wpn lpna gpgp bi awa naa §e 
§ina. Awa si mo rib 9 ninu grp 
wgn niwaju Rp, ki i §e awa ni 
wgn n sin o. ’ 

65. A 6 si wi pe; ‘E pe awgn ti 9 
fi n ba Allah wa orogun.’ Wgn 
yoo pe wgn §ugbgn wgn ko ni da 
wgn lohun. Wgn yoo si ri iya 
naa. (O ma §e o) iba jp pe wgn ti 
tple itgsgna! 

66. Ati pe ni gjg naa Oun yoo pe 
wgn, yoo si wi pe, ‘Esi wo ni 
pyin fi fun awgn oj4p?’ 

67. Esi grp yoo ru wgn loju ni 
gjg naa, wgn ko si ni le bi ara 
wgn leere. 

68. $ugbgn ni ti pni ti 6 ba ronu 
piwada, ti 6 si gbagbg, ti 6 si n §e 
i§p rere, yoo ni ireti pe oun yoo jp 
gkan ninu awgn ti yoo jere. 

69. Ati pe Oluwa rp maa n §pda, 
Oun si maa n yan awgn ti 6 ba wu 
U ni ayanf?. Ko §e e §e fun wgn 
lati yan aayo kankan fun ra WQn. 
Mimg ni fun Allah, O si ga ju ohun 
ti wgn fi n ba A wa orogun lg. 



On 28 


AL-KQSQS 


Ipin 20 


70. Oluwa rp si mp ohun ti 6 
pamp sinu igba aya wpn ati ohun 
ti wpn fihan. 

71. Oun si ni Allah, ko si Qlpran 
miiran ayafi Oun. TiRp ni 
gbogbo iyin ni ibprp ati opin. 
TiRp ni idajp, pdp Rp si ni a 6 da 
yin pada si. 

72. Wi pe; ‘E sp fun mi, Njp bi 
Allah ba jp ki ora wa lp titi lori 
yin di pjp Ajinde, Qlprun wo ni n 
bp lphin Allah ti 6 le mu implp 
wa fun yin? ki yoo ha tpti slip 
gbp prp bi?’ 

73. Wi pe; ‘E sp fun mi, Njp bi 
Allah ba jp ki psan wa lp titi lori 
yin di pjp Ajinde, Qlprun wo ni n 
bp lphin Allah ti 6 le mu oru wa 
fun yin, ninu eyi ti pyin yoo maa 
simni? 5 ki yoo ha woye?’ 

74. Lati inu aanu Rp, ni Oun ti §e 
oru ati psan fun yin ki pyin baa le 
maa simni ninu rp, ki pyin si le 
maa wa akan§e oju rere Rp 
kaakiri ati pe ki pyin le maa 
dupp. 

75. Ni pjp naa ti Oun yoo pe 
wpn ti Yoo si wi pe, ‘Nibo ni 
awpn orogun Mi wa, awpn ti 
pyin n ro (pe wpn jp orogun Mi). 

76. A 6 si mu plprii jade ninu iran 
kppkan, A 6 si wi pe; ‘E mu pri 
prp yin wa.’ Nigba naa ni wpn 


©(J Co 




ZL\ fez £3 

k kJl, 


A li 


©& "JLf A ' ' ■ 


i Jju *S)i Ji 
k£skj}3, L I )<£. AJ \, \ 

* A 9 ^ 

©<J 5>-^H 


5 JJ| iid fe. ^3 6*3 

©6$jJJ5 jsiji J 5 <0^1 ^ 




p\ ^ 



Ipin 20 


AL-KQSQS 


Ori 28 


yoo mg pe ti Allah nikan ni 0 ,^ ^ 

ododo. Ati pe ohun tl wpn n da '* 

adapa irp rp yoo di awati mp wpn 
lpwp. 


Ida 8 

77. Dajudaju, Kaaruna jp 9 lean 
ninu awpn eniyan Musa, §ugbpn 
6 n huwa amunisin si wpn. Awa 
si fun un nl i§ura ti 6 pp; eyl tl 
awpn kpkprp rp fprp le wq awpn 
alagbara lprun. Nlgba tl awpn 
eniyan rp sp fun pe; ‘Ma §e yp 
aypju nltorl pe Allah ko fpran 
awpn tl n yp ayppprp. ’ 

78. K1 o si maa wa ile ikphin pplu 
ohun tl Allah fi fun p, kl o ma si 
$e gbagbe ipin rp laye yil, kl o si 
maa $e rere (si awpn eniyan) 
gpgp bl Allah ti $e rere si p; ma si 
$e wa pna lati $e ibajp lori ilp. 
Dajudaju Allah ko fpran awpn 
obilpjp.’ 

79. O wi pe; ‘A fi prp yii fun mi 
niton imp ti mo ni.’ Oun ko ha 
mp pe, dajudaju Allah ti pa awpn 
Iran eniyan kan run §iwaju rp; 
awpn ti wpn lagbara ju u lp, ti 
wpn si ni prp ju u lp. A ko si ni 
bi awpn to jpbi leere lati (san 
itanran) fun p§p wpn. 

80. Nitori naa 6 jade si awpn 
eniyan rp ninu pla rp. Awpn ti 
wpn nifpp si igbesi aye yii wi pe, 


Lf* U jjli cJ f 

!) \ U j ' ' 5 

^A- o-v i u 1 pjj 
f 'ylS- V kJ> p kJ SlujjJiJ 1 


8 >4^) 5\1j 1 \ Hi i && ^L? i $ 

$ JJS v j 

4^4 , }dalto)pL^3 < J»4»^» 

© 67 . >-» 5 \ 




On 28 


AL-KQSQS 


Ipin 20 


‘06! iba §e pe awa naa ni iru 
ohun ti a fun Kaaruna! Dajudaju 
6 mani prp pupp o.’ 

81. $ugbpn awpn tl a ti fun ni 
imp sp pe; ‘Egbe ni fun yin! psan 
Allah 16 san julp fun awpn to 
gbagbp ti wpn tun n §i§p rere; a ki 
yoo si fi i fun pnikan ayafi awpn 
onisuum. 

82. Lphin naa, Awa jp ki ilp gbe 
(Kaaruna) ati ile rp mi, oun ko si 
ni ijp kan ti yoo ran an lpwp yatp 
si Allah, oun ko si jp pkan ninu 
awpn ti wpn le gbeja ara wpn. 

83. Awpn ti wpn n §oju kokoro 
ipo rp tplp, wpn n sp pe, ‘fi ko ha 
mp ni pe Allah 16 maa n pese 
lppplppp fpni to ba fp ninu awpn 
prusin Rp. O si maa n dinku fun 
plomiran. Ti ki i ba $e wi pe, 
Aanu Allah wa lori wa ni, iba jp 
ki ilp gbe awa naa mi. 5 ko ha 
mp wi pe awpn alaigbagbp ko ni 
jere. 

IDA 9 

84. Eleyii ni ile ikphin naa ti A o 
fi fun awpn ti ki i gbero igberaga 
lori ilp, ti wpn ki i si i §e ibajp. 
Igbphin rere yoo si jp ti awpn 
olupaya Allah. 

85. Eni ti 6 ba §e rere kan, yoo 
gba psan ti 6 dara ju bp p lp, pni ti 
6 ba si §e abura kan, ko si psan 




is- j &\ 

©C)3jA4aJi j, IXjLIu 5 k l^C-3 


y 3 a ^3 >4d?. fQ kJ !j 


A—J 1 £» /» I I o 1 5 

, tr-f -r " 

*L&J. Ojjfh 

&L\ £>* £h v 3J 553 

©o3>flXji &. 


Il&CsSi 5 i. 


*(44 

(^.U I ^>44*5^ iiid 


Ipin 20 


AL-KQSQS 


Ori 28 


miiran ti a 6 fun awpn to §e 
abura bi ko $e deedee ohun ti 
wpn $e. 

86. Dajudaju Oun, Eni ti O §e 
(kikp) Al-Kur’an ni 9 ran -any an 
fun 9, yoo da 9 pada si ibupadasi 
naa (Makka) sp pe; ‘Oluwa mi 
nikan 16 1119 nipa pni ti 6 wa pplu 
itpspna ati pni naa to wa ninu 
i§ina to han gbaiigba.’ 

87 . Ati pe o ko ni ireti rara pe 
Awa yoo fun 9 ni Iwe naa; 
$ugbpn 6 jp aanu lati pdp Oluwa 
rp; nitori naa ma $e jp oluranlpwp 
fun awpn alaigbagbp. 

88. Ki iwp ma si $e jp ki wpn yi 9 
kuro nidii awpn Ami Allah, lphin 
igba ti a ti sp wpn kalp fun 9, ki o 
si maa pe gbogbo awpn eniyan 
wa spdp Oluwa rp, ki o ma si §e 
jp pkan ninu awpn ti n fi ori§a 
kun Allah. 

89 . Ati pe ki iwp ma §e pe 
Qlprun miiran lphin Allah. Ko si 
Qlprun miiran lphin Rp. Gbogbo 
nnkan ni yoo parun ayafi Oun 
funra Rp. TiRp ni idajp, pdp Rp 
la 6 si da yin pada si. 


1 — 
'V 


0* y] d-LsJ lit 


©Clp-oLSj 


S\3iJi && 

& 'j&\ 3J Ji b U i 

L^-^° ^ G 

©liH— io 





ivy 

vr 





On 29 


ipin 20 



AL-ANKABUUT 


(A sq Q kalg 

1. Ni OrukQ Allah Oloore QfQ 
Alaaanu julQ. 

2. ALIF LAAM MUM (Emi ni 
Allah OlumQ ohun gbogbo). 

3. Njq awQn eniyan n ro pe a 6 fi 
WQn siIq nitori WQn n sq pe, 
‘Awa gbagbQ’ laijQ pe a dan wpn 
wo ni bi? 

4. Dajudaju Awa ti dan awQn to 
n bQ $iwaju wQn wo; nitori ki 
Allah le §e adayanri awQn 
olododo ati ki O le $e adayanri 
awQn opurQ. 

5. Abi awQn to n §e aburn ha ro 
pe awQn le moribQ Iqwq Wa ni? 
Aburn ni ipinnu WQn. 

6. IjmikQni to ba n reti ati pade 
Allah, nigba naa dajudaju akoko 
ti Allah da n bQ. Ati pe Oun j$ 
OlugbQ, OlumQ ohun gbogbo. 

7. Eni to ba n §apa, 6 n §apa fun 
Qmi ara tq. Dajudaju Allah rQrQ 
ju gbogbo QdalQ. 

8. AwQn to ba si gbagbQ ti WQn si 
n $i$Q rere, dajudaju Awa yoo mu 
awQn aburn WQn kuro ati pe 
dajudaju Awa yoo fun WQn ni 
Qsan ti 6 dara ju awQn i$Q WQn 1 q. 


$iwaju Hijrah) 


©JU I 






u 1 


0“ 
P o' 


On *= 




AaMa ll-ls 

I >w«a ‘^3 1 \ 

(DZh&\Z>z IasJS 


o 1,*. i \ 3A- >— * i p i 




j . m a •> j, x-A Ijhi Lo— i L# > — & La. 5 

to I toj 1 f 

1 1 5 ^ 1 eA- £-1 \ ? 

5 




s * * 


Ay 


' Mojito 


Ipin 20 


AL-ANKABUUT 


On 29 


9 . Awa si ti pa eniyan la§p §i§e Hli.55 

daadaa si awpn obi rp mejeeji; j. *4 1 Xi life ,:u 

$ugbgn ti wpn ba mu p nipa lati f fttl-'- ' 

ba Mi wa orogun, leyii ti iwp ko p ~ ' " " ’ > 

ni imp nipa rp, ma §e gbp ti wpn. 0 e> yLZJu £lL (Xj j>£&j£\S 
Qdp Mi ni ipadasi yin. Emi yoo 
si fun yin ni iro nipa ohun ti p n 
§e. 

10. Awpn to gbagbp lododo, ti 0^4-2 ah 5 l^LZi 

wpn si n §i$p rere, dajudaju A 6 fi 0.?J \ 

wpn wp smu ijp awpn pni rere. 

r \ /ajj \ fi fi ✓ ^ y s 

11. O si n bp ninu awpn eniyan ti uJoL u-o\ J>aj. u^uJI 5 

wpn n sp pe, ‘Awa gba Allah gbp’ A \ 4 u; jit it li 

§ugbpn nigba ti A ba ni wpn lara 5 ,><* ; , ‘Vtf, 

loju pna Allah, wpn yoo maa fi ~ * ; - 

idaamu awpn eniyan we iya lati pdp 1*=» D i- en ‘i ^ ^ 

Allah. $ugbpn bi aran§p ba de lati ^k-o >i-&L kl> I JliJ 5 1 

pdp Oluwa rp, wpn yoo sp pe, 

‘Dajudaju awa n bp pplu yin.’ $e 
Allah ko ha mp ohun ti 11 bp ni igba 
aya awpn pda ni? 

12. Ati pe dajudaju Allah mp 5 '>*■*' 

ampdaju, awpn to jp onigbagbp, » a Ai 1 

Oun si mg awgn alagabagebe. 

13 . Awpn alaigbagbp yoo wi fun 'y-*' 
awpn onigbagbp ododo pe; ‘E tple * 

oju pna wa, awa yoo si ru awpn ^ 5 

pru p§p yin”. Bpp wpn ko si le ru " . "C, A 

nnlcankan ninu p$p ti ara wpn. ' 

Dajudaju opurp ni wpn. 

14. $ugbpn dajudaju wpn yoo m pru s /ts3t ^ 

ara ti wpn ati awpn pru miiran pp -a ' \ si \ % 3 < ; j ^ J 

mp pru ti wpn. Dajudaju Awa yoo " ^- 3 ^} ,-jci Cii & 

bi wpn leere ni Qjp Ajibde nipa ' " ' r 

adapa irp ti wpn ti n pa. 

i89t 


©£LJlJJ\ 


On 29 


AL-ANKABUUT 


Ipin 20 


tDA2 

15. Dajudaju Awa ti ran Nuha si 
awgn eniyan rg, 6 si ti gbe aarin 
wQn fun aadgta din legbgran 
Qdun. Lghin naa ikun oini bo 
wgn niQlg nigba ti WQn jg 
alabosi. 

16. $ugbQn Awa gba a la ati 
awQn ti n bg ninu QkQ naa pglu 
rg; Awa si $e e ni Ami kan fun 
gbogbo awQn eniyan. 

17. Bakan naa ni Ibrahim nigba ti 
6 sq fun awQn eniyan rg pe; 
maa jQsin fun Allah, ki q si maa 
paya Rg. Eleyii ni 6 dara ju fun 
yin to ba §e pe q mg ni. 

18. Eyin kan n sin awQn ori§a 
lghin Allah, q si n da irQ pa. 
AwQn nnkan ti g n sin lghin 
Allah ko lagbara lati pese fun 
yin. Lghin naa q maa wa ipese 
lati QdQ Allah, ki q si maa sin In 
ki q si maa dupg fun Un. QdQ Rg 
si ni q 6 pada si. 

19. Bi gyin ba si kg ti g pe e nirQ, 
awQn Iran kan ti kQ q bgg ri 
§iwaju yin, ko si iwQ kan fun 
oji§g ju pe ki 6 ji§g to han 
gbangba dopin. 

20. AwQn ko ha ri bi Allah ti $e n 
pilg i$gda ti 6 si tun n $e atunda 
rg. Dajudaju eleyii jg irQrun fun 
Allah. 



b 

(2; 





9 r-SL, 


, S ^ A P A ^ A -P 0 

y i a ^ p P a ^ y 

* Us), SjiUs 5 


A i , A l * > * ^ a> P 

C) P tfLU \ ^ 3 > O } Xf- 

jjj \ Li Li 3^ 




9 r<- 


4 /U, >S1 \ & 15 

£04 ] \ *3 1, i & 5 




' V ^ ^ ^ o 0 ^ 

\ 0 f J> 5 >*-?.-;■£ 

©5^-4 



ipln 20 


AL-ANKABUUT 


On 29 


21. Sp pe, rin lp kaakiri lori 
ilp, ki p si wo 6 bawo ni O ti pilp 
da pda. Lphin naa ni Allah yoo 
da ^da miiran. Dajudaju Allah 
lagbara lori ohun gbogbo. 

22. Oun A maa jp pni to wu U 
niya, A si maa §aanu pni ti 6 ba 
wu U, ati pe pdp Rp la 6 da yin 
pada si. 

23. $yin ko si le moribp (lpwp 
Allah) laye ati lpran, p ko si ni 
prp tabi oluranlpwp kankan lphin 
Allah. 

iDA3 

24. Awpn to §aigba awpn Ami 
Allah gbp ati ipade Rp, awpn ni 
wpn ti sp ireti nu nipa aanu Mi. 
Ti wpn si ni iya oloro. 

25. Esi awpn eniyan rp ko si ju 
pe; “5 pa a” tabi ki p sun un ninu 
ina’. $ugbpn Allah gba a la kurd 
ninu ina naa. Dajudaju awpn 
Ami ri bp ninu eyi fun awpn ti 
yoo gbagbp. 

26. O si wi pe; “$yin kan yan 
awpn ori§a ni ohun ti p nifpp si 
laarin yin dipo Allah ni aye yii; 
lphin naa to ba di Qjp Ajiride, 
pyin yoo kp ara yin silp, ti apa 
kan yin yoo maa $pbi fun apa 
keji. Ina si ni ibudesi yin, bpp p 
ko si ni ni oluranlpwp.” 




>-S* v — — •• 

d>\ sUIiiU 1 * 


©U $aJUB 4-+^ j, 5 * i 




vSu&S'M w 

k 


. \ \ s ^ j 

5 <sUla\ Cu.L \) JlJsa >J\ 3 

5 \ a_5,LaJ, 


A •• A JJ A l A >P * - 


(1) \ V A-o,ys Aj 1 3 ^ W ^ (jc-s 
L4all 6 0 ^. $\ »$iis I V 15 
ciJA (34 ^ i' C-S-J \ \ 

A _p X UJ 

©(^3^-2- >-i4 


^ *T X* » ? 1 ^ r\ ^ \**& II 

1 jD ^J a JT L>-j xJ i 

A^ i> t % A ^ A*^ 

is ^ is '•{ 



On 29 


AL-ANKABUUT 


Ipin 20 


27. Lutu si gba a (Ibrahim) gbp; 
(Ibrahim) si wi pe; “Emi yoo sa 
tp Oluwa mi lp. Dajudaju Oun ni 
Qba Alagbara, Qlpgbpn julp.” 

28. A fi Isiaka ati Yakubu ta a 
lprp. A si §e (pbun) ijp oji§p fun 
awpn arpmpdpmp rp; bakan naa 
(A fun wpn ni Iwe. A si san psan 
rp fun un laye yii, ati pe dajudaju 
oun yoo tun wa ninu awpn pni 
rere ni prun. 

29. Ki p si tun ranti Lutu, nigba ti 
6 sp fun awpn eniyan rp pe; 
“$yin n huwa ibajp ti pnikan ko 
hu ira rp ri §iwaju yin ninu awpn 
pda. 

30. Nitootp ha kp ni pyin n wple 
tp pkunrin ti p si tun h dana bi? 
$y in si h huwa ibi ninu awpn 
ipade yin,” §ugbpn esi awpn 
eniyan rp ko ju pe. “Mu iya wa 
son wa lati pdp Allah bi iwp ba 
jp pkan ninu awpn olododo.” 

31. (Lutu) sp pe, Oluwa mi, ran 
mi lpwp lori awpn obilpjp 
eniyan. 

iDA4 

32. Nigba ti awpn oji§p Wa si mu 
iro idunnu wa ba Ibrahim, wpn 
sp pe, ‘Awa yoo pa awpn eniyan 
ilu yii run, dajudaju awpn eniyan 
ibp jp alabosi. 





ft 

d— o. 1 Usb 1 _o— S i 1 

c gjq \ 1 1 j-J La c) \ J, 

©tlLUj, I c r, oLLT (j) \ 


fi/^\ *40 

V -^ * * \a 


\shj dj 3 

Ipif <•>], ?r 




Ipin 20 


AL-ANKABUUT 


On 29 


33. (Ibrahim) sq pe, ‘ $ugbpn 
Lutu n bp nib?’. WQn wi pe, 
Awa iuq ampdaju Qni ti n bp 
nib?. Dajudaju Awa yoo gba a la 
ati idile rp, ayafi aya rp, Qni ti 6 ti 
jp pkan ninu awQn ti yoo $Qku 
lphin. 

34. Nigba ti awpn oji$Q Wa si wa 
ba Lutu, 6 daamu nitori wpn, 6 si 
di alailagbara iuq nipa wpn. Wpn 
si wi pe, ‘Ma bpru, ma si §e 
banujp dajudaju Awa yoo gba 
iwQ ati idile rp la, ayafi aya rp Qni 
to jp pkan ninu awpn ti yoo §pku 
lphin. 

35. Dajudaju Awa yoo sq iya kan 
kalp lati Qrun wa sori awQn 
eniyan ilu yii, nitori pe WQn ti 
balpjp jinna. 

36. Awa si ti fi Ami to han 
gbangba slip nibp fun awQn 
eniyan ti QrQ ye yekeyeke. 

37. A si ran arakunrin awQn ara 
Madiani, $uaibu si WQn. O wi 
pe; maa jQsin fun Allah ki q si 
maa ni ireti Qjq ikphin, ki q ma si 
§e huwa q§q lori ilp, ki q ma §e 
wa di obilpjQ.” 

38. $ugbQn WQn pe e lopurQ. 
Nitori naa imititi ilQ kQlu WQn, 
WQn si wa ni idojubolQ ninu ile 
WQn. 


Jy . t < * <<** <*1 j [> f.- * 

V i,a_Jud 5 






On 29 


AL-ANKABUUT 


Ipin 20 


39. Ati awpn iran ‘Aadi ati 
Samuud, dajudaju lara awpn 
ibugbe wpn (ti A ti parun) han si 
yin gbangba. E§u §e i§? pwp wpn 
lpspp fun wpn, 6 si §?ri wpn kuro 
loju pna bi 6 til? j? pe wpn ti j? 
pni ti 6 gbpn tplp. 

40. Bakan naa ni Kaaruna, 
Fir’aona ati Haamaan (ti A 
parun). Dajudaju Musa wa ba 
wpn pplu pri ti 6 daju §ugbpn 
wpn §e igberaga lori ilp, sibpsib? 
wpn ko le moribp lpwp Wa. 

41. Niton naa pkppkan ninu wpn 
la gbamu nitori p§p rp. O n bp 
ninu wpn ti A ran iji lile si, 6 si n 
b? ninu wpn ti A fi iro ojiji 
gbamu, 6 si tun n b? ninu wpn ti 
A jp ki ilp gbemi; bakan naa ni A 
t? awpn kan ri smu omi. Ki i §e 
pe Allah §e abosi fun wpn 
§ugbpn awpn ni wpn §abosi fun 
pmi ara wpn. 

42. Apejuwe awpn to mu awpn 
Oluranlpwp miran lphin Allah 
dabi apejuwe alantakun ti 6 kple 
funrarp, dajudaju ile ti 6 si j? 
ypppr? julp ni ile alantakun, bi 6 
ba j? wi pe wpn mp ni! 

43. Dajudaju Allah mp 
ohunkohun ti wpn n pe lphin Rp; 
Oun ni Alagbara, Qlpgbpn julp. 


„ £ < \4> { + + 


> V Ml. A \ ^ \ 




> . >. 


■ “-* X ^ 1 k ajo p . m A f. 
'i> ' > ' 


✓ 


U 3^5 


0o<j33 S' J3^£*5Lila 


^ * f-A LjG Lit SiA 

*3,? * kakikaJ I S ki \ d)- 0 
d>«® r*V-$, 5 * t-* 3 3 S ' £"> k-kd-. i 

©IJ \ \ y Q» d>%3 5 



Ipln 21 


AL-ANKABUUT 


On 29 


44. Awpn wpnyi ni awpn 
apejuwe ti Awa ti §e fun gbogbo 
eniyan, §ugbpn ko si pni ti yoo le 
§e laakaye nipa rp, ayafi awpn 
onimp. 

45. Allah ti da prun ati aye pplu 
ododo. Dajudaju awpn Ami n bp 
ninu eyi fun awpn onigbagbp 
ododo. 

IPIN21 

IDA 5 

46. Ka ohun ti A ti fi han p lati 
inu iwe naa, ki o si maa gbe irun 
duro. Dajudaju irun kiki a maa 
koni nijaanu kuro ninu iwa ibajp 
ati iwa buburu ti 6 han gbangba. 
Ati pe ni tootp iranti Allah 16 tobi 
julp. Allah si mp ohun ti pyin n 


©ij 5 


J>fj} 5 >Jl\ 

Ui A k , 


s* i gjjl S Jil I' 

of, yLiaJl^g— 4 1 5 


©u 


"--t 


ai>lj 


?e. 

47. 5 nia si §e ba awpn ti a ti fun 
ni Iwe naa jiyan ayafi nipa ohun 
to dara julp; ma §e jiyan rara pplu 

awpn to §abosi ninu wpn; ki p si 

> 

maa sp pe, ‘Awa gba ohun ti a 
spkalp fun wa gbp, ati eyi ti a ti 
spkalp fun yin ati pe pkan §osp ni 
Qlpran wa ati Qlpran yin, Oun si 
ni awa ju ara wa slip fun.’ 

48. Bakan naa ni a fi Iwe naa 
ran§p si p, niton naa awpn ti a ti 
fun ni Iwe naa si gba a gbp, dip si 
n bp ninu awpn wpnyi (ara 
Makka) ti wpn gba a gbp. Ko si 
si pnikan ti yoo kp Ami wa slip 
bi ko §e awpn alaigbagbp. 


JcAj, \y& 

@ijy kJ i^SkJ 




On 29 


AL-ANKABUUT 


Ipin 2 1 


49. Iwq ko si ka I we ka nk an ri 
§iwaju rg (Al-kur’an), bgg ni iwg 
ko fi qwq gtim rg kg eyikeyii. To 
ba jg bgg ni awgn opurg iba §e 
iyemeji. 

50. Bgg kg, §ugbgn wgn jg awgn 
Ami ti 6 yanju ti A fi sinu gkan 
awgn ti A fun ni img. Enikan ki 
yoo si kg awgn Ami Wa bi ko §e 
awgn alabosi. 

51. Wgn si wi pe, ki 16 $e ti a ko 
sg awgn Ami kalg fun un lati gdg 
Oluwa rg? Wi pe; ‘Awgn Ami n 
bg lgdg Allah ati pe dajudaju emi 
jg olukilg ti 6 han gbangba. 

52. Ko ha to fun wgn pe Awa ti fi 
iwe naa ran§g si g, ti a si n ka fun 
wgn? Dajudaju aanu n bg ninu rg, 
6 si jg olurannileti fun awgn ti 
wgn gbagbg. 

IDA 6 

53. Wi pe, Allah to ni glgrii laarin 
emi ati gyin. Oun mg ohun ti n bg 
ni grun ati aye. Ati pe ni ti awgn 
to gba irg gbg, awgn wgnyi ni gni 
ofo. 

54. Wgn n kan g loju nipa iya 
naa, iba si §e pe ko si akoko ti a ti 
yan ni, iya naa iba ti de wa ba 
wgn. Dajudaju yoo de wa ba wgn 
lojiji nigba ti wgn ko funra 

55. Wgn n kan g 16 ju nipa iya naa, 
$ugbgn, dajudaju Ina Jahanamg ti 
yi awgn alaigbagbg po. 


^4 & ^4 in I ji" 'Sit t 


^ 'jj’5 I 


j, 


5 && i M o 




5 J-3 

5 (A ^ r - ' 

3 4 ^ b Lj 1 3 i- u$yf \ 

Ab *5) 


©ti) 3 j.at-.w JJ 3 




t)l* 5 * 


/ ^ ^ >? 

> ^ ' y 

I / , ti V n < ** 


ipin 21 


AL-ANKABUUT 


On 29 


56. (5 ranti pjp) ti iya naa yoo bo 
wpn mplp, lati oke wpn ati lati 
abp psp wpn, Oun yoo si wi pe; 

tp ohun ti p ti $e ni$p wo. 

57. $yin prusin Mi ti p gbagbp, 
dajudaju ori ilp Mi gbooro, nitori 
naa Emi nikan §osp ni ki p maa 
sin. 

58. Gbogbo pmi ni yoo tp iku 
wo; lgh in naa 9 dp Wa la 6 mu 
yin padawa. 

59. Awpn to ba gbagbp, ti wpn si 
n §e i§p rere, awpn ni Awa yoo fi 
si aaye giga ninu Alujanna, eyi ti 
awpn akerempdo n §an ni isalp 
wpn. Wpn yoo maa gbe ibp, psan 
awpn olu§erere ma dara pupp. 

60. Awpn ti wpn ba ni ifarada, ti 
wpn si gbpkple Oluwa wpn. 

61. Meloomeloo ninu pranko ti 
ko le pese fun ara rp; Allah 16 n 
pese fun un ati pyin naa. Oun si 
jp Olugbp, Olump ohun gbogbo. 

62. Bi iwp ba si bi wpn leere pe, 
“Ta 16 da prun ati aye, ti 6 si tp 
oorun ati o§upa loriba fun yin (lati 
maa ?i?p)?” Dajudaju wpn yoo sp 
pe Allah ni. Bawo 16 ti jp ti wpn n 
yi kuro nidii otitp. 

63. Allah 16 maa n pese lppplppp 
fun pni ti O ba wu U ninu awpn 
prusin Rp. Oun A si maa din in leu 
fun plomiran. Dajudaju Allah jp 
Olump ohun gbogbo. 


f » . ? » ; ». s x 1 !, > * 

1 — j \ 1 fi * 4 

(V 1 a £ r* \ ^ fs 1 9 * y * 




yr Li a jLy D 




ilji Ji* 


\ \ ^ \ \ (i H. ' 3 

Q&LJ-jjii ( j-4- ' 






fell \ 

©J^ii 

JLsL 


to M ^ 



On 29 


AL-ANKABUUT 


Ipin 2 1 


64. Bi iwp ba bi wpn leere pe; 
“Ta 16 n sp onii kalp lati oju prun 
tl o si ti ip a §i§e bpp sp ilp di 
alaaye lphin iku rp? Dajudaju 
wpn yoo sp pe, Allah ni. Sp pe; 
‘Gbogbo iyin ti Allah ni, §ugbpn 
ppplppp ninu wpn ko §e laakaye. 

IDA 7 

65. Ati pe igbesi aye yii ko jp 
nnkan kan ju awada ati ere las an 
lp, §ugbpn ile igbphin 16 jp i$pmi 
tootp, bi 6 ba jp pe wpn mp ni. 

66. Nigba ti wpn ba si wp pkp 
oju omi wpn yoo maa ke pe 
Allah lpni to n $e afpmp fun Un 
ni ti ijpsin; §ugbpn nigba ti 6 ba 
mu wpn gunlp lalaafia tan, wpn 
yoo maa ba A wa orogun. 

67. Ki wpn baa le $e aimoore 
nipa ohun ti A fi fun wpn, ati ki 
wpn si le maa gbadun ara wpn, 
$ugbpn wpn n bp wa mp. 

68. Awpn ko ha ri pe Awa ti $e 
aaye mimp naa ni ibi ifayabalp, 
nigba ti wpn n ji awpn eniyan 
gbe ni ayika wpn? Awpn yoo ha 
gba irp gbp bi? Ki wpn si kp 
idpra ti Allah. 

69. Ta 16 jp alabosi ju pni to n da 
adapa irp mp Allah tabi to kp otitp 
nigba to wa ba a? Njp ina kp ha ni 
ibugbe awpn alaigbagbp bi? 


o'* 3"$! 

($)(•) \ 


3I4J ^fcSljl 5 

& J Jill I S], $ 

©C> I 1 ^1 >« (i) I >^6 


r> 1 

I 


sLi \&> 4 rfcS 


. .0 Ui > 1 s « „ ^ \y . * 9 £ fi 

©ii) u- d 


al> I 3 (j j4. I 






^Lt yi-z JJJi\ & > 




Ipin 21 


AL-ANKABUUT 


On 29 


70. Awgn ti wgn ba si n §apa loju JL&Z. GLli.1 5 ll ' 5 
gna Wa, dajudaju Awa yoo maa \ li> l & j, vGlji §. 

tg wgn si awgn gna Wa. Ati pe 
dajudaju Allah n bg pglu awgn 
gni rere. 


Ori 30 


ipm 21 



AL-RUUM 


(A sq Q kale 

1. Ni Orakp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. ALIF LAAM MUM (Emi ni 
Allah Olump ohun gbogbo). 

3. A ti $pgun awpn ara Roomu, 

4. Ni itosi nibi; awpn naa yoo si 
tun pada wa bori lphin si§pgun 
wpn yii, 

5. Fun pdun dip. Ti Allah ni a§p 
ni i§iwaju ati ni ikphin - lpjp naa 
si ni awpn onigbagbp ododo yoo 
maa yp ayp idunnu, 

6. Pplu iranlpwp Allah, Oun maa 
n ran pni to wu U lpwp: Oun si ni 
Alagbara, Alaaanu julp ; 

7. Adehun ti Allah ni, Allah ki I 
yp adehun Rp, $ugbpn ppplppp 
eniyan ni ko mp. 

8. Wpn mp ohun ti 6 foju han 
nipa ti aye yii, $ugbpn wpn ya 
alaimpkan nipa Qjp Ikphin. 


Awaju Hijrah) 

60' 


JL? r* £, l i * \ * 

5 o5 

&i> $-0 Si' dJo, a & 

k* 5 

<•&£&. Ji 
w -3 


skfc 3&I> ' -tdli 

©u^Aju^lIn^T 


©{•) ^ L o c 


9. Wpn ko ha ronu jinlp ninu ara 
wpn ni pe, Allah ko da prun ati ori 
ilp ati ohun ti n bp laarin wpn 
lasan, ayafi pplu otitp ati fun asiko 
kan ti a ti yan. $ugbpn ppplppp 
eniyan ni wpn §e aigbagbp si 
ibapade Oluwa wpn. 




itf»\ 






uj(L\ 

©li> 5 >3^ 



Ipfa 21 


AL-RUUM 


Orf 30 


10. WQn ko ha rin kaakiri ori il? 
ni, ki WQn si woye bi igb^hin 
awQn to n b? §iwaju WQn ti ri? 
WQn ni agbara ju awQn wgnyi 1 q, 
WQn dako son il? naa, b?Q ni WQn 
PQ daadaa nib? ju bi awQn WQnyi 
§e pQ 1 q. Awpn dji§? wpn si wa 
ba wpn p?lu awpn Ami to yanju. 
Niton naa Allah ko j? §e abosi si 
wpn, §ugbpn awpn ni wpn n §e 
abosi fun pmi ara wpn. 

1 1 . Lphin naa, aburu ni igbphin 
awpn to n huwa ibi nipa pipe 
a WQn Ami Allah ni irQ ti WQn si 
tun mu Un ni y?y?. 

iDA2 

12. Allah ni O pil? is?da ti O si 
tun n $e atunda r?, QdQ R? si ni a 
6 da yin pada si. 

13. Ati ni qjq ti akoko naa yoo 
de, awQn ?1?$? yoo sq ireti nu. 

14. Bp? ni ko ni si olu§ip? fun WQn 
ninu awQn ohun ti WQn fi n ba 
Allah wa orogun, WQn yoo si kQ 
awQn ohun ti WQn fi n ba Allah wa 
orogun sil?. 

15. Ati pe ni qj’q ti wakati naa yoo 
de, qj’q naa ni WQn yoo pinya pplu 
ara WQn. 

16. Niton naa awQn to ba gbagbQ, 
ti WQn si n §e i§e rere, WQn yoo 
maa dunnu ninu Qgba idpra. 


\ £ $34 

$$ Z$ 


/A ^ IS P I ka * f\ 9 * "a 1 

Q(J ML 0 .J t 


9 » i if 



:(ln 


P 'r. ' * 

>_yo cx-t- LuJ ' fi fiy. 5 

©U ^5 


u>4. \\ja Li 

©Si 



Ori 30 


AL-RUUM 


ipfn 2 1 


17. $ugbpn nl ti awpn to §e 
aigbagbp, tl wpn si pe awpn Ami 
Wa nirp, ati ipade ikphin, awpn 
wpnyi ni a 6 ko jp fun iya. 

18. Nitori naa p maa $e afpmp 
fun Allah nigba ti alp ba lp yin, 
ati igba ti ilp ba mp ba yin. 

19. TiRp ni iyin ni prun ati ni 
aye; (ki p si maa yin In logo) ni 
alp ati lpsan-an. 

20. Oun a maa mu alaaye jade 
lati inu oku, A si maa mu oku 
jade lati inu alaaye; Oun A si 
maa ji ilp pada lpyin ti 6 ti §a. 
Bayii naa ni a 6 §e mu yin jade. 

iDA3 

21. Qkan ninu awpn Ami Rp ni 
dida ti 6 da yin lati inu erupp; 
lphin naa p wa di pda abara to 
fpnka sori ilp. 

22. Ninu awpn Ami Rp si tun ni 
pe; O da pnikeji fun yin lati ara 
yin ki p le ni ifayabalp lati ara 
wpn. O si fi ifp ati aanu si aarin 
yin. Dajudaju Ami n bp ninu eyi 
fun awpn eniyan to ni oye. 

23. Ati ninu awpn Ami Rp ni ispda 
prun ati aye, ati iyatp ahpn ati awp 
yin. Dajudaju Ami n bp ninu eyi 
fun awpn to jp onimimp. 

24. Ati pe ninu awpn Ami Rp ni 
oorun yin ti p n sun ni alp ati ati 


5 j 




^ A 9 A •• 

^ * . I ^ . • 0 ^ ^ Q * S 

5 5 ^ (A »■• \ aJ i 

* n > / 


9 C p / u * ^ ? i S Ip _ 7 i 9 • f 

T'fA. 5 CUxSJl lAJ| 

uzJ*r$\ 

©6 A 


f , „ %/** * i 'i /. * 

jLjly t^J<5 


©63 


, . * i.r. :f. 9 <. - » f. c*' 

i) P y i y j V . j >>— > 


I \>L 


6£ ^3 6" 1^.1 6-5. 5 

fcjj, 


0*23 3) '5 1 5 

ci 61, J> <-L^ a3 dA 3 '5 



Ipin 21 


AL-RUUM 


Orf 30 


wiwa oju rere Rq kaakiri ni Qsan. 
Dajudaju Ami n bQ ninu eyi fun 
awQn to leti lati gbQ QrQ. 

25. Qkan ninu awgn Ami Rq ni 
pe Oun a maa fi mpnampna han 
yin niti ibQiu ati ireti. Oun a si 
maa sq omi kalQ lati oju Qrun, ti 
yoo fi sq ilQ di alaaye lQhin iku 
rQ. Dajudaju ami n bQ ninu eyi 
fun awQn eniyan to n $e laakaye. 

26. Ninu awQn Ami Rq tun ni pe: 
Qrun ati ilQ fi idi mulQ §in§in nipa 
a§Q Rq. LQhin naa, nigba ti O ba 
pe yin ni ipe kan lati inu ilQ, 
nigba naa Qyin yoo jade lQgan. 


©ij y kZ. * 4^ 


©£$4 


5 SLLsJ I % eA 4*-' 

Aj, jLi i. J= 3 i' 




27. TiRQ si ni gbogbo abQmi ti n ^ 


bQ ni Qrun ati ori ilQ, olukuluku 
wQn si n tQle a$Q Rq. 

28. Oun ni Eni to pilQ isQda, ti 
6 si tun $e atunda tq. 6 si jQ 
irQrun fun Un (lati $e bQQ). TiRQ 
si ni apejuwe to ga julQ ni Qrun 
ati aye. Oun si ni Alagbara, 
QlQgbQnjulQ. 

IDA 4 

29. 6 fi apejuwe kan lelQ fun yin 
nipa ara yin. NjQ awQn to ba yin 
dQgba n bQ fun yin ninu awQn to 
wa ni ikapa yin bi, ninu ohun ti A 
pese fun yin, ti q wa tipasQ bQQ di 
bakan naa ti q si n bQru WQn bi q 
ti $e n bQru ara yin? Bayii ni An 
$e alaye awQn Ami naa fun awQn 
eniyan to ni laakaye. 


©A kj 


ii jUJ' \SUi 

. S y <y P * * '\ * * ' i S r- ? 

kJ 5 v> aJU c. (j) \ 5 & 


r. S? 1 ' A ' l>4oJ I 

©A^A~A) ' 'y?. ^ ? A<s!i 




„ 9 ) 

[y 


M"-' aJls Aj it 
p-&-> y j- U 

©A jL5Ju ij 


Ori 30 


AL-RUUM 


ipfn 2 1 


30. Bpp kg, awQn ti WQn $e abosi 
n tple ifp inu WQn laisi imQ kan. 
Niton naa, ta ni pm ti yoo fi Qna 
mQ pm ti Allah fi slip ninu i$ina? 
Bpp ko ni si oluranlQWQ fun WQn. 

31. Nitori naa, kg oju rp si psin, 
pplu tit? si (ododo) ni gbogbo igba - 
(ki o si tple) i§pda Allah ti 6 fi 
yaworan pda eniyan. Ko si iyipada 
ninu ispda Allah. Eyi ni psin to 
duro §in§in to si muni duro §in§in. 
$ugbpn ppplppp eniyan ni ko mQ. 

32. (Doju rp kQ Allah) ni 
ironupiwada si I, ki o si maa 
paya Rp, ki o si maa gbe irun 
duro deedee, ki o ma si $e jp 
q kan ninu awQn to n ba Allah wa 
orogun- 


< * * * „ x „ c >•< 

S * ** f* *** n J> ^ * 0 1) I 

LOfcjJjl 


•j £i£> \ Up ' &£> 

^ ^ n * n 1 1 * C— i » 



33. Ninu awpn ti wpn ti pin psin 
wpn yplpyplp ti wpn si ti pin si 
pgbppgbp - olukuluku ijp 16 n yp 
si ohun ti n bp Iqwq wpn. 


> ✓< 


^5^ Ji. 

©ti) 


34. Nigba ti inira ba de ba awpn 
eniyan, wpn yoo ke pe Oluwa 
WQn ni didoju kQ 0, lphin naa 
nigba ti Oun ba si ti jp ki WQn tQ 
aanu wo lati QdQ Rp, nigba naa 
apa kan ninu WQn yoo maa ba 
Oluwa WQn wa orogun. 



35. Ki WQn le $e aimoore nipa 1 yxlZsi 

ohun ti A fi fun WQn; p maa i_s pJ 

gbadun ara yin, laipp p n bQ wa 

mQ. 


Ipfa 21 


AL-RUUM 


Orf 30 


36. Tabi Awa ha ti sq a$Q kan 
kalQ fun WQn ni, ti 6 n sq daadaa 
nipa ohun ti WQn fi n ba A wa 
orogun? 

37. Nigba ti Awa ba si jQ ki 
awQn eniyan tQ aanu wo, wqu 
yoo maa yp nitori r$. Bi aburu 
kan ba si de ba WQn pQlu ohun ti 
qwq WQn ti ti §iwaju, nigba naa 
WQn yoo sq ireti nu. 

38. AwQn ko ha ri i ni pe Allah 
16 maa n pese IqpqIqpq f$ni to ba 
wu U, Oun A si maa din in ku. 
Dajudaju Ami n bQ ninu eyi fun 
awQn eniyan to gbagbQ lododo. 

39. Nitori naa fun ibatan tq ni 
QtQ tq ati awQn alaini ati awQn 
arinrin-ajo. Iy$n 16 san julQ fun 
awQn ti n wa oju rere Allah, 
awQn wQnyQn ni yoo si $e ori 
rere. 






esjpr 



1 \ i ■?_ -* r y 



40. Ohunkohun ti q ba mu ninu 
owo ele, lati fi §e alckun ohun ini 
awQn eniyan, ko §e alekun 
kankan lQdQ Allah. Ohunkohun ti 
q ba mu siIq niti yiyQ saka ninu 
ohun-ini lati fi wa oju rere Allah- 
AwQn wQnyi ni WQn yoo lekun 
(ninu QrQ WQn). 



41. Allah ni Eni to da yin, lQhin Si ^=^35 5i 1 Cf jJ> 
naa O pese fun yin, lQhin naa ^ „ ,4** t i s 

Yoo jQ ki q ku, lQhin naa, Yoo sq ^ ^ 

yin di alaaye. Njq Qkan ha n b? ^ 

ninu awQn ohun ti q fi n ba Allah 


Ori 30 


AL-RUUM 


ipfn 2 1 


wa pgbp to le $e eyikeyii ninu 
awpn nrikan wpnyi bi? Ogo ni 
fun Un, O si ga ju gbogbo ohun ti 
wpn fi n ba A wa pgbp Ip. 

IDA 5 

42. Ibajp ti tan ori ilp ati ori omi 
nitori ohun ti awpn eniyan n fi 
pwp wpn §e, ki a le fun wpn ni 
dip tp wo ninu ohun ti wpn §e 
boya wpn le §pri pada. 

43. Sp wi pe, rin kaakiri lori 
ilp, ki p si wo ki ni igbphin awpn 
to ti wa $iwaju ti ppplppp wpn jp 
abpri§a’. 

44. Nitori naa doju rp kp i§p psin 
to duro deedee, §iwaju ki pjp naa 
to de lati pdp Allah, eyi ti ko ni si 
ayipada fun; ni pjp naa a 6 ya 
wpn sptpptp (awpn olugbagbp 
ododo ati awpn alaigbagbp). 

45. ^ni yoowu to ba $e aigbagbp 
yoo ru pru aigbagbp rp, pni 
yoowu to ba si $e i$p rere, iru 
awpn pni bpp ni wpn ti pese aaye 
rere fun ara wpn. 

46. Ki Oun le san psan fun awpn 
to gbagbp lododo, ti wpn si ri §e 
i$p rere lati inu oju rere Rp. 
Dajudaju, Oun ko fpran awpn 
alaigbagbp. 

47. Ninu awpn Ami Rp si ni pe, 
Oun A maa ran atpgun gpgp bi 
iro idunnu, ati ki Oun le fun yin 



\ ' (K ' A J> ’'I* C. 

or 




4-1 c? 

iJ.t AJllia 

0 & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

>-4 i lyL&c yJ 1 tjrajxj 


©£>%v: 

\yj^\l u$ 3 vi 4 

t " > « ? ; 

u - 9 

tJ-4 5 (i 





#1>\ J 

) r\ * «"* v l u» * 1 

0 y. StiW. ta \ 


oT ^ol • e. ^ fi ^ 

< * „ * * <V.V , 
c/ - 5 * syu y- 


©<J5 






^ 1 ' A ^ 

^5*1 5 




Ipin 21 


AL-RUUM 


Orf 30 


tpwd ninu ikp Rp, ati ki awpn 
pkp oju omi le maa lp pplu a$p 
Rp. Ki p si tun le maa wa oju 
rere Rp, ki p si tun le maa dupp. 

> 

48. Dajudaju Awa ti ran awpn 
dji§p §iwaju rp si awpn eniyan 
wpn, wpn si mu awpn Ami to 
han gbahgba wa ba wpn. Lphin 
naa Awa jp awpn to jpbi niya. O 
si ti di dandan fun Wa lati ran 
awpn olugbagbp ododo lpwp. 

49. Allah ni fmi ti O n ran afpfp 
lati ko p$u-6jo jp. Lphin naa, 
Oun yoo tan an ka soju prun bi 6 
ti wu U, Oun yoo si $e wpn ni 
ipele-ipele, pyin yoo si maa ri ojo 
ti yoo maa tu jade lati aarin rp 
wa, nigba ti Oun ba si jp ki 6 rp 
fun awpn to ba wu U ninu awpn 
prnsin Rp. Si kiyesi i, wpn 6 maa 
yp $p$p. 

50. Bi 6 tilp jp pe, $iwaju ki A to 
sp p kalp fun wpn, ni wpn ti sp 
ireti nu. 






XjJL* 7 ^' <s£\ m 

&.SZ&LS \ (Ajl 

i LuIj c/° 1 \ ala r. 

0u ; \> \ a <&*, 




©Si. 


1 » 

-At 




51. Nitori naa, kiyesi awpn Ami 
ikp Allah, bi 6 ti §e n sp ilp di 
alaaye lphin iku rp, dajudaju bpp 
gpgp ni Oun yoo §e ji oku dide. 
Oun si ni Alagbara lori ohun 
gbogbo. 


Lfl jp JJJ\ 


y 




Ufy> fi\ 



Ori 30 


AL-RUUM 


ipfn 2 1 


52. Ati pe ti A ba si ran atpgun 
lile kan si wpn, ti wpn si ri i 
(awpn ohun pgbin wpn) ti 6 di 
pippn, lphin naa ni wpn yoo pada 
di alaimoore. 

53. Iwp ko le jp ki oku gbp prp, o 
ko si le jp ki aditi gbp ipe nigba ti 
wpn ba ti pphinda. 

54. Iwp ko le tp awpn afpju spna 
kuro ninu i$ina wpn, bpp ni o ko 
le mu pnikan gbpran ayafi awpn 
to gba awpn Ami Wa gbp ti wpn 
si ju ara wpn silp (fun Allah). 

IDA 6 

55. Allah ni (mi ti O da yin lati 
ipo alailagbara, lphin naa, 6 fun 
yin ni agbara lphin ailagbara; 
lphin naa O mu ailagbara ati 
ogbo wa lphin agbara. 6 maa n 
spda ohun to ba wu U. Oun si ni 
Olump ohun gbogbo, Alagbara 
julp. 

56. Ni pjp ti akoko naa yoo de, 
awpn plp§p yoo maa bura pe 
awpn ko gbe ju wakati kan lp (ni 
aye). Bayh ni a 6 §e §pri wpn 
kuro nibi ododo. 

57. Awpn ti a fun ni imp ati 
igbagbp yoo sp pe, ‘Nitootp, pyin 
ti gbe (aye) gpgp bi akpsilp Allah 
titi di Qjp Ajinde. Eyi si ni Qjp 
Ajinde naa, §ugbpn pyin jp pni ti 
ko mp.’ 





iS 5)? 

5 1 Lc >J | 






.. -O Sr * . a ?. 'ffxil S ! a 

b a p Liu Li a lil <yo y^cJ\ 


<i> C«2j5ll % joi-jM \y^\ jls 


3 






Ipin 21 


AL-RUUM 


Orf 30 


58. Niton naa, awijare aw?n 
alabosi ko ni $e w?n loore, a ko 
si ni fun wpn ni aaye lati §e 
atun$e lati wa oju rere Allah. 

59. Dajudaju, A ti fi ori§iiri§ii 
apejuwe lei? fun aw?n eniyan 
ninu Al-Kur’an yii; bi iw? ba til? 
mu ami kan wa, dajudaju aw?n 
alaigbagb? yoo wi pe, ‘by in ko j? 
nnkan kan bi ko §e opur?.’ 

60. Bayii ni Allah n fi edidi di 
?kan aw?n ti ko in?. 

61. Niton naa, maa $e suuru, 
dajudaju otit? ni adehun Allah; 
ma si $e j? ki aw?n ti ko ni 
ampdaju ko aar? ?kan ba ?. 


«s> " ** o > nT-' „ t p .s • « ✓ 


& P / y y . WM ^ ^ -tu 

©t-) ^Ug t 




_,$s kLi lu,U. 


t» £ ✓ * > * * * tu. *. « I ; 


& 

5 



On 31 


ipin 2 1 



LUKMAAN 
(A sq q kale ?lwaju Hijrah ) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. ALIF, LAAM, MUM (Emi ni 
Allah 01ump ohun gbogbo). 

3 . AwQn wpnyi ni psp Iwe naa ti 
6 kun fun Qgbpn. 

4. Itpspna ati aanu 16 jp fun awpn 
olu$erere. 

5. Awpn ti wpn n gbe irun duro 
deedee, ti wpn si n yQ saka ninu 
ohun ini wpn. Awgn si ni pni ti 6 
mp ampdaju nip a Qjp ikphin. 

6. Awpn wpnypn ni wpn tple 
itpspna lati pdp Oluwa wpn. 
Awpn si ni wpn yoo §oriire. 

7. O n b? ninu awpn eniyan, ti 
wpn n ra prp asan lati fi §i awpn 
eniyan lpna kuro loju pna Allah 
laini imp, ti wpn si n mu un ni 
ypyp. Awpn wpnyi ni iya 
iyppprp nb? fun. 

8. Nigba ti A ba si ka awpn Ami 
Wa fun un, yoo yipada pplu 
igberaga bi pni pe ko gbp, bi pni 
pe edidi wa ninu eti rp. Niton 
naa, p fun un ni iro nipa iya 
oloro. 




9! 

©JkJi 

I yjjAy} 1 liLd.l ‘-li 


1/ f „ p 77 fi ✓ « xtf '/ n 


yj yJ 5 5 ) \ (i) y> \ 

b ^ ) . p 'a f \ & 

yJ, p-b 5 S y£= yl 1 




Ipin 21 


LUKMAAN 


Ori 31 


9. Dajudaju awgn to gbagbg 
lododo, ti wpn si n §e i§g rere, 
tiwpn ni awpn pgba idgra. 

10. Wpn yoo maa gbe ibg, ododo 
ni adehun Allah. Oun si ni 
Alagbara, Qlpgbpn julp. 

11. O da 9 run laisi opo kankan ti 
9 le fgju ri, O si fi awgn oke 
nlanla rinl? §in§in sori il*? ki 6 le 
maa mu yin ro; O si tan omnium 
awpn <?da ka sori U9. Ati pe An 
sq omi kalg lati 9 run wa, A si fi n 
mu oniruuru awpn eso abiyi jade 
lati inu rg. 

12. Eyi ni is?da Allah, niton naa, 
9 fi ohun ti awgn miiran ti 6 yatp 
si I da han Mi. $ugbpn awgn 
alabosi n bg ninu i$ina ti 6 han 
gbangba. 

iDA2 

13. Dajudaju A fun Lukmaan 
lggbgn ijinlg pe “Maa dupg fun 
Allah:’, gnikgni to ba n dupg, 6 n 
dupg fun 9 mi ara rg, gni to ba si n 
§e aimoore, dajudaju Allah To tan, 
Eni ti gbogbo iyin tg si ni. 

14. Nigba ti Lukmaan sg fun gmg 
rg nigba ti 6 §i i leti pe ‘Iwg gmg 
mi, ma §e ba Allah wa orogun. 
Dajudaju, iba Allah wa orogun jg 
abosi ti 6 tobi. ’ 


& \ 

C4J ^ 3 \ (jEi. 

Z&\ 5> 4 ' 5 


& L it fc kbl jil iU 
CX Ci ji-L&J I 4-t t ' ' 




15. A si ti pa eniyan la§g nipa [£->}) \ j 

awgn obi rg mejeeji, iya rg ni 6 
ru u ninu oyun lati ori inira kan si 

<C@> 


r,\ ( f. , • S O \ " \*. " < c 

U> SaJJas, 5 **-«' 

” 4 


Ori 31 


LUKMAAN 


Ipin 2 1 


dmiran, ti fifun lpyan rp si gba pdun 
meji- ‘Ki o si maa dupp fun Mi ati 
fun awpn obi rp. Qdp Mi ni 
ipadasi. 

16 . ‘$ugbpn ti wpn ba mu o nipa 
lati ba Mi wa orogun, leyi ti iwp ko 
ni imp nipa rp, ma §e gbp tiwpn. Ki 
o si ba wpn §epp daradara nipa ti 
aye, ki o si tple oju pna awpn pni to 
gba tEmi. Qdp Mi ni ipadasi yin. 
Emi yoo si fun yin niroo nipa ohun 
ti p maa n §e.’ 




(jo yJz3 dd dA 5 

.5 u ;iA-5 dJ 

5 j ^ >J i ^ &*■> 


17. ‘Iwp pmp mi, bi nnkan ba mp 
bi pmp inaangun, ki 6 wa wa 
ninu apata kan tabi ni prun tabi 
ninu ilp, dajudaju Allah yoo mu 
un jade. Dajudaju Allah jp 
Alaaanu, O si jp Olufunni niroo. 

18. ‘Iwp pmp mi, maa gbe irun 
duro deedee, ki o si maa pa§p 
rere §i§e, ki o si maa kp aburu, ki 
o si maa ni ifarada lori 
ohunkohun to ba de si p. 
Dajudaju awpn wpnyi n bp ninu 
prp ti a ti pinnu rp. 

19. ‘Ma §e §e afpjudi si awpn 
eniyan, ma si §e maa rin lori ilp 
pplu igberaga, dajudaju Allah ko 
ni ifp si gbogbo onigberaga, 
onigaaru. 

20. ‘Maa §e iwpntunwpnsi ninu 
irin rp, ki o si maa rp ohun rp slip, 
dajudaju eyi ti ko dun mpni leti 
rara ninu ohun, ni ohun 


4 l' I>^ Cl <4*>* 

cjj Lj. ll cu 1 ) 1 


U Jit 5 a 1 1 *-4' s*4i 

©^7) (J f 



L)AacI 5 ' 5 

©^i-sXh &. 


kptpkptp. ’ 



Ipin 21 


LUKMAAN 


Ori 31 


tDA3 

21. fiyin ko ha ri pe ohun gbogbo 
ti h bp ni prun ati aye ni Allah ti 
tp lori ba fun yin; Oun si ti §e oju 
rere Rp ni pipe fun yin, eyi ti 6 
han ati eyi ti 6 pamp. O si n bp 
ninu awpn eniyan ti wpn maa n 
jiyan nip a Allah laisi imp kankan 
ati itpspna, bpp si ni ko si Iwe 
kan ti 6 ni implp (fun wpn). 

22. Nigba ti a ba si sp fun wpn pe, 
5 tple ohun ti Allah ti spkalp , 

wpn a wi pe, bpp kp, ohun ti a ba 
lpwp awpn baba wa ni a o maa 
tple.’ Bi 6 tilp jp pe e$u n pe wpn 
sibi iya ina ti 6 n jo geregere! 

23. finikpni to ba ju ara rp slip 
patapata, ti 6 si jp olu§erere 
dajudaju 6 ti gba okun kan to 
nippn mu. 0dp Allah si ni opin 
gbogbo nnkan. 

24. finikpni to ba §e aigbagbp, ma 
§e jp ki aigbagbp rp ba p ninu jp, 
pdp Wa ni ipadasi wpn. A o si 
fun wpn niroo nipa ohun ti 
wpn n §e. Dajudaju Allah jp 
Olump ohun ti n bp ninu pkan. 

25. Awa yoo jp ki wpn gbadun ara 
wpn fun igba dip, lphin naa, Awa 
yoo dari wpn lp sinu iya lile koko 
kan. 

26. Bi iwp ba si bi wpn leere pe; 
Ta ni 6 da prun ati aye, wpn yoo 



ol >»j \ uj. 


j, y y> > /O 






✓ 1 \ ^ 1 I '“'yK n * „ * ft trK * 

Lm <; Aj 5 



Ori 31 


LUKMAAN 


Ipin 2 1 


sp pe; ‘Allah ni’. W1 pe, 
‘Gbogbo iyin ti Allah ni’, bi 6 
til? jp pe ppplppp wpn ni ko mp. 

27. Ti Allah ni ohun gbogbo ti n 
b? ni prun ati aye. Dajudaju 
Allah jp Qlprp pni ti pyin tp si. 

28. Ti gbogbo igi ti n bp lori ilp 
ba j? gege ikpwe, ti omi okun ba 
si jp Tadaa, (aro ikpwe), ti omi 
okun meje si tun di afikun pplu 
rp, awpn prp Allah ko ni tan. 
Dajudaju Allah jp Alagbara, 
Qlpgbpn julp. 

29. I$pda yin ati igbedide yin ko 
jp nnkankan bi ko §e gpgp bi pmi 
kan §o§o. Dajudaju Allah jp 
Olugbp, Oluri ohun gbogbo. 

30. Iwp ko ha ti ri i pe Allah a 
maa jp ki om wpnu psan, A si 
maa jp ki psan wpnu ora, O si ti 
tp dorun ati o§upa lori ba; 
pkppkan ninu wpn h lpn (lpna 
tirp) titi di akoko kan ti a ti yan 
ati pe Allah jp Olufunniniroo 

ohun ti p n §e. 

> 

31. Eyi jp bpp niton pe Allah ni 
Qba Ododo ati pe ohun ti wpn n 
ke pe lphin Rp jp irp. Dajudaju 
Allah ni Eni giga ti O si tobi julp. 








IDA 4 


32. Iwp ko ha ri pe nipa ikp Allah 
ni pkp fi n lp lori omi, ki Oun baa 
le fi han yin ninu awpn Ami Rp. 






^ \ 4 fi! 



Ipin 21 


LUKMAAN 


Ori 31 


Dajudaju awpn Ami n bp ninu 
eyi fun gbogbo onifarada, 
Olumoore. 

33. Nigba ti iji omi ba bo wpn 
mplp darudam gpgp bi djiji p§u 
ojo, wpn yoo maa ke pe Allah 
nlti ij q sin fun Un. $ugbpn nigba 
ti O ba gba wpn la son ilp tan, 
awpn kan ninu wpn yoo maa wa 
ni <)n a taara. Enikan ki yoo si 
tako awpn Ami Wa, bi ko §e 
awpn pdalp, alaimoore. 

34. Eyin eiriyan, p paya Oluwa 
yin, ki p si bpru pjp kan ti baba ki 
yoo §anfani fun pmp rp, ti pmp 
naa ki yoo si §anfani kankan fun 
baba rp. Dajudaju otitp ni ileri 
Allah. Niton naa p ma §e jp ki 
igbesi aye tan yin jp. 5 nia si §e 
jp ki atannijp kan tan yin jp nipa 
Allah. 

35. Dajudaju ni pdp Allah ni imp 
akoko naa wa, Oun ni 6 si N jp ki 
ojo rp, Oun ni O mp ohun ti n bp 
ninu apo-pmp, pmi kan ko si mp 
ohun ti oun yoo §e ni§p lpla, bpp 
pmi kan ko mp ilp wo ni oun yoo 
ku si. Dajudaju Allah jp Olump 
ohun gbogbo, Olufunniniroo. 




■**-'** < 

i i K 1- * '>1* u>/\ 




a 9 *,y cy yy ^ \ \ 9 \ \ * 

Ji, 


XJi 5 <2) s j4>' 5 jA 

J> 14 / 1 / < < t s i . 

s^=*3l (3^ ^*1 

L 3 A lli xJ 1 

©53^1 


4 & 5 * 



Ori 32 


ipin 21 



AL-SAJDA 

(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. ALIF, LAAM, MUM (Emi ni 
Allah, Olump ohun gbogbo). 

3. Aspkalp I we naa - ko si 
iyemeji nipa rp- 6 wa lati pdp 
Oluwa gbogbo agbaye. 

4. Njp wpn ha n sp pe oun 
(Anab i) 16 da a ro lati ori wa ni? 
Bpp kp, otitp ni 6 jp lati pdp 
Oluwa rp, ki iwp baa le maa kilp 
fun awpn eniyan kan ti A ko ti 
ran olukilp kan si wpn ri §iwaju 
rp, ki wpn baa le tplp itpspna. 

5. Allah ni Em ti O da prun ati 
aye ati ohun ti n bp laarin wpn ni 
igba mpfa, lphin naa 6 gunwa 
sori Itp Qla (Rp). Eyin ko ni 
Oluranlpwp tabi olu$ipp kan 
lphin Rp. E ki yoo ha kiyesara 
bi? 

6. Oun yoo $e eto gbogbo 
Alampri naa lati prun wa si aye, 
lphin naa (Alampri) yin yoo pada 
si pdp Rp ni pjp kan, eyi ti 
odiwpn rp jp pgbprun pdun ninu 
onka tiyin. 


O^Tl 


& frs\ S LSjg 
©(J 3 <2y A- y 


£>-i> <*-£>> jj-c 




©6 5 <£\ , S) 5 0,3 


s j ' IjLo u l t yC- ^ 



ipfn 21 


AL-SAJDA 


On 32 


7. Em ti 6 §e eyi ni Qba Olump 
ohun ti 6 pamp ati ohun ti 6 han, 
Alagbara, Alaaanu julp, 

8. Eni ti 6 $e ohun gbogbo ti 6 
da ni daradara, ti 6 si pilp ispda 
eniyan lati inu amp. 

9. Lphin naa 6 $pda awpn 
arpmpdpmp rp lati ara ohun ti 6 
jade ninu omi lpgbplpgbp. 

10. Lphin naa 6 da a ni adape, 6 
si mi eemi Rp si i; O si fun yin ni 
igbpran, iriran ati pkan. Dip si ni 
idupp yin. 

11. Wpn si wi pe, ‘Kinla! Njp bi 
a ba ti parp sinu ilp, a o tun pada 
di pda tuntun ni bi?’ Kiyesi i, 
wpn jp alainigbagbp si ibapade 
Oluwa wpn. 

12. Sp pe, ‘Malaika iku ti a ti fi 
yin le lpwp yoo pa yin: Lphin naa 
p dp Oluwa yin ni a o mu yin 
padawa. 


4 =. 






£Lo rt-1.1 Mt _p_> 


< y > i * 


©(J 3 t S S ' 

I? S3 

l* iLi^ J4 * £-5. 

©c) 5 


& \ ^ \ Ml j&J Ji 






IDA 2 

13. To ba §e pe iwp le ri i nigba ti 
awpn plp§p yoo sori kodo niwaju 
Oluwa wpn ti wpn yoo maa sp 
pe, ‘Oluwa wa awa ti ri, a si ti 
gbp, nitori naa da wa pada, ki a 
le lp §e i§p rere. Dajudaju awa ti 
mp ampdaju.’ 


\y^ y [j ji 3 

3 0 \ U2J t A^-2 3D 



14. To ba $e pe Awa fp ni, 
olukuluku pmi ni A ba fun ni 
itpspna tirp, $ugbpn prp Mi ti di 


(V 1 > 


jiiL^ surfs 



Ori 32 


AL-SAJDA 


1pm 21 


otitp (pe): ‘Emi yoo fi apa kan 
ninu awpn alujannu ati awpn 
eniyan kun Ina Jahanamp 
patapata.’ 

15. Nltori naa, p tp (iya i$p pwp 
yin) wo nltori pe p ti gbagbe 
ipade pjp yil, Awa naa si ti 
gbagbe yin. Ki p si tp iya ajppp 
wo nitori ohun ti p $e. 

16. Dajudaju, awpn kan naa to 
gba awpn Ami Wa gbp naa ni 
awpn to jp pe nigba ti a ba ran 
wpn leti nipa rp wpn yoo wolulp 
nitori rp lp si iforibalp, wpn yoo 
maa §e afpmp pplu fifi iyin fun 
Oluwa wpn, bakan naa wpn ki i 
§e igberaga. 

17. 5gbp wpn maa n jinna si 
ibusun wpn, wpn si maa n ke pe 
Oluwa wpn, niti ibpru ati ireti. 
Bakan naa wpn maa n na ninu 
ohun ti apese fun wpn. 

18. Ko si pmi kan ti 6 mp ohun ti 
a fi pamp fun un ninu awpn ohun 
ti 6 maa $e oju lpyin, ti 6 si jp 
psan fun awpn i$p rere wpn. 

19. Njp nigba naa, olugbagbp 
ododo kan ha le da bi alaigbpran 
bi? Wpn ko le dpgba. 

20. Ni ti awpn to gbagbp lododo, 
ti wpn si n §e i§p rere, tiwpn ni 
pgba idpra, Ibugbe Ayeraye ti a o 
gba wpn si nitori ohun ti wpn ti 



yj-e. y-A. <J 

Lo-j, 5 ■> ) Li 3^- ) U 

. ?. . * f r. > 


■0 jXjite <£ 






©(jyJL4A 


4 \L fc* 'f/j if iUS \ 


§e. 





ipfn 21 


AL-SAJDA 


On 32 


21. $ugbpn ni ti awpn to j? 
alaigbpran, ina ni yoo jp ibudesi 
wpn, ni gbogbo igba ti wpn ba n 
fp lati kuro ninu rp ni a o maa da 
wpn pada sib?, a o si wi fun wpn 
pe, ‘5 tp iya ina wo, eyi ti p ti n 
pe ni irp.’ 

22. Dajudaju Awa yoo jp ki wpn 
tp iya ti 6 sunmp wo, $iwaju iya 
ti 6 tobi, ki wpn le $pripada. 

23. Ati pe ta lpni naa to j? alabosi 
ju pni ti a ran leti awpn Ami 
Oluwa rp, ti 6 yipada kuro lphin 
naa. Dajudaju Awa yoo jp awpn 
pl?$p niya. 

IDA 3 

24. A si ti fun Musa ni Iwe naa, 
niton naa, p ma $e $iyemeji nipa 
ipade Rp. A §e e ni itpspna 
f awpn pmp Israpli. 

25. Ati pe A ti yan awpn a$iwaju 
kan laarin wpn ti wpn n tp awpn 
eniyan spna pplu a§p Wa nigba ti 
wpn ni ifarada ti wpn si tun ni 
ampdaju nipa awpn Ami Wa. 

26. Dajudaju Oluwa rp ni yoo $e 
idajp laarin wpn ni Qjp Ajinde 
nipa ohun ti wpn n $e iyapa pnu 
si. 


*jdi 

54 '4A4 ti £li» 

\&i S& 5 fei IjW' 

C#vJi jlln cl > v>s 
1 > > 




^ ^ *. " "ID' i 

©O I »i V 1 i_j 1 I 


> 


* i + ,<*'**>. 


0(2) 


£s*S ' ^ sift 

jU A 5 a4,Lfl| i2A 

@(J-£ -5»i 

tf/L u5US.ai4i >44C&£> 



27. Njp ko ha ye wpn ni, >£» jLiJ *4* Jod “ST 

meloomeldo ni awpn iran ti A ti £ ,? t »l 
parun §iwaju tiwpn nigba ti wpn 4 ,4A. < , „ 7 A 

n rin kaakiri ni ibugbe wpn. 4' k <-u. j Q, 

©eh " " ' 


<C@> 


} ^*-0- 


Ori 32 


AL-SAJDA 


1pm 21 


28. Awgn ko ha ri pe Awa a maa 
dari omi silg gbigbg ti A si n mu 
awgn ohun ggbin hu jade, ninu 
eyi ti awgn gran gsin wgn ati 
awgn naa Njg? Wgn ki yoo ha 
woye (si awgn nnkan wgnyi). 

29. Wgn si n sg pe, Nigbawo ni 
i$ggun yii yoo de, bi gyin ba jg 
olotiitg? 

30. Sg pe, Lgjg i§ggun, igbagbg 
awgn alaigbagbg ki yoo $e wgn 
ni anfani, A ki yoo si lg wgn lara 
rara. 

31. Nitori naa $gri kuro lgdg 
wgn, ki o si maa $e ireti. 
Dajudaju awgn paapaa naa n $e 
ireti. 


\ \ o $ \ ' 5* & 5 ' 

0 * \ \ 6 A f * • ? 9 \\ 


o .9^ * nS* Si \ y y f. * 

o - ; if (2)1, peioH ljjt> Jr^> 5 

V ^S\i5i Ji 

©o >4i (i&t 


i&j, 3^' 5 fAe- 

©&5j£iLi i 

w 



Orf 33 


ipin 21 



AL-AHSAAB 

( A sq q kalg Ighln Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfg 
Alaaanu j liIq. 

2. Iwp Anabi maa paya Allah ma 
si $e tgle awpn alaigbagbp ati 
awpn alagabagebe. Dajudaju 
Allah jp Olump ohun gbogbo, 
Qlpgbpnjulp. 

3. Ati pe ki o tple ohun ti a 
$ipaya fun p lati pdp Oluwa rp. 
Dajudaju Allah jp Olufunniniroo 
lori i$p ti p ti n §e. 

4. Allah ni ki o si gbpkple. Allah 
si to ni Alaabo. 

5. Allah ko fun eniyan kan ni 
pkan meji ninu aya rp, ati pe Oun 
ko §e awpn iyawo yin ti p pati 
lati maa fi we awpn iya yin, ni 
iya yin gan-an, ati pe Oun ko §e 
awpn agba§pmp yin ti f n pc mp 
ara yin ni pmp bibi inu yin; 
iwpnyi jp grp ti p ti fi gnu ara yin 
sp; ododo ni Allah n sp, Oun 16 si 
n fmi mpna. 

6. 5 maa fi Ornkp awpn baba 
wpn pe wpn. Eleyh 16 tpna ju 
lp dp Allah. $ugbpn ti p ko ba mp 
awpn baba wpn, nigba naa pmp 
iya yin ninu psin ati grp yin ni 
wpn jp. Ko si si ibawi fun yin 



ti>z 








cA ^ ' 4*4- 

A* > 

UL>\5 




l - "ii I i .. * * * f 'i 

© \ ^ 5 ^ 


kliT $£ 

j-U && Si 

i if S»iS3 j!i IS <fj 




Ori 33 


AL-AHSAAB 


ipin 21 


nipa ohun ti p ba $e a§i§e rp, ayafi 
16 ri ohun tl pkan yin ba ti 
mp-pn-mp §e. Allah si jp 
Alaforijin, Alaaanu julp. 

7. Anabi sunmp awpn onigbagbp 
6 dodo ju awpn funra wpn lp. 
Awpn iyawo rp si jp iya wpn, 
awpn ibatan ninu pjp si sunmp 
ara wpn ninu akpsilp ti Allah ju 
awpn onigbagbp ododo miiran, 
ati awpn to ba Anabi jade ni 
Maka, ayafi ki p maa §e rere si 
awpn prp yin. Eyi jp ohun ti a kp 
slip ninu Iwe naa. 

8. $e iranti igba ti A ba awpn 
Anabi da majpmu, ati iwp naa, 
ati Nuha, ati Ibrahim, ati Musa, 
pplu Isa pmp Maryamp. A si ba 
gbogbo wpn da majpmu ti 6 fpsp 
rinlp. 

9. Ki Oun baa le bi awpn 
olododo leere nipa ododo wpn. 
Oun si ti pese iya oloro slip fun 
awpn alaigbagbp. 

IDA 2 

10. Eyin onigbagbp ododo, p 
ranti oju rere Allah lori yin, 
nigba ti awpn pmp ogun kan kplu 
yin, ti Awa si ran atpgun si wpn 
ati awpn pmp ogun kan ti pyin ko 
ri. Allah si n ri ohun ti p n §e. 

11. Nigba ti wpn kplu yin lati 
oke yin, ati lati isalp yin, ati nigba 


ill 


o/p,, ? 

^L\ 0$ '>4-^*7 

ci \ v 5-0J \ 


V ' > < . 


5 ^*^5 5 >5^ >i 3 575^^55^-3.5 


14 1 Le 5 §, 

w 




ipin 21 


AL-AHSAAB 


Ori 33 


nigba ti oju yin n §e baibai ti ay a 
yin si n ja, ti p si n ro erdkerd 
nip a Allah. 



12. Nib?, a dan awpn onigbagbp 
ododo wo, a si mi wpn ni mimi ti 
6 le koko. 


© 4^1 


13. Nigba ti awpn alagabagebe 
ati awpn ti arun n b? lplean wpn 
sp pe: ‘Allah ati oji$p Rp kb §e 
ileri kankan fun wa ju itanjp lp.’ 

14. Nigba ti apa lean ninu wpn wi 
pe, ‘$yin ara ilu Yathrib 
(Madina) ko si ibudo fun yin, 
nitori naa, p pada.’ Bayh ni apa 
lean ninu wpn §e tprp aaye lpdp 
Anabi, wpn wi pe, ‘dajudaju ile 
wa wa lailaabo, bpp si ni ile wpn 
led si ni bfifo, wpn kan n wa pna 
lati salp ni. 



15. Bi (awpn pta) ba wplu wa ba 
wpn lati awpn ayika (ilu naa) ti 
awpn kan si sp fun wpn pe ki 
wpn lpwp ninu rbgbodiyan naa 
wpn iba §e bp? lpgan, wpn ki ba 
si ti rosp bi ko §e fin igba dip. 

16. Ati pe wpn ti ba Allah $e 
adehun tplptplp lati ma $pripada. 
Adehun Allah si jp ohun ti a o 
beere lpwp wpn. 

17. Sp pe, ‘sisalp ki yoo §e yin 
lanfani, bi 6 tilp jp pe p sa fin iku 
tabi pipani, nigba naa pyin yoo 




V 1,14* 




^ S fs * > p S JJ 



Ori 33 


AL-AHSAAB 


ipin 21 


gbadun $ugbgn fun igbadigni.’ 

18. Sp pe, ‘Ta 16 le gba yin 
lpwp Allah bl 6 ba wu U lati pa 
ym lara tab! bl 6 ba wu U lati 
§aanu ym?’ Awpn ki yoo si ri 
prp kan tab! olurannilpwp fun ara 
wpn lphin Allah. 

19. Dajudaju Allah mp awpn to n 
fa awpn eniyan spyin ninu yin, 
ati awpn to n sp fun awpn 
arakunrin wpn wi pe, ‘b maa bp 
lpdp wa, wpn ko si ni wa jagun 
pplu yin ayafi awpn dip. ’ 

20. Wgn n §e ahun (iranlgwg) si 
yin, nigba ti ibgru ba si de, iwg yoo 
ri i ti wgn yoo maa wo 6, ti oju wgn 
yoo maa yi biribiri bi gni ti n pgka 
iku, nigba ti ibgru ba si lg tan, wgn 
yoo maa fi ahgn wgn ti 6 mu nni bu 
g; nipa gkanjuwa si nnkan rere. 
Awgn wgnyi ni wgn kg gbagbg. 
Nitori naa Allah ti sg i§g wgn di 
ibajg. Eleyii si jg irgrun fun Allah. 

21. Wgn ro pe awgn ijg ogun ti 6 
parapg naa ko ti lg; Bi 6 ba si jg pe 
ijg ogun ti 6 parapg naa ba tun pada 
wa, wgn yoo fg lati maa bg laarin 
awgn Larubawa a§alg, wgn yoo si 
maa wadii lati gburoo nipa yin. Ti 
wgn ba si wa lgdg yin, dig ninu wgn 
ni yoo ja. 



5 j&L* XL\ jSfii "J 

5 





✓ 


(j \ 5 r. \ >2? joJ 

fs fsK , ss fi a*nT i „ V* 

>M-»' ¥ '3>*. V - 

L1j. 

2 j&fr $ 3 

t> ‘fi y ^fi y ' o 

6W5vj,i;jSs I 




ipin 21 


AL-AHSAAB 


Ori 33 


iDA3 


22. Dajudaju awokg^e rere n bQ ' 
fun yin lara oji$Q Allah naa, fun 
Qni ti 6 ba n retl tl 6 si mb^ru (ati 



pade) Allah ati Qjp IkQhin, ti 6 si 
nranti Allah IqpqIqpq. 

23. Nigba ti awpn olugbagbp 
ododo si ri awpn ijp ogun naa, 
wpn wi pe; “Eyi ni ohun ti Allah 
ati oji$Q Rq ba wa $e ni adehun; 
ati pe otitQ ni Allah ati oji$Q Rq 
sq; ko si $e alQkun nhk an kan fun 
wQn ju igbagbp ati ijura-Qni si 1^ 
1q. 

24. A WQn Qkunrin kan n bQ ninu 
awQn onigbagbQ ododo ti WQn n 
mu adehun ti WQn ba Allah $e $q. 
AwQn diQ ninu WQn duro ti 
adehun WQn titi doju iku; bQQni 
awQn miiran si n duro wdye, 
$ugbQn WQn ko si yi adehun WQn 
pada rara. 

25. Ki Allah le san Qsan fun 
awQn olotiitQ nitori otitQ WQn, ki 
O si jQ awQn alagabagebe niya bi 
6 ba wu U lati $e bQQ tabi lati siju 
aanu wo WQn. Dajudaju Allah ni 
Alaforijin julQ, Alaaanu julQ. 

26. Allah si ti da awQn 
alaigbagbQ pada pqIu ibinu WQn, 
WQn ko jere ohun rere kan. Ati 
pe Allah to fun awQn onigbagbQ 
ododo ni Olugbeja. Allah si jQ 
Alagbara, AtobijulQ. 








Ori 33 


AL-AHSAAB 


ipm 22 


27. dun si mu awQn ti 6 n ran 
wgn Iqwq ninu awQn ti a ti fun ni 
Iwe spkal^ lati inu odiwpn, 6 si 
fi era jeje sinu Qkan wQn debi wi 
pe, e pa apa kan ninu WQn ti e si 
mu awpn miran l^ru. 

28. Oun si jogun ile wpn fun yin 
ati ile WQn, ati dukia WQn pelu ile 
kan ti e ko tii de ibe ri. Allah si 
je Alagbara lori ohun gbogbo. 

IDA 4 

29 Iwq Anabi! Sq fun awpn 
iyawo re pe: ‘Bi 6 ba $e pe igbesi 
aye yi ati qsq re ni ^yin n fe, 
nigba naa e wa, Emi yoo pese 
idera fun yin, Emi yoo si gba yin 
laaye lati maa lo lpna to rewa. 

30. $ugbpn bi eyin ba n fe Allah 
ati dji$e Re ati ile ikehin, nigba 
naa lotitp ni Allah ti pese esan 
nla kan sile fun awpn wpnni ninu 
yin to ba $e i$e rere. 

3 1 . $y in iyawo Anabi, bi enikeni 
ninu yin ba jebi iwa agbere ti 6 
han gbangba, a o $e iya re ni 
ilopo men fun un. Eyiini si rorun 
fun Allah. 

IPIN 22 

32. bnik^ni ti 6 ba si tele ti Allah 
ati 6ji$e Re ninu yin, ti 6 si n §e 
rere, A o san esan re fun un ni 
ilppo meji. A si ti $e eto ipese 
alappnle sile fun un. 






5 >> - 4 1 




- 1 


> + 

f, l 


p\ & 


@LS_j. yi li) ) y * «* J 


3 2 > 4-^3' 3 


s fclh %£&\ 


- <■ * 




(AN 


* \ 4> * 

r* 


Ut *Li 5iS fevi 


qSjLo, W - Cfd-O 
k-t 2 


ia v / ^ a ^ tf o*" a ^ ^ 

* Iii0 IXf Ci Jiir " 

©l^ji C 32l£ \ 5 



ipin 22 


AL-AHSAAB 


Ori 33 


33. $yin iyawo Anabi, p ko dabi 
eyikeyii ninu awpn Obinrin mhran, 
ti pyin ba paya Allah, nigba naa p 
ma §e fi ohun dldun spry kl awpn tl 
arun n bp lpkan wpn ma baa lero 
ifpkufpp si yin, kl p si maa sprp to 
rpwa. 

34. Kl p si maa gbe ile yin 
tpwptpwp; kl p ma si §e maa fi pwa 
ara yin han gpgp bl ifihan igba 
aimpkan ti i§iwaju. Ati pe kl p maa 
gbe Iran duro, kl p si maa yp saka, 
kl p si maa tple ti Allah ati ojl§p Rp. 
Ohun tl Allah fp §e ni lati mu pgbin 
kuro fun yin, pyin ara ile, kl 6 si sp 
yin di mimp tonltonl. 

35. Kl p si maa rant! ohun tl a ti ka 
fun yin ninu ile yin ninu awpn Ami 
Allah ati pgbpn ijinlp. Dajudaju 
Allah jp Alagbprandun, 
Olufunniniroo. 





ID A 5 


36. Dajudaju, awpn ti 6 ju ara wpn 
silp fun Allah ni pkunrin ati ni 
Obinrin, ati awpn onigbagbp ododo 
lpkunrin ati lobinrin, ati awpn ti 6 n 
gbpran (si a§p Allah) lpkunrin ati 
lobinrin, ati awpn olododo lpkunrin 
ati lobinrin, ati awpn onisuuru 
lpkunrin ati lobinrin, ati awpn ti 6 
npaya Allah lpkunrin ati lobinrin, 
ati awpn ti 6 n gba aawp lpkunrin 
ati lobinrin, ati awpn ti 6 n sp abp 
wpn lpkunrin ati lobinrin, ati awpn 
ti 6 nranti Allah lppplppp lpkunrin 
ati lobinrin. Allah ti pese idarijin 
ati psan ti 6 tobi slip fun wpn. 


5 15 \ 

i&\\ J\5 

©fft* fe 1 5 'iyS^a >4! 



Ori 33 


AL-AHSAAB 


ipin 22 


37. Ko tQ fun olugbagbQ ododo 
kankan lQkunrin tabi lobinrin, 
nigba ti Allah ati dji$Q Rq ba ti 
pinnu alamprl kan pe kl wpn tun 
nl a$ayan milran nl tiwpn nlpa 
alamprl naa. bnikpiii tl 6 ba $e 
aigbpran si Allah ati oji$Q Rq, 
dajudaju 6 ti $ina, ni i$ina ti 6 
han gbangba. 

38. Ati pe nigba ti iwQ nsQ fun 
pni ti Allah ti $e oju rere Rq si ti 
'iwq naa si $e oju rere si wi pe; 

Mu iyawo rp mpra ki o si paya 
Allah . Iwq si fi pamQ sinu Qkan 
rp ohun ti Allah yoo mu wa si 
gbangba. Iwq n bpru awQn 
eniyan nigba ti 6 jp wi pe Allah 
nikan ni 6 tQ ki o bpru. Lyhin 
naa, nigba ti Said si ti pinnu lati 
kQ q silp, Awa gbe e ni iyawo fun 
q, ki o ma baa jp idiwQ fun awQn 
olugbagbQ ododo, nipa awQn 
iyawo agbafi$QinQ wQn, lphin ti 
wQn ba ti kQ WQn slip. Eyi jp a§Q 
Allah ti a gbQdQ mu$Q. 

39. Ko le si idiwQ fun Anabi nipa 
ohun ti Allah ba ti $e ni Qranyan 
fun un, bayii ni pna ti Allah ft ba 
awQn to ti rekpja $iwaju 1q, ati pe 
a$Q Allah jp ofin ti ko gbQdQ yp. 

40. AwQn ti WQn njp i$Q Allah de 
opin ti WQn si npaya Rq, ti WQn 
ko si paya pnikpni ayafi Allah. 
Allah si to ni olu$e i§iro. 



\$s <^. 0 ' sli 

< ii . J -f * s % <1 f 


C. ■£ 


^ ^ s r* x i * s' ^ 

V \, \ x-a. \ U Aj. 3 5 



ipin 22 


AL-AHSAAB 


Ori 33 


41. Muhammad ki 1 $e baba fyVLXJ 

eyikeyi ninu awpn pkunrin yin, \ J$i5 && 

5 ugbpn 6 j? qji 5 ? Allah all 6nt? §_ 

awpn Anabi; Allah si ni imp tl 6 LJ \ ✓ > r 

kun rprp nipa ohun gbogbo. 

IDA 6 

42. $yin olugbagbp ododo, p maa 
rant! Allah ni iranti ti 6 pp. 

43. Ki p si maa yin in logo 
l’owurp ati ni alp. 

44. Oun ni pni ti O n $e ikp fun 

yin ati awpn Malaika Rp, ki 6 J\, odJl&h 


©%->l 1 1 'A' ’<■ *> 


^ l ^ ui _ C 0 k 




baa le mu yin jade kuro ninu 
okunkun lp si inu implp. Oun si 
jp Alaaanu fun awpn olugbagbp 
ododo. 




5 1 

© fcoJ. \ 1 1 ^ 0 * 4 ^ >-C. 1 






45. Ikini wpn ni pjp ti wpn yoo 
pade Rp yoo jp “Alafia”. 6 si ti 
pese psan alappn-pnle slip fun 
wpn. 

46. Iwp Anabi! Dajudaju Awa ti 
ran p ni olujprh ati 
olufunni niroo idunnu ati olukilp. 

47. Ati olupepe si pdp Allah pplu ^ 

a§p Rp, ati atupa ti 6 ni implp. ©'yHr* 

48. Ki o si kede iro-idunnu fun 

awpn olugbagbp ododo pe dajudaju ©l^L^, v ^_isl 

wpn yoo ri akan§e oju rere nla gba 
lati pdp Allah. 

49. Ki o ma si §e tplp awpn p > 5 I 5 \ Si 3 

alaigbagbp ati awpn alagabagebe, 3 k-i- M 

masi §e kpbiara si ininilara wpn, ki x > " * ,, 

o si gbpkple Allah. Allah to ni >*55 


Olugbpkple. 




Ori 33 


AL-AHSAAB 


ipin 22 


50. $yin onigbagbp ododo, bi p ba 
fp awQn onigbagbp ododo m iyawo, 
lphinnaa, ti p si kg wpn silp laid 
f pwp kan wQn, nigba naa, p ko 
lptpp lori wpn nipa asiko ikoraro ti 
pyin yoo ka. Nitori naa, p pese fun 
wpn lati dun wpn ninu ki p si jp ki 
wpn maa lp lpna to rpwa. 

51. Iwp Anabi! Awa ti $e e lptpp 
fun p, awpn iyawo rp ti o ti san 
owo ifp wpn, ati awpn ti pwp 
ptun rp ti mu lati aarin awpn ti 
Allah ti fi fun p gpgp bi awpn ere 
ogun, ati awpn pmpbinrin 
arakunrin baba rp, ati awpn 
pmpbinrin arabinrin baba rp, ati 
awpn pmpbinrin arakunrin iya rp, 
ati awpn pmpbinrin arabinrin iya 
rp ti wpn ti ba p jade niluu ati 
olugbagbp ododo lobinrin miran 
bi 6 ba fp fi ara rp tprp fun Anabi 
naa lati gbe ni iyawo, ati bi 
Anabi naa ba fp lati gbe e ni 
iyawo; eyi n bp fun iwp nikan ni 
laisi fun awpn olugbagbp ododo 
yoku. Awa ti sp ohun ti A ti pa 
la$p di ohun ti wpn mp nipa wpn 
fun wpn lori awpn iyawo wpn ati 
awpn ti pwp ptun wpn jp lere 
gpgp bi awpn ere ogun, nitori ki 
6 ma baa si inira fun p. Allah si 
jp Alaforijin julp, Alaaanu julp. 

52. O le gbe (igbeyawo) eyikeyii ninu 
wQn ti o ba fp ti si pgbp kan, ki o si 
mu eyikeyii ti o ba fp ninu wpn mpra. 


\ii i$Ls\ 

"i * ll A O' "I " f, A & 

5 & & f&S 


M 3 1L$\ dd\ 

( ^ ^ f" y * . . ^ / r> 9 4 y . j 

l ^ ^ ~ s y \» Al r U) •• I / A I 

»— uJk j) Cl)!, 

. * 


1 ;oi 

\ ^ ^ A 0 0 0 . 


is * ^ U3 

Ctn fc 

jJj-c Abl 




ipin 22 


AL-AHSAAB 


Ori 33 


Ti o ba si f? lati mu eyikeyii ninu 
awQn ti o gbe (igbeyawo WQn) ti si 
Qgb? kan mQra, ko si ibawi fun q. Iyipn 
le mu ki oju wQn wal? ki wQn ma si 
banuj?, ki inu wQn si dun si ohun ti o ti 
fun wQn. Allah mQ ohun ti n b? lQkan 
yin; Allah si ni OlirniQ ohun gbogbo, 
Onistoru. 

53. Ko si QtQ fun q lati fQ iyawo 
miiran IqIuh eyi, bQQ iwQ ko si 
gbQdQ ft Obinrin miiran paarQ wqii, 
bo ti wu ki didara wqii wu q to, 
ay aft ohun to ba wa nikapa tq. 
Allah si j? OIusq lori ohun gbogbo. 

iDA7 

54. $yin onigbagbQ ododo, q ma §e 
wq ile Anabi titi ti wqii yoo ft fun 
yin laaye lati wa j?un, laijQ pe q 
duro de ki oiinjQ naa del<?. $ugbQn 
ti WQn ba wa pe yin, ki q wQle, ti q 
ba si jQun tan, ki q tuka laini maa ba 
ara yin §aroye. Dajudaju Eleyii yoo 
jQ inira fun Anabi, oun yoo si maa 
tiju yin, §ugbQn Allah ko ni tiju lati 
sq ododo. Ati pe ti q ba n beere 
ohunkohun ti q f? Iqwq WQn (awQn 
iyawo Anabi), q maa beere lghin 
gaga. Eyi ni 6 mQ julQ fun Qkan yin 
ati Qkan tiwQn, ko si tQ si yin lati ko 
inira ba oji§Q Allah, b?Q si ni, Qyin 
ko gbQdQ fQ awQn iyawo tq L^hin n) 
laelae. Dajudaju Eleyii j$ ohun ti 6 
tobi lQdQ Allah. 


«3>fi >1 r 

iL. 

&L \ 6 3 


(2)"\ dll 

6 ft > e&tii&iUL 

•• y y. 


rJiLsJ *5 \&\ Uitr 

' >1 (2>-^3 3 u <Lj], yAc 

\t\} rjliG 

i 3 1 3 ^ 



UlJ, i 'Ai' 5^*^ 
0)A * la & al> \ d 



Ori 33 


AL-AHSAAB 


ipin 22 


55. Bi gyin ba fi ohunkohun han 
tabi g fi pamg, lghinnaa, dajudaju 
Allah jg Olumg ohun gbogbo. 

56. Ko si ibawi fun wgn nipa 

awgn baba wgn, tabi awgn gmg 
wgn 1’gkunrin, tabi awgn 

arakunrin wgn, tabi awgn 

gmgkunrin arakunrin wgn, tabi 
awgn gmgkunrin arabinrin wgn, 
tabi awgn glggbg wgn lobinrin, 
tabi awgn gmg gdg wgn. Ki g si 
paya Allah. Dajudaju Allah jg 
glgrii lori ohun gbogbo. 

57. Dajudaju Allah ati awgn 
Malaika Rg n rgjo Ibukun sori 
Anabi; gyin onigbagbg ododo, ki 
g maa tgrg Ibukun fun un, ki g si 
maa ki i ni kiki ti alafia. 

58. Dajudaju awgn ti n sgrg odi 
si Allah ati dji$g Rg - Allah ti fi 
wgn gegun-un laye yii ati lgrun, 
O si ti pese iya irglg ti 6 n ko 
abuku ba ni silg fun wgn. 

59. Awgn ti wgn si n sgrg 
ibanujg si awgn olugbagbg ododo 
lgkunrin ati awgn olugbagbg 
ododo lobinrin nipa ohun ti wgn 
ko hu niwa, wgn yoo ru gru 
abuku ibanujg ati g$g to han 
gbangba. 

IDA 8 

60. Iwg Anabi! Sg fun awgn 
iyawo rg ati awgn gmg rg 
Obinrin, ati awgn Obinrin 


5[ 5 ' dt f k-4 

(X?.T (4^5 

I < I y\ 


fjlS \$JZ \&\ 


Lsts i^3 » 5 © ii » 4 4L \ 



✓ 

5 


x s * m ^ ^ ^ • i 1 \ 


x_aj 




ipin 22 


AL-AHSAAB 


Ori 33 


olugbagbQ ododo, pe ki WQn maa 
jp ki a§Q ileke WQn maa balp. Eyi 
ni a o fi tete da WQn mp, ti a ko si 
fi ni maa yp wpn lpnu. Allah si jp 
Alaforijin, Alaaanu julp. 

61. Bi a WQn alagabagebe ati 
awQn ti arun n bp lQkan WQn ati 
awQn QlQtp ninu ilu naa ko ba 
dpkun, dajudaju Awa yoo fun q 
la$p lori WQn, lphin naa WQn ki 
yoo gbe ibp gpgp bi aladuugbd rp 
biko§e fun igba dip. 

62. WQn ti di pni egun, aaye 
yoowu ti a ba ba WQn pade, a o 
gba WQn mu, a o si ba WQn ja, ni 
bibaja gidigidi. 

63. ilana ti Allah ni eyi ti 6 n bp 
pplu awQn to ti rekpja 1 q $iwaju. 
Ati pe, dajudaju iwQ ki yoo ri 
iyipada ninu ilana ti Allah. 



64. AwQn eniyan n bi q nipa 
Wakati naa. Sq wi pe, ‘LQdQ 
Allah nikan ni imQ rp wa. ’ Ki ni 
yoo si mu q mQ bi Wakati naa ba 
sunmQ? 

65. Dajudaju Allah ti fi awQn 
alaigbagbQ gegun-un, 6 si ti pese 
ina ti n jo geregere silp fun WQn. 


Ji j. ^ jin luliT 


>4-1 ti 1 5 I I Uj 



66. I bp ni WQn yoo maa gbe fun jliiJ TI 

J 1 i r ' 1 ' r \ r y r 1 ' J* 


igba pipp, WQn ki yoo ri pre tabi 
OluranlQWQ kan. 

67. Ni QjQ ti a o da oju WQn kQ 
ina, WQn yoo maa sq pe, ‘6 ma 


; si. i llsll ElJ; $-,}&. 


<c@> 


Ori 33 


AL-AHSAAB 


ipin 22 


$e fun wa o, iba $e pe a ti tple 
Allah, kl a si tun tple oji$p ni! ’ 

68. Wpn yoo si tun wi pe, 
Oluwa wa, awa ti tple awpn 
a§aaju wa ati awpn agbalagba mu 
wa, wpn si ti $i wa lpna. 


5 Sill 


69. ‘Oluwa wa, jp wpn ni iya 
ilopo meji ki O si fi wpn 
gpgun-un nla. ’ 


i>^J| {rA l^S-aA- g a ^\ UjJ; 


IDA 9 

70. $yin olugbagbp ododo, p ma §e 
da bi awpn to mu Musa binu, Allah 
si w? p mp kuro nibi ohun ti wpn n 
sp, oun si jp pni abiyi lpdp Allah. 

71. byin olugbagbp ododo, p paya 
Allah ki p si maa sprp ti 6 tp. 

72. Oun yoo §e atun§e i§p yin fun 
yin, Yoo si fori p§p yin ji yin. Ati 
pe, pnikpni to ba tple ti Allah ati 
oji§p Rp, dajudaju irn pni bpp ti jere 
ti 6 tobi. 

73. Dajudaju Awa ti fi pru ifpkantan 
lp prun ati aye, ati awpn oke, 
§ugbpn wpn kp lati gbe e, pm ba 
wpn, §ugbpn eniyan tpri si i. 
Dajudaju, oun jp pni ti n pa ara rp 
lara, ti ko si kpbiara si ikangun (rp). 

74. Ki Allah baa le jp awpn 
alagabagebe, lpkunrin ati lobinrin 
niya, ati p§pbp lpkunrin ati lobinrin, 
ati ki Allah baa le gba ironupiwada 
olugbagbp ododo lpkunrin ati 
lobinrin. Allah si jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 


^ \^\ Ufa 

^ \ >^6 cl 1^3 i ' ^ 


■ >' * 

-Li, 


uiU 


5 1 I yi_j \ 1 l li*-; 

kJ yL“) 5 aid y > 


^JJLi 1 Si GsS 1 u j. 


5 7 u n o;£.ll &JL\ 






1 

5 ,^ 0,^1 sL 1 4 ^ 5 


Ik 


<s> 


Ori 34 


ipin 22 



SABA 

(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni Orakp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. Gbogbo iyin ti Allah ni, pni ti 
ohun gbogbo ti n bp lpran ati aye 

ti R^. Ti Rp si ni gbogbo pyin 
ni Aye ti n bp; Oun si ni 
Qlpgbpn julp, Olufunniniroo. 

3 . 6 mp ohun to n wp inu ilp lp, 
ati ohun to n jade lati inu rp, ati 
ohun to n spkalp lati prun ati 
ohun to n goke lp sinu rp, Oun si 
ni Alaaanu julp, Oludarijini. 

A 

4. Ati pe awpn alaigbagbp sp pe, 

A 

‘Akoko naa ko ni de wa ba wa’. 
Sp pe, ‘Bpp ni mo fi Oluwa mi 
bura, Olump ohun ti 6 pamp, 
dajudaju akoko naa yoo wa ba 
yin!’. Ko si nnkan kekere kan bi 
odiwpn pmp ina igun, tabi ko 
kere ju bpp lp, tabi ko tun tobi ju 
bpp lp, ni prun ati ni ori ilp ti yoo 
pamp fun Un. Ayafi ki gbogbo 
rp ti wa ni akpsilp ninu Iwe kan ti 
6 han gbangba. 

5. Ki Oun le san psan fun awpn 
onigbagbp ododo ti wpn tun n 
$i$p rere. Awpn wpnyi ni yoo ri 
idarijin gba ati ipese Qlpla. 








)U$3^' X?. 

©J 5 ^ '>4-^ V 1 1 3 T- 


Vlsjts n? JS 5 

A&L, iSJ. 

^ 5 us 3 Si' ^ 5 * 441 < 4 \y> 




Ori 34 


SABA 


ipin 22 


6. $ugbQn ni ti awQn wQnni ti yJL 

w<m n $agbara lati tako awQn ami Q^sj'y hiJ >\ 

Wa, ti WQn n wa Qna lati da awQn 
eto Wa ra, awQn wQnni ni irora 
iya oloro n bp fun. 

7. AwQn ti a si ti fun ni imQ, mg 
wi pe ohunkohun ti a ba ti SQkalp 
fun 9 lati pdp Oluwa rp 16 jp 
otitQ, Oun ni I si maa tQ ni SQna, 

Alagbara julp 911 i ti gbogbo iyin 
tQ si. 


y ) 1 l -J-i- {J y„ } 


' £ '>*$ iALS? >47 


8. AwQn ti ko gbagbp si n sq pe, 
‘Awa ki yoo ha fi pkiinrin kan 
han yin bi, 9m ti yoo sq fun yin 
pe nigba ti p ba ti run 
womuwomu a o tun gbe yin dide 
ni pda titun bi? 

9. ‘6 wa n da irQ pa mQ Allah ni, 
tabi were kQluu ni bi?’ Bpp kQ, 
$ugbQn awQn ti ko ni igbagbQ si 
Aye ti n bp n bp ninu iya ati i$ina 
ti 6 jinna. 


J>!sad >-> 1 a-i. yJ I J Li 3 

J> \< 1 ~Ll» "■* \ f < 


£<i i ' ~ 

t <jLj fi I Lj ^Sa uJj I A-S \ 


<4 w A-s.>4.V ' <^> 

fcl \ (ALJaJ \ 5 i_j \ i-xJ 1 


10. AwQn ko ha ri awQn i§plp ti n 
bp niwaju wQn ati eyi ti n bp lphin 
wQn ninu awQn Qran ati aye? Bi 
Awa ba fp ni, Awa le jpki ilp gbe 
WQn mi tabi ki Qmn ya lu WQn 
mQlp. Dajudaju Ami kan n bp 
ninu eyi fun gbogbo awQn olujQsin 
Allah ti WQn n ronu piwada. 



IDA 2 


1 1 . Ati pe dajudaju, Awa ti $oju 
rere fun Dauda lati QdQ Wa; $yin 
oke nla p maa yin Allah leralera 




ipin 22 


SABA 


Ori 34 


pplu rp, ati pyin pyp naa. Awa si 
§e irin ni nkan ti 6 di tin) fun un. 

12. Wi pe; ‘Maa §e awpn pwu 
irin ti 6 balp ki o si $e druka irin 
naa ni deedee, ki o si maa $e i$p 
rere. Dajudaju Emi j? oluri 
gbogbo ohun ti p n §e. 


JL ^ ^ * 

©>J 

ij ^LoLSu il^i, * 1^1 Ca I jL«Lc \ 



13. Ati pe A t? (atpgim) loriba 
fun Sulaiman, fifip rp (atpgim) 
laaarp (irin-ajo) o§u lean ni bpp ni 
fifp rp la§aalp (irin-ajo) o§u kan 
naa ni. A si n jp ki baba yiyp maa 
§an fun un. Lara awpn Alujannu 
si wa ti wpn §i§? lab? rp pplu a§? 
oluwa rp. A si sp fun wpn wi pe 
eyikeyii ninu wpn to ba ko A§p 
wa, A maa jp ki wpn tp iya ina to 
n jo wo. 

14. Wpn n §e ohunlcohun to ba fp 
fun un ninu awpn Aafin, ile 
alagbeeka ti 6 ga, ati awpn aworan 
ati awpn a wo ti 6 jinnu (ti a le 
bomisi) ati awpn ikoko ise oimjp ti 
a da gunl? laaye wpn. E tpra mp$p 
pyin eniyan Dawud pplu ppp. 
$ugbpn dip ninu awpn prusin Mi 
16 n diipp. 

15. Nigba ti asiko iku rp (Sulaiman) 
to, ko si ohun to fi han wpn (awpn 
alijannu) pe 6 ti ku, biko§e kokoro 
ilp ti 6 jp ppa rp, §ugbpn nigba ti 6 
§ubu lulp ni 6 to wa han si awpn 
alijannu pe: bi awpn ba mp ohun ti 
6 pamp ni, awpn ko ni wa ni ipo iya 
irplp naa. 


id?:. Kit 1 Z. « * 1 \ ' 1 4 M i 

5 ^4-* u >-£» 5 X-c 5 

✓ C «' ( < I*"?.'"? * i 

aJ bJLul 5 r. y&M* 14^.15^ 

y * y \y n 4 y *** ** ** l_**M 

(iA-i (J-ojo 1 ^/y 5 I 

f'p. & v-pp £-**4 

j ^ A4-U 

L— » 1 >-C 




* 44 ^ drt it 

©jjiJLh u? d^-S- tS-S-AS 






Ori 34 


SABA 


ipin 22 


16. Dajudaju Ami kan n be fun 
awQn ara Saba’ ninu ibugbe WQn: 
awQn Qgba meji lapa Qtun ati 
lapa osi: ‘E maa je ninu ipese 
Oluwa yin ki e si maa dupe fun 
Un. lie ti 6 dara kan, ati Oluwa 
Alaforijin!’ 

17. $ugbpn wpn pehinda (kuro 
nibi idupe) niton naa aran agbara 
buburu si WQn. A si fi Qgba meji 
miiran paarQ awQn Qgba WQn 
awQn eyi ti n so eso kikord, bi 
iwQ ati awQn igi QlQgu-un. 

18. Eyi ni A fi san WQn lQsan 
nitori WQn je alaimoore; Awa ki i 
si i san Qsan fun Qnikan lQna 
bayii ayafi awQn alaimoore. 

19. Awa si fi saaarin WQn pelu 
awQn ilu ti Awa ti $e Ibukun fun, 
awQn ilu miiran ti a le ri 
gedegbe. Awa si fi ibusQ to rQrun 
saaarin WQn; e maa rin ni ora ati 
ni Qsan pelu ibale Qkan. 

20. $ugbQn WQn sq pe: “Oluwa wa, 
§e awQn ibusQ to wa laarin awQn 
irin-ajo wa gun ju eyi 1q.’ WQn si 
§abosi fun ara WQn; nitori naa Awa 
sq WQn di itan, A si tu wqii ka 
patapata. AwQn Ami n be ninu 
eyiini fun olukuliiku emi to §e suura 
ti 6 si moore. 


c/s ' i i^Co-i 5 <2^ 


lyiykti 

& 3 Lp-il 4?\ Q\y> 


di 3 i Coj 4 -*-£>=»■ 
CjtJlc/yLM ^4 5 >-4- 

Cj$U 3 ^ 

©^hc-o, i li 


5 CL:; ijitsl 


21. Ati pe, dajudaju Iblis sq ero re 
di otitQ le WQn lori, WQn tele e, 
ayafi apa kan ninu awQn onigbagbQ 
ododo. 


klij j, _ >4,ri -c. ( 3 "E^ >»£] .5 

©^ |i3 1 i 


ipin 22 


SABA 


Ori 34 


22. Oun ko si lagbara lori WQn, 
$ugbQn QrQ naa jQ Ioqq ki Awa le 
ya awQn to gba Aye ti mbQ gbQ 
kuro ninu awQn ti n bQ ninu 
iyemeji nipa rQ ni. Oluwa si j ^ 
OIusq lori ohun gbogbo. 

IDA 3 

23. Sq pe, ‘5 pe awpn ti Qyin n ro 
pe wpn jQ Qlprun lQhin Allah. 
WQn ko ni ikapa lori ohunkohun - 
bi 6 ti wu ki 6 kere to ninu awpn 
Qrun tabi aye; WQn ko si ni ipin 
kan ninu awQn mejeeji. Oun ko si 
ni OluranlQWQ kan ninu WQn.’ 

24. Ip? §i§e ko §e anfani IqcIq Rq 
ayafi Qni ti Oun ba fun la§Q, titi ti 
ibgru yoo fi kuro lplcan WQn, 
(awQn malaika) yoo wi pe, ‘Ki ni 
Oluwa yin wi’? WQn yoo sq wi 
pe ododo ni, Oun si ni £ni giga ti 
O tobi julQ. 

25. Wi pe, ‘Ta ni Qni ti 6 n pese fun 
yin ni Qrun ati ni aye? Wi pe, ‘Allah 
ni’, Ta ni ninu awa ati Qyin ni 6 wa 
ninu itQSQna tabi ninu i§ina ti 6 han 
gbahgba? 

26. Sq wi pe, ‘A ko ni bi yin leere 
nipa q§q wa, bQQ a ko si ni bi wa 
leere nipa oun ti q §e’. 

27. Sq wi pe, ‘Oluwa wa yoo ko wa 
jQ pQ, lQhin naa Oun yoo §e idajQ 
laarin wa pQlu ododo. Oun si ni 
OnidaajQ, OlumQ ohun gbogbo.’ 


Sij, p^L Lc iJ ^ k ) 

y « . g 


4 j p ->— o-c ) 1 1 > I 

4 1 % jCsL 

Co 2) 5 




» f 


«< /* t / 








Ori 34 


SABA 


1pm 22 


28. Sp wi pe, ‘E fi awpn ohun tl p 
fi n ba Allah wa orogun han ml, 
Bpp kp, $ugbpn Oun ni Allah, 
Alagbara, Qlpgbpn julp. 

29. Awa ko si ran p, biko$e gpgp 
bl olufunniniroo idunnu ati 
ol ukil 9 si gbogbo eniyan $ugbpn 
ppplppp eniyan nl ko mp. 

30. Wpn si n sp pe, ‘Nigbawo ni 
ileri yl yoo de, $e bi pyin ba jp 
olotitp?’ 

31. Sp wi pe, ‘Asiko pjp kan n bp 
fun yin, eyi ti p ko le lp lara fun 
igba kan, tabi ki p mu ki 6 ya 
($iwaju asiko rp).’ 




4 A 5 > 


£)\, kc jl 1 \ k-k (J'-* 3 

©£34^ 


ti> 5 l5LiJ 81 jayj, J2i 


i / ft.*-' 

(n)(i) 3*3 y a ** <n ; V 5 ti ,s Lw 


y c ^ 



IDA 4 

32. Awpn alaigbagbp si wi pe; 
“Awa ko ni gba Al-Kur’an yii 
gbp rara, ati eyi ti 6 §iwaju rp; 
iba§epe iwp le ri i ni, nigba ti 
awpn alabosi ba duro niwaju 
Oluwa wpn, ti wpn yoo maa da 
prp pada si ara wpn lati da ara 
wpn lpbi, awpn ti wpn ka si 
alailagbara yoo maa sp fun awpn 
onigberaga wi pe, “Ti kii ba §e 
tiyin ni awa iba jp olugbagbp 
ododo”. 


Ui. C 1 d & ? 
; 14 1*4 £ >5 L y 5 c/tylii 

i> 4 5- 0 u A ' 5 1* e£ * A 5 
Jf. > “*-£ 

I lyaT * 4AA 4?-*f 

yi U&p ,0~> — i I 


y A 

l^t 1 . 


33. Awpn onigberaga yoo sp fun 
awpn ti wpn ka si alailagbara pe: 
“Njp awa ni a di yin lpwp lcuro 
nibi itpspna lphin ti 6 ti wa ba yin? 
Bpp kp, §ugbpn pyin funrayin jp 
pdaran. 


i i55+iXsi 6ijii <5S 

£ „Vi „ ^ - y ,7{ I i b | 
I I 3J. 1y B. ru .,.>* I 

^ Jr ^ >4 it 14 



ipin 22 


SABA 


Ori 34 


34. Ati pe awgn tl wgn ka si 
alailagbara yoo sg fun awgn 
onigberaga pe, “Bgg kg, ete yin 
ni lorn ati ni gsan nigba tl g n pa 
wa la§g pe ki a ma §e gba Allah 
gbg, ki a si tun ma ba A wa 
orogun.’ Wgn yoo maa pa 
abamg wgn nigra nigba ti wgn ba 
ri iya. Awa yoo si fi gwgn si 
grun awgn alaigbagbg. A ko si ni 
san wgn ni gsan kan bi ko §e 
ohun ti wgn ba ti §e. 

35. Ati pe Awa ki i ran olukilg si ilu 
kan ki awgn glgla inu rg ma maa wi 
pe: “Dajudaju awa ko gba ohun ti a 
fi ran yin ni§g gbg”. 

36. Wgn si n sg wi pe awa ni 

gpglgpg owo, a si bi gmg lg 

pglgpg, iya kan ko le jg wa”. 

37. Sg wi pe, “Dajudaju Oluwa mi 
A maa mu ipese gbooro, A si maa 
din ku fun gni ti 6 ba wu U”, §ugbg 
n gpglgpg eniyan ni ko mg. 

ID A 5 

38. Ati pe ohun grg yin ati awgn 
gmg yin kg ni yoo mu yin sunmg 
Wa pgkipgki biko§e gni ti 6 ba 
gbagbg lododo, ti 6 si n §e i§g rere. 
Awgn wgnyi ni gsan wgn yoo jg 
adipele nipa ohun ti wgn ti §e. Wgn 
yoo si jg gni ifayabalg ninu ibugbe 



\*{\ 5 dj 

h?.£ji (3 (Act 4, Jdi.'ji Liil 


(ji. jS VI, 

©C>>>A^ 

\0i 

? / ji f 

ti 3 

eA JjjJi ki« 3;> U Ji 


U?JL 1 3 £S\p'\ U ? 

6*1 dA ^ >-4 

4 AA 3 (X-i, 

_ ,, ? i ’. » > ? , 


wgn. 

39. Ati pe, ni ti awgn to n sapa lati 
sg awgn Ami Wa di asan, awgn 
wgnyi ni a o jg ki wgn doju kg iya. 


Tv /• * * * * f - ^ i T 

lAij.l 4- M 3 

«-.\x£n a vilyji 



J 5^a^oo 



Ori 34 


SABA 


ipin 22 


fx x e •f > Zs •" O » 

U 5 iLl ) 5 o ^ 

*■ A-oI ■a e j_ 3_4_9 ^ a -» I 

> r < ,9 ' 


40. Sq pe: “Dajudaju Oluwa mi S\j£. 

16 maa n mu arisiki gbooro fun 
Qni to ba wu U ninu awQn prasin 
Rq, O si ma n din in ku fun 
plomiran. Ati pe ohunkohun ti q 
ba na, Oun yoo $e adapada r<y 
Oun si ni fini ti 6 dara julp ni 
Olupese. 

41. Ati pe ni qjq ti Oun yoo ko jsi’ >-*> 
gbogbo wQn papp; lphin naa, 

Oun yoo bi awpn malaika leere 
pe: “$e pyin ni awpn wpnyi n 
sin?” 


©ov ' 


42. Wpn yoo wi pe; “Mimp ni 
fun Q, Iwq ni Alaabo wa Iqwq 
WQ n. ko ri bpQ, alujannu ni WQn 
n sin. Ninu WQn si ni qpqIqpq 
WQ n gbagbQ. 

43. Nitori naa, lonii, apa kan yin 
ko ni ni agbara lati $e iranlQWQ 


^ 1111,5 cJl 

9 




©u 




kan tabi §e ipalara fun apa keji. A \&& \ iil£ 

o si sq fun awQn ti won se abosi " ‘ Z n ,'J777 

wi pe, b tQ lya ma ti q ti n pe m “ 

irQ wo”. 

44. Nigba ti a ba si ka awQn Ami 
Wa ti 6 han gbangba fun WQn, 

WQn a wi pe; “Eleyii ko jp nnkan 
kan ju Qkunrin kan ti 6 fp §pri yin 
kuro nidii ohun ti awQn baba yin n ^ 

sin 1 q, WQn a si tun wi pe, ‘Eleyii 


o y 

' iii 


VifU a 

jU iUj. VI iU 


ko jp nnkan kan biko$e adapa irQ. 
AwQn ti WQn §e aigbagbQ si sq 
nipa otitQ nigba ti 6 de wa ba WQn 
pe idan kan lasan ti 6 han gbangba 
ni eyi. 

<C@> 




ipin 22 


SABA 


Ori 34 


45. Ati pe Awa ko fun wpn ni 
a wpn Iwe kankan ti wpn le maa 
fi kpkpp, bpp a ko si ran olukilp 
kan si wpn $iwaju rp. 

46. A wpn to §iwaju wpn paapaa 
kp otitp, bpp wpn ko si ti i ni to 
idampwaa ohun ti a fun wpn (ni 
prp tabi ni ipese) sibpsibp wpn pe 
awpn oji§p Mi ni opurp. Bawo ni 
ayipada ti Emi yoo mu ba wpn 
yoo tiburu to. 

iDA6 

47. Sp pe; “Ohun kan §o§o ni emi 
n kilp rp fun yin, pe ki p duro ti 
Allah ni mejimeji ati ni 
pnikppkan, lphin naa ki p maa 
ronu jinlp. Nigba naa lpyin o mp 
wi pe, arakunrin yin ki i $e were, 
olukilp kan ni fun yin ki 6 to di 
igba ti iya to le koko yoo de.” 

48. Sp pe; “Ohunkohun ti Emi i 
ba beere lpwp yin ni psan, p jp ki 
6 jp tiyin. Qdp Allah nikan ni 
psan mi wa, Oun si ni filprii lori 
ohun gbogbo.” 

49. Sp pe; “Nitootp Oluwa mi ti 
fi otitp lelp, Oun ni Olump ohun 
ti 6 pamp”. 

50. Sp wi pe; “Ododo ti de, irp 
ko pilp (ohunkohun) bpp ni ko le 
$e atunmuwa (rp)’. 

51. Sp pe; ‘Bi emi ba §ina, mo 
§ina fun ori ara mi, ti mo ba si tplp 
itpspna a jp pe nipa ohun ti Oluwa 


L4J Y>JZ. Lg X ga 1 da 5 



t * „ + y 1 B < « 1 * * o 


c)l T \ J. J-S 

\ ^-9 5 \Jdi Ca oXi, \ 3-a j-Sj 

& a.- 




* > 


^4- 1 li>£ Ge J-3 




J4 

dL_J . 1 f 5 


Ori 34 


SABA 


ipin 22 


mi $ipaya fun mi ni. Dajudaju Oun 
ni OlugbQ, OlusunmQni j'uIq. 

52. Iba $e pe iwQ le ri i ni, nigba 
ti WQn ba n b<?ru, ti ko si si pna 
fun WQn lati moribp, A o si gba 
wQn mu laaye to sunmp. 

53. WQn yoo wi pe: “Awa ti gba 
a gbp (nisinsinyii),’ $ugbpn 
anfani wo ni igbagbp yii yoo $e 
fun WQn lati aaye to jinna bQQ. 

54. Nigba to j$ pe WQn ko gba a 
gbQ tQlQtQlQ, WQn si n sq arosQ 
QrQ nipa ohun ti WQn ko ri lati 
aaye ti 6 jinna. 

55. Awa yoo si fi gaga si aarin 
WQn, ati ohun ti WQn ni ifQ si 
gQgQ bi A ti §e fun awQn ti 6 dabi 
WQn ni i$iwaju. Dajudaju WQn ti 
wa ninu iyemeji ti 6 ruju. 


‘f r . " £ r. < • | ^ * "fl ( 


@i— *j yi y \ 5 


J “ 


r jU-xJfoAJ ny li.5 


5 ft &J$ A-i, 5 

U {ja3> U, & V* A 2 * 

©r ' 


A&j i i J4 3 ^ 4, ^ 




On 35 


Ipln 22 



FAATIR 

(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanujulp. 

2. Gbogbo iyin ti Allah ni, Olupilp 
ispda prun ati aye, bni ti 6 $e awpn 
Malaika ni 6ji$p, ti wpn ni apa 
meji, mpta, ati mprin. A maa $e 
alekun ohun ti 6 ba wu U ninu 
i$pda. Dajudaju, Allah jp 
Alagbara lori ohun gbogbo. 

3. Bi Allah ba $i ilpkun aanu Rp 
silp fun awpn eniyan, ko si pni ti 6 
le ti i; ohunkohun ti Allah ba si 
dena rp, ko si pni ti 6 le mu ki 6 $e e 
$e Lphin Rp. Oun si jp Alagbara, 
Qlpgbpnjulp. 


j&sS' $ AUSST 

sit 3.1 2 s3i 

y * TV/' ' / ^ •' 


•• ^ 


„ ^ * \ 9' < 


» A ^ 


(j), i >U1 j. U 




i 2 >-t< u5.t3.i4, 1 to 

lAjji *^3 tl to ; Jrt^l li J bg - e J o 

JP A ✓ ? , ^ .P ^ r\ y C \ 

y—>. _jjd 1 5 b 5 (art. 


4. $y in eniyan, p ranti oju rere 
Allah lori yin. Njp blpdaamhran 
tun wa lphin Allah ti 6 le pese fun 
yin lati prun ati ni aye? Ko si 
plprun miiran ayafi Oun, ki ni $e ti 
p wa n gbunri (kuro lpdp Rp). 

5. Bi wpn ba si pe p lopurp, 
dajudaju wpn ti pe awpn oji$p ni 
opurp $iwaju rp, pdp Allah si ni 
ohun gbogbo yoo pada si. 


ijLjoJij, tin t^J 12 

\ (3iti &2- (S* bj> & L l . r . gli I 
*ufc3Yl } j£*Yy. 


to toxi. to 

05 jiV 1 ^ 


6. byin eniyan, dajudaju otitp ni 
ileri Allah, nipa bpp, p ma $e jp ki 
igbesi aye yi tan yin jp p ma si §e jp 
ki atannijp tan yin jp nipa Allah. 

<C@2> 


aibl to 

0;5^iJl 


Ori 35 


FAATIR 


Ipin 22 


7. Dajudaju, E$u jp Qta yin; niton 
naa p mu un ni Qta, dun n pe awQn 
olutple rp, ki WQn le jp ero inu ina 
tonjogeregere. 

8. Iya to le koko n bp fun awQn ti 
kb gbagbp. Idarijin ati psan nla si n 
bp fun awQn to gbagbp lododo ti 
wQnsin$i$prere. 

IDA 2 

9. Njp pni ti a $e i$p buburu rp 
1q$qq fun ti 6 si n ri i gpgp bi i$p 
rere, (ha da bi pni to gbagbp 
lododo to si n $i$p rere)? 
Dajudaju Allah a maa fi pni ti 6 ba 
wu U slip ninu i$ina. A si maa tQ 
pni ti 6 ba wu U SQna. Nitori naa, 
ma $e fi ibanujp pa ara rp nitori 
wpn. Dajudaju, Allah ni Olump 
julp nipa ohun ti wpn n $e. 

10. Allah si ni fmi ti 6 maa n ran 
atpgun ti 6 si ma n tu p$u bjo ka, 
Awa yoo si fi fun ilp ti 6 ti ku ni 
omi mu, A o si fi sq ilp naa ji lphin 
ikurp. Bayhni Ajihdeybbri. 

1 1 . fmikpni to ba n fp Qla, ti Allah 
nikan ni gbogbo Qla patapata, Qdp 
Rp ni gbogbo QrQ rere n goke 1 q, 
i$p rere a si maa gbe e (QrQ rere 
naa) ga. Ni ti awQn ti w(m n pete 
buburu, iya ti 6 le koko n bp fun 
WQn, ete WQn naa yoo si di asan. 


i x „ >< u ", i 

5) 5>-fc >£u 

^ b ^ fs 0 ^ rs * 9 * y a . 4 * f 

J & u— * 1 x-c p-4J 1 ^ yJU \ 

1 1 y- e> c- 5 1 \ oA. \ J \ 

A h 1 f A * i*' i * « A p 
©*Ar* >-=?•' 3 8 (L 


nit ^ 




dL\ A ^ , - aJ 


0U) .v Aj , 


AT 


'r 


5^ ^ 

(^2lJo ^JA <j_\ ALiij 14 


5y»JI A LlS By-J I 


4^11 

dA.4! \ 5 b &Jtij j. cLojD ! 5 

t-A I kx ^ Ci 5 

©J *■«. 3 \ jS-a 3 J> x— >. y-— 


ipln 22 


FAATIR 


Ori 35 


12. Ati pe Allah da yin lati inu 
erapp, lphin naa lati inu omi 
lpgbplpgbp, 6 si $e yin m takp- 
tabo. Obinrin kan ko si m loyun 
tabi ki 6 bimp ayafi pplu imp Rp. 
$ith' pnikan ko si nl gun tabi ki 6 
kuru ayafi ki 6 ti wa ninu Iwe kan. 
Dajudaju Eleyii jp irprun fun 
Allah. 

13. Awpn ibu-odo meji kan wa ti 
wpn ko jp ara wpn, pkan daa lpnu, 
6 si see mu, ekeji si jp omi iyp ti 6 
mu lpnu, ninu ikinikeji wpn ni p ti 
n jp pran tutu ti p si n mu awpn 
ohunp$pti p hid jade. Iwpyoosi 
tun ri awpn pkp ti wpn n la ori omi 
kpja lp ki p baa le maa wa oju rere 
Rp, ki p si tun le maa dupp. 


) pjr <—> I "p \ 5 

iS ,s>* 'visit: 5 


Y 5 

✓ . 4 ' X ' 






tf 1 *' \ X* ' ''-Mi t » r 

l_. u 5 

5 ( fl t ^ ^ 

5 a— ■*. ' cj\^3 

U4J u £14 br ^4 5 a Trt ^.1 

>--U n) 1 i£ >2 5 * W- 1 

©£>5^12 ^4) 


14. Oun A maa fi ora wpnu psan, a 
si maa fi psan wpnu oru, 6 si tp 
dorun ati o$upa lori ba, olukuluku 
wpn n rin fun akoko ti A ti yan. 
Eyi ni Allah, Oluwa yin, tiRp ni 
ijpba. Ati pe awpn ti p n ke pe 
lphin Rp, wpn ko lagbara lori 
nnkankan, paapaa ki 6 tun fplp bi 
eepo phin horo eso dabinu. 


5 4 iliSi 

h^j: }.4|\ a Itslii 

l 1 "vl ", "S 

0 j J 

5 A &U3 I kJ kfe a !^J> 

d-j^i £>-$« u ^i. jJ? 

a . 7 .. 

©^4aJ, 


15. Bi p ba ke pe wpn, wpn ko le 
gbp, bi wpn ba tilp gbp, wpn ko le 
da yin lohun. Bi 6 ba si di pjp 
Ajinde, wpn yoo kp fun yin lori 
fifi wpn ba Allah wa orogun. Bpp 
ni ko si pnikan ti 6 le fun p niroo 
gpgp bi Qba Olufunniniroo. 


$1 is d; i 

^5a ij5 



Ori 35 


FAATIR 


Ipln 22 


iDA3 

16. $yin eniyan, alaini ni p jp 
niwaju Allah. Allah si ni Qlprp, 
Eni ti iyin tp si. 

17. BiobawuU, Olepayinrunki 
6 si mu pda titun wa dipo yin. 

18. Eyi ko si nira fun Allah lati$e. 

19. Ati pe alaaru kan ko ni ru pra 
plomiran, bi pni ti pra rp wuwo 
kan ba bp plomiran lati ba a gbe e, 
ko ni le gbe nnkankan ninu rp, bi 6 
tilp jp ibatan ti 6 sunmp pn. 
Iwpnba tirp ni lati maa kilp fun 
awpn ti wpn n paya Oluwa wpn 
ni ikpkp ti wpn si n gbe irun duro 
deedee. fmikpni to ba fp ara rp 
mp, 6 fp p mp fun anfani pmi ara rp 
ni. Qdp Allah si ni ipadasi (ohun 
gbogbo). 

20. Afpju ati pni ti n riran ko dp 
gba, 

2 1 . Bpp si ni okunkun ati implp, 

22. Bpp si ni ibooji ati ooru. 


i*ii' T S H)l U| LA 

5 Hi <2>i 

©H-^4 

©j£ 1 3 

SjLj, <J\/HJ& 

ST 5 


0^La11 \} Jo-s~ 2) ' <J j 




23. Bpp ni a ko si le fi alaaye we 
oku. Dajudaju Allah A maa jp ki 
pni ti 6 ba wu U gbp (agbpye) prp. 
Iwp ko si le mu ki awpn ti n bp ni 
isa-okugbp prp. 


l>Ol y* 




ipln 22 


FAATIR 


Ori 35 


24. Olukilp nikan ni iwpjp. 

25. Dajudaju Awa ti ran p ni$p 
pplu ododo, ni olufunniniroo 
idunnu ati olukilp. Ko si si iran 
kan ti a ko ti ran olukilp si tplp. 

26. Bi wpn ba si pe p ni opurp, bpp 
gpgp ni awpn ti 6 $iwaju wpn ti pe 
(awpn dji$p wpn) ni opurp. Awpn 
6ji$p wpn wa ba wpn pplu awpn 
Ami ti 6 daju ati awpn Iwe mimp, 
ati Iwe ti oni implp. 

27. Lphin naa, Mo gba awpn to 
§aigbagbp mu. Bawo si ni bi 
ayipada ti (Mo mu ba wpn $e burn 
to)! 

IDA 4 

28. Iwp ko ha ri i pe Allah A maa 
sp omi kalp lati oju prun. A si maa 
n fi i mu eso jade 16ri$iri$i awp; ati 
laarin awpn oke ni awpn pna tooro 
wa ti wpn ni awp funfun ati pupa 
16ri$iri$i, ati pe awp awpn miiran 
tun wa to j p dudu kirikiri . 

29. Ati pe ninu awpn eniyan, ati 
awpn pranko, ati awpn pran psin, 
ni wpn ni oniruuru awp gpgp bi 
iwpnyi. Dajudaju awpn to n paya 
Allah ninu awpn prusin Rp ni 
awpn onimp. Dajudaju, Allah jp 
Alagbara julp, Alaforijin. 


©k?. yj \ cj), 

©UM 


©^5-j^ 1 1 4,5 A "A 4,5 


< * < i * Z <■ » A, 


y * • i in 

CI-* \ P — > 


I 


J2Z) \ s* jy t i & t 
& lyriiyii ?&+&&& 

lu jkji 

©>^ 44^1^) Cjj Jaj££j 


fcSj, * 14U 

©;^ y.^ &), 



Ori 35 


FAATIR 


Ipin 22 


30. Dajudaju awQn to n ka iwe 
Allah, tl WQn si n gbe irun duro 
deedee, tl WQn si n na ninu ohun ti 
A pese fun WQn ni k<?kQ ati ni 
gbahgba, n $e ireti owo $i$e kan ti 
ki yoo parun. 

3 1 . Nitori ki Oun le ba a fun wpn 
ni Qsan WQn lQkun-unrQrQ, ati ni 
paapaa ki 6 ba a $ilQkun ojii rere 
Rq fun WQn. Dajudaju Oun ni 
Oludarijinni, Olufooreyinni. 

32. Ati pe ohun ti A ti $ipaya fun q 
lati inu iwe naa je ododo ti 6 n $e 
imu$Q eyi ti 6 $iwaju rQ. Dajudaju 
Allah je Olufunniniroo ati Oluri 
ohun gbogbo nipa awQn Qrasin 
Rq. 

33. L^hin naa, A $e iwe naa ni 
ogunjije fun awQn ti A ti yan ninu 
awQn Qrasin Wa. O n b$ laarin 
WQn to mu inira ba ara WQn, 6 si 
tun n be ninu WQn, awQn to wa ni 
iwQtunwQnsi, bakan naa, 6 tun n 
be ninu WQn awQn ti WQn gba 
iwaju nipa rere $i$e pQlu a$Q 
Allah. Eleyii je oju rere ti 6 tobi. 

34. AwQn Qgba idQra ti yoo wa 
titi! WQn yoo wq WQn. A o fi Qgba 
wura pQlu okuta iyun $e WQn 
1q$qq, a$Q ayQmini (Siliki) si ni 
a§Q ibora WQn yoo j q . 


5 Jl\ 

S-j, I ni \ j s \ \ £ ti \ 






i **» 


> 4 - 










Ipin 22 


FAATIR 


Orf 35 


35. Wpn yoo si sp pe: ‘Gbogbo 
iyin ti Allah ni, pni tl 6 ti gbe 
ibanujp kurd fun wa. Dajudaju 
Oluwa wa ni Oludarijinni, 
Olufooreyinni, 

36. ‘pni ti 6 fi wa wp sinu ile 
ayeraye nipa oju rere Rp nibi ti 
wahala ki yoo fpwp ba wa bpp si ni 
aarpki yodmuwa.’ 

37. $ugbpn ni ti awpn alaigbagbp, 
ina Jahanama n bp fun wpn, a ko 
ni kp iku mp wpn, A ko si ni $e iya 
ibp ni fifuyp fun wpn, bayii ni A ti 
$e n $psan fun gbogbo alaigbagbp. 




>\> fckt 

\ (Ui CLii* 

04 , di (^J6±Z><) 


14 'vTi &vU && &M. 


38. Wpn yoo maa kigbe ninu rp 
pe, “Oluwa wa, mu wa jade, awa 
yoo $e i$p rere yatp si eyi ti a ti n 
$e tple. ’ (Allah yoo da wpn lohun) 
“Awa ko ha ti fun yin ni pmi gigun 
tplp, ki pni ti yoo ba ronu le ronu 
nibp? Bpp ni olukilp si wa ba yin. 
Niton naa, p tp iya ina wo, tori pe 
awpn alabosi 6 ni ni oluranlpwp.” 

iDA5 

39. Dajudaju Allah jp Olump 
ohun ti 6 pamp ni prun ati ni aye. 
Dajudaju Oun ni Olump ohun ti n 
bp ninu pkan. 

40. Oun ni pni ti 6 $e yin ni arole 
lori ilp. pnikpni to ba $e aigbagbp, 
oun naa 16 maa ri irpdii buburu 
aigbagbp rp. Aigbagbp awpn 
alaigbagbp ko ni $e alekun kankan 





Kt i 







Ori 35 


FAATIR 


Ipin 22 


fun wpn IqcIq Oluwa wpn ju 
ikorhra lp, bpp si ni aigbagbp wpn 
ko le $e alekun kan fun alaigbagbp 
bi ko $e adanu. 

41 . Sp pe, “5 ko ha ri awpn ohun 
ti p mu ni orogun ti p n ke pe lphin 
Allah, p fi ohun ti wpn da lori ilp 
han Mi, tabi wpn ha ni ipin ninu 
(dida) prun bi? Tabi a ti fun wpn 
ni iwe kan ti wpn ri pri duro le lori 
lati inu rp ni bi? Bpp kp, awpn 
alabosi ko le $e ileri kan fun ara 
wpnbi ko $e itanjp. 

42. Dajudaju Allah mu prun ati 
aye duro $in$in ki wpn ma baa yp 
(kuro laaye wpn) ti wpn ba yapa 
kuro laaye wpn, ko si pnikan to le 
mu wpn duro lphin Rp. Dajudaju 
OjpOnisuuru, Alaforijin. 

43 . Wpn si fi Allah bura ni ibura ti 
6 lagbara pe bi olukilp kan ba wa 
ba wpn, awpn yoo tple itpspna ju 
eyikeyii ninu awpn miiran lp. 
$ugbpn nigba ti olukilp wa ba 
wpn ko $e alekun kankan fun wpn 
bi ko $e ainifpp si otitp, 

44. Pplu igberaga lori ilp ati ete 
bubura. $ugbpn ete aburu ko ni yi 
pnikpni po bi ko §e awpn elete funra 
wpn. Njp wpn ha ni ireti miiran ju 
(pna ti Allah n gba ) §e pplu awpn 
ara i§iwaju. Nitori naa iwp ko le ri 
ayipada ninu pna Allah, bakan naa 
o ko si le ri iyipada ninu i§esi Allah. 




Xj \ / o-£as-^ y&j A* 

\ it o>y/\ &*+ 

x O l fi \ 

< \' *J> < «j> 1 K '\ 

Cgt - KM tr 1 » >° ' 

A 9 > I k 4 * . \ * ? c * 

>o 4 *q j u U \ 7 




5 ^ ^ 1 I 

[^4^' £)i) ^ 3 5 IvA 


05 . £*.1 



5 U932)' 4 




Ipin 22 


FAATIR 


Orf 35 




45. WQnkohatirinkaakirioriilQ 

ni, ki WQn si ri bi igb^hin awQn to ^ y a £>-, £>-J jj\ 24S,C* 
$iwaju wQn ti ri? Bqq si ni WQn u \p \y>$ 

lagbarajuwgnlQ. Allah kii?e5ni 

ti ohun kan lave tabi lorun le di ' . A - 
lgwg. Dajudaju 6 J? Onimfc ^ 

AlagbarajulQ. £ ° 


46. Bi 6 ba $e pe Allah yoo fi iyajQ 
awQn eniyan nipa ohun ti wpn $e 
ni , Oun ki yoo $q Qda kan ku sori 
r$ (il*?) $ugbpn Oun 1 q WQn lara di 
akoko kan ti a da. Ati pe nigba ti 
akoko WQn naa ba de, nigba naa, 
dajudaju Allah ni Oluri gbogbo 
awQn QrusinRQ. 


> La. \ > I <Jl yO-A yL y>. 

Sjdf^ if SLl >iilT 



On 36 ipin 22 



YAASIIN 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah Oloore QfQ 
AlaaanujulQ. 


2. YAA SUN (\w'Q A§iwaju pipeye) 

PS \ 

0o^- 

3. Mo bura pQlu Al-Kur'an to kun 
fun QgbQn, 

©^3 \y\ 5 

4. Pe NitootQ iwQ j$ Qkan ninu 
awQnoji$Q. 


5. Tiowani ojuQnatiotQ. 


6. Eyi j$ asQkalQ lati QdQ Alagbara 
naa, AlaaanujulQ. 

U ^ r\ * * 

7. K1 6 baa le kilQ fun awQn tl a ko 
kilQ fun awQn baba WQn rl, tl WQn 
sijQalaibikita. 

\ o li ^ 

Qij jlLc 

8. Dajudaju QrQ naa ti $q le 
QpQlQpQ nmu wqd lori nltorl naa 
WQn ki yoo gbagbQ. 

^ , a y "X y fi. x 0 ^ 

^ J^SJI >JLJ 

9. Dajudaju a ti da qwqd irin si 
WQn lQrnn, tl 6 ga de agbQn WQn, 
to bQQ ti a fi gbe WQn nl or! soke. 

iiil L 5 j. 

1 0. A si ti fi gaga $iwaju WQn, ati si 
Qhin WQn; A si fi ebibo bo WQn 
loju, nitori naa WQn ko riran. 

3 »>-*• >-£-£>■*.' yin. c^uiaAj 



ipin 22 


YAA SUN 


Ori 36 


1 1 . Bakan naa ni 6 ri fun WQn, bi 6 
kilQ fun WQn, tabi o ko kilQ fun 
WQn, WQn ko ni gbagbQ. 

12 . 5 ni ti Iwq le kilQ fun ni Qni ti 6 
n tQle iranti, to si n paya Qba 
OnikQQ nikQkQ. Nitori naa fun un 
ni iro idunnu nipa aforijin ati Qsan 
alapQn-Qnle. 


> < y. 


„ t o', a f • : i ' * z 

\ j*A-> 3 > — * ' *1^0 

©cj y-j. y />-*>) . 


' s!*- i, 'Ay , ' CA, 

•j S yO x.a. j byiSi T. l_auL*J ^oJLy} I 

i*' 


13. Dajudaju Awa nikan la n sq 
oku di alaaye, Awa si n kQ ohun ti 
WQn ti $iwaju siIq ati ohun ti WQn 
fi SQhin, gbogbo nnkan ni Awa si n 
kQ siIq ninu Iwe Alawiiye. 

iDA 2 

14. $e afiwe QrQ kan fun WQn nipa 
awQn ara ilu kan, nigba ti awQn 
oji$Qde wabawQn. 

15. Nigba ti A ran awQn dji$Q 
meji si WQn, WQn pe WQn ni opurQ, 
nitori naa, a fi QnikQta kun WQn, 
WQn si wi pe, “Dajudaju dji$Q ni a 
jQ fun yin”. 



1 I 4°^ I 3^ L r i y*° 1 5 J 


\Sl£f\ U 
©upL^ Si ip CIS 


16. WQn fesi pe; “$yin ko j$ 
nnkankan bi ko $e Qda abara bi 
tiwa, ati pe Qba Alaaanu ko sq 
nnkankan kalQ, irQ lasan ni Qyin n 
pa. 



17. WQn wipe, “OluwawamQpe \j>\, 'pS 

dajudaju, awa j$ oji$Q ti a ran si 
yin. 

1 8. Ko si si iwQ kan lori wa ju pe ki 
ajQi^Qnaa dopin 1 q. 

<C@> 


©<i) 

I I *5 iWiic t-o J 


On 36 


YAA SUN 


Ipin 23 


19. W(m sq pe; “A kiyesi pe q le 
ko ori buruku ran wa, tl q ko ba si 
$iwq, dajudaju awa yoo sq yin 
lokuta, a o si fi iya oloro jp yin. ’ 

20. WQnfesi pe; “Ori buruku yin n 
bp lara yin; $e nitori pe a n kilp fun 
yin? by in kan jp ala$eju eniyan 
ni”. 

2 1 . Qkunrin kan si n sare bp lati 

m r 

ibikan to j inna rere ninu ilu naa. O 
sq pe; “$yin eniyan mi, q tple 
awQnoji$Qnaa. 

22. ^ tple awQn ti ko beere psan 
Iqwq yin, ti wQn si jp pni ti a ti tQ 
SQna. 

tPlN 23 

23. Ki ni yoo fa a ti emi ko fi ni 
jQsin fun fmi ti 6 da mi, ti 6 si jp pe 
QdQ Rq ni a 6 da yin pada si . 

24. Emi yoo ha mu awQn miiran 
ni QlQrun lphin Rq bi? Bi Allah, 
Oloore Qfp ba gbero inira kan si 
mi, i$ipQ WQn ki yoo $e mi lanfani 
kankan, WQn ko si tun ni le gba mi 
la. 


JL \U i<^ > *&&& 

®lu' 




i L^ a t ' y IS- 5 

. > “S . fi I K f£ t r- "i 

\ • \ & - j. u ti (_g t „ j 




1 5 




^\5Ci>k5y> 




ttJj, a44I $_<,)> 

© ^ 5 >-$22 3 


25. Dajudaju nigba naa, emi yoo 
wa ninu i$ina ti 6 han gbangba. 

26. ‘Mo gba Oluwa yin gbQ; nitori 
naaptQti si mi”. 



27. A sq (fun un) pe; “Wq inu 
Qgba-idpra naa”. 6 sq pe “Ha, 6 
ma $e o! iba $e pe awQn eniyan 
mi mQ, 


C/y yi C U xJL4 JlS* rt J>. oJ 1 > \ 


<c@> 


ipin 23 


YAA SUN 


Ori 36 


28. ‘Bi Oluwa mi $e $e aforijin 
fun mi, ti O si $e mi ni pkan ninu 
awpn pniappnle! 

29. Awa ko si ran awpn pmp ogun 
prun kankan si awpn eniyan rp 
lphinrp, bpp Akdsiniranwpn. 

30. Irokanpereni, sikiyesii wpn 
siparp. 

31.0 ma $e lara awpn eniyan o, 
oj i$p kan ko ni de wa ba wpn ayafi 
ki wpnfii $eypyp. 

32. $e wpn ko ri i ppplppp iran ti A 
ti parp $iwaju wpn, ati pe wpn ko 
pada wa ba wpn mp? 

33. Ati pe, dajudaju gbogbo wpn 
lapapp ni a o mu wa $iwaju Wa. 

ID A 3 

34. Ati pe ilp ti 6 ti $a jp Ami kan 
fun wpn. A ji i pepe A si n mu 
irugbin ti wpn n jp ninu jade lati 
inurp. 

35. Awa si ti $e pgba dabinu ati ti 
ajara sori rp. Awa si tun mu ki 
awpn omi i$plpru maa $p yp lati 
inurp, 

36. Kiwpn le maa jp ninu eso rp, 
bpp si ni pwp wpn ko le $e e, wpn 
ki yoo ha dupp bi? 

37. Mimp ni fun fmi ti 6 da 
gbogbo nnkan ni mejimeji, 


5 O') Os 
£3 (>£ CSJ >3T 3 

ms-t :p dSla* 


I? \< \' t - - 1 

\>y 8^13 


©£>5k*Cl 

©U3 ^ 


<5 * 




5 f ■ t J» 3 !0 1 l?.i 3 

© ti ^l4> 14 


1 




Ili-J-S Os ) » 8^t 






Gtf^r 1 53' V 1 <3li £ P » 



CtUfcvJiij 


On 36 


YAA SUN 


Ipin 23 


(takptabo) ninu awpn ohun ti ilp n 
hu jade ati ninu awpn funra ara 
wpn ati ninu ohun ti wpn ko mg. 

38. Ami kan to si tun n bp fun wpn 
ni ora; lati inu eyi ti Awa ti mu 
psan jade, si wo 6, wpn n bp ninu 
okunkun, 

39. Oornn si n lp ni pna ti a ti la fun 
un. Iypn jp a$p Allah, Alagbara, 
01 umd ohun gbogbo. 




k C4J j a. " ** oj. ) 



40. Ni ti o$upa, A ti $e ddiwpn 
awpn ibusp fun un, titi ti yoo fi 
pada da bi pka imp ppp gbigbp. 


SC5 




iJijtS >iiji > 


4 1 . Oorun ko ni le le o$upa ba, bpp 
si ni oru ko ni gba iwaju psan, 
olukuluku wpn n lp ni ipa tirp. 

42. Ati pe Ami kan si tun n bp fun 

wpn pe, Awa gbe awpn arp 

mpdpmp wpn sinu pkp oju omi ti 6 
kun dpmudpmu, 

43. Awa yoo si tun da ira rp fun 
wpn ti wpn yoo maa gun. 

44. Bi 6 ba si wu Wa ni Awa le tp wp 
n ri; lphin naa wpn ki yoo si pnikan ti 
yoo ran wpn lpwp, wpn ki yoo si gba 
wpn la, 




<*jt L4J (^^0— liJ I *y 

©<2^4-4 


©<3 ^ > 4 ^ SsjX 5 


tli&l 

@i^ 5 jJLij *5) 


45. Ayafi nipa aanu lati pdp Wa, ati ©igtt-i- Jj, Y], 
igbadunfun igbadip. 

46. Nigba ti a ba si sp fun wpn pe, p > S-Cl; G o l$s3l Je&J >>J, j 

kiyesara nipa ohun ti n bp niwaju yin ©3 2*1 11 & 5 

ati eyi ti m bp lphin yin, ki p baa le ri 

aanu gba. 

<C@> 


\C\ V 


ipin 23 


YAA SUN 


Ori 36 


47. Ami kan ki i wa ba WQn ninu 
awQn Ami Oluwa wqu, ayafi ki 
WQn gbunri kuro nib?. 

48. Ati pe nigba ti a ba sq fun WQn 

pe: maa na ninu ohun ti Allah 

pese fun yin, awQn ti ko gbagbp 
yoo maa sq fun awQn to gbagbQ 
pe, “Awa yoo ha maa bQ ?ni ti 
Allah y? ko ti bQ to bawuU? $yin 
ko si ninu ohun kan ju i$ina ti 6 
han gbangba 1q. 


L'Ce 5 

C 4 J-C I yj l 

lJ=£r) CLj 1 > 1^1 &£ 1 >i 3 

^yL) i^a £3 

4ujI 3 J C/® >-?4aJ 1 

<n£ d i j^jT «£>J if iLsLiiT 

' ^ « 4 

UAJliH— 


49. WQn si wi pe, “Nigbawo ni 
ileri yii yoo ri amu$? ti ?yin ba j? 
olododo? 



50. WQn ko reti nhkankan ju iro 
ojiji ti yoo gba WQn mu nigba ti 
WQn ba n $e ariyanjiyan. 


4 

53 


£ Vi, <•>&!% Gs 


51. WQn ki yoo si le $e akQsil? 
ipingun (nipa ohun ini WQn), b?? 
ni WQn ki yoo si le pada SQdQ awQn 
?biwQn mQ. 

IDA 4 

52. A o si fQn fere, si wo 6! WQn 
yoo si maa jade kiakia lati inu 
saaree 1 q SQdQ Oluwa WQn. 

53. WQn wipe; 6 ma$eo! Taloji 
wa dide kuro lori ibusun (iboji) 
wa? Eyi ni ohun ti Oloore Qf? ti $e 
ileri r? ati pe otitQ ni awQn oji$? 
SQ. 




ti I aJL' V I I 


& 


S jj» j-2 (i>4 &-•> » j (2) -0 I^J G> 

o3Lti 3 I irfj d I >— a 

©s^Ls^ji 





Ori 36 


YAA SUN 


Ipin 23 


54. Iro kan pere ni yoo jp. Si wo 6 
gbogbo wpn pata ni yoo pesp 
siwaju Wa. 

55. Lpjp naa, a ki yoo $e abosi fun 
pmi kankan bi 6 ti wu ki 6 mQ; bpp 
si ni a ko ni san yin lpsan kan ayafi 
lori ohun ti p ba $e. 

56. Dajudaju awpn olugbe prun 
rere (Alujanna) yoo kun fun i$p 
lpjp naa tidunnu-tidunnu. 

57. Awpn ati awpn iyawo/pkp 
wQn yoo wa ni abp ibodji, WQn 
yoo rpgbpku lori ibusun 

58. Oniruuru eso yoo wa fun WQn 
nibp, ohun ti wpn ba si n beere fun 
ni WQn yoo maa ri gba nibp. 

59. ‘Alaafia (ko maa ba yin)- 
Ikini lati QdQ Oluwa Alaaanu 
JuIq. 

60. (QlQrunyoo wipe), ‘pyarayin 
SQtp (kuro laarin awQn pniire) 
lonh ,pyinplp$p. 

6 1 . ‘Emi ko ha ti pa$p fun yin, pyin 
QmQ AdamQ pe ki p ma $e sin E$u, 
nitori pe 6 jp Qta yin to fpju han 
gbangba. 

62. ‘Pe Emi ni ki p maa sin? Eyi ni 
Qna taarati otQ. 

63. ‘6 si §i qpqIqpq ninu yin lQna. 
Ki 16 de ti QrQ ko ye yin? 


1*0 »SL*I j YJ, &J, 



6 , r£\ 5 I 1 J 1 4^1 ui 


9 _ < 


©(J 9 - f=3 -a 


[1 5 a 4 ^44 >id 

A < * ^ 


® “ A 1 - 2 


©i2) ££teoJ I IJj La jil I Ijj Cl-o I _) 


a < ✓✓ \ /» • ^ ^ ^ /**( . C T ''ll 

ul *>1 (jy * t >**-fr*i I ^ 1 

iild sJj,* i/>4-^5 





ipin 23 


YAA SUN 


Ori 36 


64. ‘Eyi ni ina Jahanama eyi ti a ti 
$eileri rQ fun yin. 



65. 5 wQnu rQ lonii , niton pe q ti 
§aigbagbQ. 

66. Lonii, A o fi edidi di Qnu WQn, 
qwq WQn ma ba Wa SQrQ, nigba ti 
qsq wQnyoo si maa jQrh nipa ohun 
ti WQn $e. 

67. To ba wu Wa ni, Awa iba jQ ki 
oju WQn fQ, nigba naa WQn a maa 
yara wa oju Qna. $ugbQn bawo ni 
WQnyoo $eriran? 

68. Ti 6 ba wu Wa ni, Awa le yi 
WQn pada si Qni yQyQ laaye WQn , 
WQn ko si ni le 1q siwaju tabi pada 
SQhin. 

IDA 5 

69. fmikQni ti A ba si fun ni Qmi 
gigun 16, A maa n da a pada si ipo 
alailagbara ninu Qda; WQn ko ha $e 
lakayee ni? 

70. Awa ko si kQ q (Muhammad) 
ni ewi, bQQ ni ko tQ si i (lati jQ 
akewi). Eyi ko jQ nhkankan ju 
iranti ati Al-Kur'an Alalaye. 

7 1 . Ki dun le maa fi $e ikilQ fun Qni 
ti n bQ laaye ati ki akQsilQ le $q lori 
awQn alaigbagbQ. 

72. WQn ko ha ri i pe awQn Qran 
Qsin ti WQn n jQga le lori wa ninu 
awQnohunti qwq Watidalara bi? 





^Li C4iiJ Sillfit 5t 

©c> -> aJ.i 





Ori 36 


YAA SUN 


Ipin 23 


73. A si t? WQn loriba fun WQn, 
WQn n gun ninu WQn, WQn si tun n 
j?ninuwQn. 

74. WQn si tun n ri awQn anfani 
miiran lara WQn ati awQn nnk an 
mimu p?lu. WQn ki yoo ha dup?? 


&-0 ) t^ 5 -^ A4-J &JJ > 3 

©Cl$ii»lj 


A" 
*$Jt -k 


5 &si A&J 5 



75. Sib? wpn tun mu awQn 
plprun miiran l?hin Allah ki wpn 
leranwpnlpwp. 


A -- * t + c 9 

©U3>-*^ 


76. WQn ko ni le ran WQn Iqwq, 
$ugbQn A o ko WQn jQ g?g? bi qwq 
kan (ti yoo j?rii tako WQn). 

77. Nitori naa ma $e j?ki QrQ ti 
WQn n sq ba q ninu j?. Dajudaju 
Awa mQ ohun ti WQn fi pamQ ati 
ohun ti WQn fi han. 

78. Eniyan ko ha mQ ni pe Awa ni 
A da a lati inu omi lQgbQlQgbQ? Si 
kiyesi i, 6 di alatako ti 6 fi oju han. 

79. 6 n $e afiwe fun Wa, 6 si 
gbagbe i$?da r? 6 n sq pe, “Ta ni 
yoo sq awQn egungun wQnyi di 
Qtun l?hin ti 6 ba ti k?fun V 

80. Sq pe, ‘?ni ti 6 da WQn 
lakQQkQ ni yoo sq WQn di Qtun; 6 
si mQ nipa gbogbo ?da, 

8 1 . fmi ti 6 n mu ina j ade lati ara 
igi tutu, si wo 6, lati inu r? ni ?yin 
ti n ta nn a. 


©e>3>- JaA il liA 


Gs AJLA % -A Ai jjJ &U 4 V 

Sac) 3 >-4 


liili. Gt (jCiJiii #i3 j 




jljjiAlLaL 3 aas 14) >*b 3 


3>b'h JST S&JT Sp I Ifett 


yiijL V $ ^4 i, 

©t>3>-^y4l5 l>\? Ij Ci 




ipin 23 


YAA SUN 


Ori 36 


82. ‘ $e pni ti 6 da prun ati aye naa 
ko ha lagbara lati da iru wpn ni 
bi?’ Bpp ni, Oun ni Qba Adpdaa, 
Olump ohun gbogbo. 

83. Dajudaju a$p Rp nipe nigba ti 
O ba ti gbero nnkankan ni pe Jp 
Bpp , ohun naa yoo si bprp si i jp 
bpp. 



84. Mimp ni fun fmi naa ti ikapa 
ohun gbogbo n bp lpwp Rp, pdp 
Rp si ni a o da yin pada si. 






On 37 


ipin 23 



AL-SQQFFAAT 

(A sq Q kale tfwaju Hijrah) 


1. Ni Orakp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Mo fi awpn tl wpn to lpspp$p 
?e pri, 

3. Tl wpn tun n le aburu pta, 
jinnapatapata, 

4. Wpn si tun nka a (Al-Kur’an 
g?g? bl) iranti, 

5. Dajudaju Qlprun yin Qkan 
$o$o ni, 

6. Oluwa awpn prun ati aye ati 
awpn ohun ti n bp laarin wpn, 
Oun naa si ni Oluwa ila oornn. 

7. Awa ti fi awpn irawp $e oju 
prun ti 6 sunmp aye lp$pp. 

8. Ati fun idaabobo kuro lpwp 
awpn plptp, pni e$u. 


(D&-5-V ' 

©1 jl& <&jL2al \ j 





is 







fciii jttsji ® i5j. 



9. Wpn ko le gbp prp kankan lati 
ibi ipejp awpn Mplaika to ga (bi 
ko $e pe) wpn yoo maa lp wpn ni 
okuta ni gbogbo pna. 

10. Ni lile sphin, iya gbere si n bp 
fun wpn, 

11. Ayafi pni ti 6 ba yp prp kan 
gbp, ahpn ina eyi to n ja $o6ro$6 
yoo si lepa rp. 




A <r .5 <r ^ * j> ,s j 


©4415 


<C@> 




ipin 23 


AL-SQQFFAAT 


Ori 37 


12. Niton naa bi WQn leere bi 
awQn 16 nira lati da ni tab! awQn 
Qldmiran tl Awa ti da? 

13. Bqq kQ, iwQ n $e eemQ nigba 
tl awQn n $e y?yQ. 

14. Ati nlgba tl WQn ba ran WQn 
leti, WQn ki 1 gba irantl. 

15. Ati nlgba tl WQn ba si rl Ami 
kan WQn yoo maa $e y?y?. 

A 

16. Ati wl pe wQn yoo maa sq wl 
pe, ‘Eleyil ko j? nnkan kan bl ko 
$e idan to han gbangba. 

17. “$e igba tl a ba ti ku tan tl a si 
ti di ernpQ ati egungun, wpn yoo 
ha tun gbe wa dide bl? 

18. ‘Tab! awpn baba wa atijp 
p<?lu?’ 

19. Sq fun WQn pe, ‘b?Q ni, nlgba 
naa ni a o sq yin di Qni y?pQrQ.’ 

20. Ko ju iro kan $o$o 1q, nlgba 
naa ni oju gbogbo WQn yoo la. 


>0 \ WLIa I 1 

A 41 ill 


□j, Sill 




;i 151 J r>l$ 




21. WQn yoo si sq pe, ‘6 ma $e 
lara wa o! eyl ni QjQ Qsan naa.’ 

22. ‘Eyi ni QjQ IdajQ naa tl q n pe 
ni irQ.’ 

Id A 2 


*_j i j>g \V> 


J*. (j Eli i 

k 


23. E ko awQn alabosi jQ ati awQn 
?l?gb? WQn ati gbogbo ohun ti wqii 
li sin. 





24. (A 6 si sq fun awQn malaika tyj-’Z 
pe), ‘E ko awQn alabosi jQ ati awQn 
?l?gb^ wqii ati gbogbo ohun ti WQn 
n sin 



5 fc U^Ju I > Chi 


On 37 


AL-SQQFFAAT 


ipin 23 


25. ‘Ki p si dawpn duro; nitori pe 
dajudaju a gbpdp bi wpn leere.’ 

26. ‘Ki 16 $e yin ti p ko fi ran ara 
yin lpwp?’ 

27. Bpp kp lonii ni wpn yoo gba 
fun (Allah). 

28. Awpn kan ninu wpn yoo 
dojukp ara wpn, wpn yoo si maa 
bi ara wpn leere. 

29. Wpn yoo wi pe, ‘Eyin ni p 
maa n wa ba wa ti p si n bura pe 
pyin jp olododo.’ 

30. Wpn yoo wi pe, ‘Bpp kp, pyin 
fun ra yin ni p ko jp olugbagbp 
ododo.’ 

31. Awa ko si lagbara kan lori 
yin, $ugbpn pyin jp olori kunkun 
eniyan. 

32. ‘Nitori naa prp Oluwa wa ti 
§p le wa lori pe awa yoo tp (iya) 
ina wo.’ 










33. ‘Awa ni a mu yin $ina nitori 
pe awa naa jp olu$ina.’ 

34. Lotiitp ni pjp naa gbogbo 
wpn ni yoo pin ninu iya naa. 

35. Dajudaju bayii lAwa yoo $e 
fun awpn to jpbi. 


36. Dajudaju wpn a maa $e 

V ^ . a r> ^ 1) i 


tfiL 


igberaga nigba ti a ba sp fun wpn 
wi pe ko si Qlprun miiran lphin 
Allah. 

37. Wpn si wipe, ‘Awa yoo ha fi 


ipin 23 


AL-SQQFFAAT 


Ori 37 


awgn ori$a wa silg niton akewi 
kan ti n $iwere bi?’ 

38. Bgg kb, dun mu ododo wa; 6 
si jgrh si awgn oji$g ti 6 ku. 

39. Dajudaju byin yoo tg iya 
oloro naa wo. 

40. A ko ni san yin lgsan kan 
ayafi ohun ti g ba $e ni$g. 

A 

41. Ayafi awgn grusin Allah ti a 
ti $a lg$a. 

42. Awgn wgnyi ni yoo gba ipese 
kan ti a ti mg. 

43. (Gggg bi) awgn eso igi wgn 
yoo si jg gni apgnle. 

44. Ninu ggba onidgra. 




I <lL I S v j, 

V S 9 ~ $ f' » * * . *"f 9 



45. Wgn yoo doju kg ara wgn 
lori itg. 

46. A o maa gbe ife omi ti 6 jg 
omi i$glgm yi wgn ka. 

47. Ti 6 jg funfun, ti 6 si dun lgnu 
awgn ti wgn n mu un. 


S A i »• ^'St 9 9 l 


48. Ninu eyi ti gti ki yoo pa wgn 
tabi ki 6 gba laakaye wgn. 

49. Awgn Obinrin glgyinju-ggg ti 
ko ni maa fi oju wgn wo 
iwokuwo yoo wa lgdg wgn. 

50. Ti wgn da bi gyin adig ti a 
daabobo. 







51. Lghin naa, awgn kan yoo 
dojukg ara wgn, wgn yoo maa bi 
ara wgn leere. 


©&>) jtsS* & 



On 37 


AL-SQQFFAAT 


ipm 23 


52. Qkan ninu wQn yoo wi pe, 
Emi ni qtq timQtimQ kan (laye). 

53. Ti 6 maa n sq pe, ‘Njq iwQ ha 
n bQ ninu awQn to gba ododo? 

54. Nigba ti a ba ti ku, ti a si ti di 
erupQ ati egungun lasan, Njq a o 
ha san Qsan fin wabi?’ 

55. Oun yoo sq pe, ‘Eyin ki yo ha 
yQju wo 6?’ 

56. Nigba naa yoo yQju, yoo si rii 
ni aarin gbungbun ina. 

57. Oun yoo sq pe: ‘Mo fi Allah 
bura, iwQ fQrQ ko iparun ba mi. 

58. Ti ki i ba §e nipa aanu Oluwa 
mi ni, dajudaju Emi ki ba jQ Qkan 
ninu awQn ti yoo wa (ninu ina). 

59. $e awa ko ni ku mQ nigba 
naa? 

60. L^hin iku wa akQkQ a ko si ni 
jQ wa my a. 

6E Dajudaju eyi jQ ere, i$Qgun 
titobi. 

62. Nitori irn eyi, ki Qni ti yoo ba 
$e i$Q maa $e e. 

63. NjQ eyi 16 dara ni si$e alejo ni 
abi igi QrQ QlQgun-un? 

64. Dajudaju Awa ti $e e ni 
wahala fun awQn alabosi. 

65. 6 jQ igi kan ti 6 hu jade lati 
isalQ ina Qrun apaadi. 

66. Eso tq dabi ori awQn e$u. 


©£4-j,y.£> 1 ) I u-g-l (J 

Iji t IS ClgS 12 i# Gf 5 EL. , \\& 
©u&pJ 

©4«4Ji*5sdis^ tfiis 

©e >i jjL»b(jl3 

I C-jAj j SJoJy!!) 


Gs J Jj'il ll^Sye *5) 


< 

v-- : • - -p 


©iyj£3t5£ Ji j45iUuf 




©* p yj 1 I jjSsifiyi I 




ipin 23 


AL-SQQFFAAT 


Ori 37 


67. WQn yoo si j<? ajQyo ninu r$. 


68. L^hin naa, WQn yoo mu omi 
hiho ti a ti ro pq le e lori. 

69. L?hin naa, dajudaju ibipadasi 
WQn yoo j? ina Qrun apaadi 
(Jahim). 

70. Dajudaju WQn ba awQn baba 
WQn ninu i$ina. 

A 

71. AwQn naa n sare lati t?le 
ipa$Q WQn. 

72. QpqIqpq awQn Qni akQkQ 16 ti 
$ina $iwaju WQn. 

73. Dajudaju Awa ti ran awQn 
OlukilQ si aarin WQn. 

74. Si kiyesii! Bawo ni igb^hin 
awQn ti a ti kilQ fun ti burn to. 

75. Ayafi awQn Qrusin Allah ti a 
ti $a lQ§a. 

ID A 3 

76. Dajudaju Nuh kigbe pe Wa, 
Awa si ni 6 dara julQ ni OlujQ- 
ipe. 

77. A si gba dun ati idile r<? la 
kuro ninu idaamu nla. 

78. Awa si $e awQn quiq tq nikan 
ni Qni to $Qku sort ilQ. 

79. Awa si fi iranti rere silt? fun 
un, laarin awQn iran ti o n bQ. 

80. Alafia ki o maa ba Nuh laarin 
gbogbo awQn eniyan aye. 


I4-L Qju, >4 

(JiV j> Of js-S 






©&y,Vi I jATt A& & : 


I21i3\ >1)5 

I I > fcc Y j, 






ilJJj Slii 5 


©C>^-$4Jdl(4^y JpJLLZ 



On 37 


al-sqqffaat 


ipin 23 


81. Bayil ni Aw a n san Qsan fun 
awQn olu$erere. 




82. Dajudaju dun j$ Qkan ninu 
awQn Qrasin Wa tl 6 gbagbQ. 

83. L^hin naa, A tQ awQn iyoku 
ri. 


bjtig 


©&4>»Nll53 


-T**: 


84. Dajudaju Ibrahim n b<? ninu 
awQn ti 6 tQle e. 

85. Nigba ti 6 wa ba Oluwa r$ 
PqIu Qkan miniQ. 

86. Nigba ti 6 sq fun baba rQ ati 
awQn eniyan rQ pe, ‘Ki ni ohun ti 
q n sin?’ 

87. Ki ha $e irp ni awQn Qlprun 
mhran ti q n wa lQhin Allah bi? 


©>*•£>< X C>-S> £> l ) 


©^iJji l-JOj <CS j 




88. Njq nigba naa ki ni ero Qkan 
yin nipa Oluwa gbogbo Qda? 

89. LQhin naa 6 siju wo awQn 
irawQ. 

90. 6 si wi pe “NitootQ, ara mi 
ko ya. 

91. WQn si yipada kuro ni QdQ rQ, 
wQn ba tiwQn 1 q. 

92. 6 si doju ko awQn ori§a WQn 
6 wi pe: ‘E ko ni jQun ni? 

93. Ki 16 $e yin ti q ko SQrQ?’ 

94. LQhin naa, 6 doju kQ WQn 6 si 
bQrQ si fi qwq Qtun lu WQn. 

95. LQhin naa WQn sare wa ba a. 



©J4-^ o,i Jlii 




®u£d>i5 5)1 



96. 6 sq wi pe; “5 ha le maa sin 
ohun (ere) ti q gbQ funra yin bi? 






ipin 23 


AL-SQQFFAAT 


Ori 37 


97. Nigba ti 6 jp pe Allah ni 6 da 
yin ati ohun ti p n §e”. 

98. Wpn wl pe; kp ile kan fun 
un, kl p si ju u sinu ina. 

99. Lpna bayil ni wpn pa ete 
buburu si i, §ugbpn A sp wpn di 
pni irplp patapata. 

100. Oun si wi pe: ‘Mo n lp spdp 
Oluwa mi - Eni ti yoo tp mi 
spna. 

101. Oluwa mi jpwp ta mi lprp 
pmp rere kan.” 

102. Nitori naa A fun un ni iro 
idunnu nipa pmp pkunrin 
onifarada kan. 

103. Nigba ti 6 si dagba to lati 
maa ba a si§p, 6 sp pe, ‘Iwp pmp 
mi, mo rii ni oju ala pe: mo n 
dubu rp, nitori naa, gbe e ypwd ki 
ni iwp naa ri si i?’ Oun si wi pe, 
‘Iwp baba mi, §e ohunkohun ti a 
ba pa p la§p, iwp yoo si ba mi ni 
onifarada bi Allah ba fp.” 

104. Nigba ti awpn mejeeji si ti 
gba (lati §e ifp Allah), lo ba da a 
dubulp. 

105. A si pe e pe, ‘Iwp Ibrahim! 

106. Dajudaju 6 ti mu ala naa §p’ 
dajudaju bayh ni Awa n spsan 
fun awpn olu§e rere.’ 

107. Dajudaju eyi jp idanwo to 
han gbangba. 


4 dtii kj i$1ji i*32 


>-44-^ > <4], J is 5 




Ckl frii jOs tA***-)' kio Ski 

r>C2 jiSlSil&iT 

; 6 JiLil cujLj jOi h Uy 


1 L o - l i 


* .1 A { •* * ^ 

>-i (J I 


■» I * 




- ^ « c 

CUJ-O JO 




On 37 


AL-SQQFFAAT 


ipm 23 


108. A $e irapada fun un pplu 
ijusilp agbo nlakan. 

109. Awa si fi iranti rere silp fun 
un laarin awpn iran tl n bp. 

110. Ki alafia maa ba Ibrahim! 

111. Bayii ni Awa ri san psan fun 
awpn to ri $e rere. 

112. Dajudaju dun jp pkan ninu 
awpn prusin Wa ti 6 gbagbp. 

113. Awa si fun un ni iro-idunnu 
nipa Ishak. Annabi, ti 6 si jp pkan 
ninu awpn eniyan rere. 

114. Awa si §e Ibukun fun uun 
ati Ishak. Awpn dip si ri bp ninu 
awpn pmp wpn ti wpn h §e rere, 
awpn miran si jp olu§e abosi, ti 6 
han gbangba fun pmi ara wpn. 

iDA4 

115. Dajudaju Awa ti $e oju rere 
Wa si Musa ati Haruna. 

116. Awa si ti gba awpn mejeeji 
ati awpn eniyan wpn la kuro ninu 
idaamu rila. 

A 

117. Awa si ran wpn lpwp ti 6 fi 
jp pe wpnbori. 

118. Awa si fun awpn mejeeji ni 
iwe to $e alaye ohun gbogbo. 

1 19. Awa si tp wpn s’pna taara. 

120. Awa si fi iranti rere silp fun 
awpn mejeeji laarin awpn to ri bp 
lphin. 


©cW 1 4 3 


- fc i J I lj’^3^ 








ipin 23 


AL-SQQFFAAT 


On 37 


121. K1 alafia maa ba Musa ati 
Harnna. 




■\ 

122. Bayil, nitbdtp ni Awa n 
spsan fun awpn olu$erere. 

123. Dajudaju awpn mejeeji n bp 
ninu prusin Wa to gbagbp. 

124. Dajudaju Iliyas jp pkan ninu 
awpn oji$p. 

125. Nigba ti 6 sp lun awpn 
eniyan rp pe, ‘Eyin ki yoo pay a 








Allah bi? 

126. $yin yoo ha maa ke pe Baal 
(ori§a) ki p si kp bm ti O dara ju 
ni adpdaa slip. 

127. Allah, Oluwa yin ati Oluwa 
awpn baba nla yin.” 

128. $ugbpn wpn pe e ldpurp, 
nitori naa, dajudaju wpn yoo maa 
bp (ninu ina). 

A 

129. Ayafi awpn prusin Allah ti a 
ti $a lp$a. 

130. A 6 si fi iranti rere slip fun 
un laarin awpn Iran ti n bp lphin. 

131. Ki alafia maa ba Ilyas. 

132. Bayh ni Awa n spsan fun 
awpn olu$erere. 

133. Dajudaju dun jp pkan ninu 
awpn prusin Wa to gbagbp. 

134. Ati pe dajudaju Luut jp pkan 
ninu awpn oji$p. 

135. Nigba ti Awa gba dun ati 
gbogbo idile rp la. 





4>u 




I \j')s£ f&l 




On 37 


AL-SQQFFAAT 


ipin 23 


136. Ayafi arugbo Obinrin kan to 

n b? ninu awQn ti 6 $Qku. 

■\ 

137. L^hin naa Awa pa awQn 
toku run. 

138. Ati pe dajudaju Qyin n kQja 
lQgb?Q WQn laraarQ. 

139. Ati ni alaalQ, Qyin ki yoo ha 
$e laakaye bi? 

IDA 5 

140. Ati pe dajudaju Yunus jQ 
Qkan ninu awQn dji$Q. 

141. Nigba ti 6 salQ sinu QkQ kan 
ti 6 kun (fun era). 

142. dun si muje pqIu awQn 
o$i$Q QkQ naa, aje si mu un. 

143. Eja (nla) kan si gbe e mi, 6 
si da ara rQ l?bi. 

144. Bi oun ko ba jQ Qkan ninu 
awQn to n yin QlQrun logo ni, 

145. Dajudaju oun iba wa ninu 
ikun rQ (Qja naa) titi di Qjq 
A jinde. 

146. $ugbQn A pQ q si ori ilQ ni 
oke odd oun si n $e amodi. 

147. Awa si jQ ki ewe itakun kan 
hu $iji bo 6. 

148. Ati pe A ran an ni§Q si 
Qgbaa lQna aadQta eniyan tabi ju 

b?Q 1 q. 

149. WQn gbagbQ, A si pese idQra 
fun WQn fun igba diQ. 


©ai^iiWsiS 











©i4_2-2 yL) ^r5_SJ Lkj ills 
©C>3 )' ) 


id) \y£ L» 



ipin 23 


AL-SQQFFAAT 


Ori 37 


150. Nltori naa beere lpwp wpn 


bl, ti Oluwa rp ni awpn 
pmpbinrin ni, tl awpn pmpkunrin 

K ^ S a 

si jp tiwpn. 


151. Tab! a da awpn Malalka 

'LL \ fify SfeisJl HSIiJSt 

lobinrin tl wpn si jp plpril nlpa rp. 

©cJjLa Ca 

152. Klyesi! Dajudaju Eleyil wa 
ninu adapa irp wpn tl wpn n sp 
pe. 

©tt) W >4^1 6* >S4J J.1 1 

153. “Allah bl pmp”. Bpp si ni 
dajudaju opurp ni wpn. 

©&*5jjLJ >4^1 5 *45 

154. Oun ha le §a awpn 
pmpbinrin lp§a dipo awpn 
pmpkunrin bi? 


155. Ki ni ohun t’o n $e yin? 
Bawo ni pyin ti $e n $e idajp yh? 

©l^ yoZL-j lJuTuj Go 

156. Ki ni $e ti pyin ko gba 

©5 3^1.13 iit 


iranti? 

157. Tab! pyin nl pri prp t’o han 
gbangba ni bl? 

158. Njp nigba naa p mu iwe yin 
wa bl pyin ba jp olothtp. 

159. Ati pe wpn ti fi ibatan si 
aarln Oun atl awpn alijannu, 
§ugbpn awpn alijannu mp daju 
wipe, a 6 ko wpn jp pp (§iwaju 

Re). 

160. Mlmp Rp (Allah); 6 kpja 
ohun tl wpn n fi pe E. 

161. Ayafi awpn prnsin Allah tl 
A ti $a Ipsa. 


r > „ _ fi 00 ^ 


©chi-j u 1 I)-* Li 

6*4 5 ^-*4 

©6 >4-1 \ 2-lasi \ >&1 

©6 !,,a ol)l 

I ai> I I, 



On 37 


AL-SQQFFAAT 


ipm 23 


162. Niton naa, gyin ati ohun tl g 
n sin. 

©i j 5 & 5 

163. Ko si nlnu yin tl 6 le $i 
gnikan kan lgna nl atako si I. 

1 Li 

164. Ayafi gni tl yoo wg ina 
Jahim. 

©-£*£>*3 1 yk &Z v l 

165. “Ko si si gnikan kan nlnu 
wa, (awgn Malalka) ayafi kl 6 nl 
ibuduro tl a mg”. 


166. Dajudaju awa (awgn 
Malalka) la ma n to lgsggsg. 


167. Dajudaju awa si ni a ma n 
yin Allah logo. 


168. Ati pe awgn (alaigbagbg) a 
maa sg wl pe; 


169. “B1 6 ba $e pe a ni Iwe kan 
gggg bl awgn ara i$iwaju ni, 

Xx ? 1 * z & V* P?** 1 

170. ‘Dajudaju awa iba jg grasin 
Allah tl a ti $a lg$a. ’ 

©cA^-4iJ 1 cLb 1 > 

171. $ugbgn (nlgba tl 6 de wa ba 
wgn), wgn §e aigbagbg si i, wgn 
si n bg wa mg. 

©ci U^L a. ^ 1 } j.a fi 

172. Ati pe grg Wa ti §lwaju lg ba 

AlkJf oJ&i xZJ 5 

awgn grusin Wa tl wgn jg ojl§g, 


173. Pe dajudaju a 6 ran wgn 
lgwg; 


174. Ati pe awgn gmg-ogun Wa 
ni yoo bori. 

Cj >— S-ii- <c>), 5 

175. Nitori naa ylpada kuro lgdg 
wgn fun igba dig. 

“ « ^ „ » 1 ^ 



ipin 23 


AL-SQQFFAAT 


Ori 37 


176. K1 o si maa wo wpn, awQn 
naa n bp wa riran. 

177. 6 ha le jp pe iya Wa ni wpn 
n kanju rp. 

178. $ugbpn nigba ti 6 ba spkalp 
si agboole wpn, dwurp pjp naa 
yoo bum fun awpn ti a ti kilp 
fun. 

179. Nitori naa ypra kuro lpdp 
wpn fun igba dip. 

180. Ki o si maa wo wpn, awpn 
naa n bp wa riran. 

181. Mimp ni fun Oluwa rp, 
Oluwa Qla ati Agbara, fini to ga 
ju bi wpn ti n §apejuwe Rp Ip. 

182. Ki alafia si maa wa lori 
awpn oji$p. 

183. Ati pe gbogbo iyin ti Allah 
ni, Oluwa gbogbo agbaye. 


r f>£ 







On 38 


ipin 23 



SOOD 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah ) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore Qfp, 
Alaaanujuly 

2. SOOD - (Allah Ni Olododo). 
Ni ti Al-Kur'an naa ti 6 kun fun 
iranti. 

3. $ugbQn awQn to $e aigbagbQ wa 
ninu igberaga asan ati atako. 

4. Meloomeloo ni awQn Iran ti A ti 
parp $iwaju WQn; ti WQn kigbe fun 
iranlQWQ $ugbpn ti akoko lati sa 
asalatirekpja. 





5. Ati pe wpn n $e eemp pe 
Olukilp kan de wa ba WQn lati 
aarin ara WQn, awpn alaigbagbp si 
n wi pe: Eleyii jp opidan lasan, 
opurp gidi. 


©4d 


6. ‘Oun ha sq awQn 6ri$a di 
OlQnm kan $o$o bi? Dajudaju, 
ohun iyalpnu gba a leyi ! ' 

7. Ati pe awQn olori ninu WQn sq 
pe; ' q 1q duro $in$in ti awQn ori§a 
yin. Dajudaju eyi jp nnkan ti WQn 
ti gbalero. 

8. Awa ko ti i gbQ iru eleyii ri, ninu 
ilanaijQsintiogbQhin de, eyi kojp 
n hk ankan bi ko $e adapa irQ. 


O 

I 1 ) 1 I I I I ^ 

* ft TV ' 


sJLaJ i l >-4-*, Ci 



Ipin 23 


SQQD 


Ori 38 


9. ‘$e dun ni iranti a spkalp fun 
laarin wa?’ Hee, wpn wa ninu 
iyemeji nipa Iranti Mi. Amp wpn 
ko ti i tp iya Mi wo ni. 

10. Abi lpdp wpn ni i$ura aanu 
Oluwa rp wa ni bi? Qba Alagbara, 
Onibu prp. 

1 1 . Abi ti wpn ni ijpba pran ati ti 
aye ati gbogbo ohun ti n bp laarin 
wpn? To ba ri bpp ki wpn wa pna 
lati gunoke. 


cl 

J> <; . J> .j 

O t -3r’'>-^l5- 3 5 

Jl 

©s^ V 1 1 

Os ) 5 villi it 

©v_jO-:Vi 4 r>i533J^. 


12. Wpn jp pwp kan ninu awpn ijp 
ti aobori nibi. 






13. $iwaju wpn ni awpn eniyan 
Nuuh ati (Iran) 'Aad ati Fir'aona, 
plpmp ogun pupp naa kp (awpn 
Oji?p) ; 


) >l£ 5 ■» ojjJ 


II O „ * f * 0 

©^jYlji c 




14. Ati Iran Samuud ati awpn 
eniyan Luut ati awpn olugbe inu 
igbo nla- awpn wpnyi ni ijp naa (ti 
a tuka yan-n-yan) . 

15. Ko si pkan ninu wpn ti ko kp 
awpn Oji$p ni opurp, nitori naa, 
iya Mi jp dandan lori wpn. 

ID A 2 

1 6. Wpn ko reti n nk ankan bi ko $e 
iro kan §o$o ti ko ni si idaduro fun. 



17. Wpn n wipe, 'Oluwa wa,j pwp 
tete fun wa ni ipin tiwa (ninu ijiya 
naa) $iwaju ki Qjp i$iro i$p to de. 




v\ 


Ori 38 


SQQD 


ipin 23 


1 8. Ki iwp maa $e suuru lori ohun 
ti wpn n sp, ki 6 si ranti prusin Wa 
Daud plppplppp agbara, dajudaju 
dun a maa ronupiwada spdp 
Allah. 

19. Dajudaju A tp awpn oke loriba 
fun un, wpn si n $e afpmp (Allah) 
nia$alp atiniowurp. 

20. Ati awpn pyp ti a ko jp, 
olukuluku wpn 16 n gbp tirp. 

21. Ati pe Awa ti fun ijpba rp ni 
agbara, Awa si fun un ni pgbpn 
ijinlp ati eto idajp to yanju. 

22. Njp iroyin awpn to n $e 
ariyanjiyan 6 ti wa ba p bi nigba ti 
wpn gun ogiri wp inu ile igbpjp 
lp?- 

23. Nigba ti wpn wple lp ba Daud, 
pm wpn si ba a, wpn wi pe, “Ma $e 
bpru. Awa jp onija meji, pkan ninu 
wa $e yan pnikeji jp. Nitori naa $e 
idajp ododo laarin wa, ki o ma si 
$e oju$aaju, ki o si tp wa si pna ti 6 
tp. 

24. Arakunrin mi niyi, 6 ni 
agutan mpkandmlpgprun, emi si 
ni eyp agutan kan $o$o, sibpsibp 6 
ni muunfunmitpju osifiarbye 
rpborimi.” 




SLS LZ L5;Xs dj, 

0^ 



s * , * * . o * 

5 4 , 0 . ‘=*-> 6 ' Ai 




5 Aisigd ' > >-*“ 5 













Ipin 23 


SQQD 


Ori 38 


25. (Daud) sq pe, 'Dajudaju, 6 ti 
$e abosi fun q, nipa bibeere agutan 
rp kan $o$o kun tirp. Ati pe, 
dajudaju qpqIqpq ninu awQn 
alajp$epQ 16 maa n $e abosi fun ara 
WQn, ayafi awpn to gbagbQ 
lododo, tl wpn si n $i$p rere; awpn 
wpnyl si kere niye'. Daud $e 
akiyesi pe a ti dan dun wo ni. 
Nitori naa, 6 wa aforijin lpdp 
Oluwa rp, 6 wo lulp ninu ijpsin, 6 
si ronupada si QdQ Allah. 

26. Nitori naa A $e amojukurb fun 
un. Nitori pe 6 wa ni ipo ti 6 
sunmp Wa ati ibudesi ti 6 dara. 

27. ‘Iwq Daud, dajudaju A ti fi q 
$e arole lori ilp, nitori naa maa $e 
idajp ododo laarin awpn eniyan, 
ma si $e tple ifp-inu ki 6 ma baa 
mu q $ina kuro loju pna Allah. 
Dajudaju awpn ti wpn ti $ina kuro 
loju pna Allah, iya ti 6 le koko n bp 
fun WQn nitori pe WQn gbagbe Qjq 
i$iro. 

IDA 3 

28. Ati pe Awa ko da awQn Qrun 
ati aye ati ohun gbogbo ti n bp 
laarin WQn lasan. Eyi ni ero awQn 
alaigbagbQ. Nitori naa, egbe ni 
fun awQn ti ko gbagbQ; lati inu ina 
de inu ina. 

29. Njp Awa ha le fi qwq kan naa 
mu awQn ti 6 gbagbQ lododo, ti 





*p < 


ufejVi aiiii fl 



\jJLj CjL 

©yCijtii ^ 


A ^ 


(s j JtfJi s ISiU tS } 
Sip l aiioltfe Gsiig 

©^Cln 





Ori 38 


SQQD 


ipin 23 


wpn si n $i$p rere ati awpn obilpjp 
bi? Tabi A le mu awpn olupaya 
(Allah) gpgp bi awpn pni bubura 
bi? 




30. Eleyii ni Iwe kan (Al-Kur'an) 
ti A ti spkalp fun p, 6 kun fun 
ibukun niton ki wpn le maa ronu 
jinlp lori awpn psp rp, ati ki awpn 
oni laakaye le maa ranti. 

31. Awa ti fi Sulaimpn ta Daud 
lprp; prusin rere ni i §e, 6 si jp 
olutpriba fun A$p Allah. 


I Vy.izl ^J, kiipTcLi-T 

©L-. b"S)l I yV 5 f5t'i 



32. Nigba ti a ko awpn p$in ti a ti 
tpju fun ere sisa j p fun un ni irplp, 


I - ; 

CuJ L» 


si 



33. 6 wi pe, 'Mo nifpp si awpn 
n hk an rere nitori iranti Oluwa mi.' 
(ifp rp si wpn pp to bpp) nigba ti 
wpn farapamp sphin gaga, (6 wi 

pe), 

34. 6 sp pe, '5 da wpn pada wa 
spdp mi'. Nigba naa 6 bprp si fi 
pwp rapspwpnatipranwpn. 

35. A si dan Sulaimpn wo, A si fi 
eeyan lasan kan si ori itp rp. Lphin 
naa, 6 ronupiwada. 

36. 6 wi pe, 'Oluwa mi, $e aforijin 
fun mi ki O si fun mi ni i$akoso 
ij pba kan ti ko ni j p ti pni ti ko tp 
si lphin mi, dajudaju Iwp ni Onibu 
prp. 


« > ** «■ 




© 1 t' 4. ^ J 1 


3 k UfcSJa b fe jsj 




(©^1 U I Jo-J I X<£-» 


^ l&Ji Ci 4-^*3 4*3 JlS 

f 

©4i Ik 3J l 



Ipin 23 


SQQD 


Ori 38 


37. Niton naa, A t$ at^gun loriba 

fun, eyi to n ff nipa ni 

irprun lp si ibi ti 6 ba fp, 

38. Bpp ni awpn dmiran, ori$iri$i, 
awQn kplekple ati awQn omuw?, 

39. Ati awQn miiran pplu, ti a fi 
pwpn de. 

40. If bun (lati pdp) Wa leyi, nitori 
naa maa fi funni lpfpp tabi ki o mu 
un dani laiko $e i$ird. 

41. Dajudaju isunmp n bp fun un 
lpdp Wa ati ibudesi ti 6 dara. 

IDA 4 

42. Ki o ranti prusin Wa 
Ayuba, nigba ti 6 n ke pe Oluwa rp 
pe: 'e$u mu inira ba mi pplu arun 
ati idaamu.' 

43. Gun ohun irinsp rp ni kpsp. 
Omi tutu kan leyi fun wiwp ati 
mimu. 

44. A si da awQn pbi rp pada fun ati 
iru wQn miiran pplu wQn gpgp bi 
aanu lati pdp Wa ati iranti fun 
awpn onilaakaye. 

45. A si sq fun un pe, “Mu i$ppp 
igi dip, ki 6 fi lu (u), Iwq ko si 
gbpdp yp ileri rp.' Dajudaju A ri i 
ni Onifarada. If r us in rere kan ni i 
§e. Dajudaju 6 jp pni ti 6 maa n 
ronu si pdp Allah ni gbogbo igba. 







Ori 38 


SQQD 


ipin 23 


46. Ki o si ranti awQn Qrasin Wa, 
Ibrahim, Is-hak ati Yakuub, awQn 
Qni nla ti WQn si ni oju inu. 

47. A yan WQn (paapaa) lati maa 
ran awQn (eniyan) leti nipa ile 
(ik^hin). 

48. Dajudaju, wpn wa lara awQn 
Qni Q$a ati Qni rere loju Wa. 

49. Ki o si ranti Ismail ati Eli$a ati 
Dhu'l kifl (EsikiQli) ati paapaa, 
gbogbo WQn si jQ Qni rere. 

50. Iranti kan ni eyi, ati pe, 
dajudaju ibudesi rere jQ ti awpn 
olupayaAllah. 

51. AwQn Qgba idQra ti 6 wa 
gbere, ti a 6 $i awQn ilQkun rQ siIq 
fun WQn. 

52. WQn yoo rQgbQku (lori 
timutimujninu rQ, WQn yoo si maa 
beere fun qpqIqpq awQn eso ati 

53. (AwQn QmQbinrin ti WQn mQ) 
ti WQn n tq oju WQn siIq, ti WQn si 
tun dQgba lpjp ori yoo maa bQ lQdQ 
WQn. 

54. Eyi ni ohun ti a ti $e adehun 
rQ fun yin ni qjq i$ird. 

55. Dajudaju eleyii jQ ipese ti Wa, 
ko si ni tanrara, 


i * * > * * * ^' *\ vt* ' o r c I < 

5 0^*1 9 p >13 

©fist# 

©^1 >-) 1 jlrv-^ali.1 li 


1 1 > j 3 

h r /%✓? ^ & it A 




©L-ily. V ' a -4 • > a>u 


©L-. I P& 3 |>Uf 


©lL» Ip I jJaJl O y+ At 5 


©<— » C*Lgt! I ,£ d J A-c p Oo I j-4> ? 


©^Cd ^5 kJ Ci SSjp 




Ipin 23 


SQQD 


Ori 38 


56. Eleyii (]q ti awQn olugbagbQ 
ododo) §ugbQn ibudesi buburu ni 
ti awQn QlQtQ, 

57. Ina Jahanama, WQn yoo wq, 
ibudesi buburu gbaa ni ! 


58. (Ohun ti WQn yoo ni) leyi. Ki 
w<)n tQ q wo, Qyun gbigbona ati 
ohun mimu to tutu rinrin to si tun n 
run, 

59. Ati a WQn oniruuru ijiya miiran 
ti wQnjQarawQn. 

60. ‘Eleyii jQ ijQ kan (ninu yin) ti 
WQn maa n rQ giiri tQle yin, (Qyin 
olori obilQjQ).’ Ko ni si QyQ ikini- 
kaabQ fun WQn. WQn si gbQdQ jo 
ninu ina ni. 


©l^J cJj J A 1 


©> Cfr-aJ I r. & > 






©^CiJl I Co i> 4 . -*, 


61. WQn yoo wi pe, 'Haa! $yin ni, 
(loootQ) ko ni si QyQ ikini-kaabQ 
fun yin, Qyin ni q ko eyi ba wa. 6 
burn ni aaye ibugbe'. 


T l £ 8 

®5iji3i tgL s*3 


62. WQn yoo wi pe, 'Oluwa wa, 
Qni ti 6 ko eleyii ba wa, $e adipele 
iya fun ninu ina'. 


'Ua Gj CS$5 i>i(I 
©^dbl^lliLoGl^ 


63. WQn yoo si wi pe, 'Ki ni 6 $e 
wa ti a ko ri awQn Qkunrin ti a maa 
n ka kun awQn Qni buburu? 

64. ‘$e nitori pe a kan mu WQn ni 
Qni yQyQ ni, tabi oju fo WQn ru ni?' 

65. Dajudaju, eyi jQ otitQ ti awQn 
ero ina yoo maa ba ara WQn $e 
ariyanjiyan le lori. 


ilf s 

b £ ^ ^ ^ “* o 

©^l^-il Si ' 




Ori 38 


SQQD 


Ipin 23 


tDA5 

66. Wi pe: 'Olukilp nikan ni emi 
jp; ko si si Qlprun miiran lphin 
Allah. Qkan $o$o, Olubori. 

67. Oluwa awpn prun ati aye, ati 
ohun gbogbo ti n bp ni aarin wpn. 
Alagbarajulp, Alaforijin. 

68. Sppe, 'Irohinnlakanniojp, 

69. ‘Eyi ti pyin gbunri kuro nibp. 

70. Ko si imp kankan fun mi nipa 
ti awpn akojp-giga nigba ti wpn n 
$e ijiror6.(nipa rp) laarin ara wpn, 

71. ‘Ohun ti a $ipaya rp fun mi ni 
pe, mo jp olukilp ti 6 han 
gbangba.' 

72. Nigba ti Oluwa rp wi fun awpn 
Malaika pe, 'Emi n fp da pda abara 
kan lati inu amp. 

73. 'Nigba ti Mo si da a ni adape 
tan, ti Mo mi lati inu fimi Mi si i; p 
wolp niti itpriba funun. ’ 

74. Nitori naa gbogbo awpn 
Malaika patapata 16 tpriba. 

75. Ayafi Iblis nikan, 6 $e 
igberaga, 6 si jp pkan ninu awpn 
alaigbagbp. 

76. Qlprun wi pe, 'Irp Iblis, ki ni 6 
di p lpwp lati tpriba fun ohun ti Mo 
fi pwp Mi da? $e igberaga 16 n $e p 
ni, abi ijp ara pni loju?'. 


Vi JS 

eiiii 

G o .4 j 3 O? 3 3 '^aJ U l Cjj 

y * (J > 0 /"* 

© I J (Ji 
hjLs / ouL3 | 


bi *iJ], ulj, uf 






££3J ^-*9. 3 lili 

J I ^4 .Sit 


©S&Ctfl 



Ipin 23 


SQQD 


Ori 38 


77. Owi pe, 'mo dara ju u lp ni, O 
$e pda mi lati inu ina, O si $pda tirp 
lati inu erupp'. 

78. Qlprun wi pe; 'To ba jp bpp 
kuro nibi, dajudaju iwp ti di pni 
?kp 

79. ‘Dajudaju egun Mi yoo wa lori 
rp titi di Qjp Idajp. 

80. 6 wi pe, 'Oluwa mi, lp mi lara 
titi di pjp ti a 66 gbe wpn dide'. 



t±ij t# CgJ-j, 3 ^ 



V- <dj. 




81. Qlprun si wi pe, 'Iwp yoo wa 
ninu pni ti a 66 lp lara. 

82. ‘Titi di pjp ti amp asiko rp'. 

83. 6 wi pe, 'Pplu agbara Rp, Emi 
yoo si maa mu gbogbo wpn $ina 
patapata, 

84. 'Ayafi awpn prusin Rp ti a ti $a 
lp$a ninu wpn.' 

85. Qlprun wi pe, 'Otitp ni, ati pe 
otitp ni Eminsp. 

86. 'Pe dajudaju, iwp ati gbogbo 
awpn pni ti 6 ba tple p ni Emi yoo 
ko kun ina Jahanama patapata. 




©^4x4.1 )&>. £ V j IS’ 


©uAJUiJi jfce usfe 4 


©j 5 -< lhsJ ^ j « 




87. Wi pe, 'Emi ko beere psan 
kankan lpwp yin nitori rp, bpp Emi 
ko si ninu awpn alafarawe ti wpn n 
pe ara wpn ni ohun ti wpn ko j p . 

88. ‘Iranti nikan 16 jp fun gbogbo 
pda. 


Lit li 5 jj4.| l!o <J-S 

©u4jl£»jL£j \ (ihi 


£ 




Ori 38 


SQQD 


ipin 23 


89. ‘ Dajudaju, $yin yoo mQ 
igb^yin r? (Al-Kur'an) bo ba ya. 



Ori 39 


Ipfa 23 

E a 


AL-SUMAR 

(A sp Q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni OrakQ Allah, Oloore QfQ 
AlaaanujulQ. 

2. AsQkalQ iwe yl wa lati QdQ 
Allah Alagbara, QlQgbQn. 






3. Awa ni A sq Iwe naa kalQ fun q 
PqIu ododo. Nitori naa maa jQsin 
fun Allah, ni ijpsin tpkantpkan. 

4. Kiyesi i, ti Allah nikan lQsin ti 6 
mQ, ati pe awQn ti wpn n mu 
nnkan miiran ni alaabo lQhin Rq ( 
n Sq pe) “Awa ko jQsin fun wQn 
lasan bi ko $e ki WQn le mu wa 
sunmQ Allah pQkipQki ni. 
Dajudaju Allah yoo $e idajQ laarin 
WQn nipa ohun ti WQn n $e iyapa 
Qnu si. Dajudaju Allah ko ni tQ 
awQn opurQ, alaimoore si Qna 
taara. 


#sfS\ £Lji © SiT Bi 

QcH yJ I 'aJ Lm ialifei *Jj I 

Gs ^ >143,5' 

fijdi (Jj, ^Si 

[2 ^ 2JjI Bi 

•/il Bi Z01X&4 &A i-* 


5. TiobajQpeo wu Allah latiyan 
QmQ funra Rq ni, Oun iba yan Qni 
ti 6 wu U ninu awQn Qda ti 6 da. 
MimQ ni fun Un, Oun ni Allah, 
Qba A$o, Olubori. 


J3l*$ its j I*S ati ii* 1 > 1 j 1 
Li DiUj.CStSUsS- 
©jtill J^'iSl 


Su»i;ii£jU 


6. 6 da awQn Qrun ati aye pQlu 
ododo, 6 n da ora bo Qsan, 6 si n 
da Qsan bo oru. Bakan naa 16 tQ 
ddrun ati o$upa lori ba, olukuluku 


$1 

Jp Ji 5 tjp J4h 





Ori 39 


AL-SUMAR 


ipin 23 


n lp ni pna tirp fun asiko ti a yan. 
Kiyesi i! Oun ni Alagbara julp, 
Alaforijin. 


I "jl I -i> * 




r r 

7. 0 da yin lati ara pmi kan $o$o, O 
si $pda pnikeji rp lati ara rp; 6 si 
pese awpn pran psin ori$i meji fun 
yin ni takptabo. O $e pda yin ninu 
apo ibimp iya yin, lati inu ispda 
kan si omiran ninu okunkun mpta, 
Eyi ni Allah Oluwa yin, TiRp ni 
ijpba, ko si Qlpran miiran ayafi 
Oun. E e ha §e ti p n $pri pada? 

8. Bi pyin ba $e aimoore, dajudaju 
Allah rp prp ju yin lp, ko ypnu si 
aimoore awpn prusin Rp. $ugbpn 
bi pyin ba n dupp, Y 66 ypnu si yin, 
bpp si ni ko si alaaaru kan ti yoo ru 
pru plomiran. Lphin naa pdp 
Oluwa yin ni ipadabpsi yin, Yoo 
si fun yin ni iro ohun ti p n $e. 
Dajudaju, Oun 16 mp ohun ti n bp 
ni igba-ayayin. 

9. Atipe nigba ti inirakanba deba 
eniyan, oun yoo ke pe Oluwa rp 
pplu ironupiwada si pdp Rp. 
Lphin naa nigba ti Oun ba si mu 
idpra ba a, nigba naa ni yoo 
gbagbe pni ti 6 n ke pe tplp, yoo si 
ba Allah wa orogun, lati le $i awpn 
plomiran lpna kuro loju pna Rp. 
Wi pe, 'Maa gbadun ninu aimoore 
rp fun igba dip, dajudaju iwp jp 
pkan ninu awpn ero ina. 


|JLa.l3 u#* 3 S I *• 

& \ 3 

ail iuij 1 1J jU£ yL \’&£> 


\ \)pL& i) i 

I3 )J=j£ c)J, §3^. <^»>2 

Sj^ls V 3J>i»0 

(Ji >-2 ^ 1 

,3 ^ > . + ■» * £ C. .* »' /. 

J> ic) j£ Sj£ st 


CS AJLa /A o t iJ tt-J jJL I >J,>JraJL) j, 
pCJaJ (Jj ^ d-Elw 1> I Xl I 



Ipfa 23 


AL-SUMAR 


Ori 39 


10. Nj^ i ti n jir££b£ tQkantpkan 
ni iforibal£ ati iduro, ni dra, ti 6 n 
b£ru QjQ ik^hin ti 6 si n reti aanu 
Oluwa r£ (ha le da bi £ni ti ko 
gbpran si A$£ Allah)? Wi pe: 'Nj£ 
a wa le fi awpn to mp we awpn ti 
ko mp bi? Awpn onilaakaye nikan 
16 le ye. 

ID A 2 

11. Wi pe: '$yin prasin Mi ti £ 
gbagbp lododo, £ paya Oluwa yin. 
Rere n b£ fun awpn to ba $e rere ni 
aye yii, ilp Allah si gbooro. Awpn 
onifarada nikan ni wpn yoo gba 
£san wpn laini odiwpn'. 

12. Wi pe: 'A ti pa mi la$£ lati maa 
jpsin tpkantpkan. 

1 3 . ‘Bakan naa la si tun pa mi la$£ 
lati jp £ni akpkp ninu olujura silp 
fun Allah'. 

14. Wi pe: 'Emi n bpra iya pjp nla 
naa ti mo ba fi le §aigbpran si a$p 
Oluwa mi'. 


U4S , i jS 1 JL;la $\ 

f \ t' } ^ ^ ^ • 1 1 . a ^ ^ I 

w (yo» \ -‘v ^ ^ 

yOL iSj, GeJJ, A cl ^ rt -U r J Y chi I 3 

13J3I | 


I \y~*\ ^,£j\ 


(i) I I 1 ^ 

® r^ . * *• * 


Ltab»e£ ilt I >4-® I C^j, ckS 

©chi^-JlAj 


^ 1 ^ ^ A ^ ^ ''ll 


— i Ci.1 CE<J3 

/^\ A I* ✓ A X 


15. Wi pe: 'Allah ni Emi n jpsin 
fun tpkantpkan. 



16. ‘Nitori naa ki pyin maa sin 
awpn nhk an ti pyin fp lphin Rp.' 
Wi pe, 'Dajudaju awpn to padanu 
ni awpn to fi pmi ara wpn ati 
awpn £bi wpn $ofo ni pjp Ajinde. ’ 
Kiyesara dajudaju eyiini gan-an 
ni ofo ti 6 han gbangba. 


' AM* \ l 

3* ^1' k > ^^ >l 3 

©t^iJi cji>4Jyi 



Orf 39 


AL-SUMAR 


Ipin 23 


17. Pqpq ina yoo maa wa ni ori 
WQn bakan naa si ni atQ ina yoo wa 
nisalQ WQn. Eleyii ni Allah n ki 
awQn Qrusin Rq nilQ nipa rQ. 
‘Nitori naa, Qyin Qrusin Mi, q paya 
Mi.’ 

18. Ati pe awQn ti w(m yago fun 
ori§a, ti WQn kQ lati sin WQn ti WQn 
si tQ Qkan WQn si qcIq Allah. 
TiwQn ni iro ayQ. Nitori naa fun 
awQn Qrusin Mi ni iro idunnu. 

19. AwQn ti WQn n tQti si QrQ naa, ti 
WQn si n tQle eyi ti 6 dara julQ ninu 
rQ, awQn wQnyi ni Allah tQ SQna, 
awQn WQnyi si ni WQn jQ 
onilaakaye. 


e>5 5^ll)l £>* (jllo c 

icU-la >S-04 j 




ij I Aj UaJ I I I c H I 5 

as ii J< 5 Cij$4 4 




|a M 1 1 -f. A -r • 1 1 

(jj (J yiJ I ^31 J' ' ' 

aJj \ A-4->>2b uiiiJ y i icjZLL I 

©i— lyiji 5 


20. Njq Qni ti idajQ iya ti jQ dandan 
fun (tQ si igbala bi)? Tabi iwQ ha le 
yQ Qni ti 6 wa ninu ina kuro? 

2 1 . $ugbQn awQn to paya Oluwa 
WQn, ile alagbeeka n bQ fun WQn, 
eyi ti a kQ sori ara WQn, ti awQn 
odo n §an labQ rQ. Eyi jQ adehun 
Allah, Allah ki i si i yQ adehun Rq. 


Li I I 

0^ (111 (4^1^' 


©>Cil^Jl&l>! 


22. Iwq ko ha ri i pe Allah 16 n sq sUiJI c>$ J>n l & i >s >3 


omi kalQ lati oju Qmn, ti O si n jQ ki 
6 maa $an wQnu ilQ 1 q; lQhin naa O 
fi n mu iragbin jade ni ori§iri§i awQ; 
lQhin naa yoo tun gbQ, iwQ yoo si ri i 
ti yoo pQn; lQhin naa yoo sq q di 
riran. Dajudaju iranti n bQ ninu 
Eleyii fun awQn onilaakaye. 


fi — j’ cfe ) V I 

jJ lillii dV) <H 

‘Ass* ii ^ 


ci olidCiad 

> r* « y a 

© v bv> 


& 



Ipin 23 


AL-SUMAR 


Ori 39 


IDA 3 

23. Njq Qni tl Allah ti $lpaya Qkan 
rQ si Islam, tl 6 si wa nlnu imQlQ 
lati Qtlp Oluwa rQ (ha le dab! Qni tl 
ko rl bQQ fun bl?). Nltorl naa, egbe 
ni fun awQn tl Qkan wQn le koko si 
irantl Allah. AwQn 16 wa nlnu 
i$ina tl 6 han gbangba. 

24. Allah ti sq QrQ tl 6 dara julQ 
kalQ (gQgQ bi) iwe kan, (eyl tl 
awQn qsq rQ) n gbe ara WQn Iqsq; 
WQn si tun jQ akatunka (nl orl§irl§i 
Qna), eyl tl awQ ara awQn olupaya 
Allah ma n wa riri nltorl rQ. L^hin 
naa awQ ara ati Qkan WQn maa n tQ 
si irantl Allah. Bl itQSQna ti Allah 
$e rl ni yli; Oun a maa fi tQ Qni to 
ba wu U SQna. fmi tl Allah ba si ti 
pe nl Qni i$ina ko le nl olutQSQna. 

25. NjQ Qni tl ko nl ohun kan lati 
daabo bo 6, yatQ si oju rQ, kuro 
nlnu abura iya Qjq Ajlhde (ha le 
dab! Qni tl 6 ti morlbQ bl)? A o si 
wl fun awQn alabosl pe, '5 tQ iya 
ohuntiQ$e wo'. 

26. AwQn tl 6 $lwaju WQn kQ 
(awQn Qji$Q Wa), nltorl naa iya de 
wa ba WQn lati ibi tl WQn ko lero. 

27. Allah si jQ kl WQn tQ iya idojuti 
wo nl aye yl, ati pe iya ti aye tl n bQ 
yoo burn ju, tl 6 ba jQ pe w(m mQ 
ni. 


u*24 ry* 

^ ^ 

/TN A -&J 




L Jjj £joI 
A. 1 ?, s s,j v- “ ^rUl-5 

5 A >$4- fe£&r.j4S) 

dli\ e?>i» 

tr-fi 


©5 




u— »lxiM f-y* ^> 3-1 . (jSJIj (i)^ 9 
©i^^-A' 


O I ^ ^ 

j^vals ^i-A 

©W s) I >jL!I 


^■Gl3 %_J 1 ^ y'3-^kl I tfUJ 1^4-^ I i 

ft** 4^5 





Ori 39 


AL-SUMAR 


Ipin 24 


28. Ati pe nitootp Awa ti pa awpn 
owe lori$iri$i fun awpn eniyan 
ninu Al-Kur'an yh, ki wpn le 
kiyesara. 

29. 6 j(? Al-Kur'an, ede Larubawa 
tl ko nl ipakasp kankan ninu, kl 
wpn ba le maa paya Allah. 

30. Allah ti fi pkunrin kan $e 
apejuwe pni ti n $e iran$p fun 
awpn pgbp ti wpn lodi si ara wpn, 
ati pkunrin kan ti n $e iran$p fun 
pga kan $o$o. Njp appprp awpn 
mejeeji ha ri bakan naa bi? 
Gbogbo iyin ti Allah ni $ugbpn 
ppplppp ninu wpn ni ko mp. 

31. Dajudaju iwp yoo ku awpn 
naa yodsikupplu. 

32. Lphin naa, dajudaju, ni Qjp 
Ajinde pyin yoo maa ba ara yin $e 
ariyanjiyan lpdp Oluwa fdpdaa 
yin. 

IPIN 24 
ID A 4 

33. Nigba naa taani pni ti 6 jp 
alabosi ju pni ti 6 parp mp Allah 
lp, ti 6 si pe ododo nirp nigba ti 6 
de wa ba a? Ki ha $e ina Jahanama 
ni yoo jp ibugbe awpn alaigbagbp 
bi? 

34. Ati pe pni ti 6 mu ododo wa ati 
pni ti 6 gba a lododo, awpn wpnyi 
ni olupaya Allah. 


i iU. 


. + £ x 


i ^ « M J 


ffii 

©C)£o4_i£ ’5) 


©c) ytXa J, J cJj I, 


>-Ac ^ *111 Jo >4 Jo— ii 


saU- >1 

* - An. £ f 


b 


< * 

O 







Ipin 24 


AL-SUMAR 


Ori 39 


35. WQn yoo ri ohunkohun ti WQn 
ba n fp gba lati QdQ Oluwa WQn. 
Eyiini ni psan awQn olu$erere. 

36. Ki Allah baa mojukurd fun 
WQn lori awQn abura tl WQn ti §e, 
ki O si baa le san WQn ni psan ti 6 
dara ju ohun ti WQn ti $e 1 q. 

37. Njp Allah ko ha to fun prasin 
Rq bi? SibQsibQ WQn yoo maa fi 
awQn nnkan miiran ti 6 yatQ si 
Allah dQru ba q. fmikQni ti Allah 
ba si pe ni Qni i$ina ko ni si 
olutosQnafunun. 

38. fmikQni ti Allah ba si tQ SQna 
ko si Qni ti 6 le $i i lQna mQ. Njp 

r 

Allah ki I ha $e Alagbara, QlQrun 
Qsanbi? 





39. Ati pe bi iwQ ba bi WQn leere 
pe, 'Ta lpni to da pran dun aye?' 
WQn yoo sq wi pe, 'Allah ni'; Wi 
pe, 'Njq pyin ha kiyesi awQn ohun 
ti q n ke pe lphin Allah pe: bi Allah 
ba mu inira kan ba mi, hjp WQn ha 
lagbara lati mu inira Rq naa kuro, 
tabi ti Oun ba fp lati §aanu mi, njp 
WQn ha lagbara lati dawQ aanu Rq 
duro bi? Sq pe: 'Allah ti to fun mi, 
Oun ni awQn olugbQkple maa n 
gb^kple”. 



40. Sq pe, '$yin eniyan mi, q maa I ^04. Ji 

$e ohun ti 6 ba wa ni ikapa yin, 
dajudaju Emi naa yoo maa $e 
temi. Laipp q n bQ wa mQ, 

cC@D> 


(u)C) yoJ-a J Cc Qi 


Ori 39 


AL-SUMAR 


Ipin 24 


4 1 . fmi ti iya idojuti yoo de wa ba 
ati Qni ti iya gbere yoo tQ si. 

42. Dajudaju Awa ni A sq Iwe naa 
kalQ fun q fun oriire awQn eniyan 
PqIu ododo. pnikQni to ba gba 
itQSQna, 6 gba a fun Qmi ara rQ, 
QnikQni to ba si $ina, 6 $ina fun 
Qmi ara rQ. Iwq ki i si i $e olu$Q lori 
WQn. 

IDA 5 

43. Allah ni 6 maa n gba Qmi 
a wpn eniyan ni asiko iku WQn; ati 
ti awQn ti WQn ko i ti i ku ni asiko 
oorun WQn. Oun a si da Qmi awQn 
Qni ti Oun ti pinnu iku fun duro. A 
a si tun da Qmi awQn yooku pada 
titi di asiko ti a ti da. Dajudaju 
awQn ami wa ninu Eleyii fun 
awQn ti WQn n ronu jinlQ. 

44. Tabi WQn ha n mu awQn 
olu$ipQ miiran lQhin Allah ni bi? 
Wi pe: 'Bi WQn ko tilQ ni agbara 
lori kini kan rara ti WQn ko si tun ni 
laakaye?' 

45. Wi pe: Ti Allah ni gbogbo ipQ 
$i$e patapata, LRq si ni ijQba Qrun 
ati aye. LQhin naa Qdp Rq ni a o da 
yin pada si. 

46. Nigba ti a ba si darukQ Allah 
nikan, Qkan awQn ti ko gba QjQ 
IkQhin gbQ yoo darn, $ugbQn 
nigba ti a ba darukQ awQn nhkan 


ujtili i£jujl£ eJSJt'Bj, 

r.A t/jJLi I yjLi U 

3 CsJLs J-is c) -8 3 ^ 

cLj i 


3 CiJyoLlI l&Jtlc QjQ-^ ' 

ci 

@u 404 


did l^3> £>2 >ol 


iiii Ji 


41 3 cjjykuJi 


'it 5 , 554-Vij 

lit 



Ipin 24 


AL-SUMAR 


Ori 39 


miran yatQ si I, nigba naa WQn yoo 
maayQ. 

47. Wi pe, ‘Iwq Allah! fdQdaa 
a WQn Qrun ati aye; OlumQ ohun ti 
6 pamQ ati ohun ti 6 han; Iwq 
nikan $o$o ni yoo $e idajQ laarin 
awQn Qrusin Rq nipa ohun ti WQn n 
$eariyanjiyansi.’ 

48. Ati pe, bi gbogbo ohun ti n bQ 
lori ilQ patapata ati iru tq miiran 
pQlu ba jQ ti awQn alabosi, WQn i 
ba fi $e irapada fun aburu iya QjQ 
Ajinde. $ugbQn ohun ti WQn ko 
ronu nipa tq ni yoo han si WQn lati 
QdQ Allah. 

49. Buburu ohun ti WQn $e yoo si 
han si WQn, ati pe ohun ti WQn fi n 
$e y?yQ yoo ka WQn mQ. 


s~\ ? !• * f. 

©(i >3>-3-t s -***-i 


02 3 VI 

a Cs ci 

©5 ^4 Ui 


tA I jjiJJo eh 3^3 


13 ' 



i£ 4 & dl»i i^i44i>4 3 


5 Co ol»L£ } 

@<j 3 A-f' 34 ^ 


50. Nigba ti inira kan ba de ba 
eniyan yoo ke pe Wa, nigba ti A 
ba mu idQra ba a lati QdQ Wa, yoo 
wi pe, ‘A fi fun mi niton mimQQ$e 
mi ni.’ Bqq kQ, adanwo 16 jQ 
$ugbQn qpqIqpq WQn ni ko mQ. 


h S C£ <j GJ „v 1 Jjz i iu 


$lUU i>i 


5 1 . Dajudaju, awQn to $iwaju wqh ^ uH i-M UJ 3J> 

ti sq bQQ ri, sibQsibQ gbogbo ohun ©£ ^ ly Li» 13 l6-c 1 
ti WQn $e ko mu ire kan ba WQn. 


52. Nitori naa Qsan buburu i$Q ti 
WQn ti n $e si de ba awQn ati awQn 
(alaigbagbQ) to $e aburu- 


£J'3 b I >0-44 li 

oli4 ^-^‘3 W” 3^ l$«-Lb 



Ori 39 


AL-SUMAR 


Ipin 24 


(irQdh) aburu i$Q ti WQn n $e yoo 
de ba awQn naa WQn ko si ni le 
moribQ. 

53. WQn ko ha mQ ni pe; Allah A 
maa mu ipese gbooro, A si maa 
din in ku fun Qni ti 6 ba wu U. 
Dajudaju Ami n bQ ninu eyi fun 
awQn eniyanto gbagbQ lododo. 

IDA 6 

54. Wi pe: '$yin Qrasin Mi, ti q ti 
$e a$eju fun Qmi ara yin, q ma $e sq 
ireti nu nipa aanu Allah. Dajudaju 
Allah A maa $e aforijin gbogbo 
q$q. Lododo, 6 jQ Alaforijin, 
AlaaanujulQ. 

55. Ki q yipada si Oluwa yin, ki q 
si jQWQ ara yin siIq fun Un, $iwaju 
ki iya naa to de wa ba yin nigba ti a 
ko ni ran yin Iqwq. 




b gjj 1 2woL Lj I y Ja. *J5 J V Jo I 

b^L it i & 

i il 1 3 -^ j \, 


0*2 kJ lykLwl 5 idL ^ 

/~N * * 9 * 1 £ 

5 ) Aft hJ 


56. Ki q si tQle eyi ti 6 dara julQ ti a 
SQkalQ fun yin lati QdQ Oluwa yin 
$iwaju ki iya naa to de wa ba yin 
lojiji nigba ti Qyin ko ni kiyesara. 

57. Ki Qnikan ma baa wi pe; “Oma 
$e lara mi o, nipa aiko kQbiara mi 
si A$q Allah, ti mo si jQ Qkan ninu 
awQn to n fi (prQ Allah) $e yQyQ.” 

58. Tabi ki 6 sq pe, ‘Ti 6 ba $e pe 
Allah tQ mi SQna ni, dajudaju emi 
iba jQ Qkan ninu awQn olupaya 


J P I ^ I I 5 


iLiyi Gs <Ji5 cit 

c>aJ 0J, } yi4- O, 

■ j^J {£-> b-%> ill > I 0 I 3J (J jjLj } \ 


Ipin24 


AL-SUMAR 


Ori 39 


59. Tabi ki 6 wi pe, nigba ti 6 ba 
foju ri iya, 'Iba §e e $e fun mi lati 
pada saye ni nigba naa emi iba jp 
pkan ninu awpn olu$e rere'. 


' Zi cJyfeli 8>^Ci 


60. (Allah yoo sp fun un pe:) 
‘Nitootp awpn Ami Mi ti de wa ba 
p, $ugbpn iwp pe e ni irp, o si $e 
igberaga, o si tun jp pkan ninu 
awpn alaigbagbp. ’ 

61 . Ni pjp Ajinde, iwp yoo ri awpn 
ti wpn n purp mp Allah, ti oju wpn 
yoo dudu kirikiri. Njp ile kan ko a 
si ninu ina fun awpn onigberaga 
bi? 


/ 



62. Allah maa n gba awpn to n 
paya (Rp) la lp si aaye i$pgun ati 
a$eypri; aburu kan ko ni fpwp kan 
wpn, bpp wpn ko ni banuj p. 

63. Allah ni fdpdaa ohun gbogbo, 
Oun si ni Alaabo lori ohun 
gbogbo. 

64. TiRp ni kpkprp awpn prun ati 
aye. Awpn ti ko gba awpn Ami 
Allah gbp ni pni ofo. 

IDA 7 

65. Sp pe, ’$e (awpn plprun) to 
yatp si Allah lpyin n pa mi la$p lati 
maa sin, pyin alaimpkan wpnyi?’ 


\pj\ Zip I iuh 5 



66. Dajudaju a ti ran§p si p ati si 
awpn ti 6 $iwaju pe bi iwp ba lp ba 
Allah wa orogun, dajudaju i$p rp 


Zi. ZZ p i J iS \ 3 ' liJ 5 


yJ-2 1 



Ori 39 


AL-SUMAR 


Ipin 24 


yoo bajp, iwp yoo si maa bp ninu 
awpn pni dfd. 

67. Allah nikan ni kl o maa sin 
nitootp, ati pe ki 6 jp pkan ninu 
awpn tinduppoore. 

68. Wpn ko bu pla fun Allah gpgp 
bi Kanka Rp ti to. Ni pjp Ajinde, 
gbogbo ilp yoo wa ni ikapa Rp, 
awpn pran yoo si jp kika si pwp 
ptun Rp. Mimp ni fun Un, O ga 
kpja ohun ti wpn n fi ba A wa 
orogun. 


i ^ s 

i 34* & si* ' 44 


Zjj\ \5J>-»Ua5 


J' S \ ^ 1 ,- a _ f\ 

U^3^'5 y>* 

5 2lX ilj* IJjJkS _ 

/ ^ t 0 A ✓ ^ i l ^ ^ ^ t* l I 


69. A 6 fpn feere, gbogbo awpn ti 
n bp ni awpn pran ati aye yoo 
daku, ayafi awpn ti 6 ba wu Allah 
(lati da si). Lphin naa, a 6 tun fpn 
feere lppkeji, si kiyesi i! Gbogbo 
wpn yoo wa ni iduro ti wpn yoo 
maareti (idajp). 

70. Ilp yoo si maa tan 
yanranyanran pplu implp Oluwa 
rp. A 6 si fi Iwe naa lelp (ni $i$i), a 
6 si mu awpn Anabi ati awpn plprii 
wa, a 6 $e idajp ododo laarin wpn. 
A ko si ni $e abosi fun wpn. 



tel J»3Vi 

\ ^ 4A£- 1 1 

I * * •' * o 

>o-A 5 (Vtlw >o- d ‘' . fi 5 

A .P ^ 

) 


©C) » »ij 3 


7 1 . A 6 si san olukuluku pmi lpsan 
ohun ti 6 ti $e . O ni O si mp julp 
nipa ohun ti wpn n $e. 

iDA8 



72. Awpn alaigbagbp ni a 6 maa 
da lp sinu ina Jahanama lpwppwp 
titi di igba ti wpn yoo de 


IX. Jil 

J I>f 

»* • 



s Lv° 


Ipin24 


AL-SUMAR 


Ori 39 


ibp, a 6 si awpn ilpkun pnu pna 
rp, awpn olu$p yoo si bi wpn leere 
pe; $e awpn oji$p ko ha de wa ba 
yin lati aarin yin ni, ti wpn si n ka 
awpn Ami Oluwa fdpdaa yin fun 
yin, wpn si n kilp fun yin nipa 
ipade yin ti pjp oni? Wpn yoo si 
dahun pe, 'Bpp ni, $ugbpn idajp 
ijiya ti jp ptp lori awpn alaigbagbp. 

73. A o wi fun wpn pe, wp pnu 
pna ina Jahanama ki p maa gbe 
ibp. Ati pe ibugbe buburu ni 6 jp 
fun awpn onigberaga. 

74. Ati pe awpn ti wpn bpru 
Oluwa wpn ni a 6 maa sin lp sinu 
Qgba idpra ni ispri-ispri titi di igba 
ti wpn yoo debp, a 6 si $i awpn pnu 
pna rp slip, ti awpn ti olu$p rp yoo 
si wi fun wpn pe, 'Alaafia fun yin! 
E maa dunnu, p maa wp inu rp lp ki 
p si maa gbe nibp gbere”. 

75. Ati paapaa wpn 6 wi pe, 
'gbogbo iyin ti Allah ni i §e, fmi ti 
6 ti mu ileri Rp $p fun wa ni rere, O 
si ti jogun ile naa fun wa, awa 6 si 
yan ibugbe wa ninu pgba idpra 
naa ni aayekaaye ti 6 wu wa 1 . Ah! 
psan i$p rere awpn olododo ma 
rpwapuppo! 

76. Ati pe iwp yoo ri awpn 
Malaika ti wpn o maa yi itp Ogo 
ka, wpn o maa yin Oluwa fdpdaa 


u JjLsa Sv 


>jiCJ \ <— » i j-»J i 


"U • 


p 


^\p'\ (ia, 

IS JU-A k U44 

©Sw^j4siJi 


(£5*1 JSSfernT^ 

[1’^lialj JSjls 

©£h? xli. 


CjJ S— i I u 3J Ci 3 

lli-Ji' 5 5*^3 

3 *p*r U& J iLuL ' 

©t^kUjJI 


5 j tJ $- a =£—Ti us>»J 1 



V»V 


Ori 39 


AL-SUMAR 


Ipin 24 


wQn logo p?lu iyin R£, a o si §e 
idajp laarin wpn p^lu ododo. Ati 
paapaa WQn yoo wi pe, 'Gbogbo 
iyin ti Allah ni i §e, Oluwa gbogbo 
agbanlaaye.” 




Ori 40 


Ipin 24 



AL-MU MIN 

(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 

1. Ni Orakp Allah, Oloore pfp, 0^4-^ P 
Alaaanujulp. 


I * Z 


I* 


2. HA A MUM (fni iyin tp si, 
Oluwa Alappn-pnle). 

3. Aspkalp Iwe naa wa lati pdp 
Allah, Alagbara jiilp, Olump ohun 
gbogbo. 

4. Alaforijin p$p ati Olugba 
ironupiwada, fni tl O le koko nl 
ijpniniya, fdpburu ikp. Ko si Qlp 
run miiran ayafi Oun, pdp Rp ni 
ipadasl. 

5. Ko si £ii i tl yoo jiyan nlpa awpn 
Ami Allah bl ko $e awpn tl ko 
gbagbp. Nltorl naa ma $e jp kl 
irinkerindo wpn lorl ilp tan p jp. 

6. $iwaju tiwpn yil, awpn eniyan 
Nuuh ati awpn ijp milran lphin 
wpn ti kp (awpn Ami Wa), 
olukuluku awpn Iran 16 maa n wa 
pna lati fi pwp iya mu oji$p wpn, 
wpn a si maa fi (pri) irp $e 
ariyanjiyan ki wpn baa le fi ti 
ododo $ubu. Nitori naa Emi si gba 
wpn mu, bawo ni ijpniniya Mi ti 
(burn) to! 


©> 


dJj\ v— *jU LH 


(r)^XL*)l 


ui >2j i H-i Gs 5 v j ki i 


I v i Jj I Sr4 1 3J * Cfci l ls 

i 


cka. fr. l L t I j-a. V I 

3 BjU-lii f 2ji 

1 ^ .. Ja >-li. ej-b Ixi a Ca. 

©»— > (Afc <3 1^ i-a. Li 



Ori 40 


AL-MU’MIN 


Ipln 24 


7. Bayii gan-an ni prp Oluwa 
Elpdaa rp ti ri amu$p lori awpn 
alaigbagbp, pe ero ina ni wpn. 

8. Awpn ti wpn gbe Itp Ogo naa 
ati awpn ti wpn rpgba yi i ka, n yin 
Oluwa wpn logo pplu awpn iyin 
Rp, wpn si ni igbagbp ododo si I, 
wpn si n tprp aforijin fun awpn ti 
wpn gbagbp wi pe, 'Oluwa wa, 
Iwp ni aanu Rp ati Imp Rp kari 
ohun gbogbo, niton naa, foriji 
awpn pni ti wpn ronupiwada ti wp 
n si tple pna Rp ati paapaa ki O 
gba wpn la kuro ninu iya ina. 

9. 'Oluwa wa, ki O fi wpn wp sinu 
awpn pgba idpra ti yoo maa bp 
gbere, eyi ti O ti $e ileri rp fun 
wpn, ati fun awpn to ba $e rere 
ninu awpn baba wpn ati awpn 
iyawo wpn, pplu awpn pmp wpn, 
dajudaju Iwp ni Qba Alagbara, 
Qlpgbpnjulp. 


^ . iSLj ; lLJo-K - o a- 5 

<§)} CL i TjaiS \\ 


( ^ ^ ^ ^ 1 1 * i * * ? • I i 

eU y*- I I I 

ij ;>a. vr . . ? > ; ^ 

34i IS L liiS LsjlI 

^■L U. 5 ly. G» 

O-^^d 1 ' V* ' >-« 5 



10. 'Ki O si gba wpn la kuro lpwp 
awpn aburu; niton pni ti Iwp ba ti 
gbala kuro ninu aburu pjp naa, 
dajudaju iru pni naa ni Iwp ti $e 
aanu fun. Ati paapaa, eleyii ni 
i$pguntiotobi.' 

IDA 2 

11. Dajudaju a 66 pe awpn 
alaigbagbp wi pe, ikoriira ti Allah 
si yin burn ju ikoriira yin si ara yin 
lp, nigba ti a pe yin si igbagbp ti p 
siko. 

cC@D> 


iSj IXAJl ijj' } k 

5i 5 » 

6i#s Ji5jUi i 


o n 

/ •* 


J <J3 a C*-5 ' c>J. 

">> detail 


(JJ.U 




y=>J 


Ipin 24 


AL-MU’MIN 


Ori 40 


12. Wpn a wi pe, 'Oluwa wa, Iwp 
ti mu ki awa ku nigba meji, Iwp si 
ti mu ki awa wa laaye nigba meji, 
nisinsinyii awa ti jpwp awpn p$p 
wa. Njp pna ti a le gba jade ha wa 
bi?' 

13. (A maa sp fun wpn pe) ‘Eyi ri 
b$$ niton pe, nigba ti a kede Allah 
nikan $o$o, eyin $e aigbagbp, 
$ugbpn nigba ti wpn ba A wa 
orogun, eyin gbagbp. Nitori naa ti 
Allah nikan ni idajp, Qba ti O ga, 
Qbatiotobijulp. 

14. Oun ni fmi ti O n fi awpn Ami 
Re han fun yin, ti O si n fi ipese 
ran$e si yin lati prun; $ugbpn ko si 
pni ti 6 kiyesara, ayafi pni to n 
ronupiwada si pdp Allah. 

15. Nitori naa p maa ke pe Allah 
tpkantpkan ninu ijpsin fun Un, bi 
6 tile jp pe awpn alaigbagbp 
k6rhra(irubpp). 

16. Oun 10 ni awpn ipo to gajulp, 
Oluwa itp-ogo. 6 n fi prp ran$p 
pelu A$e Re si pnikpni ti 6 ba wu U 
ninu awpn prasin Rp, ki 6 le $e 
ikilpnipa pjpipadenaa; 

17. Qjp ti gbogbo wpn yoo jade 
(lati inu saare), nnkankan ko ni 
pamp fun Allah nipa wpn, Allah 
yoo wi pe, 'Ti ta ni a§p lpjp oni?' 
Wpn a dahun pe, 'Ti Allah ni, Qkan 
$o$o, Olubori ohun gbogbo. ’ 




03 f' J3>^ Of lUJ 




3 f4ii & 

Cz 5 j> (J 3 aJL) i 


ki kJjl \£>li 


•• 7 ^ ii a ^ h \ ^ uj It p ^ 

cA li® S^'lO-3 rsP' 


oli I 0* V 


©^ ' >-^f $ ' 



Ori 40 


AL-MU’MIN 


ipin 24 


18. Ni pjp yii gan-an ni a 6 san 
psan fun olukuluku pmi fun i$p tl 6 
ti §e. Ko ni si abosi ni pjp yii; 
Dajudaju Allah ni 6 yarajulp ninu 
i$iro $i$e. 

19. Ki o si maa kilp fun wpn nipa 
pjp naa ti 6 sunmp; nigba ti awpn 
pkan maa de gogongo pplu 
ibanujp. Awpn alabosi ko ni ni prp 
gidi, tabi olu$ipp ti a 6 gba ipp rp. 

20. Oun 16 mp arekereke awpn oju 
ati ohun ti 6 pamp si igba aya. 

2 1 . Allah ni O maa n $e idajp pplu 
ododo nigba ti awpn ti wpn n ke pe 
lphin Rp ko le $e idajp kankan. 
Dajudaju Allah ni Olugbp, Oluri 
ohun gbogbo. 

IDA 3 

22. Wpn ko ha ti rin kaakiri ori ilp 
ni, ki wpn si ri bi igbphin awpn to 
$iwaju wpn tiri; wpn ju awpn 
wpnyi lp ni agbara ati awpn ami ti 
wpn fi silp saye. $ugbpn Allah gba 
wpn mu niton p$p wpn, wpn ko si 
ri pni to le gba wpn silp lpwp 
Allah. 

23. Eyi ri bpp, nitori pe awpn oji$p 
wpn wa ba wpn pplu awpn pri ti 6 
daju, $ugbpn wpn ko gba wpn 
gbp. Nitori naa Allah gba wpn 
mu. Dajudaju Oun jp Alagbara 
julp, pni ti O le koko ni ijpniniya. 


©l-» sub I ysJijSXh 


j l s-i) y vi Vy AX)*- 5 ' 5 

tfji Vs 


is i e^Vl iisj 
©jilikli 



iAUTi uigjVl 4 

5 AL 1 


^YyV ^ 1 % ^ i 1 ! 


jjii j jlj i aj;> 

W>Ui *4^ 

©k_j Gui l jJ! Li y Aj i, 



Ipin 24 


AL-MU’MIN 


Ori 40 


24. Dajudaju Awa ti ran Musa 
pplu awQn Ami Wa ati A$p ti 6 han 
gbangba 

25. Si Fir'aona ati Haamaan ati 
Kaaruna, $ugbpn WQn wi pe: 
'Onidan ati opurp ni i$e'. 

26. Nigba ti 6 de wa ba WQn pplu 
ododo lati Qdp Wa, WQn wi pe, '5 
maa pa awQn QmQkunrin awQn to 
gba a gbp, ki p si maa da awQn 
obinrin WQn si, $ugbpn ete awQn 
alaigbagbp ko jp nnkankan bi ko 
$e i$ina. 

27. Fir'aona wi pe, '5 fi emi nikan 
slip, emi yoo pa Musa, ki 6 wa ke 
pe Oluwa, Elpdaa rp. $ru n ba mi 
ko ma 1 q yi psin yin pada, tabi ki 6 
muki iwa ibajp gba gbogbo ori ilp. 

28. Musa si wi pe, 'Dajudaju Emi 
wa aabo lpdp Oluwa mi ati Oluwa 
yin kuro lpdp awpn onigberaga ti 
WQn ko gba qjq i$ird gbQ. 

IDA 4 

29. Qkunrin kan to gbagbQ ninu 
awQn eniyan Fir'aona, $ugbQn to fi 
igbagbQ rp pamQ, wi pe, '$yin yoo 
ha pa Qkunrin (yii) niton 6 wi pe 
‘Oluwa mi ni Allah’ ti 6 si mu pri 
to daju wa lati QdQ Oluwa yin? Ti 
6 ba jp opurQ, irQ rp n bp lori rp, to 
ba wa jp olododo nigba naa, apa 
kan ninu awQn ohun to n 


b 5 

^ " K , * 

IjJCai iijOi 3 5^V=>i Oi 

© ( 3 * f \ 
lL> I 

|$J Ci G <•>£ E fiJe> t La- 

\gji\ 5\ '&1\ $Lsii 


5 

<354* art Lidi 
jtfi i a <sm j ' 

5 L^>- »** >■£ CU ¥> J & 3 
©k-»GiLtli p 


Jd; j^5 

» i di At 

j»j 3 2lUI (_>; JjS-t 

il| &J, 3 £>4 

(Jf jj 



>K 


Ori 40 


AL-MU’MIN 


ipin 24 


kilQ rp fun yin yoo $p le yin lori. 
Dajudaju Allah ki I fpna mp 
ala§eju, opurp.' 

30. 'fiyin eniyan mi! Tiyin ni ijpba 
lonii, pyin ni ala$p lori ilp. 
$ugbpn ta ni yoo ran wa lpwp nibi 
iya Allah bi 6 ba de wa ba wa?' 
Fir'aona wi pe, 'Emi ko fi 
n hk ankan han yin ju ohun ti mo ri 
lp, Emi ko si tp yin si pna miran bi 
ko $e pna ti 6 tp”. 


©Jj 1 ^ 2l» I 


dlj-kJ I 

02 £>■$ o-°-* '■> J Y 1 ^ 

\je (Jl5 ^1>I 

xLs S 3 t/ji G 5j, Ai/i 

©^ C*i >J l "i) l 


3 1 . fmi ti 6 gbagbp naa tun wi pe, 
'$yin eniyan mi, pra n ba mi fun 
yin nipa iru i$plp buburu ti 
akojppp awpn eniyan i$aaju. 



32. ‘Ira ohun ti 6 $plp si awpn 
eniyan Nuuh, ‘Aad, Samuud ati 
awpn miiran lphin wpn. Allah ko 
si fp abosi kan fun awpn prusin 

R?. 


f/< /. ■» v 1L, 

> y®-' 5 ^'“ c 5 75 ^5* ’ > 

©jl^xiiUJ i 


33. '$y in eniyan, pra n ba mi fun 
yin nipa pjp ti a 6 maa pe ara wa 
(funiranlpwp). 


©^(Ijbi 


34. ‘Ni pjp ti pyin yoo sure pada 
sphin ti ko si ni si pni ti yoo gba yin 
la kuro lpwp ibinu Allah, ati pe 
pnikpni ti Allah ba fi slip ninu 
i$ina, ko ni si olutpspna fun un. 



©^Ci c>jkj Cjsj 


35. Paapaa, Yusuf ti de wa ba yin 
ni i§aaju pplu awpn pri ti 6 yanju, 
$ugbpn pyin ko dpkun si$e iyemeji 
nipa ohun ti dun mu wa ba yin titi 


&+ JLz# jU,% ELuj5 

Lo»4 iSLw CX f Uj L 

>XjLs i±JIXa I >J, > a-j 


Ipin 24 


AL-MU’MIN 


Ori 40 


di igba ti dun ku tan, pyin si wi pe, 
'Allah ko tun ni gbe oji$p miran 
dide mp Lphin rp lae”. Bayii ni 
Allah $e n jpki olukuluku 
olurekpja aala, oniyemeji eniyan 
spnu kuro loju pna taara. 



36. Awpn ti wpn n $e ariyanjiyan 
nipa Ami Allah, laiko si A$p kan ti 
6 de wa ba wpn. 6 j p p$p nla ni pdp 
Allah ati ni pdp awpn olugbagbp 
ododo. Bayii ni Allah $e maa n di 
pkan gbogbo olugberaga pa, 
onigaaru (pda). 



37. Fir'aona si wi pe, 'iwp 
Haamaan, lp kp ile i$p giga kan 
fun mi ki n baa le ni anfaani, 


I (!>-» Cs_l cj 3-j J Ls 5 


38. (Si) Awpn pna lp si oke-pran, 
ki Emi le lp wo Qlprun Musa, 
$ugbpn dajudaju Emi ka a si 
opurp.' Bayii ni a $e i$p bubura 
Fir'aona ni p$p fun un, a si $p p lori 
kuro loju pna. Ete Fir'aona ko si jp 
nkankan biko$e iparun. 

iDA5 

39. fmi ti o gbagbp naa si wi pe, 
'$yin eniyan mi, p tple mi, Emi 
yoo si tp yin si pna taara. 


ajj, (Ji o j .c-. t U i 

cllift h j tf di V& 5 cA 

Ci Vj, u3-c3-j jU-£=» 5 * £ 

©u-jGh 


I ygjJi-i I (Uj-j 1 1 ulS J 




40. 'byin eniyan mi, igbadun lasan 
ni igbesi aye yh jp, ati pe dajudaju, 
aye ti 6 n bp ni ibugbe rere ti yoo 
wa titi lae. 


toU( 5^14)1 tsuj, >5 
©jJ>d i) l> Vl ufL'p CIS 



Ori 40 


AL-MU’MIN 


ipin 24 


4 1 . fmikpni ti 6 ba $e i$p buburu 
ko m ri psan kan gba biko$e 
buburu iru rp; $ugbpn pnikpni ti 6 
ba $e i$p rere, ibaajp pkunrin tabi 
Obinrin ti oun si tun jp onigbagbp 
ododo nitori naa awpn wpnyi ni 
yoo wp pgba idpra naa; a 66 si maa 
fun wpn ni ipese nibp laini 
o$unwpn. 

42. $y in eniyan mi 6! ee ti$e ti 
Emi fi n pe yin sinu igbala ti pyin 
sinpe mi sinuina. 

43 . byin n pe mi lati $e aigbagbp si 
Allah, ki n si ba A wa orogun, ni 
eyi ti Emi ko ni imp kankan nipa 
rp, bpp si ni Emi n pe yin si pdp 
Qba Alagbara, Alaforij i. 

44. Lai si aniani, ohun ti p n pe mi 
si, ko ni (akijp) ti a le fi pe e ni aye 
yii ati ni aye ti n bp. Dajudaju pdp 
Allah ni awa yoo pada si. 
Dajudaju, ero ina ni awpn ala$eju. 

45. Nitori naa, p n bp wa mp ohun 
ti mo n sp fun yin. Emi si fi prp mi 
ti spdp Allah. Dajudaju, Allah n ri 
gbogbo prusin (Rp). 


\ 5 1 >-£» > £>£ Gi & ) 

^ f~ *? 5 ^ fi fi f ^ ^ ? i 

'-^44 

©L— I 


I j_c >i 

©^ClJi 5 

✓ . 'J/ i I , -f " -o „ . *; „ > * * 




©^L&i^hci! 


(jLxJ tfuiJ J, Gj-J y& >-S to-! ' 

&T 5 (Jj, b>>-2 c) I 5 

©^11) i I ^S— ^ ^-*u-oJ I 




46. Nitori naa, Allah baabo bo 6 
nibi aburu ohun ti wpn n pa lete. 
Iya to burn si jp awpn eniyan 
Fir'aona, 


ofe. ) tc O cLU I a L-O yi 
©t— j liXMiy-w 


47. Ina naa. A ti $e afihan wpn si i, 
laaarp ati lalp, ati pe ni pjp ti 


1 1 s 
D>- 


jUJl 


. 4 ^ r ^ 1 1 £ 

» 4,^ L-utJ 1 >0 


a 5 1* 

> 2 - J >° y-i 3 » 



Ipin 24 


AL-MU’MIN 


Orf 40 


wakati naa ba de, A 6 wi pe, '5 ko 
awQn eniyan Fir'aona ju sinu ijiya 
to lorojrilQ.’ 

48. NigbatiwQny6omaaba WQn 
$e ariyanjiyan ninu ina. Awpn ti a 
ka kun alailagbara yoo maa sq fun 
awQn onigbeeraga pe, 'Dajudaju, 
Qyin ni a tQle, njQ Qyin ha le mu diQ 
kuro fun wa ninu ij iya ina bi ? ’ 

49. Awpn ti wpn $e igberaga yoo 
dahun pe, 'Bayii o, gbogbo wa la 
jQ wa ninu r$. Allah si ti $e idajp 
laarin awQn Qrasin Rq'. 

50. AwQn ti wpn wa ninu ina yoo 
si wi fun awpn olu$Q Jahanama 
pe, 'E ba wa kepe Oluwa yin ki O 
mu ijiya naa fuyQ fun wa fun pjp 
kan(pere)'. 

51. WQn yoo si dahun pe, '$e 
awQn oji$Q yin ko wa baa yin pQlu 
awQn Qri Qrp ti 6 yanju ni? WQn 
yoo si dahun pe, 'Bqq ni', (AwQn 
o1u$q) yoo si wi pe, '5 tubQ maa 
bQbQ? $ugbQn adura awQn 
alaigbagbQ ki yoo ja si nhk ankan 
juasanlQ. 

ID A 6 

52. Laisi aniani, Awa maa n ran 
awQn oji$Q Wa Iqwq ati awQn ti 
WQn gbagbQ lododo ni aye yii ati 
ni qjq ti awQn QlQrii yoo dide. 



\jJa IjJ, 


|1S . - J *-(. 

He 



©l^lIiJI 




£li id 3 j£)'\ ip6 
»i>i >£ i$j 2a J4 L 


i&T a 4 



Ori 40 


AL-MU’MIN 


ipin 24 


53. Ni qjq ti awawi ko ni $e 
anfaani kankan fun awQn oni$Q 
ibi, egun ni yoo si jp tiwQn ati pe 
ibugbe bubura ni yoo maa bp fun 
wQnpplu. 




©/>Jl 


54. Ati pe A fun Musa ni itpspna, 
A si jp ki awQn QmQ Israeli jogun 
Iwe naa. 

55. 0 jp itQspna ati iranti fun awpn 
onilaakaye. 

56. Niton naa ki iwQ ni suurn. 
Nitootp, ododo ni ileri Allah. Ki 
iwQ si maa tprp aforiji fun asi$e rp, 
ki iwQ si tun maa yin Oluwa 
If l^daa rp pplu pyin Rq ni a$alp ati 
ni owurp kutukutu. 



>_iJ Lw 1 3 I 3 LI 

* * * * * * » 1 
j 5 '-Hr' *—> 


©^xV'3^L 


57. Awqii ti wpn n $e ariyanjiyan 
nipa Ami Allah laikosi A$q kan ti 
6 de wa ba WQn, ko si nkankan 1 q 
kan w<?n ju (aniyan) ipo pla 1q, eyi 
ti ko ni tp WQn Iqwq lae. Nitori 
naa, wa aabo 1q SQdp Allah. Oun 
ni OlugbQ, Oluri ohun gbogbo. 


dl> i cjHi ch H 1 &J. 

a ^ Mi 


58. NitootQ i$pda awQn Qrun ati 
aye tobi pupQ ju i$pda eniyan 1q 
$ugbQn qpqIqpq eniyan ni ko mQ. 


ujSji 3 


©03-4-Lajt 


$ Vy^\ 3 ^ ^3 

j aj^iflj I i yLg-c j 1 jJual cH JJ I 


59. Ati pe afQju pplu pni ti 6 riran 
ko dQgba bpQ si ni awQn 
onigbagbQ ododo ti WQn n si$Q V 

rere ko le ri bakan naa pplu awQn 
olu$ebi. iwQnba dip ni arojinlp 

ym ' <s> 


Ipin 24 


AL-MU’MIN 


Ori 40 


60. Dajudaju, Wakati naa yoo de; 
kosi iyemeji ninu rp, $ugbpn 
sibpsibp ppplppp awpn eniyan ko 
gbagbp. 

61. Oluwa yin si wi pe, '5 ke pe 
Mi, Emi yoo jp (ipe) yin. $ugbpn 
awpn to n $e igberaga lati sin Mi, 
wpn yoo wp ina Jahanama ni 
wiwp ti plpya. 

iDA7 

62. Allah ni pni ti O da ora fun yin 
ki p le maa sinmi ninu rp ati psan 
ni iriran. Dajudaju, Allah ni Qba 
Anire lpdp fun awpn eniyan $ugbp 
n ppplppp eniyan ni kii dupp. 

63. Eyini ni Allah, Oluwa yin, 
fdpdaa ohun gbogbo, ko si Qlprun 
miran ayafi Oun. Ee$e nigba naa ti 
p fi n gbunri? 

64. Bayii ni A ti $e n gbunri awpn 
ti wpn $e atako si A$p Allah. 

65. Allah, pni ti O $e ilp fun yin ni 
aaye ibusinmi ati oke prun ni aja le 
yin lori. Oun ya aworan yin, Lphin 
naa, O mu ki irisi yin rpwa. O si n 
fun yin ni awpn ipese ti 6 dara, 
Eyiiyi ni Allah, Oluwa fdpdaa 
yin. Nitori naa, Ibukun ni fun 
Allah Oluwa gbogbo agbaye. 



i JGIj 






On 40 


AL-MU’MIN 


Ipin 24 


66. Oun ni Qba Alaaye, ko si 
Qlprun miran, ayafi Oun, niton 
naa, p maa ke pe E tpkantpkan 
ninu ijpsin fun Un. Gbogbo pyin, 
ti Allah ni, Oluwa gbogbo 
agbanlaaye. 

67. Wi pe: 'A ti kp fun mi lati sin 
awpn ohun ti p n ke pe lphin Allah 
niwpn igba ti awpn pri ti 6 yanju ti 
de wa ba mi lati pdp Oluwa mi, ati 
pe a ti pa mi la$p lati ju ara mi silp 
fun Oluwa gbogbo agbaye. 

68. Oun ni pni ti 6 da yin lati inu 
erupp, lphin naa lati inu omi 
lpgbplpgbp, lphin naa lati inu pjp 
didi, lphin naa ni 6 mu yin jade ni 
pmp oponlo, ki p baa le de opin 
asiko yin, lphin naa ki p baa di 
aragbo: bi 6 tilp jppe 6 si n bp ninu 
yin ti iku maa n pa $iwaju (ipo 
agba) - (6 si maa n jp ki p spmi) ki 
p baa le di akoko ti a yan (eyi ri 
bpp), ki p baa le kp dye. 

69. Allah ni fmi ti 6 n fun ni ni iye, 
ti O si n pa ni. Nigba ti Oun ba si 
pinnu nkan kan, Oun yoo kan sp 
fununpe,“Jpbpp”, yoo sijpbpp. 

IDA 8 

70. Iwp ko ha ri awpn ti wpn n 
jiyan nipa awpn Ami Allah. Ee$e 
ti wpn fi n gbunri (kuro nibi ootp)? 





Ipin 24 


AL-MU’MIN 


Ori 40 


7 1 . Awpn ti wpn pe Iwe naa nirp, 
ati ohun ti A fi ran awpn oji§p Wa. 
Laipp, wpn n bp wa mp. 




\xiL 


to**) I 


5 4 I vi x=» (il- 1 

©w ^jju J As i-ulss ClLs si 


72. Nigba ti awpn ajaga irin yoo 
wa ni pran wpn ati pwpn pplu. A 6 
si maa wp wpn nip lp tuurutu; 

73. Sinu omi gbigbona, lphin naa 
sinu ina ti yoo maa jo wpn. 

74. Lphin naa a 6 bi wpn leere wi 
pe, 'Nibo ni awpn ohun ti p n mu ni 
orogunwa 

75. 'Lphin Allah?'. Wpn yoo wipe, 
'Wpn ti ja wa kulp, bpp si ni awa 
kii kepe nkan miran tplp'. Bayii ni 
Allah maa n fi awpn alaigbagbp 
silp ninu i$ina. 

76. Eyi ri bpp niton pe pyin n yp 
lori ilp ni pna ti ko tp ati nipa wi pe 
pnypayppprp. 

77. lywp pnu pna ina Jahanama ki 
p maa gbe ibp, ibugbe bubura ni 6 
jp fun awpn onigberaga. 

78. Nitori naa maa $e suuru. 
Dajudaju, ododo ni ileri Allah. 
Boya A fi ara ohun ti A ti $e ileri rp 
fun wpn han p tabi A jp ki iku pa p 
$iwaju (imu$p awpn ileri Wa), 
(eyikeyii ohun ti i baa $plp) 
sibpsibp pdp Wa ni a 66 da wpn 
padasi. 


A ✓ A S * A S> 

@c> 5 >A*4 t 1 


> A / 


( + * c t « K t \ A •? " £ 

IS nx . ' 

i . ^ « j> 


cJ-S US I l$J Lit aL| 

jj JJ 

©^>4^0 1 fijjt (JL^J 


4 (A., 

o y > s a" 1 ?, « < .. 

a<a^ «; 







Ori 40 


AL-MU’MIN 


Ipin 24 


79. Dajudaju Awa ti ran awgn 
dji$Q $iwaju r$, awQn ti A ti 
darukQ WQn fun q wa ninu WQn, 
awQn miiran si wa ninu WQn ti A 
ko darukQ WQn fun q. Ko si $e e $e 
fun oji$Q kan lati mu Ami kan wa 
bi ko $e pQlu iyQnda Allah. Nigba 
ti A$q Allah ba si de, a 6 da qjq 
PqIu ododo, ibQ si ni awQn a$ebajQ 
yoo ti padanu. 

ID A 9 

r 

80. Allah ni Qni ti O da awQn Qran 
Qsin fun yin, ki q le maa gun awQn 
kan ninu WQn ki q si maa jQ awQn 
miiran. 

8 1 . AwQn anfani miiran si tun wa 
fun yin lara WQn, Eleyii nipe, nipa 
WQn ni Qyin 6 le ri amu$Q ifQ 
yoowu ti n bQ ninu Qkan yin, ati pe 
lori WQn ati ninu awQn QkQ oju 
omi ni a ti n ru yin kaakiri ! 


82. Ati pe dun fi awQn Ami Rq 
han yin. Nigba naa, ewo ninu 
awQn Ami Allah ni Qyin yoo kQ 
silQ. 

83. WQn ko ha ti rin kaakiri ori ilQ 
ni, ki WQn si ri bi igb^hin awQn to 
$iwaju WQn ti ri. WQn pQ ju awQn 
wQnyi 1 q ni agbara ati ni ipa ti WQn 
fi silQ laye. $ugbQn gbogbo ohun 
ti WQn $e ko $e WQn lanfani 
kankan. 


y V j, 54 Lj, C,iU o' 4^*34 

uij l^-ci pLa. | I 


;s(£5Vi 


* A-iCLs S# Ab S 
C l jpLc. ( 4 


JLil LaJl&V3f«ULll>^J>49 

■p"* - > 7« TT u ^ •* •• r" 


^ «^*3\ C4 

jLuit 




* 



Ipin 24 


AL-MU’MIN 


Orf 40 


84. Nigba ti awQn dji$Q WQn de wa 
ba WQn pqIu awQn Ami ti 6 daju, 
WQn n yQ nipa imQ ti WQn ti ni. 
Ohun ti wQn fi n $e y?yQ yoo si yi 
wQnpo. 


a J-Siet % Cii 

5 I lihii A- * >— I 3-a-^i 

©(i> } <$—i) y (3 


85. Nigba ti WQn ri iya Wa, WQn 
wi pe, 'Allah nikan $o$o ni awa 
gbagbQ ati pe a ti kQ awQn ohun ti a 
maa n fi ba A wa orogun siIq'. 

86. $ugbQn nigba naa, igbagbQ 
WQn ko $e WQn ni oore kankan rara 
nigba ti WQn ri ijiya Wa. Eyi ni 
ilana Allah ti O ti maa fi n ba awQn 
Qda Rq 16. Bayii si ni awQn 
alaigbagbQ $e parun. 


^UCLsiipSBik i>Tj SJS 
L fii 6- Bjia. 5 itj.% 


••• l 


aju i jLsjm i Cj-A Li fib 

^ w o * v »• "T ^ ^ 

>-“-*• 5^8:jLj-£ Cj C - ^ -La - >— 5 



Ori 41 


ipln 24 


E 2 


HAA MIIM AL-SAJDA 


(A sq Q kale 

1. Ni Orakp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanujulp. 


$lwaju Hijrah) 



2. HAA MIIM (£ni tl iyin tp si, 
Ologojulp). 


3. Eyi jp aspkalp lati pdp Qba 
Oloore pfp, Alaaanujulp. 

4. Iwe kan ti a $e alaye awpn psp rp 
ni kikun, akatunka tl 6 han kedere 
fun awpn eniyan tl 6 nl imp. 

5. Olufunniniroo idunnu ati 
Olukilp. $ugbpn ppplppp wpn 
gbunri, wpn ko si gbp. 

6. Wpn si wl pe, 'pkan wa ti di si 
ohun ti o n pe wa si, eti wa si ti di 
pplu, gaga ti wa laarin wa ati iwp.' 
Nitori naa maa $e i$p tirp, awa naa 
si n $e i$p tiwa. 

7. Wi pe, 'Eniyan abara bi pyin naa 
ni emi i §e, a ti $ipaya fun mi pe, 
dajudaju Qlpran yin, Qlpran kan 
$o$o ni; Nitori naa p lp si pdp Rp 
taara (lai yapa), ki p si maa tprp 
aforijin Rp. Egbe si ni fun awpn 
9§?bp. 

8. Awpn ti ki i yan saka, awpn naa 
si ni ko gba Qjp Ikphin gbp. 



*J> iiy&U' £>vi4 $ &-±3\ 



ipin 24 


HAA MUM AL-SAJDA 


Ori 41 


9. Ni ti awpn to gbagbp lododo, ti 
wpn si n $e i$p rere, dajudaju ti 
wpn ni psan ti ki yoo tan laelae. 

IDA 2 

10. Sp pe, 'nj? ni otitp ni pyin $e 
aigbagbp ninu fmi ti 6 da aye 
lppmeji, ti p si n ba A wa pgb??' 
Oluwa gbogbo aye niyi. 

11. O da awpn oke nlanla ti 6 ga si 
ori r? 6 si bukun un (ni ppplppp), 
6 si pese ipin awpn ounj? rp sib? 
pplu odiwpn to pe ni pjp mprin ni 
dpgbandpgba fun awpn olubeere. 

12. Lphin naa, 6 kpju si prun 
nigba ti 6 (da gpgp bi) eefin, 6 si 
wi fun dun (prun) ati aye pplu pe: 
'$yin mejeeji p maa bp, bi p f? bi ? 
kp.' Awpn mejeeji si wi pe, 'A ti 
de tpkantpkan'. 

13. Lphin naa, 6 pari gbogbo rp si 
prun meje ni pjp meji. 6 si $ipaya 
ilana i$p prun kppkan fun un. Awa 
si tun $e prun ti 6 sunmp aye lp$pp 
pplu awpn atupa (fun implp) ati 
aabo. Eleyii jp eto Qba Alagbara, 
Olump ohun gbogbo. 

14. $ugbpn ti wpn ba gbunri, 
nigba naa, sp pe: “Mo ti kilp fun 
yin nipa iya ojiji, iru ijiya eyi ti 6 
$?lp si awpn 'Aad ati Samuud”. 


4 * 


i 1 1 3 I jAJa 1 chi £-3 1 c«ij, 

A .r* A * 6 * J>f l 


4 i . .» » J 4 > 


3 [ 44 . 3 ^ crt (fa '5j (4*4 3 

ci (45 1 4^ 1 5 >— i 3 (44 Al >i 

©4^114 51 


✓ ^ 


(i) Ci, > 3 &to-«J I (Jj, C? 

jT li 3 U5 jl2j 

©&S-S4 ^r 1 ' ' IS 


3 e#-- 3* Cl ^ a 3 

(155 3 ^ *tLsi L^Ci i>3l 


s 1 if T £< 1 a I ; 

jL ✓ « ^ a ““ f" ■* * t •• a* 

©> 3-a~i 3 | IS a»A**a JAg, 



Orf 41 


HAA MIIM AL-SAJDA 


ipin 24 


15. Nigba ti awpn Oji$p ba de wa 
ba wpn m iwaju ati lphin wpn, (ti 
wpn n wi pe), '5 ma $e sin nrik an 
miiran ayafi Allah', wpn a dahun 
pe, 'Iba $e pe Oluwa, fdpdaa wa fp 
lati ran Oji$p wa ni, awpn Malaika 
ni Oun iba ran. Nitori naa awa ko 
ni igbagbp si ohun ti a fi ran yin'. 

16. Ni ti awpn 'Aad, wpn gberaga 
lori ilp lailptpp, wpn si wi pe, 'Ta 
16 lagbara ju wa lp?' Wpn ko ha ri 
pe Allah, fmi ti 6 da wpn lagbara 
ju wpn lp ni? Wpn si maa n tako 
awpn Ami Allah. 


f 0 a ft 

cK J-ipl jLj-jf-lS. >1 




bij 


<4 >tc Csli 

i}3S;4sjiA 


siii &i ism 

VSj-» 3-* ^- 4 


17. Nitori naa A ran atpgun lile si 
wpn ni awpn pjp to burn jpjp, ki A 
baa le fun wpn ni iya idojutini tp 
wo ni aye yii. Ati pe nitootp ij iya 
idojutini ti ikphin ni yoo burn ju, a 
ko si ni ran wpn lpwp. 

1 8. Ati pe ni ti awpn Iran Samuud, 
A fi wpn mpna, $ugbpn wpn nifpp 
si i$ina ju itpspna lp. Nitori naa iya 
ojiji ti i yppprp-pda gba wpn mu 
nitori ohun ti wpn $e. 

1 9. A si gba awpn to gbagbp ti wpn 
si tun paya Allah lododo la . 

IDA 3 

20. Ni pjp ti a 6 ko awpn pta Allah 
jp lati dari wpn sinu ina, wpn yoo 
maa da wpn lp gppgpp. 


C£, l ie CSJl ZT . j Li 

4 *^ 4 ^ j>fc\ 
^iGpjLJi (A h 




5 L*>ii 5>4VI 4-1 >JJ 

Jj 

>^Lj Cji 5 
ijjtf r fc i -iUji 


site 1^5 , 

& a ^ L 




I ji s isLtf 5 



ipin 24 


HAA MUM AL-SAJDA 


Ori 41 


21. Tltl di igba ti WQn yoo de ibQ, 
eti WQn, oju WQn ati awQ ara WQn 
yoo maa jQrh tako WQn lori ohun ti 
wQnn$e. 

22. WQn 6 si wi fun awQ ara WQn 
pe, 'Ee$e ti Qyin fi n jQrh tako wa?' 
WQn 6 dahun pe, Allah ni 6 mu 
wa SQrQ bi 6 ti $e fun ohun gbogbo 
ni anfani QrQ sisq, Oun si ni O $Qda 
yin ni akQkQ ati pe QdQ Rq ni a 6 
tun dayinpadasi. 


\ >1, 

&i> i ilUSt ip is* (Lite 




■» A. ’A <" u 

£-4-^3 |>-® 


23. ‘Ati pe, Qyin ko kiyesara 
(nigba ti) pe, eti yin ati oju yin ati 
awQ ara yin ni WQn yoo jQrh tako 
yin. $ugbQn Qyin ro pe Allah ko 
mQ qpqIqpq ninu awQn ohun ti q n 
?e. 

24. ‘Ati pe bayii ni ero ti q n ro 
nipa Oluwa yin $e ko iparun ba 
yin. Nisinsinyii, q ti di Qni ofo. 

25. Bi WQn ba tilQ $e suuru, 
sibQsibQ ina ni yoo jQ ibugbe WQn, 
ti WQn ba si n bQbQ fun aanu, WQn 
ko ni si ninu Qni ti A le $iju aanu 
wo. 



Lf I 3 

^ fit'll 

0 j, 3 ; U b 1 5 U Is 

/' \ ** * *9 'l l * " A £ 

I c>$ '-oJ I 


26. Ati pe, a ti yan awQn alajQ$epQ 
fun WQn, ti WQn si $e ohun ti 6 ti 
kQja ati ohun ti 6 n bQ niwaju WQn 
1q$qq; idajQ si $q le WQn lori gQgQ 
bi 6 ti $q le awQn Iran to ti rekQja 
$iwaju WQn ninu awQn alujannu 
ati eniyan, dajudaju WQn jQ Qni 
ofo. 


A4- 1 i * UjH ' 3 > cA 

©^v-e-ljJo S. 



Ori 41 


HAA MUM AL-SAJDA 


ipln 24 


IDA 4 

27. Aw?n alaigbagb? si n wi pe, '5 
ma $e feti si Al-Kur'an yii, $ugb?n 
? maa ho bo kika r? ki ? le bori'. 


. > * 


V J^5 


28. Laisi aniani, Awa yoo mu ki 
aw?n alaigbagb? t? iya to le koko 
wo. Ani s?, Awa yoo san ?san 
bubura fun wpn g?g? bi i$? 
bubura ti w?n ti n $e. 


15 1 is Ijjl^ 

£ *j u 5 • \Uf* 


29. Eyi ni ?san to t? si awQn ?ta 
Allah - ani ina. Ibugbe pip? yoo 
wa nib? fun w?n. Eyi j? ?san fun 
wQn nitori pe w?n lodi si awQn 
Ami Wa. 


3i Jl i 

©«i) 4, 


30. AwQn to $e aigbagb? yoo wi 
pe, 'Oluwa wa, fi awQn ti 6 $i wa 
l?na han wa laarin aw?n alujannu 
ati awQn eniyan,ki a le fi w?n si 
ab? ?s? wa, ki w?n baa di 
at?m?l?'. 


iSjt &.£\ JS5 

(jJ X ' 5 CSjL2*T ch-Sj ' 

G'Ai CLjlXiT 

V I 


31. (Ni ti) awpn to n s? pe, 
‘Oluwa wa ni Allah’, ti w?n si 
duro $in$in, aw?n Malaika yoo 
maa spkal? wa ba WQn (wQn yoo 
maa sq fun WQn pe), 'E ma $e b?ru, 
? ma si $e banuj?, $ugb?n ki ? maa 
y? nipa ?gba id?ra ti a ti ba yin $e 
adehunr?. 



32. ‘Awa ni ?r? yin ni aye yii ati ni 
aye ti n bp. Nib? ni ?yin yoo ti ni 
ohunkohun ti ?mi yin ba n f? ati 


&Z15 Os 



ipin 24 


HAA MUM AL-SAJDA 


Ori 41 


paapaa ohunkohun ti pyin ba 
beere fun nib? ni pyin yoo ri gba. 

33. Eyi jp nnkan alejo lati pdp Qba 
Alaforijin, Alaaanujulp. 

IDA 5 

34. Ta 16 dara ni prp sisp ju pni to n 
pepe si oju pna Allah, ti 6 n $e i$p 
rere ti 6 si n wl pe, 'Dajudaju Emi 
jp pkan ninu awpn to ju ara rp silp 
funAllah'. 

3 5 . Rere ati aburu ko le ba ara wpn 
dpgba, kl o si maa fi rere san 
bubura. Nipa bpp pni ti pta n bp 
laarin iwp pplu rp yoo wa da gpgp 
bi prp imulp. 

36. $ugbpn ko si pni ti A maa n fun 
ni eyi (§e), ayafi awpn ti 6 ni 
ifarada, bpp ni A ki i fun pnikpni 
(§e) ayafi awpn ti wpn ni oriire to 
gajulp. 

37. Biimisi kanbawa bap lati pdp 
e$u, wa i$p lp si pdp Allah, 
dajudaju Oun jp Olugbp, Olump 
ohun gbogbo. 

38. Ati pe ninu awpn Ami Rp ni 
ora ati psan ati oorun ati o$upa, 
pyin ko gbpdp foribalp fun oornn 
tabi fun o$upa, $ugbpn p maa 

r 

foribalp fun Allah, pni ti O da 
wpn, bi 6 ba jp pe Oun nikan ni 
pyin n foribalp jpsin fun. 





*■: A 




dJjl 




y±ib\ 


9 « C 
r *• > 




©iUJLil 


4 5 cpiAjJ, j 



Ori 41 


HAA MUM AL-SAJDA 


ipln 24 


39. $ugbQn ti w(m ba $e igberaga, 
awQn ti n bQ IqcIq Oluwa rQ n $e 
afQmQ fun Un ni ora ati ni Qsan, 
WQn kii siikaaarQ. 

40. Ninu a WQn ami Rq ni riri ti iwQ 
ri ilQ ti 6 gbQ furafuru, $ugbQn 
nigba ti Awa ba sq omi kalQ si ori 
rQ, a si di ohun to gbera to tun ji 
pepe a si tun maa hu irugbin jade. 
Dajudaju Oun, £ni naa ti 6 sq q di 
alaaye le ji oku dide. Dajudaju 
Oun ni Alagbara julQ lori ohun 
gbogbo. 

41. Dajudaju awQn ti WQn n binu 
nipa awQn Ami Wa, ko sapamQ 
fun Wa. NjQ Qni ti a gbe ju sinu ina 
16 dara ju ni tabi Qni ti 6 jade wa 
pQlu ifQkanbalQ ni QjQ Ajinde. 5 
maa $e ohun ti 6 wu yin, dajudaju 
Oun n ri ohun gbogbo ti q n $e. 

42. Dajudaju awQn ti WQn $e 
aigbagbQ si iranti naa (Al-Kur'an) 
nigba ti 6 de wa ba WQn (ni WQn 
pasan). Bqq si ni Iwe ti 6 lagbara 
ni. 

43. IrQ ko le sunmQ Qn, (yala) lati 
iwaju, tabi lati Qyin rQ. AsQkalQ 
kan ni lati QdQ QlQgbQn naa, fmi ti 
iyintQ si. 


JLc liA £_J li I 

HjT 21x41 5 

CU >3T i>lj 

U>U^ 1 X-J I c) J, h CUJJ 9 

^ .P JL * * n "f 

I^a U'tiJ 




* di $aS*li W S>1 

IjJ D^ eo Ji-S Gs 

" " ~ tf A ✓ 

©J4-&! 


G3 >i»pU &J- 


5 $-4 *-4t c#-* ^ ' ^424 ^ 

&>4 


44. Ko si n hk ankan ti a sq si q, ti a 
ko ti i sq si awQn Oji$Q to $iwaju 
rQ. Dajudaju Oluwa rQ jQ 
Alaforijin ati Olufiya oloro jQni. 


©-£44' V ^5 5 > 


c@> 




Ipin 25 


HAA MIIM AL-SAJDA 


Ori 41 


45 . 1 ba $e pe A $e Al-Kur'an naa ni 
edeajojini, WQn ibawipe: 'Eeti$e 
ti awQn qsq rQ ko fi yanju?' Ede 
ajoji bawo! Ti dun (Muhammad) 
si jQ lambawa? Sq pe, itpspna ati 
iwosan 16 jQ fun awQn to gbagbp 
lododo. $ugbpn ni ti awQn ti ko 
gbagbp lododo, edidi n bQ ninu eti 
WQn, 6 si tun jQ ifQju fun WQn. 
AwQn wQnyi ni a 6 maa pe lati Qna 

jmjin. , , 

IDA 6 

46. NitootQ Awa ti fun Musa ni 
iwe naa, $ugbQn w(m da iyapa siIq 
nipa rQ, bi ko ba $e pe QrQ kan ti 
gbawaju lati QdQ Oluwa rQ ni, a ba 
ti $e idajQ (QrQ naa) laarin WQn, 
dajudaju WQn ko si dQkun iyemeji 
niparQ. 

47. fmikQni to ba $e rere, 6 $e e fun 
Qim ara rQ, Qni ti 6 ba si $e buburu, 
6 $e e fun Qmi ara rQ. Oluwa ki I $e 
alabosi fun awQn Qra (Rq). 

IPIN 25 

48. QdQ Rq nikan ni idapada (QrQ) 
imQ wakati naa, ko si si eso to le 
jade lati inu padi rQ tabi ki obinrin 
kan loyun ki 6 si bi (qiuq) bi ko $e 
PqIu imp Rq. (Ki q maa ronu nipa) 
qjq ti Oun yoo pe WQn pe, 'Nibo ni 
awQn ti q mu lorogun pQlu Mi wa? 1 
WQn yoo sq pe, 'Awa ti jQWQ fun 
Q pe, ko si olujQrii kan nipa rQ 
ninuwa'. 


J LSJ }3 {ois^S 

All i 

>1 O, 

** 5 j-S5 0 


L.a j j L t li 1 S-lJ | >JaJ j 
-■ ;i£sV 3 J 5 ^ ^44 


% Li I d>* 








Ori 41 


HAA MUM AL-SAJDA 


ipin 25 


49. Awpn ohun ti wpn n ke pe tplp 
yoo si ja wpn kulp, ti wpn yoo fi 
mp pe ko si ibi aabo kan fun wpn. 


* \ * * is 9 * s , rs * y \ ^ ^ 

5 L>-t^ C> 3^* i 0 Lo ^V%-C. 5 


50. Eniyan ki i kaaarp ninu 
bibeere fun ohun rere, $ugbpn bi 
bubura ba fpwp ba a, dun a sp ireti 
nupatapata. 

5 1 . Nigba ti A ba fun un ni ikp tp 
wo lati pdp Wa, lphin inira ti 6 ti ba 
a, yoo wi pe, '$tp temi leyi, Emi 
ko si ro pe akoko naa yoo de, 
$ugbpn ti a ba da mi pada si pdp 
Oluwa mi, dajudaju Emi yoo ri eyi 
to dara ju bpp lp lpdp Rp'. Nigba 
naa A 6 fun awpn alaigbagbp ni iro 
nipa ohun ti wpn ti §e, A 6 si jp ki 
wpn tp iya ti 6 le koko wo. 


</ 9 y 6*9^9% 9 * * 


^ & (h. Lii5 UiVt 

r* ^ i a \ i** 1 - ^ /* *. * ✓ *. 

5 j I 1 c4. *2' 

Qja. l Lc.i_n 


^ a 

■toe 


52. Nigba ti A ba $e idpra fun 
eniyan yoo $pri pada ni ti 
igberaga, $ugbpn nigba ti aburu ba 
ba a, yoo bprp si ni gbadura 
kikankikan. 




53. Sp pe, '5 sp fun mi: tobajppe 
lati pdp Allah ni 6 ti wa, ti p wa $e 
aigbagbp ninu rp - ta ni 6 ha $ina 
ju pni ti 6 ti jina rere si ododo 
(Allah) lp.’ 



54. A maa fi awpn Ami Wa han 
wpn ni gbogbo pna ati laarin ara 
wpn, titi ti yoo fi han si wpn pe 
ododo ni i $e. Njp ko ha tp fun 
Oluwa rp pe Oun ni fdprh lori 
ohun gbogbo? 


e v^tsVi 4 feiji 

t If o y t' is <- . *.*' 

d_j l a. 4J 4 , ^ -a > > 

4 r\ ' a *• 



Ipin 25 


HAA MIIM AL-SAJDA 


Ori 41 


W ^ , 

55. 5 kiyesi, wpn n $e iyemeji nipa |4>-s. 


ipadepQ p$lu Oluwa wpn, b$e si ni 
Oun rpkirika ohun gbogbo. 



<C@> 


On 42 


ipln 25 



AL-SUURQQ 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. HAA MUM (Eni-iyin-tp-si, 
Ologojulp). 

3. A 'IN, SUN, KQQF (Olump 
Julp, Olugbp ohun gbogbo, 
Alagbara julp). 

4. Bayil ni Allah, Alagbara 
Qlpgbpn $ipaya fun 9 , 6 si 
$ipaya fun awpn to $iwaju rp. 

5. TiRp ni ohun gbogbo ti n bp ni 
awpn pran ati aye. Oun si ni Qba 
to ga julp, fmi ti 6 tobi julp. 

6 . Awpn pain fprp faya bi wpn §e 
ga to; awpn malaika si n fiyin ati 
ppp fun Oluwa wpn, wpn si n 
tprp aforijin fun awpn to wa tori 
ilp. $aa wo 6 ! dajudaju Allah ni 
Alaforijin, Alaaanu julp. 

7. Ati (ni ti) awpn ti wpn yan 
awpn pi om Iran ni alaabo lphin 
Rp, Allah n wo wpn; iwp ki i si i 
$e alabojuto le wpn lori. 

8 . Bayii ni Awa $e sp Al-Kur’an 
naa kalp fun p ni ede Larubawa, 
ki o le kilp fun Iya awpn ilu ati 
awpn ilu to wa ni agbegbe rp, ati 
pe ki o le kilp fun wpn nipa Qjp 



A*-' ' 


©i 

Q AL^U ^3\ 

* * . * n ^ L 1 1 s 1. 

? Ot £)jnB <— » l \ 

S I* ||| f I ✓ 

5 




©Ja A ^ >J' j^a » h ^A 


*■■■' ^ > — ' „ * „ * s * r\ % f 

\ 5 X-a^\ OlxJl 5 


- 2 a \ 6 a 344 -4 fir. alii £i\ 


SlXv .ki'iJTs 

M •/ / *• / •• ^ 

'• it, » •'.t 

4 4 44.j V 



ipin 25 


AL-5UURQ0 


Ori 42 


Akojp ti ko si iyemeji nipa rp: 
Apa kan yoo wa ninu pgba idpra, 
apa kan yoo si wa ninu ina to n jo 


geregere. 

9. Bi 6 ba $e pe Allah fp ni, 
dajudaju Oun iba $e wpn ni ijp 
kan $o$o, $ugbpn Oun a maa fi 
pni to wu U sinu ikp Rp. $ugbpn 
ni ti awpn alabosi, ko ni si alaabo 
tabi oluranlpwp kan fun wpn. 

10. Wpn ha ti yan alaabo miiran 
lphin Rp ni bi? Nigba to jp pe 
Allah nikan ni Alaabo, Oun 16 n 
sp oku di alaaye, Oun si ni 
Alagbara lori ohun gbogbo. 


5 5 A— o ' >o — \ *• L-ii <^J 5 

' „ ^ x \ . » » « / 1 



i' / 'i , “«/H V!i ,; 



ID A 2 

11. Ohunkohun ti p ba n §e iyapa 
pnu si, p dp Allah ni idajp rp wa. 
(Sp pe:) ‘Eyi ni Allah, Oluwa mi, 
Oun ni mo gbpkple; pdp Rp ni 
emi n ronupiwada si. 

12. Olupilp i§pda awpn prun ati 
aye, O da yin ni mejimeji laarin 
ara yin, bakan naa ni O da awpn 
pran psin ni takptabo; O n mu yin 
pp si nibp. Ko si si ohunkohun to 
da bi Rp. Oun ni Olugbp, Oluri 
ohun gbogbo. 

13. TiRp ni kpkprp awpn prun ati 
aye. Oun a maa mu ipese gbooro, 
A si maa din in ku (fun pni to ba 
wu U). Oun ni Olump ohun 
gbogbo. 





,t * ■> „< f/.; -• - M-c ✓ 

^ 1 

(5) *** ^ 


KulIj 

* *& *v^ ( t ^ •• x ^ ^ i . k» ? u» . . 



Ori 42 


AL-5UURQ0 


tpin 25 


14. Oun ti yan psin tl 6 ti pa§p rp 
fun Nuha, ti A si ti §ipaya fun p, ti 
A tun pa§p rp fun Ibrahim, Musa ati 
Isa (pe), ‘Ki p duro §in§in ninu 
igbpran, p ma si §e pin yplpyplp 
nidii rp. Inira ni ohun ti 6 n pe awpn 
abpri§a si idi rp jp fun wpn. Allah a 
maa yan pni ti 6 ba wu U fun Ara 
Rp, A si maa tp pnikpni to ba §pri si 
pdp Rp spna. ’ 

15. Wpn ko si pin y pipy pip ay aft 
lphin igba ti imp de wa ba wpn, 
(wpn §e bpp) nitori owu jijp 
laarin ara wpn. Ati pe ti ki i ba §e 
ti prp to ti lp §iwaju lati pdp 
Oluwa rp ni titi di asiko ti a ti 
yan, A ba ti §e idajp ni aarin 
wpn. Ati pe awpn ti A jp ki wpn 
jogun Iwe naa lphin wpn wa ninu 
iyemeji nipa rp. 

16. Nitori naa, eyi ni ki o maa pe 
(pmpniyan) si. Ki o si duro 
deedee gpgp bi a §e pa p la§p, ki 
o ma si $e tple ifp buburu inu 
wpn, ki o si wi pe, ‘Emi gba 
eyikeyii Iwe ti Allah spkalp gbp, 
bpp ni a ti pa mi la$p lati maa 
§ptp laarin yin. Allah ni Oluwa 
wa ati Oluwa yin. $san i$p wa 
yoo jp tiwa, psan i$p yin yoo si jp 
tiyin. Ko si aawp laarin awa ati 
pyin. Allah yoo ko wa jp papp, 
pdp Rp si ni ipadasi’. 



iJAll ti ti s 

L& <} $ iiL: 

P uu 4* ^ J . y \ ^ / * X J 

f » * * tJ i * 

© » a.'T" « 

■ ■-< >0 A_J L a i— A — oi ijAJ j 

V > * 4 ' * • 


rs * * *' \ & * * ■> JtZ • t'v?/ 
Lo-j > iS* 5 r.J*— & >1^1 “ 5 

5 * ^4 ^ SLt jy | 

3 t^t 


(npy-^ocJ < d-1) j r. C x j- i f 



ipin 25 


AL-§UUR(?0 


Ori 42 


17. Awpn to n jiyan nipa Allah 
lphin tl O ti di itpwpgba- asan ni 
iyan wpn lpdp Oluwa wpn; ibinu 
(Qlpran) n b? lori wpn, iya to 
bum jQj'p si n bp fun wpn. 

18. Allah ni fini ti O sp Iwe naa 
kalp pplu ododo ati o§unwpn. Ki 
ni yoo si jp ki o mp pe akoko naa 
ti sunmp? 

19. Awpn ti ko ni igbagbp nipa rp 
n fp ki 6 tete de; $ugbpn awpn to 
gbagbp n bpra gidigidi nipa rp, 
wpn si mp pe otitp ni. Kiyesi i! 
Awpn to n jiyan nipa akoko naa 
wa ninu i$ina, wpn si ti jinna 
gan-an ni. 

20. plpyinju aanu ni Allah si 
awpn prusin Rp. 6 maa n pese 
fun pni ti 6 ba wu U. Oun si ni 
QbaAlagbara, Ologo julp. 

IDA 3 

21. finikpni to ba n fp ikore ti 
Aye to n bp, A 6 §e alekun ikore 
rp fun un. fmikpni to ba si n fp 
ikore ti aye yii nikan, A 6 fun un 
ninu rp, $ugbpn ko ni si ipin 
kankan fun un ni Aye to n bp. 

22. Njp wpn ha ni awpn pgbp 
(Allah kan) ti wpn ti §e awpn 
nnkan kan lptpp fun wpn ninu 
psin, ti Allah ko si fi aaye gba ni 



bi?Ti ki i ba §e prp Wa nipa idajp 
ikpyin ni, idajp iba ti waye (lori 


On 42 


AL-SUURQQ 


tpin 25 


n hk an naa bayii) laarin wpn. 
Dajudaju awpn a$ebi yoo jp iya 


oloro. 

23. iwp yoo ri awpn a§ebi nmu 
ifoya niton ohun ti wpn §e, yoo 
si §?1? si wpn dandan. $ugbpn 
awpn to gbagbp ti wpn tun n §i§? 
rere yoo maa bp ni aaye tutu 
minimini nmu pgba idpra. Wpn 
yoo maa ri ohunkohun ti wpn ba 
n fp lati pdp Oluwa wpn. Eleyii 
j? ojuure (Allah) ti 6 tobi. 


n A o o.Ua^ \Jy2 
(ja Coi5) 2^ cy . i d , 

^ r K 1 r* S * \ 



24. Nip a eyi ni Allah n fun awpn 
pru R? to gbagbp, ti wpn tun h §e 
i§? rere ni iro idunnu. Wi pe: 
‘Emi ko beere psan lpwp yin lori 
rp, bi ko §e fun if? laarin alajpbi. ’ 
lynikpni to ba §e i§p rere, Awa 
yoo §e alekun pwa daadaa rp. 
Dajudaju Allah ni Alaforijin p§p, 
Olumoore. 

25. Wpn ha n sp pe, ‘O ti hun irp 
mp Allah ni?’ Ti 6 ba §e pe Allah 
fp ni, Oun iba j? ki pkan rp di. 
$ugbpn Allah maa n pa irp rp, O 
si maa h fidi 6 dodo mulp pplu 
A§p Rp. Dajudaju, O mp ampye 
ohun to n bp ni igba-aya. 

26. Oun 16 n gba ironupiwada lati 
pdp awpn prusin Rp. Oun a si maa 
§e amojukuro p§p, 6 si mp ohun ti 
p n §e. 


Sill's >^*44. 

\ \ i C 5 I y*Jo t 




i 4.; la. LjjrOaj. 

Q[y 




27. 6 maa n gbp adura awpn to “ - 5 

gbagbp lododo ti wpn tun n $e i$p c>3>^' 3 24 . 


ipin 25 


AL-§UUR(?0 


On 42 


rere. Oun A si maa §e alekun oju 
rere Rp fun wpn. $ugbpn awpn 
alaigbagbp, iya to le koko n bp 
fun wpn. 

28. Bi Allah ba fp ipese Rp loju 
fun awpn pru Rp ni, wpn iba maa 
§e ibajp lori ilp; §ugbpn O maa n 
pese pplu ddiwpn gpgp bl 6 ti wu 
U. Nitootp, O jp Olump ati Oluri 
ohun gbogbo nlpa awpn pda Rp. 



ojjp' ah\hXt . J y 3 

" A** A- < « p 


29. Oun 10 n rp ojo lphin tl wpn 
ba ti sp ireti nu, A si maa tan 
aanu Rp ka. Oun ni Alaabo, Eni 
ti iyin tp si. 

30. Ninu awpn ami Rp ni ispda 
awpn p run ati aye ati (eyikeyii) 
ohun abpmi ti O tanka si inu 
awpn mejeeji. 6 si ni agbara lati 
ko wpn jp nigba to ba wu U. 


vi-j Uj \ )o ' (ji*- 5 

(j* yk 3 i dji \ > 


IDA 4 

31. Eyikeyii ajalu to ba ba yin, 
nip asp ohun ti pwp yin $e ni, Oun 
A si maa §e aforijin fun ppplppp 
(p$p yin). 


C u t . dj t , t ; y» a 


32. ^ ko si le doju (eto Qlprun) j&Aij f 05^' 5 
lori ilp bolp; bpp si ni 9 ko ni prp 

tabi oluranlpwp lphin Allah. 

33. Ninu awpn Ami Rp naa ni ©£'<US ^ ^4-' ' ^ y 3A ' £-3i' ^ $ 


awpn pkp oju-omi to ga bi oke 
lori okun. 



Orf 42 


AL-SUURQQ 


tpin 25 


34. Bi 6 ba fp, 6 le ni ki atpgun 
duro ki 6 ma fp 1119, ki awpn (9 kg 
oju-omi) naa si duro gbagidi si 
ojukan laimira lagbami- dajudaju 
awpn Ami n bp ninu iy9n naa fun 
gbogbo gii to ni suuru, to si n 
dupp oore- 

35. Tabi ki O pa wpn rp, nitori 
ohun ti wpn (awpn eniyan) ti $e- 
$ugbpn Oun A maa mojukuro fun 
ppplppp (a$i$e wpn). 

36. (6 maa n pa wpn rp) ki awpn 
to n jiyan nipa awpn Ami Wa le 
mp pe ko si ibi isasi kan fun wpn. 

37. Ohunkohun ti a ba fun yin jp 
igbadun ranpp ti aye yii nikan. 
$ugbpn ohun ti n bp lpdp Allah 
16 dara ju ti 6 si jp alopp fun 
awpn to gbagbp lododo ti wpn si 
gbpkple Oluwa wpn, 

38. Awpn to n jinna si awpn p$p 
nla-nla ati aw 911 iwa ibajp. Nigba 
ti awpn eniyan ba $p wpn, wpn a 
maa §aforijin, 

39. Awpn ti wpn n jp ipe Oluwa 
wpn, ti wpn si n gberun duro, ti 
wpn si n fi ijiroro yanju prp 
laarin ara wpn, ti wpn si n na 
ninu ohun ti a pese fun wpn, 

40. Awpn to jp pe, nigba ti a ba 
ditp mp wpn, wpn a maa gbeja 
ara wpn. 


j ^4 >3 ' c> i. 

44 A lU 


Jju. 5 


Li itLii* <si okxJi At*? 5 
5 LLi 

> .•» i #A < i , ^ ; I-'" Of' I, 

JfH I J **->' U* ) T! X . Jl 

©tf> (J-c I Oia-lJ 




5 ^ 

©Sj^ 


4-^JjkLc, 


Ja-L 4-44 • >j. cH i_ii 5 




ipin 25 


AL-5UURQ0 


Ori 42 


41. Ohun bubura, aburu b<?Q ni <jsan 
r?; §ugbQn gni to ba §e amojukurd, 
tl (igbest? naa) si mu atun§e wa, 
?san r? wa lgdg Allah. Dajudaju, 
Oun ko nifpQ si awQn olu§ebi. 



42. $ugbQn ko si ibawi fun iru 
awQn to ba daabo ara wQn lphin 
ti a ti $abura fun WQn, 


14 SlLi )iJ I 3 



43. Ibawi n bp fun awgn to n §e 
aburu fun awpn eniyan, ti wqii si 
n §e ibajp lori ilp lailptQQ. AwQn 
ypn ni iya oloro n bp fun. 

44. Enikpni to ba ni ifarada, to si 
§e aforijin- dajudaju iypn n bp 
ninu ipinnu Qkan to lagbara. 


ZyL-lM £*>Ji J4 cU-^2 Ji l_dj 

i jHOi ,h_Vj u$) Yi A <3 IjLji 

©X44 1 i 


T.siu.Su 




©.j^Vi k 


IDA 5 

45. fmik^ni ti Allah ba ti pe ni 
Qni i$ina, ko le si alaabo fun un 
mp lphin naa. Iwq yoo ri awpn 
olu$ebi, nigba ti wpn ba ri iya, 
wpn yoo wi pe, ‘Njp pna atipada 
ha wa bi?’ 

46. Iwq yoo si tun ri wpn ti a 6 
ko wpn wa siwaju rp (ina) pplu 
idorikodo niton itiju, wpn yoo si 
maa wo kprpkprp. Awpn to 
gbagbp lododo yoo si wi pe, 
‘Dajudaju awpn to pasan ni awpn 
to padanu pmi wpn ati awpn ara 
ile w<?n ni QjQ Ajinde. Kiyesi i! 
Dajudaju awQn a§ebi yoo wa 
ninu ijiyapipp. 


c)-4. u>"£ kJ iaj l e>* ; 

1}T; CJLj oh S 2 - h Bl l ^ PI *■ o £-*-*■ 

zA |>* Ji J-£ C*iXsJi 



J*. Ld-j-Lfc y-> ) 

J> -L i_i JJs o>i ttl jf h I 

(fij, i$L:i cP.pi Jtfj 

> 4.4 4 A ' ) A^-PaJ t ij j m{ v lji 
O y jjii t , ))f j> jlSJLaJ i 





Ori 42 


AL-5UURQ0 


tpin 25 


47. Wpn ko si ni oluranlpwp 
kankan to le ran wpn lpwp lphin 
Allah. Ati pe pnikpni tl Allah ba 
fi slip ninu i$ina, ko le si pna 
(abayp) fun un (rara). 

48. E jp ipe Oluwa yin §aaju ki 
pjp ti ko ni si ayipada fun lati 
pdp Allah to de. Ko ni si ibi aabo 
fun yin ni pjp naa, bpp ko ni si 
imoribp kan fun yin. 

49. $ugbpn ti wpn ba gbunri, 
Awa ko ran p gpgp bi olu§p lori 
wpn. I§p jijp nikan ni oju§e rp. 
Dajudaju nigba ti A ba mu ki 
eniyan tp ikp wo lati pdp Wa, 
dun a maa yp spsp ninu rp, 
§ugbpn ti ibi ba de ba wpn nitori 
ohun ti wpn ti fi pwp wpn ti 
§iwaju, kiyesi i, eniyan jp 
alaimoore. 

50. Ti Allah ni ijpba awpn prun 
ati aye. Oun A maa da ohun to ba 

r \ 

wu U. Oun A maa fun pni to ba 
wu U ni pmpbinrin, A si maa fun 
pni to ba wu U ni pmpkunrin. 

5 1 . Tabi ki 6 lu wpn pp, lpkunrin 
ati lobinrin; O si maa n $e pni to 
ba wu U ni agan. Dajudaju, Oun 
jp Olump, Alagbara lori ohun 
gbogbo. 

52. Ko §e e §e fun eniyan kan ki 
Allah ba a sprp ayafi nipa i$ipaya 
lati phin gaga tabi ki a ran 
oji§p kan lati §ipaya 


I (Xi ALl £>-* ) b gUUl «)5> 


04 


04 A— L2 b I 0-4 «»—) SJL2 ^ Syi 

j&j 12 3 

J LXj t3-l>^£:Tc)U 

!fx ^ x j i 1 % ^ 

5 ^CXi 7" 2 - 2 -ij U. ci l IsJ j I 

y y V 

j.a j ^-5 'cLJS jLi’ 


kd*Xi 3 2 j, 4 

i— 1 1 /Lio 


5 *l3l3 1 3 l3 i^Ui4.jj>4 3 ' 


3l ‘-p'l-X-S- •aH' 5' 

Gs 



ipin 25 


AL-5UURQ0 


Ori 42 


ohunkohun ti 6 ba wu U fun un, 
pplu A$p Rp. Dajudaju Oun ni 
Eni giga julp, Qlpgbpn julp. 

53. Bayh ni Awa §e sp 0 r 9 naa 
kalp fun 9 pplu A§p Wa. Iwp ko 
mp ohun ti Iwe naa jp tabi ohun 
ti igbagbp jp. $ugbpn Awa §e e 
(aspkalp naa) ni implp nipa eyi ti 
Awa n §e ampna iru awpn ti A fp 
ninu awpn pda Wa. Ati pe 
dajudaju iwp jp pni ti n tp (awpn 
pda eniyan) si pnaa taara, 

54. Oju-pna Allah, fini ti ohun 
gbogbo ti n bp ni awpn prun ati 
ohun gbogbo ti n bp ni aye jp tirp. 
Kiyesi i! Qdp Allah ni ohun 
gbogbo yoo pada si. 





f Lia 'jp 

' ✓ •• * x 

dj, Cs 




•i 

Jo 


iA J Aj ^ 

p*' dlA'^o^Si' 


<C@> 


Orf 43 


ipfn 25 



AL-SUKHRUF 


(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni Orakp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. HA A MUM (Ifni iyin tp si, 
Ologo Julp). 

3. Mo fi Iwe yil tl 6 kun fun 
alaye bura. 

4. Dajudaju Awa $e e nl Al- 
Kur’an, nl ede to yanju, to si ja 
gaara, kl p le gbp agbpye. 

5. Dajudaju 6 (pamp) lpdp Wa 
ninu Iya Iwe naa, 6 ga, 6 si kun 
fun pgbpn. 

6. $e ki A wa gba iranti naa kuro 
lpwp yin patapata, lainaanni yin 
nitori p jp ala$eju eniyan. 




A*T ■ J 




Qfl LjU *— J»i C3, U],5 
UJl^. >A>Jt 


7. Meloomeloo ni Anabi ti A ti 
ran si aarin awpn Iran i$iwaju! 

8. $ugbpn Anabi kan ko ni wa ba 
wpn ayafi ki wpn maa fi $e ypyp. 

9. A si pa awpn to lagbara ju 
awpn wpnyi lp run, apprp awpn 
Iran i§aaju si ti rekpja lp. 






t c>5 >o-4 jriA. 3 
- > ' 

©djj-: 


jLLLj e. > H 


10. Bi iwp ba si bi wpn leere pe, 
‘Ta ni 6 da awpn prun ati aye?’ 
Dajudaju wpn yoo wi fun p pe 
‘(Qlprun) Alagbara, Olump ohun 
gbogbo ni 6 da wpn. ’ 


>;.£*)' t>4a L a> 





ipin 25 


AL-SUKHRUF 


Ori 43 


1 1 . fini ti 6 $e ilp ni itp fun yin, 
6 tun $e awpn pna fun yin nib?, 
ki pyin le maa tp oju pna taara; 

12. fmi ti O n sp omi kalp lati oju 
prun pplu ddiwpn, A si fi n ji ilp 
to ti $a dide;- koda, bpp gpgp ni A 
6 $e ji yin dide- 

13. Eni ti O $pda takptabo, O si 
$e awpn pkp oju-omi ati awpn 
pran psin ti p n gun kaakiri, 

14. Ki p le maa jokoo ni irprim 
lphin wpn, ki p si le maa ranti 
oore Oluwa yin nigba ti p ba 
jokoo pplu irprun lori wpn tan, ki 
p le maa wi pe, ‘Mimp ni fun fini 
ti 6 tp eyi loriba fun wa, bp? awa 
ko lagbara lori rp’. 

15. ‘Dajudaju pdp Oluwa wa ni a 
6 pada si. 

16. Wpn si tippl? mp pn pe awpn 
kan ninu awpn prusin Rp ni 
(pmp) tiRp. Dajudaju, eniyan jp 
alaimoore to han gbangba. 

IDA 2 

17. Oun ha ti yan pmpbinrin 
laayo ninu ohun ti O da, ti O si fi 
awpn pmpkunrin ppn pyin le bi? 

18. Sibpsibp, nigba ti a ba fun 
pkan ninu wpn ni iro nipa iru 
ohun ti 6 n pe mp (Qlpran) 
Oloore pfp; oju rp yoo §okunkun, 
pkan rp yoo si kun fun ibanujp. 


(jjLk ji , v .4 a \ 

5 x-x l t [ % A y Lj 

^ ° 1 o au l? i 'j 

i LL: ^ Csiiti 
^>4 Li’ Si ^*4* & 

5 


cij. i i* j_iL 8 c>-$. 4_J i£_ULk. j 

fcJBaCsJV i & 



JS. C. IS < <-S. 

J>Aj' ^.1 




Ls-j 


1 lij. 3 


^ 9> J ^ 

3 1 d. d a . 3 





Ori 43 


AL-SUKHRUF 


ipin 25 


19. $e pni tl a tp ninu ohun p$p tl 
ko si ni dye aspye kankan ninu 
ifprpwerp (ni pyin yan fun Un ni 
9m9)? 

20. Wpn si n $e apejuwe awpn 
malaika to jp prusin (Qlpran) 
Oloore pfp gpgp bi Obinrin. Wpn 
ha wa nibi i$pda W 9 n bi? Nitori 
naa a o k 9 pri W 9 n slip, a 6 si bi 
wpn leere. 

21. Wpn si n wi pe, ‘Bi 6 ba $e 
pe (Qlpran) Alaaanu fp bpp ni, 
awa ko ni maa sin wpn.’ Wpn ko 
ni imp kankan nipa iypn, wpn 
kan n $e awawi lasan ni. 

22. Awa ha ti fun wpn ni Iwe 
mimp kan $aaju eyi ni bi, ti wpn 
si di i mu $in$in? 

23. Bpp kp, $ugbpn wpn wi pe: 
‘Awa ri awpn baba wa ti wpn n 
tple ilana kan, awa naa si n tp 
ipa$p wpn. ’ 

24. (Bi 6 ti maa n ri niyi) pe ko si 
olukilp kan ti A ran si awpn ara 
ilu kan §iwaju rp, ayafi ki awpn 
plprp inu wpn wi pe: ‘Awa ba 
awpn baba wa lori ilana kan; 
ipa$p wpn ni awa naa si n tp.’ 

25. (Olukilp wpn) wi pe, ‘Kinla! 
Koda bi mo ba mu itpspna to dara 
ju eyi ti 9 ba lpwp awpn baba yin 
wa?’ Wpn wi pe, ‘Dajudaju, awa 
ko gba ohun ti wpn ti ran yin gbp.’ 


4 y* 5 24^' 4 




* y 


©‘iJrS-S" >jL^^ Luaj eJl 


Us >£ } 

iJLlxui. 1 h Lj Ln 

©ui^4 SU&12; 


k JL A j A - ~ »c Li 2>-4.aL \ %[ lyj (j 5 

C>J, J ^JLe ;l_UU 


-f 1 . .<■ 


^ i-4 3 4>-s l U *= » A 4- * — ^ 1 1 


JaJi j_£ 15 *lji iSj, 1 0 15 J4 


©o>5 


Q, ^ CULijl G 143^5 
JlS Vj. 

©uj-Uli 


Rjdj.iyJljA. 

©«3}j-Lf” 



Ipin 25 


AL-SUKHRUF 


Ori 43 


26. Niton naa, A gbesan lara ^ k : ,u z\ \ % \< 

wQn. Wo 6 bi igbehin awQn to kg Q 

(awQn 6ji§e) $e ri. " A 

IDA 3 


27. Ranti igba ti Ibrahim sq fun 
baba ati awQn eniyan re pe, ‘Emi 
ko Iqwq rara ninu ohun ti eyin n 
sin, 

28. Ayafi $ni to da mi, Oun naa 
ni yoo $e amQna mi’. 

29. O si $e e ni apee^e rere ti yoo 
pe laarin awpn arpmpdpmQ re ki 
wpn le maa §^ri pada (spdp 
Allah). 

30. kp, $ugbpn mo fun awpn 
ati awpn baba wpn ni aaye lati je 
igbadun (ranpe) titi ti ododo ati 
Oji$e kan to wa je (i$e re) yanju 
fi de wa ba WQn. 

31. $ugbpn nigba ti otitp naa de 
wa ba WQn, WQn wi pe, ‘Idan ni 
eyi, awa si kQ q’. 

32. WQn si tun wi pe, ‘Ee$e ti a 
ko fi Al-Kur’an yii ran$e si awQn 
eniyan bi alagbara lati inu ilu 
mejeeji?’ 




©^>r? k-j Li C^JLixs C#yji V i. 


j CJt, a a i .*S=» » > } 


> A > Lj ) ^ £ j) 


1 J4 




5 \’xJt> lyjQ J^X) 1 A-XtX lu j 

i,C!i 


©^£^jUtj&5 


^ A J $ 



33. $e awQn ni WQn n pin ike ^**-5 c» 

Oluwa re ni? Awa ni a n pin jije- 
mimu laarin WQn ni ile aye yii. A u -^i< <.y. ^ D A 5 5 t t 

si gbe wpn ga ju ara wpn lp ni ipo, l( A, ^ ^ fcgj 
§ugbQn WQn n mu ara WQn sin. Ike " ' [ # / ^ 

Oluwa re si dara ju ohun ti WQn n j j 

kojQ 1 q. 

<§=> 


Ori 43 


AL-SUKHRUF 


ipin 25 


34. Bi ko ba $e pe ki awQn 
eniyan ma baa di iru kan naa ni, 
Awa iba jp ki drule ile awpn to 
$aigbagbp ninu Qba Onikpp jp 
kiki fadaka ati atpgun (fadaka) ti 
wpn yoo maa fi gun un pplu; 

35. Ti awQn ile wpn yoo ni 
ilpkun (fadaka) ati ibusun 
(fadaka) ti wpn yoo maa rpgbpku 
le lori, 

36. (Ati awpn ohun alo miiran) to 
jp ti ?wa. $ugbpn gbogbo iypn ko 
jp kini kan, bikd$e igbadun 
(ranpp) ti aye yii. Aye to si n bp 
lpdp Oluwa rp jp ti awpn olupaya 

m- 



IDA 4 

37. Ifnikpni to ba $pri kuro nibi 
iranti Qba Onikpp, awa yoo yan 
e$u fun un gpgp bi alajQ§epp. 

38. Dajudaju wpn maa n $p wQn 
lori kuro ni oju pna (Allah), 
$ugbpn wpn n ro pe pni itpspna ni 
awpn. 

39. Titi ti iru pni naa yoo fi de 
pdp Wa, yoo si wi (fun alabaarin 
rp) pe, ‘6 ma $e o! iba le $e e $e 
ki alafo to jinna bi ila-oorim si 
iwp-oorun wa laarin emi pplu rp! 
Iru alajp^epp buruku wo ni eyi! ’ 

40. Nitori pe p ti rekpja aala, 
ajppin ninu iya naa ki yoo $e yin 
lanfani lonii. 


©<ah5 >J kJ jkj 1 t Lhl i kJ 



A I'C n/ ^ /»• I'*' ✓ *1 I « (*£✓ I ^ O I M y 








Ipin 25 


AL-SUKHRUF 


Ori 43 


41. Nj9, nigba naa, iwp ha le mu 
kl aditi gbprp, tab! kl o fi 911a mg 
afpju ati 9m to n b? ninu i$ina to 
han gbahgba? 

42. B1 A ba mu 9 kuro, sib9sib9 
Awa yoo gb^san lara W9n, 

43. Tab! kl A fi ohun ti A $e fieri 
r9 fun W9n han 9; niton pe Awa 
j9 Alagbara lori W9n. 

44. Nitori naa, di ohun ti A 
$ipaya fun 9 mu §in§in. Dajudaju 
iw9 wa ni oju 911a taara. 

45. Nitootp, 6 j9 iranti to ga fun 9 
ati awpn eniyan 1*9; ati pe a 6 bi 
yin leere (nipa r9). 

46. Ki o si beere I9W9 awpn dji$9 
Wa ti A ran siwaju r9 pe, ‘Nj9 
Awa ha yan awpn plprun miiran 
yatp si Qba Onik99 ti wpn yoo 
maa sin bi? 


j I •jkg- U vAo L» I 

!-» daJSs y 

4 * 4 


» * : .<.< sr -f * : < 

Uu A— » 

©c^^d 

66 cfjjt Id 31 

©&5 j 


©>3 S ' 


1_»3" 5 AU >-!=3J fi 3 


c>-t u>-i« c>^ lU-O 


IDA 5 

♦ I 

47. Nitootp Awa ran Musa p9lu ^ *■**“*■ 

awpn Ami Wa si Fir’aona ati ©oL 9 6 jS\jl>j 23*4^3 

awpn ijoye r9, 6 si wi pe, ‘Nitootp, 

Emi j9 oji§9 lati pdp Oluwa 
gbogbo aye . 

48. Sugbpn nigba ti o de pdp wpn '-d4 - 
P9lu awpn Ami Wa, kiyesi i, wpn 
fi wpn r^rin-in. 

> > S’ 

49. Awa ko fi Ami kan han wpn ^ f £Ja'\ £& $\, jlj.i 
ayafi eyi to tobi ju ini r9 ti a ti 

fihan ni $aaju, Awa si gba wpn mu jLj l u-. 6 jl 3 L ,s4_j L 1 a 3 j 
p9lu ijiya Wa ki wpn le §9ri pada 

<C@> 


\>l Wjifi LaJj 




On 43 


AL-SUKHRUF 


ipin 25 


(si pdp Wa). 

50. Wpn si wi pe, ‘Iwp opidan, 
ke pe Oluwa rp fun wa gpgp bi 
adehun ti 6 $e pplu rp: dajudaju 
awa yoo tple ilana’. 

51. $ugbpn nigba ti A mu ijiya 
naa kuro fun wpn tan, si wo 6, 
wpn ko prp wpn jp. 

52. Fir’aona si $e ikede laarin 
awpn eniyan rp pe, ‘$yin eniyan 
mi, njp ki i ha $e temi ni akoso 
ijpba Egypt i $e ati awpn odd 
wpnyi ti n §an ni isalp mi? $yin 
ko ha riran ni? 






jCs 3-J Q. tt) <-?>L j 

>4-3 Vi 5 JoU cl jxl T 

©S)5^J £j I r. ^ 


53. ‘Tabi emi ko san ju eniyan 
yppprp yii lp, pni ti 6 fprp ma le 
sprp yanju. 

54. ‘Ee$e ti a ko fi fun un ni pgba 
prim wura, tabi ki awpn malaika 
wa pplu rp ni pwppwp?’ 

55. Bayii ni 6 $e fi pwp fifuyp 
mu awpn eniyan rp, wpn si gbp 
tirp. Dajudaju wpn jp eniyan 
bubura. 

56. Nitori naa, nigba ti wpn fa 
ibinu Wa, A gbpsan lara wpn, A 
si tp wpn ri sinu odo patapata. 

57. A si $e wpn ni arikpgbpn ati 
apprp fun awpn iran to n bp 
lphin. 

IDA 6 


i y-k #yji tjJLt?*}. >4^121,2 1 

^1 > 0-5- B; y— I 4-CLn (_^Jl jJLs 

©cH-iF'—^'* 4ds*JJCSJ\ kid >LL 


l^j fcf _ a 4-* J. i 8 yc (js Is <d yi i a JfaX L» 
©Shl-s-o Li 



58. Nigba ti a ba fi Isa pmp >ii 
Maryam pa owe, kiyesi i, awpn 


%id 


9 « 

&-M 



ipin 25 


AL-SUKHRUF 


Ori 43 


eniyan rp a si maa pariwo niton 

r?. 

59. Wpn sp pe, ‘Njp awpn ori§a 
wa 16 dara ju ni tabi dun (Isa)?’ 
Wpn ko $e apejuwe eyi fun p 
lasan biko$e fun atako. Bpp kp, 
wpn jp alariyan-anjiyan eniyan. 

60. Oun ko jp kini kan ju prusin 
Wa ti A $e oju rere fun ati pe A 
$e e ni awokp$e rere fun awpn 
pmp Isirpli. 

61. Bi 6 ba $e pe A fp ni, A ba 
yan awpn malaika ninu yin lati jp 
arole lori ilp. 

62. $ugbpn dajudaju, dun jp Ami 
kan fun akokd naa. Nitori naa ki 
p ma $e §iyemeji nipa rp $ugbpn 
ki p tple mi. Eyi yii ni pna ti 6 tp. 

63. Nitori naa, p ma $e jp ki e$u 
di yin lpwp. Dajudaju oun jp pta 
to han gbaiigba fun yin. 

64. Nigba ti Isa si de pplu awpn 
pri to yanju, 6 wi pe, ‘Nitbotp 
emi ti mu pgbpn wa ba yin ati pe 
ki emi le $e alaye to yanju fun 
yin ninu awpn ohun ti pyin n $e 
ariyanjiyan si. Nitori naa, p bprii 
Allah ki p si gbpran si mi lpnu. 

65. ‘Dajudaju Allah, Oun ni 
Oluwa mi ati Oluwa yin. Nitori 
naa p maa sin In. Eyi ni pna ti 6 
tp. 


©S 





©t4-j i- * i yO-At 


a Itjli jJl+ LUi4j ill! & 
©u> jiiitj <Js ) V i 

u* ^ £5 jXJ ilti 


©d*_J 


j*s? ^ J 
©cJ^kibfj I 1*13 U?r^4i6 *^*5 


iU * 5 05 ail U 


<c@> 


Ori 43 


AL-SUKHRUF 


ipin 25 


66. $ugbpn awpn ijp naa yapa 
laarin ara wpn. Niton naa, egbe 
ni fun awpn to $e abosi nitori iya 
pjp oloro naa. 

67. Wpn si duro de wakati naa pe 
ki 6 de wa ba wpn lojiji nigba ti 
wpn ko fura. 

68. Awpn prp yoo di pta ara wpn 
lpjp naa ayafi awpn olupaya 
(Allah) nikan. 


i \ * „ • 

J-a*-* - i 



UK i^LXb 



C>l SLcOlJl 








IDA 7 

69. $yin prusin Mi, ko si ibpru 
fun yin ni pjp oni yii, bpp ni pyin 
ki yoo si banujp; 


©<3p3-45 


70. Awpn to ni igbagbp si awpn 
Ami Wa ti wpn si tun ju ara wpn 
slip (fun Wa). 

71. wp inu pgba idpra naa, 
pyin ati awpn pnikeji yin, ni pni 
appnle ati oninudidun. ’ 

72. A 6 maa gbe awpn awo ati ife 
wura yipo wpn, ninu eyi ti awpn 
nnkan ti pkan n fp yoo wa, ti yoo si 
maa §oju lpyin pplu. ‘Ibp ni p 6 si 
maa wa gbere. 

73. ‘Eyi si ni pgba idpra naa ti a ti 
jo gun rp fun yin nipa ohun ti p ti 
§e ni§p. 

74. ‘Awpn eso ti pyin yoo maa jp 
n bp ninu rp fun yin lppplppp.’ 


liCZ. t 


2L. rJLsi £>4i_jT 


LUS 


jMj, \V>\ 5 

©S5J3US 


5 L _ A > ^ »tJai 

LJ Y 1 ' 

©(5 ji-i-i 

Os-! Ci ilsii i 


S-J4? L» 


75. Dajudaju, awpn plp$p yoo wa 

ninu iya ina. 0(5 w 

<C@> 


ipin 25 


AL-SUKHRUF 


Ori 43 


76. A ki yoo gbe e fuy? fun WQn 
rara, WQn yoo si maa wa ninu r? 
lainireti. 

77. Awa ko $e abosi si WQn rara 
§ugbQn awQn ni WQn j? alabosi. 

78. WQn yoo si kigbe soke wi pe, 
‘Iwq olu$Q (ina), j? ki Oluwa r? 
pa wa run’. Oun yoo si dahun wi 
pe, ‘? gbpdp wa nib? ni’. 

79. (Qlpran yoo wi pe): 
‘Dajudaju, A mu ododo wa ba 
yin; $ugbpn qpqIqpq ninu yin kp 
ododo.’ 

80. WQn ha ti pinnu lori pna kan 
ni bi? Nj? nigba naa, Awa naa ti 
pinnu. 

81. $e wpn ro pe Awa ko mQ 
a$iri wpn ati igbimp ikpkp wpn 
ni? Nitootp, awQn irann$? Wa n 
b? lpdp WQn ti WQn n $e akQsil? 
gbogbo nnkan. 

82. Wi pe, ‘Bi 6 ba $e pe Qba 
Onik?? ni QmQkunrin, emi ni iba 
j? akQkQ ninu awQn olujQsin.’ 

83. MimQ ni (Allah), Oluwa 
awQn prun ati aye, Oluwa It? 
Ogo, (b?? ni Oun ko ni nnkan i 
§e) p?lu ohun ti WQn n we (mQ 

On). 

84. Nitori naa fi WQn sil? ki WQn 
maa sq isQkusQ, ki WQn si maa da 
ara WQn ninu dun titi ti WQn yoo 





v»v 


Ori 43 


AL-SUKHRUF 


ipin 25 


fi pade pjp wpn ti a $e ileri rp fun 
wpn. 

85. Ati pe Oun ni Qlpran ni 
awpn 9 run ati ni aye; Oun si ni 
Qlpgbpn julp, Olump ohun 
gbogbo. 

86. Ifni Ibukun ni 911 i ti i$akoso 
ijpba awpn 9 run ati aye 19 tiRp 
ati ohun gbogbo ti n b9 laarin 
W9n, pdp Rp si ni inn? akoko naa 
wa, ati pe pdp Rp ni a 6 da yin 
pada si. 

87. Awpn ti wpn n ke pe lphin Rp 
ko ni agbara i$ipp ayafi 9ni to n 
j^rii si otitp naa, wpn si mp (pn). 

88. Bi iwp ba si bi wpn leere pe, 
‘Ta ni 6 da wpn?’, wpn yoo sp 
ppngba pe, ‘Allah’. Bawo ni 6 
tijp ti wpn fi n yi pada? 

89. (Mo fi) igbe rp (to n ke 
gbpnmpgbpnmp) pe ‘Oluwa mi!’ 
(bura), dajudaju awpn wpnyi ko 
ni gbagbp. 

90. To ba ri bpp, ypra kuro lpdp 
wpn, ki o si wi pe, ‘Alaafia’; wpn 
yoo mp laipp. 




U& ) i 1 <4 3 l i. U-SJ I Cf yJ I i 


% *'lla>«Cs4is4^uSi3^i5 

©uJ j ?; 4_c LU 1 


6 fiLj cH*yJl viLL-*4 ^ j 

v > / 


*9 Jp oj. f*-* 4, 5 


1 i po -t ^ lrtT i (JJi 9 py*-® 7&a-Jali 

Yf 





Ori 44 


ipin 25 



AL-DUKHAAN 


(A sq q kale ?iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pf?, 
Alaaanu j uIq. 

2. HAA MUM (Eni iyin tp si, 
Ologo julep). 

3. Mo fi I we naa tl 6 kun fun 
alaye bura. 



rk'~' < 



4. Nitootp A sp p kalp nl ora 
onibukun. Dajudaju Awa jp 
Olukilp. 

5. Ninu rp (oru naa) ni A $e 
ipinnu ohun gbogbo to kun fun 
Qgbpn, 


llrili alg ^ kjay 1 dj, 

OcH j X-li 




6. (Pplu) A$p (tiWa). Dajudaju 
Awa ti maa n ran awpn oji$p, 

7. Gpgp bl aanu lati pdp Oluwa 
rp. Dajudaju, Oun ni Olugbp, 
01 ump ohun gbogbo, 

8 . Oluwa awpn pran ati aye ati 
ohun gbogbo ti n bp ni aarin 
wpn, bl 9 ba maa gbagbp. 

9. Ko si Qlpran miiran lphin Rp. 
Oun a maa fun ni ni 91 m, A si 
maa fi iku pa ni. Oun ni Oluwa 
yin ati Oluwa awpn baba nla yin. 


dJ" '\jy\2& c4 \p\ 


S * ^ I. v > / ^ A ^ A X 

^ 1 , i> c>-2 




> cui^r es ; & Adji 07 

-s « 4 > 


O^hUIV I 


10. Sibpsibp wpn n $ere kiri ninu 
iyemeji. 


J 4 





On 44 


AL-DUKHAAN 


ipin 25 


11. Nltorl naa, maa retl qj’q naa, 
tl oju-pran yoo mu eefin tl 6 han 
gbahgba jade wa, 

12. Tl yoo bo awQn eniyan mQlp. 
Eyi yoo si jp iya oloro. 

13. (Awpn eniyan yoo si kigbe 
pe): ‘Oluwa wa, jpwp mu iya yi 
kuro fun wa, nitootp, onigbagbp 
ni wa”. 

14. Bawo ni iranti yoo §e §e wpn 
loore, nigba ti oji§p kan to n §e 
alaye prp yekeyeke ti wa ba wpn, 

15. Sibpsibp wpn n yi pada kuro 
lpdp rp, wpn si n wi pe: ‘wpn n 
kp p ni, were si ni pplu?’ 

16. Awa yoo mu iya naa kuro fun 
igba dip, $ugbpn nitootp, pyin 
yoo tun pada (si aigbagbp). 

17. Ni pjp ti A 6 gba yin mu, ni 
gbigbamu to burn, dajudaju Awa 
yoo gbpsan. 

18. A dan awpn eniyan Fir’aona 
wo $iwaju wpn, oji$p alappn-pnle 
kan si de wa ba wpn, 

19. (Ti 6 n wi pe), ‘E ko awpn 
pru Allah fun mi. Nitootp, emi jp 
oji§p kan ti 6 to fi pkan tan si yin; 

20. ‘Ati pe ki p ma $e gbe ara yin 
ga si Allah. Dajudaju emi ti de 
wa ba yin pplu A$p ti 6 yanju. 


Li. f L'ft, ■» i I Lj j % yi y . ■ i.j 'j lj 

" ' “ , 4 

©,2jl 4T 4- 1 * 1 i l? Ej i 


Xf » i 




■w 

lyji 

A#,.* *- 


» -Z 4 < 


J, <Uj,S I (X Ej. 

©tt>S£j.t£ 

tjj, * a , Jl -kill 

* L_i 






t\ J l /t 





ipin 25 


AL-DUKHAAN 


Ori 44 


21. ‘Emi si sa di Oluwa mi ti I §e 
Oluwa yin, ki gyin ma baa sg mi 
lokuta pa, 


©< 


22. ‘Ti g ko ba si gba mi gbg, g 
yago kuro lgdg mi. ’ 



23. O si ke pe Oluwa 


; 'iZi « •* - < 

> j k- c s ■ 


‘Nitootg awgn wgnyi jg glg§g 
eniyan’ . 


24. (Allah wi pe), ‘Ko awgn gra 
Mi jade lom; 6 daju pe wgn yoo 
lepa yin. 






: is 


25. ‘Ki g si yara la okun ja nigba 
ti 6 ba dakg rgrg. Dajudaju wgn 
jg ijg kan ti yoo tgri. 



26. Meloomeloo ni awgn ggba 
ati awgn i$glgru ti wgn fi silg! 

27. Ati awgn oko gka ati awgn 
aaye alapgn-gnle. 

28. Ati awgn idgra ti wgn n jg 
igbadun rg. 

29. Bayh (ni a §e ipinnu rg pe 
yoo ri). A si jg ki awgn miiran 
jogun awgn nnkan wgnyi. 






30. Qrun ati aye ko si sunkun 5 l j ^ 


wgn, bgg ni a ko lg wgn lara. 






IDA 2 

3 1 . A si gba awgn gmg Isragli la 
kuro lgwg iya isgni-di-ygpgrg 

32. Qwg Fir’aona; dajudaju 6 jg 
onigberaga laarin awgn to kgja 
gnu aala. 


i-J. cLI l gj-4 b—iafcj i-Sj 3 


* * 
.DJDi 





Ori 44 


AL-DUKHAAN 


ipin 25 


33. A si mQ-Qn-mQ §a WQn lQ$a 
tayQ gbogbo awQn eniyan (asiko 
WQn). 

34. A fun wgn ni awQn Ami ninu 
eyi ti adanwo to daju gbangba 
wa. 

35. Dajudaju awQn (eniyan) 
wQnyi maa n sq pe: 

36. ‘^?kan pere naa la maa 
ku, Qnikan 6 si ni ji wa dide. 

37. Niton naa, q ji awQn baba 
wa pada, to ba j$ ododo 1q n sq’. 

38. Nj? awQn 16 san ju ni tabi 
awQn eniyan Tubba’ ati awQn ti 
WQn wa $iwaju WQn? A pa WQn 
rnn niton pe WQn j$ q1q$q. 

39. Awa ko da awQn Qran ati aye 
ati ohun gbogbo ti n b$ laarin 
WQn fun ere lasan. 

40. A ko da WQn bi ko §e nibamu 
PqIu ododo (ati QtQ), §ugbQn 
QpQlQpQ WQn ni ko itlq. 

41 . Dajudaju Qjq ipinnu ni asiko 
ti a yan fun gbogbo WQn. 

42. Qjp ti QrQ kan ki yoo wulo 
fun QrQ miiran rara, a ko si ni ran 
WQn Iqwq, 

43. Ayafi Qni ti Allah ba $iju 
aanu wo. Dajudaju Oun ni 
Alagbara, Alaaanu. 


^ ^ j&pLit & j 








II 0 J * s 

©C) yl y &ZJ (XlJ, 


C:i J yj, & c)j. 

©i^^JLLS-i 
©cm— j- c>J, Ll^'h IJjfli 


!«; c-T If j - 


liHJ. CH! i-J I ) II > 5 )-* fi I 




& s L>jVi 3 L5>V41J| dill ti 3 

©£s-J CSLfe? 


^5 4 ^ 4 . vA miiii 12 






jmJy jfcJ i ^ a 4_i j, -b ftXt i sf ^ 

©44-*>J> gr 



ipin 25 


AL-DUKHAAN 


Ori 44 


IDA 3 

44. Dajudaju igi Sakuum 

45. Ni yoo jp ounjp awQn plp$p, 

46. Ti 6 da bi baba yiyQ, yoo maa 
ho ninu ikun WQn, 

47. Bi omi gbigbona. 


48. (A 6 pa WQn la§p pe) 5 mu 8 3^ 

un, ki p si wq q 1q si inu ina to n 

jo bulabula; 

49. Lphin naa, p fi iya omi u r‘ lA - c ^ 4-tsD Jp 

J> ^ A 

gbigbona pa a lori. ©^4-s-=tJi 

50. (A o si sq wi pe) tp q wo! ©^>^3' Jt 
Dajudaju, iwq ka ara rp kun 

alagbara, pni appnle. 

51. Dajudaju, eyi ni ohun ti p h 
$e iyemeji si.’ 

52. Dajudaju awpn olupaya Allah 
yoo wa ninu aaye ifpkanbalp. 

53. Ati awQn Qgba pplu omi 
i$plpru. 

54. WQn yoo wq asp aran to fplp 5 ^ ^ 

ati eyi to nippn, wpn yoo wa ni 
idojukoju. 

55. (Bi yoo §e ri) niypn. A 6 si fi ^-4^33 

awpn obinrin, plpyinjupg? ?e aya 
fun wpn. 

56. WQn yoo maa beere fun 

ori$iri$ii eso nibp (pplu alaafia) ati 
ifayabalp. x 

57. Wpn ki yoo tp iku miiran wo 

nibp yatp si iku akpkp. Oun yoo si ‘ ; - i ' ! ,J< *" is * y/| 

gba wpn la lpwp ina to n jo 
bulabula, 

<C@> 


©^P>J| Si 

A 

©,$44^ ' 4 ^4-b 


,< i S . 

tjk_A uJj. 



f 

> 


^4-^ ti 1444 & 3-4 




On 44 


AL-DUKHAAN 


ipin 25 


58. (Gggg bi) ojuure lati qcIq 
Oluwa rg. Eyi ni a§eyQri to ga. 

59. A si ti $e e (Al-Kur’an) ni 
irgrun lori align rg, ki wgn baa le 
maa kiyesara. 

60. Nitori naa maa woye, awgn 
naa n woye. 


J! pJ. & liJ 

^ > fc l 3. f ».j», aJ j LS.J Li 





Ori 45 


ipin 25 








AL-JAASIYA 
(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. HA A MUM (Ifni iyin tp si, 
Ologojulp). 

3. Aspkalp Iwe yil wa lati pdp 
Allah Alagbara j ulp, Qlpgbpn 
julp. 

4. Dajudaju awpn Ami n bp nl 
awpn prun ati aye fun awpn to 
gbagbp lododo. 

5. Bpp ni awpn ami n bp ninu 
i$pda yin ati awpn pda ti O fpnka 
(sori ilp) fun awpn to ni igbagbp 
to daju. 

6. Awpn ami tun n bp ninu 
isipopada ora ati psan ati ohun ti 
Allah n sp kalp lati oju prun ninu 
ipese, ti 6 fi n sp ilp di alaaye 
lphin ti 6 ti §a, ati iyipada atpgun, 
fun awpn eniyan to n $e laakaye. 

7. Awpn wpnyi ni awpn Ami 
Allah ti A ka fun p pplu ododo. 
Qrp wo tun ni wpn yoo gbagbp 
lphin (ti wpn ti kp ti) Allah ati 
awpn Ami Rp. 

8. Egbe ni fun gbogbo awpn 
opurp plp$p; 




jjl I £.£.1 


©> 


. a. ^ S \ k . • 

OJJ I CjJlXJI i_1 _! 


uiiVi ? 4 Z>1 


Adi ?t> cK- 12) J tA J LLi Oj. ) 

D . 0 J> * 


suu id j_^TLd “3 ^ LJJiJ 1 3 1 1— j ij 

L/®J V l (ia.U «>£ £,L«2L)I 

ff * I ,*«■!. • A 

Qd> 


t a Lj.l.r CiyUtJ dJul sEw I (^Uuj 

( 1 - f /,/ f . « - < 

I ) £UJ| X-Jt-J U^-j. i_x U?^J> 

©t» j-x-j, 


db^* 1 (JJ.) 




Ori 45 


AL-JA ASIYA 


ipin 25 


9. To n gbQ kika awQn ami Allah 
fun un, to tun n tQsiwaju (ninu 
aigbagbQ rQ) ni ti igberaga, bi Qni 
pe ko gbQ q rara. Nitori naa fun 
un ni iro iya oloro. 

10. Ati pe nigba ti dun ba kQ 
ohun kan ninu awQn Ami Wa, 
dun fi §e yQyQ. Iya to n sq ni di 
Qni yQpQrQ ni yoo jQ ira WQn. 

11. Ina n bQ niwaju WQn; ohun ti 
wgn ti $e kb jQ ko ni §e WQn ni 
anfani kankan, bQQ naa ni awQn ti 
WQn mu ni alaabo lQhin Allah. 
WQn yoo si jQ iya to tobi. 

12. Eyi ni itQSQna. Inira iya oloro 
yoo si jQ ti awQn to ba $e aigba 
awQn Ami Oluwa WQn gbQ. 

IDA 2 

13. Allah ni Ijmi ti 6 tQ okun 
loriba fun yin, ki awQn QkQ le 
maa 1q lori tq pqIu A§q Rq. Ki q 
si le maa wa oju rere Rq, ati pe ki 
q le maa dupQ. 

14. 6 si tQ ohun gbogbo to wa ni 
Qrun ati aye loriba fun yin: 
(gbogbo eyi) patapata lati QdQ Rq 
ni. Dajudaju Ami n bQ ninu eyi 
fun awQn ti WQn n ronu jinlQ. 

15. Sq fun awQn to gbagbQ lododo 
ki WQn forijin awQn ti ko reti awQn 
QjQ (ipade pqIu) Allah, ki 6 le san 
awQn eniyan lQsan ohun ti WQn §e. 


z •* \ *z i , i 

) 1 gLU.c V * aXj t . 


0^44' '—'D 


G4I e>2 lit, j 


©c J-riG- 4 uLi \ JzJjii ) I ■!> 1.5 j-A» 


S 5 ij-i 

yXteiSLg 1 Li 

© JU^ c JL> 1 ) 7 : ^ I4i3' 4L 1 



c/ >-4pt y ^=>.1 # yji ill 1 



4 £ 5 ^ 344 JI 4 yXG 5I1 5 
^4 D l tU y " a ‘A A klj V 1 


Li dfj-sLSU- d-L» I ^0 l—i 1 dji-X V 
(2)1) j) ~j.<y sfV 1 iy l*_j 



ipin 25 


AL-JAASIYA 


Ori 45 


16. Enikpni to ba $e rere, 6 §ee 
fun pmi ara rp; pnikpni to ba si $e 
aburu, 6 ?e e fun ipalara ara rp. 
Lphin naa pdp Oluwa yin ni a 6 
da yin pada si. 

17. Ati pe, dajudaju, A fun awpn 
pmp Israeli ni iwe ati eto i$ejpba 
ati ijp oji$p, A si pese fun wpn 
ninu awpn ohun to dara. Awa si 
fun wpn ni ajulp lori gbogbo 
eniyan (igba tiwpn). 

18. Awa si fun wpn ni alaye to 
yanju nipa ofin naa. Wpn ko $e 
iyapa pnu bikd$e lphin ti imp de 
wa ba wpn, ni ti ilara laarin ara 
wpn. Dajudaju, Oluwa rp yoo $e 
idajp laarin wpn lpjp Ajinde nipa 
ohun ti wpn n $e iyapa pnu si. 

19. Lphin naa, Awa fi p le pna 
eyi to yanju ninu ofin; nitori naa 
maa tple e, ma si $e tple ifp inu 
awpn ti ko ni imp. 

20. Dajudaju, wpn ko le $e p ni 
anfani kan lpdp Allah. $ugbpn ni 
ti awpn alabosi, prp ni wpn jp si 
ara wpn, Allah si jp prp awpn 
olupaya Rp. 

21. (Iwe) yii (kun fun) pri to daju 
fun pmpniyan, 6 si jp itpspna ati 
aanu fun awpn eniyan to ni 
igbagbp to rinlp. 

22. Tabi awpn oni$p buburu ha n 
ro wi pe A 6 $e wpn bakan naa 



i-f-U (2 m 


“J. Ljul jJL) 

5 fpdii $ ■ 

©^LJUii 


l < 7 : 


^Vi CA 5 

L< >— V l \£JUJLi.i 
7 Si ± J »-4 1) 

A -l j j ?- » aJ' 


» T > . -» ; r X » i 1^ 111 V’' < i 

£-0 V I cMS- CM J »» 


©iX)^SJL*5 V 


^ i ^ A *? i ^ ^ i ?•£ * -r a'? » 
5 i> L^-5-5 cSXjl-c \ J. 


<j&J*£ZS> j. 




j upil4 itl 


S’! c 111) 1 1 c 


* ^ 




J ijisi StfiJ/ -i£u4 


<C@> 


k.\ 


On 45 


AL-JA ASIYA 


ipin 25 


pQlu awgn to gbagbQ lododo ti 
WQn si n $e i$Q rere, ki iku WQn 
ati aaye WQn le ri bakan naa? 
Abura (pata gbaa) ni ohun ti WQn 
n da l§jQ. 

IDA 3 

23. Allah ti $Qda Qran ati aye 
pQlu ododo, ki a le san 
olukuluku 9ml lQsan gQgQ bi i$Q 
to ti §e, a ko si ni $e abosi fun 

WQn. 

24. Iwq ko ha ti ri Qni to mu if$ 
inu ara rQ ni QlQran rQ, ti Allah si 
ti mQ-Qn-mQ jQ ki 6 $ina, O si tun 
fi edidi di eti tq ati Qkan rQ pa, 6 
si fi ebibo bo oju tq. Ta ni Qni 
naa, to le tQ q SQna lQhin Allah? 
^ ki yoo ha ranti bi? 

25. WQn si n wi pe, ‘Ko si nhkan 
kan bikd$e igbesi aye wa ti 
isinsinyii; awa n ku, awa si n 
$Qmi, ko si ohun kan ti yoo pa wa 
tq bikd$e akoko. $ugbQn WQn ko 
ni imQ kan gidi nipa rQ, WQn kan 
n ro arosQ lasan ni. 

26. Ati pe, nigba ti A ba ka awQn 
Ami Wa to yanju fun WQn; iyan 
WQn ko ju ki WQn maa sq wi pe: W 
mu awQn baba wa pada wa ba wa 
bi Qyin ba jQ olododo’. 




j» 3 Vi 5 d>i 

JLj* J £ » Caj d-jj JS’’ 5 

©cl^A-Uaf V 


x s \ ✓ t / I . < < ^ ^ 


< / 
- I 


n - 2 J^Jl a 5 'cUj i Jd I 

• ^ ^ ^ > 




£>Jli J> g ^ - A -e 8 d* 5 f- y * 9 5 


gjIji tisc^L C2 isJiSs 
u 1 v |b-^44 G» ) 12-£j 5 j * 
4>-s. i— ^ >- ^ .J (4 5 

©S^Llij ‘/j. 




L 


p ^ * % 

IptfttM tl. 





27. Wi pe: ‘Allah ni Eni ti 6 fun Jii 
yin ni iye, Oun ni yoo si tun fi iku 
pa yin, lyhin naa yoo ko yin j‘q pQ >41 


ni QjQ Ajinde ti ko si iyemeji nipa 


tfUJ I c>— 3 


ipin 25 


AL-JAASIYA 


Ori 45 


rp. $ugbpn ppplppp eniyan ni ko 

1TLQ.’ 

iDA4 

28. Ti Allah ni akoso prun ati aye 
ati pe ni pjp ti akoko naa yoo de, 
ni pjp naa, awpn to kp ododo yoo 
$6fo. 

29. Ati pe iwp yoo ri gbogbo 
eniyan lori ikunlp; a 6 maa pe 
awpn eniyan si akpsilp wpn (a 6 
si sp fun wpn pe), ‘Lonii yii ni a 
6 san yin lpsan ohun ti p §e. 

30. Iwe wa niyi; 6 n sp otitp nipa 
yin. Dajudaju Awa ti §e akpsilp 
(gbogbo) ohun ti p n $e (lpkun- 
unrprp). 

31. Ni ti awpn to gbagbp lododo 
ti wpn tun $e i$p rere, Oluwa wpn 
yoo gba wpn sinu aanu Rp. Eyi 
ni a$eypri to yanju. 

32. $ugbpn ni ti awpn to 
$aigbagbp: (A 6 wi fun wpn pe:) 
‘Njp a ko ha ti ka awpn Ami Mi 
fun yin bi? $ugbpn pyin gberaga, 
p sijpbi. 

33. ‘Ati pe nigba ti a wi pe: 
‘Otitp gidi ni ileri Allah, ati pe 
nipa ti akoko naa, ko si iyemeji 
nipa (dide) rp,’ pyin wi pe, ‘Awa 
ko mp ohun to n jp akoko naa; 
awa si ro pe ki i $e nnkan kan ju 
arosp lasan, awa ko si ni imp to 
daju nipa rp.”’ 






* 


yl-hil-Ll I 


J SJ $3A jfaUtte 

©ttiiii. s5 


h i* fete CisI# iU 

ill£ 







LS 



<4-U 









Ori 45 


AL-JA ASIYA 


ipin 25 


34. (IrQdh) abura i$e WQn yoo si 
han si WQn, ohun ti WQn fi n $e 

yoo si ka wqii 1119. 

35. A 6 si wi (fun WQn) pe, 
‘Lonii yii, Awa yoo gbagbe yin, 
gQgQ bi Qyin naa $e gbagbe ipade 
yin ti qjq dni. Ina ni yoo si jQ ibi 
isinmi yin, ko si ni si oluranlQWQ 
kankan fun yin. 

36. ‘Eyi j$ bQQ, nitori pe 9 ti mu 
a WQn Ami Allah ni y$yQ, ati pe 
igbesi aye yii tun tan yin jQ.’ 
Nitori naa, lgjQ naa, a ko ni mu 
WQn jade kuro nibQ, bQQ ni a ko 
ni fun WQn ni aaye atide Qnu Qna. 

37. Nitori naa gbogbo iyin ti 
Allah ni, Oluwa awQn Qrun, 
Oluwa agbaye, Oluwa gbogbo 
Qda. 

38. TIRq si ni kanka ni awQn 
Qrun ati ni aye; Oun si ni 
Alagbara, QlQgbQn julQ. 


(j Ci ) 1 Ls lL J >-4 ^ i 


/* 


J K 


lili ^ jb j 1 U '^4 

©£>4 5 


i#i 1 ^41 UJ 1 

©c> > s « ' J V $ C 4.1 .a, a) 


* * * t i s |. «i < ^ 7 , . 7 tT 

— Jj J LyJ j- t -aJ l X jaI I 

■fii, ^ ^ 


©tM^JUJl jjjVi 


5 4 f £_J i 





On 46 


ipin 26 



AL-AHKQQF 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. NI OrakQ Allah, Oloore QfQ, 
Alaaanu julQ. 

IPIN 26 

2. HA A MUM (Ifni iyin tQ si, 
OlogojulQ). 

3. AsQkalQ iwe yil wa lati qcIq 
A llah Alagbara julg, QlQgbQn 
julQ. 

4. A ko da awQn 9 run ati aye ati 
ohun gbogbo tl n bQ laarin wQn 
blkd$e pQlu ododo ati fun asiko 
kan tl a yan, $ugbQn awQn 
alaigbagbQ n $Qrl kurd nibi ohun 
tl a n $e ikilQ r$ fun WQn. 

5 . Sq wl pe, ‘NjQ Qyin mQ ohun tl 
9 n ke pe l^hin Allah bl? If fi 
ohun tl WQn da lorl Hq han ml. 
Tab! WQn ha nl ipin nlnu (dlda) 
awQn Qrun bl? If niu Iwe kan (tl a 
SQkal?) §lwaju eyl wa fun mi, tab! 
ipa imQ kan (lati j^ril gbe ara yin), 
to ba jQ (loootQ) ni e n sq ododo.’ 

6. Ta ni Qni tl 6 §ina ju awQn to n 
pe awQn ohun tl ko le j? ipe WQn 
l^hin Allah tltl di qj’q Ajlhde, tl 
WQn ko til? mQ nlpa ipe WQn? 

7. Nlgba tl a ba ko awQn eniyan j'q 
PQ, WQn yoo j? Qta fun WQn, WQn 6 
si kQ ijQsin WQn. 




©. 


3; 

w* 1 N 


50*1 J^dl 

0^X5' 

a $ jajVi i cs 

* 4X1 5 

©£$j^jj \Yj p 1 ch lipfi &p 13 




!• f „ /U •< 

Cf_>a L^^s-k, 

^ a / w / r . * * » ^ a* 

L/Sj'i' I Cp i> 1-0 lli},) I p- 1 

<r 


iU spi $T (U <2P 

©£>pj,£js cA.P-5 


dJUl cJ-J- I eP J 

susxsj i^p: j) £j 44^p. 5 


> 1 


Qu» l 5 



On 46 


al-ahkqqf 


ipin 26 


8. Nigba ti a ba si ka awQn Ami 
Wa to yanju fun wqfi, awgn ti ko 
gbagbb yoo sq nipa otitb nigba ti 
6 ba de wa ba wgn pe: ‘Idan to 
han gbangba ni eyi . 

9. Wbn ha n sq wi pe, ‘6 $e 
agbel^rQ rb bi? Sq wi pe, ‘Bi mo 
ba $e agbel^rQ rb, byin ko ni 
agbara kankan lati gba mi silb 
I9W9 Allah. Oun ni O mb juh? 
nipa is9kus9 ti 9 n S9. O to ni 
fdbrii laarin emi ati byin. Oun si 
jb Alaforiji, Alaaanu juk?. 

10. S9 wi pe, ‘Emi ki i $e 9m 
tuntun laarin aw9n dji$9, emi ko 
si m9 ohun ti yoo $919 si mi ati si 
byin naa. Ohun ti a $ipaya fun mi 
nikan ni mo n t^le, emi ko si jb 
nhkan kan biko$e olukilb to han 
gbangba’. 

11. S9 wi pe, S9 fun mi, ti 6 ba 
$e pe 9dd Allah ni eyi ti wa ti 
byin si kb 9, ti 9l^rii kan ninu 
aw9n 9m9 Isra9li si jbrh si 
(atiwaye) 9nikan bi oun, ti 6 tun 
gba a gbb, $ugbbn byin $e 
igberaga (bawo ni yoo $e ri fun 
yin)?’ Dajudaju Allah ki i tb 
aw9n alabosi eniyan sbna. 

IDA 2 

12. Aw9n alaigbagbb maa n S9 
nipa aw9n to gbagbb wi pe: ‘To 
ba jb n hk an rere ni, W9n ki ba ti 
gbawaju wa debb-’ $ugbbn 




» *• ^ ^ •• ^ 


O'! 


y*^i 


\ Ji * 1 

pb j, l zJLli tfJjl 

J \ 5 j> J Cfy-iA I 

©i^pl 


& j ^P I 34 Os Ji 

£J, i ti Lf J| > 1 

©&-J 


9^4 3 6-i, /kj' 5 

*J5j^5Sil 3 !zP'\l Si JU l 


>5 >j,3±^LJi G 

ik»j,iXfc(5j 


ipin 26 


AL-AHKQQF 


Ori 46 


niwQn igba ti a ko ti tQ WQn SQna 
nipa rQ, WQn yoo maa sq pe, ‘Irp 
atijp ni eyi’. 

13. Iwe Musa si ti wa §iwaju rQ, 
to jQ itpspna ati aanu; eyi si jQ 
Iwe kan ni ede Larabawa, to n $e 
imu$Q (awQn asQtQlQ ti 6 kpja) ki 
6 le maa kilp fun awpn to n $e 
aburu; ki 6 si le j? iro idunnu fun 
awpn olu$erere. 

14. NitootQ, awQn to n wi pe 
“Oluwa wa ni Allah, ti wpn si 
duro $in$in, ib^rn ko ni si fun 
WQn, WQn ko si ni banujQ. 

15. AwQn wQnyi ni olugbe Qgba 
id^ra naa; WQn 6 si wa nibQ titi 
laelae, eyi ni Qsan i$Q ti WQn ti $e. 

16. Ati pe A ti pa§Q fun eniyan, 
lati maa §e rere si awQn obi tq. 
Iya tq ni oyun rQ pqIu inira, 6 si 
bi i pqIu irora. Nini oyun tq ati 
jija Iquu Qmu tq gba QgbQn o§u, 
titi ti 6 fi dagba, ti 6 si di qulq 
ogoji Qdun ti 6 wi pe, ‘Oluwa mi, 
j’qwq fun mi ni agbara lati moore 
fun oju rere Rq ti O ti §e fun mi 
ati fun awQn obi mi, ki n si le §e 
i§Q rere ti Iwq yoo yQnu si. Ki O 
si §e awQn eso mi ni miniQ fun 
mi. Emi ronupiwada si QdQ Rq; 
ati pe emi j$ Qkan ninu awQn to 
ju ara WQn siIq (fun Q). 






jl* Ca i. 4* 

^ iUj 

ss'M 


ji *L» \li.j i %i 




* fe zjjJi lkj 3 i 


>(il ^.J, .£) 1 L»x*<a ) j 

j I .4 Ji oijiJLj cl L w - )^ 5 1 o •% 




'< s. < 


» ajL2 1 , £ till i ij, 
I <2>l £*.) <J Cs 

J L* >-41) Jp 5 ^Owul y5-H 
I ^ LAJ,Ls» JjJJ. 1 c>l 

5 ^JLaJi 4ij u<g4>;> ^ 



On 46 


al-ahkqqf 


ipin 26 


17 . AwQn wQnyQn ni A tQWQ gba 
awQn i$Q rere ti w(m §e, A si 
moju kurd ninu awQn a$i$e WQn. 
(Wqii 6 wa) ninu awQn ero Qgba 
idQra naa, (ni amu$Q) ileri otitQ ti 
a ti $e fun WQn. 

18 . $ugb(?n Qni to sq fun awQn 
obi rQ pe, ‘$19 yin! $yin ha n 
dQra ba mi pe a 6 tun ji mi dide 
pada, nigba ti 6 jQ wi pe qpqIqpq 
a WQn iran ni WQn ti rekQja 1 q 
$ iwaju mi?’ AwQn obi rQ si n ke 
pe Allah fun iranlQWQ (w(m si sq 
fun un pe): ‘6 $e fun q o! 6 ba 
gbagbQ; nitori otitQ ni ileri 
Allah’. $ugbQn 6 wi pe, ‘eyi ko 
jQ nnkan kan bikd§e itan atijQ. 

19 . AwQn wQnyi ni idajQ (iya) jQ 
dandan fun, pQlu iran awQn 
alujannu ati eniyan (bi i tiwQn) to 
ti rekQja $iwaju WQn. Dajudaju 
WQn jQ Qni ofo. 

20. Gbogbo WQn ni a 6 fun ni ipo 
nibamu pQlu i§Q ti WQn §e, eyi yoo 
si ri bQQ ki Allah le san Qsan i$Q 
WQn fun WQn lQkun-unrQrQ. A ko 
si ni §e abosi si WQn. 

21. Ni qjq ti a 6 ko awQn ti ko 
gbagbQ wa sibi ina, (a 6 wi fun WQn 
pe:) ‘f ti lo gbogbo nnkan daadaa 
yin tan ni ile aye, q si gbadun WQn 
gan-an ni. Lonii, a 6 fi iya idojutini 
san yin lQsan nitori q §e gaara lori 
ilQ lainidii, ati nitori pe q dalQ.’ 




J4 I£? £Lsj 3 1 




££5 41 tfU'Ute ^>5 

pH sJ 5 f&'\ ' 

1 iPJLjZuu. OoX 5 7. 0^ I 

tji Jb 1 aii 

kfekT ilJL Ca j'j££ 
©^UlVi 


JjUl JsL tHpl iSlijjf 


5 ^TCs^i 5 


l>= S 

di 3 * J> ^Llll 

I 5 fc -3 jj 

^ ^4-** 4-* ' £A>43jo*jpLs 

©( ziL&iS && (4 k. 


ipin 26 


AL-AHKQQF 


Ori 46 


tDA3 



22. Sp nipa arakunrin iran ‘Aad, 
nigba ti 6 n §e ikilp fun awpn 
eniyan rp laarin awpn oke yanrin. 
Bpp si ni ppplppp awpn Olukilp 
16 ti wa siwaju ati lphin rp (ti 


wpn n wi pe:), ‘E ko gbpdp sin 
nnkan miiran bikd$e Allah. Emi 
n bpru iya pjp nla naa fun yin’. 


ohun ti iwp fi n dpra ba wa, bi 
iwp ba jp olothtp. 

24. 6 wi pe, ‘Qdp Allah nikan ni 
imp (nipa rp) wa, emi si ti jp i$p 
ti a ran mi si yin, $ugbpn mo ri i 
ne alaimokan enivan ni vin’. 


‘Bpp kp, ohun ti p n kanju nipa rp 
ni- atpgun to kun fun iya oloro 
ni. 

26. ‘Y66 pa gbogbo nnkan r 
pplu a$p Oluwa rp.’ Lphin naa 
ko ri ohunkohun nipa wpn m< 
bikd$e awpn ibugbe wpn. Bayii 
ni A n san psan fun awpn plp$p. 

27. A si fi wpn do si ibi ti A ko fi 
pyin do si; A fun wpn ni eti, oj u 
ati pkan. $ugbpn eti wpn, oj u wpn 
ati pkan wpn ko §e wpn ni anfani 


23. Wpn sp wi pe, ‘$e iwp wa ba 
wa lati mu wa kuro nidii awpn 
ori§a wa ni? Nigba naa lp mu 







<C§> 


On 46 


al-ahkqqf 


ipin 26 


kankan, niwpn igba ti wgn kg i£s ZL >J, 

awgn Ami Allah; Ohun tl wgn fi n 5 <jU> I cjd L* u 

?e ygyg si ka wgn mg. "" ±' . -* A r -f A r 

5^>4^- Uk i *•— * lyLfe 

x x r 

IDA 4 

28. Dajudaju, Awa ti pa awgn ilu I cfjiii &z)J =& *£ Gs SsJLfef EsJ 5 

ti 6 yi yin ka run. A si ti $e alaye *f. » A y 1 

awgn Ami Wa ni ori§iri§ii gna, ki 

wgn le $gri pada. 

29. Ki ni $e nigba naa, ti awgn l$lJ& £>5p' J V $£* 


ohun ti wgn yan fun ijgsin dipo i^L2» JjT aIL^jJ IjCjp Jui ,-jd 
Allah ko ran wgn lgwg, ti wgn si ,.j (£ [> $ y^h £4-' 5 ^ 

n wa (isunmg Rg nipa wgn)? Bgg ©<33>lLr 

kg, wgn ti sgnu mg wgn lgwg. 

Eyi ni igbghin irg ati ohun ti wgn 
$e agbelerg rg. 

30. Ki o si (ranti) igba ti A dari gwg l >d- ; >jA 

kan ninu awgn alujannu ti wgn fg jy <* fffi r &\gj t 

gbg Al-Kur’an naa; nigba ti wgn si J ^ k \£^U2q 

ti wa nibi (kika) rg, wgn wi (fun ara " " " _ „ \ b 

wgn pe:) ‘E dakg jgg (ki g si tgti)’, 
nigba ti a pari rg, wgn pada si gdg 
awgn eniyan wgn, wgn si n kilg 
(fun wgn). 

31. Wgn wi pe, ‘Eyin eniyan wa, 

dajudaju awa ti gbg Iwe kan ti a 
sgkalg lghin Musa, ti h mu awgn Jj, 

asgtglg i§aaju rg §g, ti h tg ni sidii ” * ' 

otitg, to si tun h §e amgna gni soju 
gna taara. 

. > • ^ i ^ ^ 

32. ‘Eyin eniyan wa, g jg ipe 'y-3 1 } ^ 

Olupepe sgdg Allah, ki g si gba a 5 >3^51 <&jJs^y£*Z 

gbg. Oun yoo fori awgn g§g yin jin ©^JLJ,T ujT " 

yin, yoo si daabo bo yin lair 6 ninu 
iya oloro. 

<C@2> 


S A 3 £, 1 j \Jii ffi. 1 l5 


eSJ. li > 


^-ua-o 








ipin 26 


AL-AHKQQF 


Ori 46 


33. ‘Ati pe pni ti ko ba jp ipe 
olupepe spdp Allah ko le lp mp 
Qn lpwp laye, bakan naa ni ko nl 
si alaabo kan fun un lphin Rp. 
Ira awpn wpnyi 16 wa ninu i$ina 
to han gbangba. ’ 

34. Wpn ko ha rl i pe, Allah, fmi 
to da awpn pran ati aye, tl ko si 
kaaarp nipa dida wpn, 6 ni 
agbara lati sp oku di alaaye? Bpp, 
nitootp, O ni agbara lori ohun 
gbogbo. 

35. Ati pe ni pjp ti a 6 dari awpn 
ti ko gbagbp lp sibi ina, (a 6 sp 
fun wpn pe:), ‘Njp otitp ha kp ni 
eyi bi?’ Wpn yoo wi pe, ‘Bpp ni, 
a fi Oluwa wa §pri (pe otitp ni)’. 
Oun yoo wi pe, ‘Nigba naa p tp 
iya wo niton pe p ^ai gbagbp.’ 

36. Niton naa, $e suuru, gpgp bi 
awpn Oji$p to ni ipinnu pkan to 
lagbara; ma si kanju nipa wpn. 
Ni pjp ti wpn ba ri ohun ti a fi 
$pm ba wpn, yoo da bi i pe wpn 
ko 16 ju wakati kan lp (laye) loju 
wpn. A ti $e (ikilp yi); a ko si ni 
pa pnikpni run biko$e awpn 
alaigbpran. 


^ t 





©(pup JJU2> (X )\ 

4 * 4 " 


L^>J| aL! V\ 

>3 V pli i 


^LDi \>0l£=> Zi p I 1 PA 
> ipli^L tU cAPi 
Op kiliJLil I J 15 • i 0pj 
©Cj ))i& j&lL 


< K 


sO,‘yK>\ Ipl OSJ f 


A p fi I 

PI 4-4 J-5-i ^ 3-c Cm 

©6 i pi * vj, 8.3 


< » tv< i -A 



Ori 47 


ipin 26 



MUHAMMAD 


(A sq Q kalQ Ighin Hijrah) 


1. Nl OrakQ Allah, Oloore QfQ, 
Alaaanu julg. 

2. AwQn tl WQn n $e aigbagbg, tl 
WQn si n darl awQn eniyan kurd 
loju Qna Allah- O maa n sq i$Q 
wQn di asan. 

3. $ugbQn nl ti awQn to gbagbQ tl 
WQn si n §e i§Q rere, tl WQn tun gba 
ohun tl a SQkalQ fun Muhammad 
gbQ- ododo si ni lati QdQ Oluwa 
WQn- Oun yoo pa ai§edeede WQn 
r<Q, yoo si tun Qna WQn $e. 


^r, i (A>^ I 1 ^31 
CcLt i i 


I^AJI J lyjSl 

O^ji: £U 1 


4. Eyl jQ bQQ, nltorl pe awpn 
alaigbagbQ tQle irQ nlgba tl awQn to 
gbagbQ lododo tQle otltQ lati QdQ 
Oluwa WQn. Bay 11 ni Allah §e n §e 
afiwe awQn eniyan (lati kQ WQn 

lQkQQ). 

5. Nlgba tl q ba pade awQn 
alaigbagbQ (loju ogun) q lu WQn nl 
Qmn, nlgba tl q ba ti borl WQn, q de 
WQn nl §QkQ§QkQ- lQhin naa, (q le tu 
WQn sIIq) gQgQ bl oju-aanu tab! kl q 
gba itanran- tltl tl ogun yoo fi pari. 
IyQn (ni ofin). Bl Allah ba fQ ni, 
Oun iba ti fiya jQ WQn funra Rq, 
$ugbQn Oun (ti pinnu) lati fi apa 
kan yin dan apa keji wo. Nl ti awQn 
tl a pa soju Qna Allah- Oun ki yoo 
jQ kl i§Q WQn pasan. 


& tp> I 1 1 I % 

1^1 Ijkl J 

O^list 


jii2J i>§ 
lij, 

I2j,j U 4 lls S^Jii i/xiS 

^ohU-o, >-^aXJ V 5'ii^y.i 3 

£>JS gii 4*^ d »$y ^'3 

0>Ota4-l Co-cl J—^aJ 



ipin 26 


MUHAMMAD 


Ori 47 


6. Oun yoo tQ WQn SQna, Yoo si 
tun Qna WQn §e, 

7. Oun yoo tun fi WQn sinu Qgba 
idQra ti O ti fi m<? WQn. 




8. $yin onigbagbQ ododo, ti q ba b>-^djr l v J « l cW^Ji U^l-I 
ran (i$Q) Allah Iqwq, Oun yoo i : 

ran yin Iqwq, Yoo si mu qsq yin 
duro §in$in. 


9. $ugbQn awQn alaigbagbQ, 
iparun ni yoo jQ tiwQn; Oun yoo 
si sq i$Q WQn di asan. 


i£ T 5 





10. Idi eyi ni pe WQn korira ohun 
ti Allah spkal*?; nitori naa O mu 
ki i§Q WQn dobu. 

11. WQn ko ha ti rin kaakiri ori 
ilQ ni, ki WQn si ri bi igbQhin 
awQn to §iwaju WQn $e ri. Allah 
pa WQn run (patapata), iru rQ ni 
yoo §q1q si awQn alaigbagbQ. 

12. Idi eyi ni pe Allah ni alaabo 
awQn onigbagbQ ododo, $ugbQn 
awQn alaigbagbQ ni ko si alaabo 
fun. 


J&ft hl> 1 Jpt li 1 

Oi4JLa^'i 


a44.Cs 




5 lyLai c>jyji \Sy> suji 0b ttys 


IDA 2 

13. NitdotQ, Allah yoo mu ki 
awQn ti WQn gbagbQ ni ododo, ti 
WQn si ri §e i§Q rere, wq awQn 
Qgba idQra ti oniruuru 
akcrcmQdo ri §an nisalQ WQn; 
§ugbQn ni ti awQn alaigbagbQ ti 
WQn kan ri jQ igbadun aye ti WQn 
si ri jQun bi Qran, ina ni yoo jQ 
ibugbe fun WQn. 


5 1 £i\ J4S4 SiLl df 

0 -J CSfg ^14. 

jldJl ) 



Ori 47 


MUHAMMAD 


Ipin 26 


14. Ati pe meloomeldo ni awpn 
ilu tl wpn lagbara ju ilu rp to le p 
jade, tl A pa run, wpn ko si nl 
ohiranlpwp! 

15. Nj? pni to wa lori pri to daju 
lati pdp Oluwa rp, ha da bl pni tl 
a $e i$? bubura rp lp$pp fun, ti 
wpn si n tple ifp inu wpn bl? 

16. Apejuwe Qgba idpra tl a §e 

Her! rp fun awpn olupaya Allah 
(ni eyi tl): awpn odo wara tl 

itpwo wpn ki 1 kan wa nib?; 
awpn odo pti to maa n dun lpnu 
awpn to n mu un, ati odo oyin tl 
6 mp. Nlnu rp naa ni wpn yoo ti 
nl awpn onlruuru eso, ati aforljin 
lati pdp Oluwa wpn. Nj? (awpn 
to n nl irn ifpkanbalp bayil) ha le 
da bl awpn to n gbe inu ina, tl a 
si n fun wpn nl omi gblgbona mu 
kl 6 le maa ja ifun wpn danu? 

17. Ati pe 6 n bp nlnu wpn to n 
duro tptl si p, igba tl wpn ba kuro 
lpdp rp, wpn maa wl fun awpn to 
nlmp pe, ‘Kl ni ohun tl 6 n sp 
nlpa rp nlsinsinyil na?’ Awpn 
wpnyl ni Allah ti fi edldl dl pkan 
wpn tl wpn si n tple if? asan inu 
wpn. 

18. $ugbpn nl ti awpn to n tple 
itpspna, O maa n $e alekun 
itpspna wpn, Yoo si pese ipaya 
wpn fun wpn. 


& sp lit & j 


(J-* & ^ ' 

Ippl 5 





I >}, Jro. r eA-J j, 3 

ly$l 

&.$\ liliiy osCLji JS isGs>LJi 
j 




ipin 26 


MUHAMMAD 


Ori 47 


19. Wpn ko reti ohun kan bi ko 
§e wakati naa, pe ki 6 de ba wpn 
lojiji. Bpp ni awpn Ami rp ti de. 
$ugbpn anfani wo ni ikiwpn nilp 
§e wpn nigba ti 6 de wa ba wpn? 

20. Nitori naa, mp daju pe ko si 
Qlpran miiran lphin Allah, ki o si 
maa wa aforijin fun ai§edeedee rp 
ati fun awpn onigbagbp ododo 
lpkunrin ati lobinrin. Allah si mp 
ibi ti p n §e igbokegbodo si ati 
ibudo yin. 

IDA 3 

21. Awpn to gbagbp lododo n sp 
pe, ‘Ki ni §e ti a ko sp Suura kan 
kalp?’ $ugbpn nigba ti a ba sp 
Suura to yanju kan kalp, ti a si sp 
nip a ogun jija ninu rp, iwp yoo ri 
awpn ti arun n bp ni pkan wpn ti 
wpn yoo maa wo p gpgp bi pni ti 
oju rp n poyi fun ibpru ilcu. 
Nitori naa, ipamn gba wpn mu! 

22. Igbpran ati prp rere (16 san 
fun wpn). Nigba ti a ba si ti 
pinnu alampri naa, yoo dara pupp 
fun wpn ti wpn ba jp olothtp si 
Allah. 

23. Njp, nigba naa, ti a ba fi yin 
si ipo akoso, p ko ni maa da 
rugudu sori ilp, p ko si ni maa ja 
okun ibi yin? 


. f “f “/t * i • 

r'J* jJLi - 




'Jb\ % \<) kjf 


dJjj v 0 \£i\ J>£* 3 

3 etiZ.'C. Sjjjl I 

4 # jfeiM >|»> 

>• aili zvM 3>$ 

"©>4J 



c J4-* 

©>£: LsljT ipJJSS 5 ' 4 



Ori 47 


MUHAMMAD 


Ipin 26 


24. Awpn wpnyi ni Allah tl fi 
gegun-un kl 6 le di wpn leti, kl 
6 si fp wpn loju. 

25. Wpn ko ha ronu nlpa 
Al-Kur’an ni, tabi kpkprp (ara 
wpn) a ti ti pkan wpn pa ni? 

26. Dajudaju awpn to $pri pada 
lphin ti itpspna ti fara han si wpn 
tan, E$u ti tan wpn jp, ireti asan 
16 si n nawp rp si wpn. 

27. Eyi ri bpp, nitori pe, wpn n sp 
fun awpn to korira ohun ti Allah 
spkalp pe, ‘Awa yoo tple yin ninu 
awpn prp dip;’. Bpp, Allah mp 
ikpkp wpn. 

28. Bawo ni yoo ti ri (fun wpn), 
nigba ti awpn malaika yoo maa 
gba pmi wpn, ti wpn yoo si maa 
gba wpn loju, gba wpn ni ipakp? 

29. Idi eyi ni pe wpn n tple ohun 
ti Allah binu si, wpn si korira 
ohun ti O ypnu si. Nitori naa O 
sp i$p wpn di asan. 



V 


iDA4 

30. $e awpn ti arun wa lpkan 
wpn ha ro pe Allah ko ni tu 
ikorira wpn fo ni? 

31. Bi 6 ba §e pe Awa fp ni, A ba 
fi wpn han p ki o le fi ami wpn 
da wpn mp. Iwp yoo si tun da 
wpn mp nipa isprpsi wpn. Allah 
si mp awpn i§p yin. 




©,££%) C2L£ \ SlJjI 5 



ipin 26 


MUHAMMAD 


Ori 47 


32. Dajudaju Awa yoo dan yin 
wo titi Awa yoo fi mg awQn 
olugbiyanju tootQ ninu yin ati 
awQn ti WQn duro $in$in, bp? ni 
(nipa adanwo ni) Awa yoo mu 
otitQ nipa yin jade. 

33. Dajudaju awQn to $aigbagbp 
ti wpn tun n di awpn eniyan Iqwq 
loju pna Allah, ti wpn si n 
gbogun ti dji$p naa lphin ti 
itpspna ti fara han gbangba si 
wpn; WQn ko le $e ipalara kankan 
fun Allah, Oun yoo si sq laalaa 
WQn di ofo. 

34. $yin onigbagbp ododo! 5 gbQ 
ti Allah ki p si gbpran si oji$p naa 
lpnu, ki p ma si $e sq awQn i$p 
yin di asan. 

35. Dajudaju awQn to §aigbagbQ 
ti WQn tun n di awQn eniyan Iqwq 
loju Qna Allah, ti WQn si ku sinu 
aigbagbQ, Allah ko ni §e aforijin 
fun WQn. 


\zjj5 JU 
5 


^g^-M ® 5 £>“£>41 

li Xjlj j ^JLil 

dl»l (2>4 \ cA-4^ 

© J_&4 GL&t 5 * 


} alii l£La| 

© ijbxy ■J 5 J#>J ii 


<s>-« tj 3-wS 5 I3>^A £>) 
©>44 


36. Nitori naa, p ma §e kaaarp, ki 
p ma si beere fun alaafia, nigba 
to jp pe pyin ni yoo bori tplp. 
Allah n bp pplu yin, ko si ni dun 
yin ni (psan) i§p yin. 


5 1 4 &sJ 5 

iiil 


37. Igbesi aye yii ko jp n nk an kan 
ju ere ati awada. Ti pyin ba gbagbQ 
lododo, ti p si n paya (Allah), Oun 
yoo fun yin ni psan i$p yin, ko si 
ni beere awQn ohun ini yin Iqwq 
yin. 


5 4J £$5 111 tsSj, 
) 1 4 ^ '^.P 



Ori 47 


MUHAMMAD 


Ipin 26 


38. Bi 6 ba beere wpn lpwp yin, 
ti O si fi ipa mu yin, § 6 §e ahun, 
Oun yoo si mu ikorira yin jade. 

39. Ki i wa $e pe $yin wpnyi ni a 
pe lati wa na si oju pna Allah; 
sib$sib$, awpn kan wa ninu yin ti 
wpn j$ ahun. $ugbpn ^nik^ni to 
ba ahun, 6 ahun fun ipalara 
$mi ara r$. Ati pe Allah Qlprp 
nigba ti $yin alaini. Ti § ba si 
§?ri pada, Oun yoo fi awpn 
miiran dipo yin ti wpn ko ni da bi 
yin. 


3 

Sri U 3-* >J! 

„ < i , ,, - 

O'* 3 

Xu I 3 J> e £ukA J jjLifclj, 

l>]pL? ulj, 5 l>LLJI J 9 XJI 5 (jjXJI 

'2'US k 




Ori 48 


ipin 26 



AL-FATHI 


(A sq q kale l?hin Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Nitootp, Awa ti fun p nl i$pgun 
to yanju, 

3. K1 Allah le bo awpn 
ai$edeedee rp mplp, eyi tl 6 ti 
rekpja ati eyi ti n bp, ki Oun si le 
$e a§epe oju rere Rp lori rp, ki 6 
si tun tp p si pna taara; 

4. Ki Allah si tun le ran 9 lpwp 
pplu iranlpwp ti 6 lagbara. 

5. Oun ni 9m ti O sp ifayabalp 
kalp si pkan awpn olugbagbp 
ododo, ki wpn le maa lekun ninu 
igbagbp wpn- Ati pe ti Allah ni 
awpn pmp ogun 9 run ati ti aye, 
Allah si jp Olump ohun gbogbo, 
Qlpgbpn julp- 

6. Ki 6 le mu awpn onigbagbp 
ododo lpkunrin ati lobinrin wp 
awpn Qgba idpra ti awpn 
akerempdo n §an labp wpn, ibi ti 
wpn yoo maa gbe, ati ki 6 le mu 
awpn aburu wpn kuro fun wpn- 
eyi si jp a§eypri to ga julp loju 
Allah- 


Hl*J > Cs 1 

5 iSJLgXS 12 5” 

©Lllli-ii List y*e (Hi ^45 


© ft *• + \<* f < fi 7. 1 *1 * * 

\ 1^— dJj j imJ ^ 


^ (iSTi, , (« , • I «"• | 

©l24£t si ' & $ 5 * I 


UlV jA 3 V I 1^*4? 


7. Ati ki Oun le fi iya jp awpn 
alagabagebe lpkunrin ati 


* .♦•••/ \ 1 ^ ^ ? •* * * ^ 1 1 + * ^ " 

5 



<C@> 


On 48 


AL-FATHI 


ipin 26 


lobinrin, ati awpn p$pbp lpkunrin 
ati lobinrin, ti wpn n ro ero 
bubura nipa Allah. Ori wpn ni 
abura yoo pada si; Allah ti binu 
si wpn. 6 si ti fi wpn gegun-un, 
6 ti pese ina slip de wpn. Ibudesi 
bubura si ni iypn. 

8. Ati pe ti Allah ni awpn pmp 
ogun prun ati ti aye; Allah si jp 
Alagbara, Qlpgbpn julp. 

9. Dajudaju, Awa ti ran p gpgp bi 
olujprh, olufunni niroo idunnu ati 
Olukilp, 

10. Ki p le gba Allah ati Oji§p Rp 
gbp, ki p si le ran an lpwp; ki p 
tun le maa bu pla fun un, ati pe ki 
p le maa yin In logo ni owurp ati 
ni alp. 

1 1 . Dajudaju awpn to n ba p da 
majpmu, Allah ni wpn n ba da 
majpmu, pwp Allah wa ni oke 
pwp wpn. Nigba naa, pnikpni to 
ba yp majpmu, 6 yp p fun adanu 
pmi ara rp; pnikpni to ba si mu 
adehun to ba Allah $e $p, Oun 
yoo fun ni psan to tobi. 


Li jLc I 




IDA 2 

12. Awpn olufasphin ninu awpn 
Larubawa igberiko yoo wi fun p 
pe, ‘Awpn prp ati awpn mplpbi wa 
16 n di wa lpwp, nit ori naa tprp 
aforiji fun wa’. Wpn n fi ahpn 
wpn sp ohun ti ko si ni pkan wpn. 


\* A 
>>* 








Cj \ 1— e U 

_ 3i iU J±i > tf ^ 

Wi pe, ‘Ta 16 le fi agbara gba yin £lL\ tiUi J-j * (*L* 1 


ipin 26 


AL-FATHI 


On 48 


slip Iqwq Allah bl oun ba fp mu 
ipalara kan ba yin tab! Oun fp lati 
mu ire kan ba yin?’ Bpp kQ, Allah 
iuq amQdaju ohun tl p n §e. 

13. Ko rl bpp, pyin lero pe ojl$p 
naa ati awQn onlgbagbp ododo ko 
tun nl pada SQdp awQn mQipbl 
WQn mp rara, a si ti mu kl eyl 
dun itlq yin nlnu, pyln si ti gbero 
buburu, awujp tl yoo parun ni 
yin.’ 

14. Nl ti pnikpni tl ko ba gba 
Allah ati 6jl$p rp gbp - dajudaju 
A ti pese ina tl n jo geregere slip 
de awQn alaigbagbp. 

15. Ati pe ti Allah ni ijpba awQn 
9 run ati aye, Oun a maa forlji 911 i 
tl 6 ba wu U, A si maa jp 9m to 
ba wu U nlya. Allah si ni 
Alaforlji, Alaaanu julQ. 

16. AwQn to ti fa sphin yoo wa sq, 
nlgba tl pyin ba n 1 q slbi awQn 
ikogun lati ko wpn pe, ‘E jp kl a 
tple yin 1 q‘. WQn fp lati yl ipinnu 
Allah pada. W1 pe, ‘E ko le tple 
wa rara. Bayil ni Allah ti wl 
tplptplp . WQn 6 si tun wipe: ‘Bpp 
kQ, n §e ni pyin n $e ilara wa.’ Ko 
rl bpp, $ugbQn WQn ko gbQ agbQye 
ayafi iwQnba dip. 

17. Wl fun awQn olufasphin nlnu 
awQn Larubawa igberlko pe, ‘A 6 
pe yin lati 1 q ba awQn ijQ eniyan 
kan tl WQn lagbara ogun jlja jagun, 


©1 u 3I2JJ 


ti, :<3 




©I ; $4 


Ljli i 4^ 5 


k J ee ^aJL M ^Uj. 5 

5* it % 

©ClJA.3 1 3 ji-c lie 1 ^ 


jj. j&WJ\ r>i 

* r/> & jUii^GLs 

^ Ili ja 15^ *5 

<J4 4 Ce 5 cJ4 ojj > r. H* 

©■'juUi v 1 <5 ;ilL$ v 1 P if 





Ori 48 


AL-FATHI 


ipin 26 


pyin yoo ba wpn jagun titi ti pyin 
yoo fi §pgun wpn tabi ki wpn juwp 
slip. Ti pyin ba gbpran nigba naa 
Allah yoo fun yin ni psan rere. 
$ugbpn bi pyin ba §pri pada gpgp 
bi p ti §pri pada nigba i$aaju, Oun 
yoo fi iya oloro jp yin . 

18. Ko si pbi fun afpju tabi fun 
arp, bpp ni ko si pbi fun alaisan 
(ti wpn ko ba jade lp si ogun). 
Ijmikpni to ba gbp ti Allah ati ti 
6 ji§p Rp, Oun yoo mu pni naa wp 
awpn Qgba idpra ti omnium 
akerempdo n §an ni isalp wpn; 
§ugbpn pnikpni to ba pphinda, pni 
naa ni Oun yoo jp ni iya oloro. 

iDA3 

19. Dajudaju, inu Allah ti dun si 
awpn onigbagbp ododo nigba ti wp 
n h da majpmu fun 9 ni abp igi, Oun 
si mp ohun ti n bp ni pkan wpn, 
nitori naa 6 fun wpn ni ifayabalp, 
bpp ni 6 fun wpn ni i§pgun to wa ni 
arpwpto san wpn lpsan; 

20. Ati ppplppp ikogun ti wpn yoo 
ri ko. Allah si ni Alagbara, 
Qlpgbpnjulp. 

21. Allah ti §e ileri ppplppp 
ikogun, ti pyin yoo ko, fun yin, O 
si ti $e eyi fun yin $aaju, bpp ni O 
tun ka awpn eniyan lpwp ko fun 
yin, ki O le jp Ami fun awpn 
onigbagbp ododo, ki O le tp yin ni 
oj u pna taara. 



kJ'yL') 3 

©Hijj \lx kj & §3 


>J. Jl XLl yrvij J-HJ 

d — 1 ijyj is _3 Gs 

© 12 -rf y* Lit 3 


s * Ci3 ;U is. fcfti 3 

©LoA^X !>i>X XL I 


ki ji»^3 
3 a L* U-XXi (£5 j l3 

lift-* 

© H ia X - jJ 



ipin 26 


AL-FATHI 


On 48 


22. (dun si tun $e ileri i$9gun) 
miiran (fun yin), ti ko ti i to yin 
lpwp, (^ugbpn) Allah ti rpkirika 
rp. Allah si ni agbara lori ohun 
gbogbo. 

23. Bi awpn alaigbagbp ba doju 
ija k9 yin ni, 6 daju pe W9n yoo 
sa pada; wpn ko si ni ri alaabo 
tabi oluranlpwp kankan. 

24. liana Allah ti 6 ti wa tip9 ni 
eyi, dajudaju iwp ki yoo ri 
iyipada ninu ilana Allah. 

25. Ati pe Oun ni fmi ti O ka 
9W9 wpn ko fun yin ati pwp tiyin 
naa ko fun wpn ni aarin 
gbungbun Maka, I (-bin ti O ti fi 
yin bori wpn. Allah si n ri ohun 
gbogbo ohun ti 9 n $e. 

26. Awpn 16 §e aigbagbp, ti wpn 
si di yin lpwp nibi Mp^alasi 
Mimp naa, ati 9 ran ijpsin ti wpn 
ko jp ki a mu de aaye ijusilp rp. 
Ti ko ba jp ti awpn onigbagbp 
ododo lpkunrin ati lobinrin ti 
pyin iba ti tp 1119I9 pa, ti aburu iba 
si ti ipa tiwpn ba yin laimp ni, 
(Oun iba ti gba yin laaye lati ja, 
$ugbpn Oun ko $e bpp) ki 6 le fi 
9m ti 6 ba wu U sinu ikp Rp. Ti 6 
ba $e pe a ti ya wpn sptp (kuro 
lara awpn alaigbagbp ni), A ba ti 
fi iya oloro j9 awpn ti ko gbagbp 
ninu wpn. 


si 1 

$ A &\ 1 


\pp && 6 

v 5 iiis roVi 

©i*-A 

M . id als 

©A? XJu ail I JlJL£ 4- i-rfe? 


li) t 2 -JjS 

i Z4 aiii 5 if 5 * iijlit 




9>-® 5 >#-* 

li Z 14J I Ml 


8 /I 


5,5—j 3 c>y— 8,^-s 

^a. U7 (£) 1 y. JL-w v 
ri-4- ^44 * A® Ah 

I3J4. >? p t 

UlSAtfi* 

©S^f 



V#EV 


Ori 48 


AL-FATHI 


ipin 26 


27. Nigba ti awQn ti ko gbagbQ 
ko Qtanu jQ sinu Qkan WQn - 
Qtanu ti asiko airngkan, Allah si 
sq ibalQ Qkan kalQ si Qkan Oji$Q 
Rq ati awQn onigbagbQ ododo, 6 
si mu q$q wQn din) mQ qh) ipaya 
(Allah), eyi to jQ awQn ni WQn 
lQtQQ si i julQ, ti 6 si yQ fun WQn. 
Allah si ni OlumQ ohun gbogbo 
patapata. 

iDA4 

28. Dajudaju, Allah ti sq iran naa 
di ododo fun Oji$Q Rq. Dajudaju 
Qyin yoo wq MQ$ala§i MimQ naa, 
bi Allah ba fQ, pQlu ifayabalQ, 
(awQn kan) yoo fa irun ori (wQn), 
bQQ ni (awQn kan) yoo ge e uiqIq; 
q ko si ni bQru. $ugbQn Oun mQ 
ohun ti Qyin ko mQ. YatQ si eyi, 
O tun ti kQ i$Qgun kan ti 6 sunmQ 
pQkipQki mQ yin. 

29. Oun ni Ifni ti 6 ran Oji$Q Rq 
PqIu itQSQna ati $sin ododo, ki 6 
le fi bori gbogbo Qsin yooku. 
Allah si to ni IflQrii. 

30. Muhammad ni Oji$Q Allah 
naa, awQn ti 6 si wa pQlu rQ fi qsq 
WQn tilQ ni atako si awQn 
alaigbagbQ; WQn si jQ QlQyinju 
aanu si ara WQn. Iwq maa n ri 
WQn ni itQriba ati iforibalQ (ninu 
ijQsin) fun wiwa ojuure ati 
idunnu Allah. Ami WQn ti i $e ipa 
iforikanlQ n bQ niwaju WQn. Eyi 



B) 


Ci 


i * 


Slits cs* Sit 

©GcLiJLc jJ=u 'alt I §L 
" * *■ > « 


^ l ir;jj i iS&yJb i <5 uj 
(is -*> 

Udi i silJJ 

©C±5. J 


n 

cKp' a>4 & X 4^' 3 

1> ✓ail * a»/ 

©I ) h fi- 6 ® 


Li* £h. > i I 5 ■*» tfUJ 1 cJ 5-^ J 

HUS. itz&s, ,jjMi 

US 3^4 lUi lift ii-Si 

4 j Ijly^ 5 gill I 

i*4 l > .. i pt <2^ 

8;)li stlS ^>it 


J 

3 



Ipin 26 


AL-FATHI 


On 48 


ni apejuwe wpn ninu Ataora. 
Apejuwe WQn nmu Injiila si da 
g?g? bi irugbin kan, ti 6 ti omunu 
r? jade, l^hin naa, 6 fun un ni 
agbara; 6 si nippn, ti 6 si duro 
§in§in lori gbongbo r<?, eyi ti 6 
maa n mu inu awQn to gbin in 
dun- ki 6 le maa mu inu awpn 
alaigbagbp ru (nigba ti wpn ba ri) 
wpn. Allah ti §e adehun aforijin 
ati ?san ti 6 tobi fun awpn to 
gbagbp lododo ti wpn si n §e i§? 
rere ninu wpn. 




Eg; ^ 



AL-HUJURQQT 

(A sq q kalg Ifhin Hijrah) 


1. Ni Oruke Allah, Oloore <?fe, 
Alaaanu julQ. 

2. $yin onigbagbe ododo, e ma $e 
gba iwaju ledp Allah ati Oji$e 
R^, kl e si paya Allah. Dajudaju 
Allah je Olugbp, Olump ohun 
gbogbo. 

3. $yin onigbagbe ododo, e ma $e 
maa gbe ohun yin ga ju ti Anabi 
lp, e ma si $e maa pariwo le e lori 
ninu grp sise bi e ti maa n 
pariwo le ara yin lori, ki i$e yin 
ma baa di asan nigba ti eyin ko 
kiyesara. 

4. Nitootp awQn to n re ohun 
wen sile lede oji$e Allah, awpn 
wpnyi ni Allah ti fe ekan wen 
me fun ipaya (Re). Aforiji ati 
esan nla n be fun wen. 

5. Dajudaju, awen to n pariwo ba 
e sere lati ena j injin si ibugbe re 
- epelQPQ wen ni ko ni agboye. 

6. Iba je pe wen $e suura titi ti 6 
fi maa jade si wpn ni, iba dara ju 
fun wpn. Allah si je Alaforiji, 
Alaaanu jule. 

7. Eyin onigbagbe ododo bi 
obileje kan ba mu iroyin kan wa 
ba yin, e wadii re daradara, ki 



ipin 26 


AL-HUJURQQT 


Ori 49 


p ma baa pa awpn eniyan kan 
lara laimp, ki p ma baa §e abamp 
nigbphin nipa ohun ti p ti §e. 


ji. ijV* 5 


8. Ki p si mp daju pe oji$p Allah 
n bp laarin yin. Ti 6 ba jp pe dun 
gba fun yin lori ppplppp n hk an 
ni, pyin iba ko sinu wahala. 
$ugbpn Allah ti mu ki igbagbp 
ododo jp ohun ti p nifpp si, 6 si 
$e e ni p$p ninu pkan yin, 6 si sp 
aigbagbp, iwa obilpjp ati aigbpran 
di ohun irira fun yin, awpn wpnyi 
ni wpn n tp oju pna taara, 

9. Nipasp ojuure ati aanu Allah. 
Allah si ni Olump ohun gbogbo, 
Qlpgbpnjulp. 


i all I J yu J I I yJ -s, \ 3 

1 

aWj, »>£ 5 a 1 


i ^ i ^ 

I ✓ O'*' , ^ I •• X A • ^ *" , ✓ «*» fc i C • 

Ujj I ^ -k ^ d-Li I u>-$. ^L-aaJ 


10. Bi pwp meji ninu awpn 
onigbagbp ododo ba n ba ara wpn 
ja, ki p $e atun$e laarin wpn; 
§ugbpn (lphin atun§e) ti pkan 
ninu wpn ba tun rekpja aala si 
ekeji, ki p parapp ba eyi ti 6 kpja 
aala ja titi ti yoo fi fara mp A§p 
Allah. Ti 6 ba wa faramp pn, 
lphin naa, ki p $e atun$e laarin 
wpn pplu ptp, ki p si $e deedee. 
Dajudaju Allah nifpp si awpn 
olu$edeedee. 

11. Dajudaju awpn onigbagbp 
ododo jp pmp iya kan naa. Nitori 
naa, p maa $e atun§e laarin awpn 
pmp iya yin, ki p si paya Allah, 
ki a le §aanu yin. 


&J.5 

fo 4-i >-a J.H. k \ & U^’Ca.'d Li 

Zfl& #Jl 

oiL» JJ, L *' -a “ 

3 d >-*•) U, Co. | 




Ori 49 


AL-HUJURQQT 


ipin 26 


IDA 2 

12. $yin onigbagbg ododo, kl 
awgn eniyan kan ma $e fi awgn 
eniyan miiran $e ygyg, wgn le 
san ju wgn lg. Bakan naa kl 
awgn Obinrin ma $e fi awgn 
Obinrin milran $e ygyg, nltorl 
wgn le san ju wgn lg. Kl g ma si 
$e fi abuku kan awgn eniyan yin, 
g ma $e fi alajg buburu pe ara 
yin. Abura gbaa ni oriki buburu 
lghin ti g ti gbagbg. Enikgni ti ko 
ba si ronu piwada, iru wgn ni 
a$ebi. 

13. $yin onigbagbg ododo, g 
jinna si gpglgpg ifura; dajudaju 
ifura ni igba miiran maa n jg g$g. 
5 ma $e tg pinpin ara yin, g ma si 
§e sgrg ara yin lghin. Njg gnikan 
ninu yin le ni ifg lati jg gran 
arakunrin rg ti 6 ti ku bi? 
Dajudaju, gyin yoo korira rg! 
Nitori naa, g paya Allah. Allah jg 
Olugbaronupiwada, Alaaanu 
julg. 

14. $yin eniyan! Awa ni a da yin 
lati ara gkunrin ati Obinrin. A si 
pin yin si glgbijgbi ati oniranjiran 
ki g le da ara yin mg. Dajudaju 
gni to ni apgnle julg lgdg Allah 
ninu yin lgni to n paya Rg gidi 
gan an. Nitootg Allah jg Olumg 
ohun gbogbo, Olufunniniroo. 


Y 5 1 P 

1^"' <£ / \ | ^ 

V } akUii 

>- 1 % 1 jJL V L» 1534 Cu 

^ -? 1, 






ijist 24 a 1 L44.LT 


5 >J J, cLaJ' ^ji ax j 0j, J £l-J< 

cSM v ) 1*^14 ? 
JU.Il lT U» IXt 4^4.' 

tfJj! 1 1 jjL l5i>5 1x42 


>t:I^5 jrff 

Lui >j_c <jj, h 

(J) ol> I e|j j>. ■ JjL a 4 1 


<c@> 


ipin 26 


AL-HUJURQQT 


Ori 49 


15. AwQn Larubawa igberiko n 
sq wl pe, ‘Awa gbagbp’, sq (fun 
WQn) wl pe, “$yin ko tl i gbagbp 
§ugbpn q kan sq wl pe, ‘Awa ti ju 
ara wa s!1q’, nltorl pe igbagbQ ko 
tl i wq Qkan yin”. $ugbQn tl Qyin 
ba tQle ti Allah ati ojl$Q Rq, Oun 
ko nl din ohunkohun ku nlnu 
Qsan i$Q yin bl 6 ti wu kl 6 mQ. 
Dajudaju Allah jq Alaforlji, 
Alaaanu julQ. 

16. AwQn onlgbagbQ ododo ni 
awQn to gba Allah gbQ nltdotQ ati 
djl$Q Rq, lQhin naa tl wQn ko $e 
iyemeji §ugbQn tl WQn n §apa 
gidigidi pQlu awQn ohun ini WQn 
ati Qml WQn ni oju Qna Allah. 
AwQn wQnyl ni olododo. 

17. Sq wl pe, ‘byin yoo ha kQ 
Allah nlpa Qsin yin bl? Nlgba tl 6 
jQ pe Allah ni 6 mQ ohun tl n bQ 
nl Qrun ati aye? Allah si j$ 
OlumQ ohun gbogbok 

18. WQn $e bl awQn $e q loore ni, 
nltorl pe WQn gba Islam, sq wi 
pe: ‘b ma $e ro pe gblgba Islam 
yin jQ oju rere si mi.’ Dlpo bQQ, 
Allah ni O $e oju rere fun yin 
nlpa pe 6 tQ yin si Qna igbagbQ, 
bl Qyin ba jQ olododo. 

19. Dajudaju, Allah ni O mQ 
ohun tl 6 pamQ nl awQn Qrun ati 
nl aye. Allah si rl ohun gbogbo tl 
q n $e. 


5 dsjut ipp' 5 

cub I \ £t \)j" > (*>D 




j 'il I y c I 6<Jj I 0 J, 




Ori 50 


tpin 26 



KQQF 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah ) 


1. Nl OrukQ Allah Oloore QfQ 
Alaaanu julQ. 

2. KQQF (Alagbara). Mo fi Al- 
Kur’an Ologo naa $e Qrl. 

3. SlbQslb? naa, WQn n §e iyanu 
pe olukilp kan wa ba WQn laarin 
wqii, nltorl naa awQn alaigbagbp 
sq pe; “Eleyil jQ ohun iyanu”. 

4. “Nlgba tl a ba ti ku, tl a si ti di 
erapQ (Njq a o tun jl wa dide bl)? 
Eyl j$ idapada tl 6 jinna rere. 

5. Dajudaju, Awa mQ bl il? ti §e n 
dlnku (yinrin dlgdlQ mQ yin Iqsq. 
Iwe tl 6 sq nlpa gbogbo n kan si n 
b? lQdQ Wa. 

6. SlbQslbQ wQn pe ododo nl IrQ, 
nlgba tl 6 de wa ba WQn, nltorl naa 
WQn wa nlnu ipo idaru Qlcan. 

7. AwQn ko ha $lju wo Qrun loke 
WQn, bl a ti §e mQ Qn tl A si §e e 
1q§qq, tl kosi si aleebu tab! alafo 
nlnu tq. 

8. Ati Hq, A tQ q p?rQSQ, A si fi 
awQn oke sqIq sorl tq, A si n mu 
onlruum awQn eso tl 6 rQwa jade 
lati inu tq. 

9. Nl arlwoye ati irantl fun gbogbo 
olujQsin tl 6 ]Q oilier Ipada (si QdQ 
Allah). 




* j > * „ /. ",T'i75 ^ \ 

C» > I O-i 




I Gs >J 


C 


5 LL&JgtiLitf jftX 


& 3 C4-L4 3 j U- < * .>* ? 


1 5 5 CSjlS, dill \ j J° 3 ^ 1 5 


c>5- ' 5 





ipin 26 


KQQF 


Ori 50 


10. Ati pe Awa n sq omi 
onibukun kalQ lati oju Qrun; A si 
n fi mu ki awQn Qgba ati awQn 
eso ti a n kore jade. 

1 1 . Ati igi QpQ dabinu giga fiofio 
pQlu awQn padi eso r$ ti 6 sun 
lera WQn. 

12. 6 j? ipese fun awQn Qrasin 
(Allah), A si tun fi omi ta il$ ti 6 
ti §a ji. Bqq gQgQ ni igbe dide 
(lati inu isa oku) yoo ri. 

13. Awqd eniyan Nuha ati awQn 
Eniyan agbegbe Kanga, ati awQn 
iran Samuud ti pe ododo ni irp 
$iwaju WQn. 

14. Ati awQn iran ‘Aadi, ati 
Fir’aQna, ati awQn arakunrin 
Lutu. 

15. Ati awQn Ara Aginju, ati awQn 
eniyan Tuba , gbogbo WQn pe 
oji§Q lopurQ Nitori naa iya Mi si 
§q le WQn lori. 

16. Nj? isQda ti akQkQ ha ko aar? 
ba Wa bi? SibQsibt?, WQn wa ninu 
iyemeji nipa is?da tuntun (Ajinde). 

iDA2 


cap 5 

1 4-il 



£tiSJ tf 



I * • I ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

©.by <i)ly*.l,5ti>y;y5,5:>Lej 


€ ^ 


cUr, j, jjP i pA V 1 4 ^ 1 5 


y * \a 


17. Dajudaju Awa ti da eniyan, 
Awa si mQ ohun ti Qmi r$ n ba a 
sq kQlQk^lQ, ati pe Awa sunmQ Qn 
ju i$an Qrun (r$) 1 q. 

18. Nigba ti awQn olukQ QrQ siIq 
meji lapa Qtun ati lapa osi ba 
jokoo (lati kQ akosilQ). 


Cs iliS > sCaJ^i Hail ajJ ) 


(2)>— (^(Aiji(^c 



Ori 50 


KQQF 


tpin 26 


19. Eniyan ko ni sq QrQ kankan, 
ayafi ki oIusq kan wa IqcIq r$. 

20. ipgka iku yoo si de lododo, 
eyi ni ohun ti Twq ti n sa fun. 


©l*£e 

t Lj ^ 3-dJ ' S JLA La. ^ 


21. A 6 si fpn fere, eyi ni QjQ ti A 

ti kilQ r$. 

22. Ati pe olukuluku $mi yoo wa 
PqIu oludari ati Ql^rii kppkan. 

23. Dajudaju, iwQ ti jq 
alaikiyesara nipa eyi, $ugbpn 
nisinsinyi, A ti ka gaga kuro fun 
q, lonii, oju r$ ti wa mpl? kedere. 

24. Ati pe alabaarin r$ (Malaika) 
yoo sq pe; “eyi ni ohun ti 6 ti wa 
lakosilQ lQdQ mi”. 

25. 5 gbe olukuluku alaigbagbQ, 
alagidi ju sinu ina Jahanama. 

26. Oludena nnkan rere, 
olurekQja aala, oniyemeji, 

27. To n fi QlQrun miiran pQlu 
Allah, q gbe e ju sinu iya ti 6 le 
koko. 


©>“*-5 ’AH ^4 > 1 ^ 7*2$ i 
< Zj.’t'' *•< 

_5 Ufcsa-s <_)-= * Li. y 

* ^ " -f 

SiltS ill 

jo y4J I 'Li J I U A 

*4$ 


©jjtXfc Cf >J Ls ijJ» J U 5 


lii lii Jh\ JAl £*Ji. 

©>«J> >_ilJ 1 1— 1 1 I (_i Li 


28. Alabaarin r$ yoo sq wi pe; 
“Oluwa wa, Emi ko ni mo mu $e 
aigbQran, dun funrarQ ni 6 wa 
ninu i$ina ti 6 jinna rere”. 



29. Oun yoo wi pe, E ma $e ba e^lJ k-S 5 oJiJ Jli 

ara yin jiyan niwaju Mi, dajudaju ©^ju^b 

emi ti kilQ fun yin $iwaju. 

30. QrQ ki i yi pada lQdQ Mi, Emi CfyJ <J*£h ^ 

ki I $e abosi fun awQn olujQsin QjjLJlJ, §j_ 

(m ' * 


ipin 26 


KQQF 


Ori 50 


IDA 3 

31. N1 pjp tl A 6 sp fun ina 
Jahanama pe; “$e 6 ti kun to?” 
Oun yoo si dahun wi pe, “$e wpn 
$pkuni?” 

32. A 6 si sun Qgba idpra naa mp 
awpn olupaya (Allah) ko ni jinna 
(si wpn). 

33. (A 6 sp pe) ‘eyi ni ohun ti a 
§e ileri rp fun gbogbo 
oluronupiwada, ti 6 si n kiyesi 
(awpn i $e rp), 


5 


5$i sa^iuuiisaii^ii 

to 13 1 X& jj S I io» 


34. ‘bni to bpru Qba Alaaanu 
nikpkp, ti 6 si wa (ba Allah) pplu 
pkan irplp, 

35. W maa wp inu rp lp pplu 
Alaafia, eyi ni pjp ailopin.’ 

36. Ohun ti wpn ba n fp yoo wa 
fun wpn nibp, alekun si tun wa 
lpdp Wa (pplu). 


11 J A * 

© ujL i Jc ' .-I 1 J LJ 

w - It, ' 


©5 jULl i^4s jli > 1 

&?.1J 5 Cm 5>£uL; C^>iJ 

©1**2 


37. Meldomeldo ni awpn iran ti a 
ti parun $iwaju wpn, ti wpn 
lagbara ju wpn lp, ti wpn si n wa 
pna ati sa asala, ninu ilu naa. Njp 
aaye aabo kan ha wa fun wpn bi? 

38. Dajudaju iranti n bp ninu 
Eleyii fun pni ti 6 ni pkan, ti 6 si 
feti silp, ti 6 si jp plprii prp. 

39. Dajudaju A ti da ilp ati prun 
ati ohun gbogbo ti n bp laarin 
wpn ni igba mpfa, aarp ko si mu 
Wa. 


o ■> A ~ » “ A > “l *•(< Z '"i 1 

^iJi ai^Llkr^ii-UT 

©U^fee^ C>-S J-*» 


4iS 

Cs 5 J»)Vi 3 liijl sift 

©c_»>iJ<i>- 

❖ 



Ori 50 


KQQF 


tpin 26 


40. Niton naa, ki o fi ara da ohun 
ti wgn n sg, ki o si maa fi ogo 
pglu iyin fun Oluwa rg §iwaju 
yiyg oornn ati $iwaju wiwg rg. 

41. Bgg ni lom, ati ni gyin 
iforibalg, ki 6 maa §e afgmg fun 
Un. 

42. Tgti silg! Ni gjg ti olupepe 
yoo pe ipe lati itosi, 

43. Ni gjg ti wgn yoo gbg iro nla 
to jg dandan; gjg naa ni ijade 
(kuro ninu isa oku). 

44. Awa la n fun (nnkan) ni gmi 
ti A si n fiku pa (a), gdg Wa si ni 
ipadasi (igbgyin). 

45. Ni gjg ti ilg yoo fg tuutuu mg 
wgn, (wgn yoo si maa) yara (bg 
wa sgdg Wa nitori i§g buburu 
gwg wgn)- iygn ni yoo jg jiji oku 
dide. O si rpran fun Wa. 

46. Awa ni A mg ohun ti wgn h 
sg, iwg ko si le fi ipa mu wgn, 
nitori naa maa fi Al-Kur an §e 
iranti fun awgn ti 6 n bgra ileri 
Mi. 


5 Co ijS lj 

©-o>ii IJ4S 

©^ 1 5 Cj >1 



* '•I i ^ i ^ r> 

CUJ I Lfl J (J^J L | 



Ori 51 


ipin 26 



AL-SAARIYAAT 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Ornkp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. Nlpa ti awpn atpgun tl on 
fpnka daadaa. 

3. Ati awpn tl 6 n gbe pra tl 6 
wuwo (p$u djo). 

4. Ati awpn tl n lp pplu irpran. 

5. Ati awpn (Malalka) o lupin a$p 
(Allah). 

6. Dajudaju ohun tl a §e nl Her! 
otitp ni. 

7. Ati pe dajudaju idajp yoo de. 

8. Ati nipa pran ti 6 kun fun 
awpn pna. 

9. Dajudaju, pyin jp oluyapa ninu 
prp. 

10. fni ti 6 $pripada nibp (nidii 
ododo) ni a o §pri rp pada kuro 
(nibi itpspna). 

1 1 . Egbe ni fun awpn opurp. 

12. Awpn ti wpn ri sinu pgbun 
aimpkan nipa aikiyesara. 

13. Wpn n beere pe; “Igba wo ni 
Qjp idajp?” 

14. Qjp ti a o ni wpn lara ninu 
ina. 



A.*-'!' - 1 -s-flit 

O .0.«4 fl 4> J U 



•4 » f 

05 







II 

Qu 






< t 


c. di 


y- 


©^l^ljLxS 

©O I--*' |>Ac C^, I 

©lj>-i 2-J I ii> Lj» I -— *4 


©ci^ii^Ciji 




Ori 51 


AL-SAAJRIYAAT 


ipin 26 




15 . 5 tQ inira yin wo, eyi ni ohun £iJl !p j’> 

ti Q ti n kanju nlpa rQ. ©&yi*^Ll 5 

1 6 . Dajudaju awQn olupaya Allah 34 -^ 3 > ^ ci i u J, 

yoo wa ninu awQn Qgba idQra ati 

awpn orisun omi. 

17. WQn yoo maa gba ohun tl >4- Ji Li 

Oluwa WQn fi fun WQn, dajudaju q/t j r .„*_■£ ©d , J A- ip (g» 
WQn ti jQ Qni rere $iwaju eyi. 

18 . WQn jQ Qni ti i fi asiko diQ ©u>i 4 U 4 Cs 1 c^^-s- 4 ' 'y ^ 
sun ninu ora. 

19 . WQn a si maa tQrQ aforijin ni ©£ AA ^ 1 ^ 20)9 5 
afQmQjumQ. 




20. WQn a maa mu ninu ohun ini 
WQn fun awQn alagbe ati awQn ti 
ki i tQrQ. 

21. AwQn Ami si wa lori ilQ fun u$3VIiA5 

awQn ti 6 mQ amQdaju. 

22. Ati ni ara yin paapaa, Qyin ko ©» 4 3 
ha ni riran ni? 

23. ipese yin ati ohun ti a $e ileri ©cS5i-cy Ci 3 ^U4j 1 43 
tq si n bQ ni Qrun. 

24. Nitori naa, mo fi Oluwa Qrun kJ], o$y$i 3 ^-LULli £0 p 

ati aye bura pe; dajudaju otitQ ni ©Sjl^liijTU JjLs, 

gQgQ bi ohun ti q n sq. 

IDA 2 

25. NjQ iro awQn alejo »SJLjT Ji 

alapQn-Qnle Ibrahim ti de etigbQQ 

tq? 

<«> r-«. * „ s c" *! .A A . 

A ||«** . A I ^ 1 ^ l * ^ • 


s^\* * s * ? £ s> \ ' 

(n)tj> >0 y 


26. Nigba ti WQn wQle tQ q, ti J 15 * fe i © ipCii gjle *>}, 
WQn wi pe, “Alafia nibi o”, dun 
naa si wi pe, “Alafia ni o . (6 si 
ri pe) alejo (ni gbogbo WQn). 

<C§> 




Ipin27 


AL-S AAJRIY AAT 


Ori 51 


27. Niton naa, 6 (Ibrahim) tp 
awpn eniyan rp Ip, 6 si mu pdp 
pran ti 6 lpraa wa. 

28. 6 gbe e si iwaju wpn, 6 si wi 
pe; “$yin ki yoo ha jpun bi?” 




©yte" I Jj, p l>» 


■/TjS 


29. Oun si pa ibpru rp mpra ni 
iwaju wpn, wpn wi pe Ma $e 
bpru, wpn si fun ni irohin ayp 
nipa pmpkunrin kan ti yoo jp oni 
mimp. 




30. Nigba naa ni iyawo rp jade 
ninu idaamu, ti 6 si gba ara rp 
loju, oun wi pe; “Ogbologboo 
agan Obinrin!” 



31. Wpn sp pe: “Bpp ni Oluwa rp 
wi. Dajudaju Oun jp Qlpgbpn 
julp, Olump ohun gbogbo”. 

IPIN 27 

32. 6 (Ibrahim) wi pe, “Ki lp wa 
$e gan an, pyin dji$p?” 


<J IS v tsJU, '^£=> I^JlS 

i4t CiJ Jls I' 

©,j^Li3_Ui *” 


33. Wpn wi pe, “Awpn plp$p 
eniyan la ran wa si. 

34. “Ki a ba le rpjd okuta amp le 
wpn lori. 

35. Eyi ti a ti §ami si lati pdp 
Oluwa rp fun awpn ala$eju. 

36. Nitori naa, Awa mu awpn ti 6 
jp olugbagbp ododo jade kuro 
nibp. 

37. $ugbpn awa ko ri ju ile kan 
$osp lp, ti 6 jp ti awpn olurpra 
slip fun Allah. 




©^>A-o-X.2i oJl 



Ori 51 


AL-SAAJRIYAAT 


ipin 27 


38. Awa si fi Ami kan sil? nib? 
fun awQn to n paya iya oloro. 

39. Ati nipa Musa, nigba ti A ran 
an si Fir aona p?lu a§? ti 6 han 
gbaiigba. 

40. $ugbpn Fir’aona §?ripada 
p?lu awQn QmQ ogun r?, 6 si wi 
pe, “opidan kan tabi were kan (ni 
Eleyii)”. 

41. Nitori naa, A gba awQn ati 
awQn QmQ ogun r? mu, A si ju 
wpn sinu ibu okun, dun si di ?ni 
ti 6 j?bi. 

42. Ati nipa awQn iran ’Aad, 
nigba ti a ran at?gun iparun si 
WQn. 

43. Ko da kini kan si ninu 
gbogbo ohun ti 6 kplu, bi ko §e 
pe 6 sq p di eeru. 

44. Ati nipa awpn iran Samuud, 
nigba ti a wi fun wpn pe; “5 maa 
gbadun fun igba di?. 

45. Wpn tapa si a§? Oluwa WQn, 
iro ojiji si de ba WQn, wpn si n 
wo sun-un. 

46. L?hin naa WQn ko le dide 
duro, b?? WQn ko si le ran ara 
WQn Iqwq. 

47. Bqq naa ni awQn eniyan Nuha 
ti i$iwaju dajudaju WQn j? 
alaigbQran eniyan. 


I»£Ji 


4 


tip* U k & 5 

lolii-Si), ^444 £3\ zjJ* ) *3 & 

>4-> *-a.L» '>*—*-* 

©6 5 11.-44 1 

I y> Qsa Ce 3 &*•> ' 1 

© -a 


I y 15 J, i J4 3 ^ 75 V 3 


(jfe§-k0 & 



Ipin27 


AL-SAAJRIYAAT 


Ori 51 


IDA 3 

48. Ati oju-grun, A mg gn pglu 
agbara Wa, Awa si jg ki 6 gbooro. 

49. Ati ilg, A tg g, bawo si ni bi 
A ti n $e nfikan ti dara to! 

50. A si da gbogbo nkan ni 
mejimeji ki g ba le maa ranti. 

51. Nitori naa, g sa tg Allah lg, 
dajudaju Emi jg olukilg ti 6 han 
gbangba fun yin lati gdg Rg. 

52. Ati pe ki g ma $e mu Qlgrun 
miiran pglu Allah, dajudaju emi 
jg olukilg ti 6 han gbangba fun 
yin lati gdg Rg. 



53. Bgg naa ni, ko si oji$g kan ti 
6 de wa ba awgn ti 6 $iwaju wgn, 
ayafi ki wgn pe e ni opidan tabi 
were. 


^ jJi jtbo 


54. $e wgn ha ti ba ara wgn sg 
asgtglg nipa rg ni? Bgg kg, wgn 
kan jg glgtg eniyan ni. 

55. Nitori naa yipada kuro lgdg 
wgn iwg ki yoo jg gni ti yoo jgbi 
(nitori tiwgn). 



56. Nitori naa maa $e iranti, 
dajudaju iranti a maa $e awgn 
olugbagbg ododo loore. 


57. Emi ko da alijannu ati eniyan Yj. 5 >-« 5 


lasan bikd$e ki wgn le maa jgsin ©tj j 

fun Mi. 



Ori 51 


AL-SAAJRIYAAT 


ipin 27 


58. Emi ko §aa reti ipese kankan 
lati p dp wpn; bpp ni N ko reti pe 
ki wpn 6 fun Mi lounjp. 

59. Dajudaju, Allah, Oun ni 
Olupese, Ifni ti gbogbo agbara ri 
bp nikapa Rp. 



60. Nitori naa, dajudaju iya wa J i 
fun awpn olu§ebi, irafp iya ti 6 
wa fun awpn plpgbp wpn atijp, 
nitori naa ki wpn ma §e kan Mi 
loju. 


✓ .*r < » . t 

J Tl_5 I U»y > 


61. Lphin naa, egbe ni fun awpn 
ti 6 $e aigbagbp ni pjp naa ti a ti 
$e fieri fun wQn. 



Ori 52 


lpin27 



AL-TUUR 

(A sq q half piwaju Hijrah ) 


1. Ni OrnkQ Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

0^4-^. 5J 1 yjjip 1 gjj 

2. Mo fi oke Tuuri bura 

6^15 

> A 

3 . Ati Iwe kan tl a kp silp 


4. Ninu Takada fplpfplp ikpwe tl 

A * i i* 

a $1 silp 

5. Ati lip naa ti a o maa $e abpwd 

Q) 1 1 ^ 

6. Ati orule ti a gbega 


7. Ati omi okun ti 6 kun lplp 


8. Dajudaju iya Oluwa rp n bp 
wa $plp 

©^J,lpSjjL^l^ij\, 

9. Ko si pnikan ti 6 le yp p 

A • (> f> <" < 

10. Ni pjp ti pran yoo mi titi fun 
irakerudd 


1 1. Ti awpn oke yoo si maa yara 
$ipo pada 


12. Egbe ni fun awpn opurp ni 
pjp naa 


13. Awpn tii maa fi prp ispkusp 
dara wpn laraya 


14. Ni pjp ti a o maa ti wpn 
gbpn-pn-gbpn-pn lp si inu ina 
Jahanama. 

Jj, ^ » 

15. Eyi ni ina naa, ti pyin pe ni 

ct. zJjlL &3\ sj-fe 

irp. 


<C@> 




Ori 52 


AL-TUUR 


Ipin 27 


16. Idan ha ni eyi bl, abi Qyin ko 
riran ni? 

17. b wg inu r$ 1 q, ki q fi ara da 
a, bi q ko si fara da a, bakan naa 
16 j? fun yin, nnkan ti q $e ni§Q la 
o san yin lQsan r$. 

18. Dajudaju, awQn olupaya 
Allah yoo wa ninu Qgba id$ra 
(Alijanna) ati itura. 

19. WQn yoo maa gbadun pQlu 
awpn ohun ti Oluwa wpn fi fun 
WQn, Oluwa WQn yoo si la wpn 
ninu iya ina. 

20. 5 maa jQ, ki q si maa mu, 
PqIu ayp nitori ohun ti q ti §e. 

21. WQn yoo rQgbQku lori awQn 
itQ ti a to 1 qsqq$q. A o si f<? awQn 
Obinrin IflQyinju-QgQ fun WQn ni 
iyawo. 

22. Ati awQn ti 6 gbagbQ ti awQn 
QmQ WQn si t^le WQn ninu igbagbQ 
ododo, Awa yoo da awQn QmQ WQn 
pQ ulq WQn, Awa ko si ni din kini 
kan ku ninu ($san) i§$ WQn. 
Olukuluku eniyan a duro fun (it^wQ 
gba gbogbo) ohun ti 6 §e. 

23. Awa yoo maa fi awQn eso ati 
Qran fun WQn ninu eyi ti WQn ni 
if? si. 

24. WQn yoo maa gba ife 
(imumi) fun ara WQn lati 
QWQdQWQ nibi ti ko ni si QrQ 
isQkusQ tabi iwa q$q. 


I A' \ 

j&J, Qs 




3 * 


- < »•? i> ^ 

Ow-9 <y n 


, > * 
\r» 


& 







5 A4- 5 > A 


>' 5 





Ipin27 


AL-TUUR 


Ori 52 


25. Awpn pdpmpkunrin ti yoo 
wa pplu wpn ti wpn yoo maa yi 
wpn po, wpn yoo wa ni mimp 
tonitoni gpgp bi okuta olowo 
iyebiye ti a ti tpju. 

26. Awpn kan ninu wpn yoo doju 
kp ara wpn, wpn yoo si maa bi 
ara wpn leere. 

27. Wpn a sp wi pe, “Dajudaju, 
Awa ti n bpru tplptplp nitori awpn 
eniyan wa. 

28. $ugbpn Allah $iju aanu wo 
wa, 6 si la wa kuro ninu iya 
afpfp gbigbona. 

29. Dajudaju, awa ti n ke pe E 
tplptplp. Dajudaju Oun jp Onibu- 
prp, Alaaanu julp. 




* -i 


©(JyJaua y y 


uf 50 . D- 6 - d-* 9 ' 5 


©s;j;iiS* 


csji! o, J4 of l!j igs 

_ - _ ^ A J a 






IDA 2 

30. Nitori naa maa $e iranti (fun 
awpn eniyan) nipa oore pfp 
Oluwa rp, Iwp ki i $e alafp$p, bpp 
iwp ki i $e were. 

31. Tabi wpn ha wi pe, akewi ni 
“Awa n duro de idaamu ti asiko 
yoo mu wa ba a. 

32. Sp wi pe, maa reti, Emi 
naa yoo si maa reti pplu yin. 

33. $e ero ori wpn 16 pa eleyh 
la$p fun wpn ni bi? Tabi wpn ha 
jp plptp eniyan ni? 

34. Tabi wpn n sp wi pe, 6 da a sp 
ni? Bpp kp, wpn ko gbagbp ni. 




Ori 52 


AL-TUUR 


Ipin 27 


35. Niton naa, jQ ki WQn mu irufQ 
QrQ bQQ wa, bi WQn ba jQ olotiitQ. 

36. $e a da WQn lati ara nrikan ti 
ko si ni, tabi awQn ni friQdaa? 

37. Abi a wgn 16 da Qran ati aye 
ni? Rara o, $ugbQn WQn ko mQ 
amQdaju. 

38. $e QdQ WQn ni pQpQ i$ura 
Oluwa tq wa ni? Tabi awQn ni 
olu$Q tq ni? 

39. Tabi akasQ kan ha n bQ fun 
WQn, eyi ti WQn le maa ti ori rQ 
hu QrQ gbQ? Nigba naa jQ ki 
olugbQran WQn mu a$Q ti 6 han 
wa. 

40. Abi awQn QmQbinrin jQ ORq 
nigba ti awQn QmQkunrin jQ 
tiyin? 

41. Tabi iwQ ha beere Qsan Iqwq 
WQ n ni bi? Ti gbese rQ fi wa wq 
WQ n lQran ni? 


A I dyt j>\ 


Jl ^ . * 


\ 

©<J >*-3W 

t 9 S. 9 S-'TZ ''.*>•>* »< 

jLa»^o\ o-j; >-*-5 >o I 

(2)cA^° jfyjL^jLutJa o I l ia 






w 05 AA-4-0 I >->■ I 


i . 9**9 

©Cl^t-O*"^ 


42. Abi imQ ikQkQ kan n bQ fun 
WQn ni, ti WQn n kQ q siIq ni bi? 

43. Abi WQn li gbero ete kan ni bi? 
$iigb()n awQn alaigbagbQ gan-an ni 
WQn yoo fi ori gbe ete WQn. 


>X<< I'll *!*:? 








@(^3xl£aj3J' 


44. Njq wqii ni QlQrun miiran Rhin 
Allah ni bi? MimQ ni fun Allah, 6 
kQja ohun ti WQn n fi li ba A wa 
orogun. 

45. Ati pe bi WQn ba ri apa kan Qmn 
ti 6 fQQ jabQ siIq WQn a wi pe; “$?u 
ojo ti 6 dipQ ni”. 


fa * aJU I J-Lfc Lj J. >>4-1 A I 


©li CoA 

L Jaj,Clu ^LoJUl ^o, 1 -L« ? iA' bj-i. Of 5 



ipin 27 


AL-TUUR 


Ori 52 


46. Niton naa, fi wpn slip titi 
wpn yoo fi pade pjp wpn ninu eyi 
ti a 6 fi jp ki ara san lu wpn. 



47. Ni pjp naa ete wpn ko ni mu 
irpran kan ba wpn, a ko si ni ran 
wpn lpwp. 

48. Dajudaju, iya miiran yatp si 
eyi si n bp fun awpn alabosi. 
$ugbpn ppplppp wpn ko mp. 

49. Ati pe ki o mu suuru fun 
idajp Oluwa rp, dajudaju iwp wa 
ni iwaju Wa, ki o si maa fi 6 go 
pplu iyin fun Oluwa rp, nigba ti 
iwp ba ji dide (loju oorun), 



©>ayLi % t-J b ) yiAm 5 


50. Ati lom ki o maa fi ogo fun 
Un, ati ni ipphinda awpn irawp. 



t 



On 53 


ipin 27 



AL-NAJM 

(A sq q kale ?iwaju Hijrah ) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp ©, 

Alaaanu julp. 


2. Mo fi irawp naa bura nigba tl 6 
ba wp. 


3. Qrp yin ko $ina, bpp si ni ko 
spnu, 


4. Ki i si i sprp ifp inu ara rp. 

(Du i ^3 

5. Ki i $e nnkan miiran bikd$e 


ilana ti a $ipaya fun un. 

u s * * uT 

6. fmi ti gbogbo agbara n bp ni 
ikapa Rp ni 0 fi mp pn. 


7. Qba ti 6 ni agbara; ti 6 si 
peye. 


8. 6 wa ni ibi ti 6 ga julp ni prun. 

©C^I^VL^ 

9. Lphin naa 0 sunmp ppkippki. 

A i</ tf i 

©<J U > 

10. 6 si da gpgp bi isunmp okun 
prun meji tabi ti 6 sunmp ju bpp 
lp. 

©(J>i j' li<2lO-S 

11. Nigba naa Oun si $e i$ipaya 
kan fun prasin Rp. 

©t/~3l Jlc/"3Li 

12. Qkan Anabi naa ko pa irp 
nipa ohun ti 6 ri. 


13. $yin yoo ha maa ba a jiyan 
nipa ohun ti 6 ri bi? 

©(.£>4 1 

14. Dajudaju, 6 si tun ri I lppkeji. 

©t#>*.| Slj X2J } 

15. Ni ippkun igi. 

_ L<» p ;ii s'* ‘'c 

©uteLJJJI >-^s. 

16. Lpbaa rp ni pgba ayeraye wa; 

C 

A , < ? ^ i A ^ ^ r>^ : 
©(_£ 5 UJI 


ipin 27 


AL-NAJM 


Ori 53 


17. (Eyi ni) nigba tl ohun tl 1 maa 
$iji bo nnkan wa $iji bo igi Sidira 
naa. 

18. Oju naa ko yQ, bQQ ko si wo 
kgja ibi ti 6 yQ. 

19. 6 ti rl awQn eyl tl 6 tobi ju 
ninu awQn Ami Oluwa r$. 

20. $yin ko ha ti rl awQn 6ri$a 
Laati ati ‘Usa? 

21. Ati ori$a Manaati tl 6 tun 

$ikQQta WQn 

22. Abl tiyln j$ akQ, tl ORq si j$ 
abo? 

23. Nlgba naa, eyl jQ ipln kan tl 
ko tQ. 

24. AwQn wQnyi ko j? kin! kan 
ayafi awQn ornkQ tl Qyin sq WQn - 
Qyin ati awQn baba yin. Allah ko 
sq a$Q kankan kalQ nlpa wQn rara. 
WQn ko t?le kin! kan ayafi 
tabi-§ugbQn, ati ohun tl Qmi WQn 
f?; dajudaju itQnisQna si ti de lati 
QdQ Oluwa WQn. 

25. Tab! gbogbo ohun to ba ti n 
wu eniyan ni yoo maa rl? 

26. Ti Allah si ni aye to n b<? ati 
aye yii. 

IDA 2 

27. Ati pe meloomeloo ni awQn 
malaika ti n bQ ni Qmn ti ipQ §i§e 
WQn ko ni §e oore kan ayafi lQhin 
igba tiAllah ba fun Qni ti 6 wu U, 
ti O si yQnu si ni aaye. 


** . * il l» » * • i 

©<_;&»»;>, La 8 J 1 (j\ 1 *J >J, 






0^ 1 5 IJLl I jkLsT^ 


© t kj j ^1) i 

k: ZJL3, r>iids 

", jssjI \ly&U itbl \ & 

S& e s && % & 

tyri") A-ki'LL >jLi , r. "^1 

b 4 * ^ 

©LfxiJl 


©(.^lJsLJ* Li (j) CS->25i-i< 

> \ p * 9 ' 5, 1» ^ ^ 


A ^ *M Ik/ \ ' 1 1 » ^ “* ^ ^ ^ 

Y V^LLa c>«J J 

©C/^ $ £L£j> C>-^ I 


On 53 


AL-NAJM 


ipin 27 


28. Ati pe dajudaju, awpn ti ko $ 1 - 0 [j ,|4 ’SJ cniJ' c)J, 
gbagbp nipa Qjp Ikphin, a maa fi @ V t £ *4^ 

orakp abo pe awpn malaika. 


29. Wpn ko si ni imp kankan 
nipa rp, wpn ko tple nnkan kan ju 
aba dida lp. Bpp aba dida ko le $e 
atilphin kankan fun eniyan lori 
otitp. 

30. Niton naa, $pri kuro lpdp pni 
to kphin si iranti Wa, ti ko si fp 
nnkan miiran ju aye lp. 








31. Eyi jp opin imp wpn. 
Dajudaju, Oluwa rp ni imp julp 
nipa pni ti 6 spnu kuro loju pna 
Rp. Oun si mp julp nipa pni ti 6 
tpna taara. 



32. Ati pe ti Allah ni awpn ohun 
ti 6 wa lprun ati awpn ohun ti 6 
wa laye, niton ki O le san psan 
fun awpn ti wpn $e bubura nipa 
ohun ti wpn ti §e, ati pe ki O san 
psan to dara julp fun awpn to $e 
rere. 

33. Awpn to jinna si p$p nlanla 
ati awpn iwa ibajp, ayafi awpn 
a$i$e pppppppp. Dajudaju Oluwa 
rp gbooro ninu aforijin, Oun ni 6 
mp nipa yin lati igba ti O ti da 
yin lati inu ilp, ati igba ti p wa ni 
pip ni ikun iya yin, ki p ma si $e 
ro pe pyin ni p mp ju. Oun ni 6 
mp julp nipa pni ti n paya Rp. 




ipin 27 


AL-NAJM 


Ori 53 


IDA 3 

34. Njp iwp ri pni ti 6 pphinda. 

35. Ati pe 6 n fi n rik an kekere 
tprp, a si maa ha pupp mp pwp. 

36. Imp ikpkp ha n bp ni pdp rp 
bi, ti 6 fi le ri (opin ohun 
gbogbo)? 

37. Tabi a ko ha fun un ni iroyin 
nipa ohun ti n bp ninu iwe Musa. 

38. Ati ti Ibrahim, pni ti 6 mu 
ofin §p.?- 

39. Pe alaaaru kan ki yoo ru pru 
pnikeji. 

40. Eniyan ko ni ri kini kan gba 
ayafi ohun ti 6 ba $i$p fun. 

41. Ati pe dajudaju i$p pwp rp 
yoo farahan an laipp. 

42. Lphin naa a 6 san an lpsan 
lpkun-unrprp. 

43. Dajudaju, pdp Oluwa rp ni 
opin (ohun gbogbo) 

44. Dajudaju, Oun ni 6 n pa ni 
lprin-in, ti O si tun n pa ni lpkun. 

45. Dajudaju Oun ni 6 n fi iku pa 
ni ti O si tun n mu ni wa laaye. 

46. Dajudaju, Oun ni 6 da ohun 
gbogbo ni mejimeji, lakp ati labo. 

47. Lati inu omi lpgbplpgbp nigba 
ti a ba tu u jade. 

48. Ati pe dajudaju tiRp ni atunda 
plppkeji. 




Orf 53 


AL-NAJM 


ipin 27 


49. Oun ni 6 n fun ni ni prp ati 
it^lprim. 

50. Ati pe, dajudaju Oun ni 
Oluwa irawp $iira. 

5 1 . Ati pe Oun ni 6 pa awpn iran 
’Aad ti i$iwaju run. 

52. Ati awpn iran Samuud, ko si 
da pkan kan si ninu wpn. 

53. Ati awpn eniyan Nuha ni 
i$iwaju, dajudaju wpn j? alabosi 
ati plpt? julp. 

54. Ati awQn ilu ti 6 doju wQn 
del?. 

55. L?hin naa, ohun to maa n bo 
nnkan mpl?, si bo wpn mpl?. 

56. Ewo ninu oore Oluwa r? ni 
iwQ n $e iyemeji si? 

57. Eyi j? Olukilp kan g?g? bi 
awpn olukilp i$iwaju. 

58. Akoko naa ti sunmp tan. 

59. Ko si ?ni ti 6 le y? ? l?hin 
Allah. 

60. fiyin ha n $e eemp nipa prp 
yi bi? 

6 1 . $yin si n r?rin-in, ? ko si maa 
sunkun. 

62. Nigba ti ? n fi igbesi aye yin 
$ere. 

63. Nitori naa, ? foribal? fun 
Allah, ki ? si maa sin In. 


U » ^ 9 / * 








i jd eg « im »’< 
Cf'\J 

* •> ^ 

\ 9 * 9 Z ^ * <l * * \ 

li-fc 

» i * w / / 

' I I 

!l) ) O S 


©uj^C i>i375 


», | y 1 


ipln 27 Ori 54 



AL-KQMAR 

(A sq q kale $lwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. Asiko naa ti sunmp, o$upa si ti 
pin. 

3. Ti wpn ba si ri Ami kan, wpn a 
gbunri, wpn a si wi pe; “Idan 
apatunpa ni”. 

4. Wpn pe e ni irp, wpn si tple if? 
inu ara wpn, ati pe gbogbo a$p ti 
Qlpran ni yoo ri amu$p. 

5. Dajudaju, awpn irohin ti de wa 
ba wpn ninu eyi ti ikilp wa. 


1 1 v-* 


t a'S* £ ✓ \ 


5 I ^*4-* ' 5 'yt 




<• z* n ** < 


, .iP n -t « s?* 

*-*£, £ ll-i Y I >JL1 3 


JL ■'C > 

0>*»>-® 


6. 6 j? pgbpn ijinlp ti 6 pe, 
$ugbpn awpn olukilp ko $e wpn 
ni oore. 

7. Niton naa, kuro lpdp wpn, ni 
pjp ti olupepe yio pepe lp sibi 
ohun inira. 


0 ) iJJ I '-oJ aJ oa>- 


«"7> 1 1 .?! | . 7 i» ,» <* 

£</- rfV« 

' ii 0 0 




# J 1 i 


8. irpwpsi yoo ba oju wpn, wpn 
yoo si maa tu jade, lati inu isa 
oku bii kokoro e$u. 

9. Wpn yoo maa yara lp spdp 
olupepe naa, awpn alaigbagbp yoo 
maa sp wi pe, “Eleyii j? Qjp I§oro”. 

10. Awpn eniyan Nuha ti purp 
§iwaju ti wpn, wpn pe prusin Wa 
l’opurp, wpn si wi pe; “ti a§iwere 
eniyan ti a ta spnu ni”. 


Idy^ya^j L*aJ | uL£.a . 

-t (Jl, (aH-jJxs-* 

«» 5 1 

(Vj^C^iyjJxa 

I * f* f “i n f . f * f 4 V 

'x**^-* 75 V >° V 4 * 3 co >j 

©>-%■ 5 U y-y* I V IS ^ Li x*£ 



On 54 


AL-KQMAR 


Ipin 27 


1 1 . Nigba naa, 6 ke pe Oluwa rp 
wi pe, “Emi jp pni ti a ti bori rp, 
niton naa Wa ran mi lpwp”. 

12. Lphin naa, A $i ilpkun prun 
slip, pplu omi ti 6 n ya slip. 

13. Bakan naa, A tun mu ki omi 
maa $p jade lati inu ilp. Nitori 
naa, awpn omi naa wa §an pade 
ara wpn gpgp bi ohun ti a ti pinnu 
rp. 

14. A si gbe e sinu (ohun ti a fi) 
patako ati i$o kan. 

15. 6 n lp labp i$p Wa, eyi ni 
psan fun pni ti a ti kp slip. 

16. Dajudaju, Awa ti fi i slip 
gpgp bi Ami kan, n jp pni ti yoo 
§e akiyesi n bp bi? 

17. Bawo ni iya Mi ati ikilp Mi ti 
burn to? 

18. Ati pe dajudaju, Awa ti $e 
Al-Kur’an naa ni irprun fun 
iranti, n jp pni ti yoo $e akiyesi n 
bp bi? 

19. Awpn Iran Aad pe oji$p wpn 
ni opurp. Bawo ni iya Mi ati 
ikilp Mi ti burn to? 

20. Awa ran atpgun lile si wpn ni 
pjp ti buburu rp ko lopin. 






©)>-» 






®>* ti** JHU 


©^>->5 CA 


, s n 1 1 i<» «* • 

o tyUl >JLl) 




4 & 


-r? « j? ^ 

ti) l£a t ouO 

** * * On 




-f t 



2 1 . 6 fa awpn eniyan ya pprppprp 
bi pnipe igi ppp ti a fatu ni wpn 



ipin 27 


AL-KQMAR 


On 54 


22. Bawo ni iya Mi ati ikilp Mi ti 
bum to? 

23. Ati pe dajudaju Awa ti $e Al- 
Kur’an naa ni irprun fun iranti, n 
jp pni ti yoo §e akiyesi n bp bi? 



IDA 2 

24. A wpn iran Samuud pe awpn 
Ami naa nirp. 

25. Wpn si wi pe, “Abara kan 
lasan laarin wa, $e dun ni a o wa 
tple?” Bi 6 ba jp bpp, a jp wi pe a 
ti wa ninu i$ina ati inira” (tabi 
iwa omugp). 

26. $e 6 wa jp pe dun nikan ni a 
fun ni iranti laarin wa, bpp kp, 
oun jp opurp, onigberaga. 

27. Wpn yoo mp lpla, pni ti i $e 
opurp onigberaga. 

28. Dajudaju Awa yoo ran abo 
rakunmi si wpn lati dan wpn wo, 
nitori naa kiyesi i wpn (iwp 
Spplih) ki o si $e suura. 

29. Ki o si sp fun wpn wi pe, omi 
ti di pinpin laarin awpn ati abo 
rakunmi. Olukuluku ni yoo si 
maa wa si ibumumi ni asiko tirp. 

30. $ugbpn wpn pe plpgbp wpn 
kan, o mu ida o si fi ge i$an psp 
rp. 

3 1 . Bawo ni iya Mi ati ikilp Mi ti 
burn to? 


u > 


ljL-2 I I I^JlLs 

0 0 ' X .*>" <> . 

©£*■» ^ J» 


l U guf; 


r~<> :.1 H r I 

I u ) X=a 3-^ 


1 4* ' *-£lJ t 1 x-c 


a4j /iP&> ‘As* 5 

©^k^»l5 A- i 4-^*3 ^ 


^ {Ar-*? jS5i U' 3 




>13' 


On 54 


AL-KQMAR 


ipin 27 


32. Dajudaju Awa ni A ran iro 
nla kan $osp si wpn, nitori naa 
wpn da gpgp bi igi gbigbp ti a fi 
di pgba. 

33. Ati pe dajudaju Awa ti $e 
Al-Kur’an naa ni irpran fun 
iranti, n jp pni ti yoo $e akiyesi n 
bp bi? 

34. Awpn iran Luut pe awpn 
ikilp naa ni irp. 

35. A rp ojo okuta le wpn lori, 
ayafi awpn eniyan Luut ti A 
gbala ni kutukutu owurp. 

36. Igbala naa jp oju rere aanu 
lati pdp Wa, bayii ni Awa ti $e n 
$an olumoore lpsan. 

37. Ati pe, dajudaju dun ti kilp 
fun wpn nipa iya Wa, $ugbpn 
wpn $iyemeji si ikilp naa. 

38. Ati pe, dajudaju, wpn fp lati 
$pri rp kuro lpdp awpn alejo rp, 
$ugbpn A fp oju wpn. Nitori naa, 
p tp iya ati ikilp Mi wo. 


\ 5 3 , Uj, 




_ „ < ! . 



39. Ati pe dajudaju iya ayeraye 
ni 6 ji wpn ni kutukutu owurp. 



40. Nitori naa, p tp iya Mi wo. 

41. Ati pe dajudaju Awa ti §e Al- 
Kur’an naa ni irprun fun iranti, n jp 
pni ti yoo §e akiyesi n bp bi? 

IDA 3 




■L < 


©;>-» 5 < sA xc '5^3^ 


c* & j&U* S'ijSji 5 

** y £ * * 

©>%>-“ & 




42. Ati pe dajudaju awpn olukilp de 
wa ba awpn eniyan Fir’aona. 




ipin 27 


AL-KQMAR 


On 54 


43. Wpn pe awpn Ami wa nirp, 
nitori naa A gba wpn mu ni 
igbamu ti (Qba) Nla, Alagbara 
Ailopin. 



44. $e awpn ti ko gbagbp ninu 
yin ha dara ju awpn yii lp ni? 
Tabi imoribp kan ha n bp fun yin 
ninu awpn iwe psin. 

45. Abi wpn n sp wi pe, awa jp 
ppp eniyan ti wpn n ran ara wpn 
lpwp. 

46. Awa yoo fp ikp ogun naa, 
wpn yoo si sa pada sphin. 

47. Bpp kp, akoko naa ni a §e 
ileri rp fun wpn, akoko naa si jp 
akoko ti 6 burn ti 6 si koro. 




« A • $ 

©^3414 » W 



48. Dajudaju awpn plp$p wa ninu 
i$ina ati inira. 

49. Ni pjp naa, a o wp wpn ninu 
ina tuuru ni idoju delp. (A o si 
wi pe); “5 tp oro prun Apaadi 



50. Dajudaju A ti da ohun 
gbogbo pplu odiwpn. 




51. Amu$p a$p Wa ko ju ka diju 
ka la a lp. 




'Lo 


52. Ati pe dajudaju, Awa ti pa JA* lifedin kij 5 


awpn pya bi iru yin run. Njp pni 
ti yoo $e akiyesi n bp bi? 


53. Ati pe ohun gbogbo ti wpn $e ©>f>"4 

n bp ninu iwe akpsilp. 





On 54 


AL-KQMAR 


ipin 27 


54. Gbogbo ohun keekeekee ati 
nlanla ni a kQ sil?. 

55. Dajudaju, awgn olupaya 
Allah, wQn yoo wa ninu Qgba 
idgra ati awgn akeremgdo to n 
$an. 






56. Ni ibujokoo otitg niwaju Qba 
Alagbara julg. 


✓A. H 3I I • Tl* , ^ 


r 

Se 

V 



Ipin 27 Ori 55 

AL-RAHMAAN 

(A sq Q kalg $iwaju Hijrah) 

1. Ni OrnkQ Allah Oloore Qf? jJ i 1 gku lg4L> 

Alaaanu julQ. 

2. QlQrun Oloore QfQ 

a r 

3. Oun ni O kg ni ni Al-Kur’an. 

a r 

4. Oun ni O da eniyan 

5. 6 si k<? q ni Qla-QrQ 

6. Odrun ati o$upa t<?le ddiwQn ti 
a bu (fun wQn). 

7. Awpn itakun ati awQn igi n 
tQriba (fun IfQ Rq). 

8. 6 gbe prun ga 6 si fi o$unwQn lelp. 

9. Ki q ma ba kpja pnu-aala ninu 
dsunwQn. 

f "il i 


©^pi 

©Sibils 

OeiCdiijLl 

Od&S\tek 

Qi^ i 

©tJ >=fc£J 1 5 AAli 1 3 

©ji^ici^Sr 


10. Ki q si gbe o^unwpn duro !il 5 &5S- 1 ' 

pplu QtQ, q ko si gbpdp din 
o$unwpn ku. 

1 1 . Ati pe 6 tp ilp fun awQn pda. 


©^oljsjb, Q U-< 2 >j L>j ^ 1 5 


12. AwQn ori$iri§i eso wa nibp ati A> \S ck-iA0 1 »<«*g 


igi Qpp eleso (ti 6 ni) apo (padi). 

13. Ati awpn irugbin ti 6 ni eepo, 
ati a WQn eweko olooomn didun. 

14. Nigba naa, eewo ni ninu oore 
Oluwa eyin mejeeji, ni q fy pe ni irQ? 

15. 6 da eniyan lati inu amQ ti 6 
jinna korokoro, gpgp bi ikoko sisun. 


<=£ r ^ a * A 

0joCxi*V ( 

©li) tAjijJJljj > 




» . c 



Ori 55 


AL-RAHMAAN 


ipin 27 


16. 6 si da Alijannu lati inu ahQn 
ina. 

17. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q fQ pe ni 
irQ? 

18. Oluwa ila odran meji ati 
Oluwa iwQ odrun meji! 

19. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q fQ pe ni 
irQ? 

20. O mu ki ibu-odo meji maa 
$an WQn o si pade ara WQn. 

21. Gaga kan n bQ laarin awpn 
mejeeji ti wpn ko le rekpja. 

22. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa dyin mejeeji, ni q fQ pe ni 


✓ * s * * 


4*0 


i, * 


<^&z&')3\zAZ 
* >' •> < 


JL ' > ***** 

©cA4^- 

©lOri-3-H. y Ti)-*. l *Arl 




irQ? 

23. A WQn okuta olowo iyebiye 
ati il^kQ iyun maa n jade lati inu 
ikini-keji WQn. 

24. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q 1q pe ni 





irQ? 

25. Ati pe ti Rq ni awQn QkQ 
nlanla ti o ga bi oke lori okun $e. 

26. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q fQ pe ni 


l iiiiiJl )/^\ Af ? 


irQ? 

iDA2 

27. Gbogbo abQmi ti n bQ laye ni 
yoo tan. 




ipin 27 


AL-RAHMAAN 


Ori 55 


28. Qla Oluwa rp ni yoo $pku, 
Abiyi, Alappn-pnle. 

29. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

30. Gbogbo pni ti n bp ni prun ati 
aye ni 6 n ke pe E, Ni Qjp 
Gbogbo 6 ni O (maa n $e afihan 
Ara rp) ni plpkan-6-jpkan. 

31. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

32. Awa n bp wa dasi prp yin, 
pyin alagbara meji. 

33. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

34. $yin akojp alujannu ati 
eniyan, bi pyin ba lagbara pe ki p 
kpja agbegbe prun ati aye nigba 
naa, p kpja lp, pyin ki yoo le kpja 
ayafi pplu a$p (Mi). 

35. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

36. A o ran ahpn ina si pyin 
mejeeji ti p ko si ni le ran ara yin 
lpwp. 

37. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni irp? 


x 'll-' > :• “ 

? ^3 Ji-5- 1 . 3 

©^.p2- (A&5 >3 1 


03-kuU ‘G lLwJ. 




_ * 0> w A ? * J s f a * S 

dJ5l j>£a\ 




1 tJ i u-J ;>! ) 5 > pJLSd 

K | 'i f 

©c*y53 life ^ji & 


0CJ J-+AZ-XS ^Li 


38. Nigba ti prun ba bu gbpmu, ti 
6 si ppn foo bi awp pran pupa. 




Ori 55 


AL-RAHMAAN 


ipin 27 


39. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

40. Nitori naa, ni pjp naa, a ko ni 
bi eniyan kan kan tabi alujannu 
leere nipa p$p rp. 

41. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

42. A o da awpn plp$p mp pplu 
ami wpn, nitori naa a o gba wpn 
mu pplu irun iwaju wpn ati psp 
wpn. 

43. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

44. Eyi ni ina Jahanama naa ti 
awpn plp$p pe ni irp. 

45. Wpn yoo maa yipo laarin rp 
ati omi gbigbona ti n ho. 

46. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 




7! 0 ^ ^ 

©Sll'J 




\ K y /• * * \ * . f * } » * * a 9 


r y\ « ' r> I "'ll ! * ** r 

. , 0 . # Cb ff wj a) 1 

©>e' Zj Sii \$li L 




Uj tgJi J& 44 

©S^^i 
A l'l <! -'■'J-'if’A* «" "V If 


©c« (£&5 i J ljf & 


IDA 3 

47. Qgba idpra meji ni n bp fun 
pni ti n paya iduro niwaju Oluwa 
rp. 


48. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 


49. Ekini-keji wpn kun fun 
igbadun. 




Jtritjij 


Ipin27 


AL-RAHMAAN 


Ori 55 


50. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q fQ pe ni 
irQ? 

51. Ninu ekini-keji wqd ni orisun 
odd meji ti n §an jade wa. 

52. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q fQ pe ni 
irQ? 

53. Ninu ekini-keji wqd ni 
ori$iri$i eso yoo wa ni meji-meji. 

54. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q fQ pe ni 
irQ? 

55. WQn yoo rpgbpku lori awQn 
itQ ti itQnu WQn j^ a§Q aran QlQna. 
AwQn eso Qgba mejeeji naa yoo 
si wa ni arQWQto. 

56. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q fQ pe ni 
irQ? 

57. Ninu WQn ni awQn QmQbinrin 
QlQyinju-QgQ ti WQn para WQn mQ 
ti eniyan tabi alujannu kankan ko 
fQWQ kan WQn ri §aaju WQn. 

58. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q 1q pe ni 
irQ? 

59. WQn da gQgQ bi il$kQ iyun ati 
okuta oniyebiye. 

60. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa Qyin mejeeji, ni q 1q pe ni 
irQ? 


* '!* * 




©i^33 


* * > ' ^ > 


©eA 1 Wi 




©S)14 SI ‘ 


it 




@(i> 5 



Ori 55 


AL-RAHMAAN 


ipin 27 


61. Nj^ $san miiran ha wa fun i$$ 


rere ju rere naa lp bl? 


62. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

©^•C 

63. Ati pe lphin mejeeji yi, awQn 
Qgba meji miiran tun wa. 

A (V . f * 

©l^-i»:b^5S* O-S-5 

64. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 


65. Awpn Qgba mejeeji dudu bi 
eweko. 


66. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

(§<i 6511 

67. Ninu wpn ni awQn i$plpra 
meji wa ti wpn n tu omi jade 
gbuugbuu. 


68. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 


69. Ninu wpn ni awpn ori$iri§i 
eso wa, ati dabinu, ati awpn eso 
Rumanu. 


70. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 


7 1 . AwQn adara lpwa QmQge yoo 


wa ninu wpn. 


72. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa <?yin mejeeji, ni g f? pe ni irp? 



Ipin27 


AL-RAHMAAN 


Ori 55 


73. AwQn pmQge plpyinju pgp ti 
a pamp si aaye itpju. 

74. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

75. Ti eniyan tabi alujannu 
kankan ko fpwp kan wpn ri 
$iwaju wpn. 

76. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

77. Wpn yoo rpgbpku sori 
timutimu ti 6 fi awp jp ewe tutu 
ati ilp ti 6 rpwa daradara. 

78. Nigba naa, ewo ni ninu oore 
Oluwa pyin mejeeji, ni p fp pe ni 
irp? 

79. ibukun ni fun Orukp Oluwa 
rp, Qga Ogo ati Qla nla. 




» 6 ^ y . a ^ ^ * * o a ft , y 

©cl'4-'s) 



, < ,/! “i 1 







Ori 56 ipin 27 



AL-WAAKI A 


(A sq q kalg §iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukg Allah, Oloore pfQ 
Alaaanu julQ. 

2. Nlgba tl 1 $q1q naa ba $q1q. 

3. Ko si irQ nlpa $i$q1q r$. 

4. Y6o r$ awQn kan siIq, Yoo si 
gbe awQn milran ga. 

5. Nlgba tl a ba mi il$ nl mlmi 
titi. 

6. Tl awQn oke yoo si fp 
yangayanga, 

7. WQn yoo si dab! eruku tl 6 
fphka. 

8. fiyin yoo si ipin ori$i mQta. 



©AjLs, 1 J 'k_*ajU- 


U . 9 J A 

©115^3 yi 





^ 5 




©l^lll53UiIi=1 


9. AwQn ti 6 j$ ero apa Qtun - 
Bawo ni yoo $e dara to fun awpn 
ero apa Qtun. 




© 


il l 


£JI 


10. Ati awQn ero apa osi - Bawo li-ASs'l 
ni yoo ti burn to fun awQn ero 
apa osi. 



f 1 


} 


©a 


11. AwQn ti 6 gba iwaju ti gba 
iwaju. 

12. AwQn wQnyi ni Qni isunmQ 
QlQrun. 

13. Ninu Qgba onidQra. 

14. QpqIqpq ninu awQn ero 
i$iwaju. 




Jlfr-Oo 


Ipin27 


AL-WAAKI’A 


Ori 56 


15. Ati diQ ninu awQn ero ik^hin, 

16. WQn yoo wa lori itQ tl a $e 
iQSQQ. 

17. WQn yoo rQgbQku lori tq ni 
idoju-koju ara WQn. 

18. AwQn QdQmQkunrin tl WQn 
ko nl di arugbo yoo maa rQgba yl 
WQn ka. 

19. PqIu awQn ago (ibomi) ati 
ikeemu, ati ife ti 6 kun fun omi 
i$QlQm. 

20. Ko ni fp WQn lori, ko si tun ni 
pa WQn bi Qti. 


Jl * t * 





21. Ati ori$iri$i awQn eso tl WQn 
yoo maa mu eyi ti 6 ba wu WQn. 

22. Ati Qran QyQ eyi ti WQn ba 
nifQQ si. 

23. Ati awQn QmQge plpyinju- 

24. Ti WQn da bi okuta olowo 
iyebiye ti a tQju pamQ. 

25. Eyi jQ Qsan fun ohun ti WQn 
$e ni$Q. 

26. WQn ki yoo gbQ QrQ asan tabi 
ti q$q nibQ. 

27. Ayafi gbolohun ikini “Alafia; 
alafia”. 


©c> 5 5 

<S>&S-5 




28. Ati awQn ero apa Qtun, bawo ni 0^>4 a£J 

yoo §e dara to fun awQn ero apa 

Qtun. 


29. Laarin awQn igi 
lQgun-un rara. 


ti ko 
cC@> 



a 


Ori 56 


AL-WAAKI’A 


Ipin 27 


30. Ati awQn QgQdQ ti 6 so 
jingbinni. 

31. Ati iboji ti 6 gbooro. 

U 9 A '>«*'✓ 

©1.5 ^ 5 

32. Ati omi ti 6 n $an. 

f — X f\ s 1* 

33. Ati qpqIqpq awQn eso. 

hrKjZ-gJjSS 

34. Ti WQn ki i tan, a ki i si i fi i 
da ni lara. 

JS>3 $ V 

35. Ati awQn alabaagbe plpla. 

A.. ✓ . » <5 :• t z < 

36. Dajudaju, A ti da WQn ni Qda 
Qtun. 


37. Awa si ti $e wpn ni wunndia, 


38. Ti wpn f^ran ara WQn, ti pjp 


ori WQn si dQgba, 


39. Fun awQn ero apa Qtun. 


IDA 2 


40. Ti WQn jQ qpqIqpq ninu awQn 

» i^w, « t ’ll 
©<^■1.3 V > d-L» 

ero i$iwaju. 


41. Ati qpqIqpq ninu awQn ero 

©<iH. A-L» .3 

ikQhin. 

4^,1 L2 2 4^U>1 j 

42. Ati awQn ero apa osi, bawo ni 

yoo ti burn to fun awQn ero apa 


osi. 


43. Ninu atQgun gbigbona ati omi 
ti 6 n ho. 

An ^ ^ ^ nl 

44. Ati labQ ibooji eefin ti 6 

JL (\ -P a *** l \ b lil 

dudu. 


45. Ti ko tutu, ti ko si ba ara mu. 


46. Dajudaju WQn ti j$ Qni ti n 

d^^ii £u> jis i£ 

gbadun $iwaju eyi. 

47. Ati pe WQn taku sori q$q ti 6 

&Y>+ei •v^ i 

tobi. 




Ipin27 


AL-WAAJKJ’A 


Ori 56 


48. AwQn 16 ma n sq wl pe, 
“Nigba tl a ba ku tl a ti di erupQ 
ati egungun, §e a 6 tun gbe wa 
dide ni bl? 

49. Tab! awQn baba wa atijp n 
kp? 

50. Sp pe, “Dajudaju awQn pni 
i$iwaju ati awQn pni ikphin. 


llfcj Clie, i ij? j 
<£>6 C&A 5 fc 5 \jS 


©S^IVt 5t 


' s &4?V i 5>i, Ji 


51. Gbogbo wQn ni a o ko jp 
papQ fun akoko ipade QjQ ti a mQ. 


(JJ, a 


52. Lphin naa, dajudaju pyin ti q 
ti $ina ti q si pe QjQ Ajinde ni irQ ! 

53. Dajudaju q o maa jp igi 
Qlpgun-un. 

54. Y6o si kun inu yin 
bamubamu. 

55. E 6 si mu omi gbigbona le e 
lori. 

56. Mimu gbun-un-gbun-un bi 
rakunmi ti ongbp ti n gbp. 



@ti) jJaiJl I4JL0, Co-9 

0>j^CiL9 



57. Eyi ni yoo jp nnk an alejo 
WQn ni QjQ idajQ. 

58. Awa ni A da yin, Kini $e ti 
pyin ko fi gba ododo gbQ? 

59. $yin ko ha $e akiyesi omi ti q 
ntu jade (lati ara yin) ni? 

60. $e pyin ni q da a ni abi Awa? 

61. Awa ti pa$Q iku lpyin lori, q 
ko si le di Wa Iqwq (rp). 

62. Ki A le paarQ ira yin, ki A si 
tun yi da si pda miiran ti q ko mQ. 




r-.' a A ‘.-M < t »< 


r> - < ax?. a^ / "< 

U 5 O 1 ^o-==~A_-J Uj XJ 

’ " A ^ A X f 





Ori 56 


AL-WAAKI’A 


Ipin 27 


63. Dajudaju, pyin ti mg nipa pda 
i$iwaju ki ni $e ti pyin ko ronu? 

64. byin ko ha kiyesi ohun ti p 
maa n gbin ni? 

65. $e pyin 1? mu ki 6 maa hu 
jade ni tabi Awa ni olumujade rp. 

66. Bi 6 ba $e pe Awa fp bpp ni, 
Awa ko ba mu ki 6 gbp, pyin iba 
si maa pohun rere pkun. 

67. ‘Pe, “dajudaju awa ti jp 
gbese” 

68. Bpp kp, a ti sq ere oko di 
eewp fun wa. 

69. ^ ko ha §’akiyesi omi ti p n 
mu ni? 

70. $e pyin lp mu ki 6 maa spkalp 
lati inu p$u ojo wa ni, tabi Awa 
ni oluspkalp rp? 

7 1 . Bi 6 ba $e pe Awa ba fp bpp 
ni, Awa i ba $e e ni kikoro. Ki ni 
$e ti pyin ki i fi dupp? 

72. $y in ko ha kiyesi ina ti pyin 
maa n tan ni bi? 

73. $e pyin lp da igi rp ni tabi 
Awa? 

74. Awa $e e (ina naa) ni iranti 
ati ipese oore fun awpn arinrin- 
ajo. 

75. Nitori naa, maa yin Orukp 
Oluwa rp ti 6 tobi logo. 



12 111 >J 

©li> §4 



y cjyiJi Zy&p' JiAlU 

©&^U3‘' -• 


V 0 LlCd iJilit l\& 


/K* * 9 a £ < l ^ 1 1 f \ 2 ** \*\ 




Ipin27 


AL-WAAKI’A 


Ori 56 


IDA 3 

76. Niton naa, Mo fi awpn irawp 
ti 6 n ja $66rd bura. 

77. Dajudaju, ibura nla ni eyi jp, 
bi 6 ba jp pe pyin mo ni. 

78. Dajudaju 6 jp Al-kur’an 
Alappn-pnle. 

79. Ni inu Iwe kan ti 6 wa ni 
ipamp 

80. Eyi ti pnikpni ko ni le fpwp 
kan ayafi awpn ti 6 wa ni mimp. 

81. Aspkalp ni lati pdp Oluwa 
gbogbo pda. 

82. $e iru prp yi ni pyin yoo kp? 

83. 5 ha sp pipe prp naa ni irp di 
ijp ati imu yin ni bi? 

84. Ee$e nigba naa, nigba ti pmi 
pni ti n ppka iku ba de pna pfun. 

85. Ti pyin 6 si maa wo sun un. 

86. Nigba naa Awa si sunmp pn 
ju pyin lp $ugbpn p ko riran. 

87. Ki ni $e nigba naa ti 6 ba §e 
pe p ko ni jabp i$p yin? 

88. 5 da a pada (pmi naa) bi pyin 
ba jp olododo. 

89. Bi dun (pni ti n ku lp) ba jp 
pkan ninu awpn olusunmp 
Qlprun. 

90. Nigba naa, itunu, ipese ati 
Alijanna onidpra (yoo wa fun 
un). 




e £ i j 


7 




^ ^ l i a> A **? 


© & ) l & 3 


11 _ » o . , y y. * « 

©^O ^.n tap \ 1 >1, 5) 3-1-9 


/A - '. 1 ' d'*« v A - ^ •I’ • 

©03>JaJj 5 

3 ^ 9^-3 *— 1 > >-* ' w- 3 ^ 5 

j/5 0 


©C>ri«£ J, U-i yLAyj" 


UUA-s;. 3 a O lacj J 3 r 5 >-» 



Ori 56 


AL-WAAKI’A 


Ipin 27 


91. Ati pe bi 6 ba j$ pkan ninu 
awQn ero apa ptun. 

92. Nigba naa, alafia fun q ($ni ti 
1 $e) ara awQn ero apa ptun. 

93. Bi 6 ba si wa pkan ninu 
awpn opurp ti 6 ti spnu ni. 

94. Nigba naa, omi hiho $u$u ni 
yod j$ nnkan alejo r$. 

95. Ati jijona ninu ina Jahim. 

96. Nitootp, ptitp ti 6 daju ni 
Eleyii. 

97. Nitori naa, maa yin Orukp 
Oluwa r? ti 6 tobi logo. 


Ly a I l Lo I } 


&i-i, &s> u)i, LiT 5 

©£*4li»ji 


x a „ » - • 





ipin 27 


Ori 57 



C oV 





AL-HADIID 

(A sq q kale I eh in Hijrah) 

1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. Gbogbo ohun tl 6 wa nl prun 

ati aye ni wpn n $e afpmp fun Q;SJJ^I 

Allah; Oun si ni Alagbara, 

Qlpgbonjulp. 

3. TiRp ni Ijpba prun ati aye i $e. 5 </&£* Js;*5' 5 opi» idli SJ 

Oun ni maa fun ni ni pmi, Oun si 5* 

ni i fi iku pa ni, ati pe Oun ni 
Alagbara julp lori ohun gbogbo. 

4. Oun ni Ifni Akpkp, ati Ifni JVShyk 

Ikphin, Oun si ni Ifni ti O han ati (D M. %,& >i»5 

Ifni ti O pain 9, Oun naa si ni 

01 ump ohun gbogbo. 

5. Oun ni pni ti 6 da prun ati aye jJi 

ni igba mpfa, lphin naa, 6 gunwa jX "Sl* 

sori itp Qla (Rp), 6 mp ohun ti 6 ^ 

wp inu ile lp ati ohun ti 6 n iade > , Sr** \S* r **c*S 

nmu re, ati ohun ti o n spkale lati , . * c * . 

prun ati ohun ti o n goke lp sibp. 5 

Oun si n bp pplu yin ni aaye 

yowu ti p ba wa. Ati pe, Allah ri 

ohun gbogbo ti 9 n $e. 

6. TiRp ni Ijpba prun ati aye i §e, Jf 3 a o^idLJi tllii 

pdp Allah si ni a o dari gbogbo ©jp^ll AXv <**»' 

alampri pada si. 

7. Oun ni I fi oru wp inu psan A si fa. j,p. j ^CX-Gl O* J4h 


fi psan wp inu oru, Oun si ni 
Olump ohun ti n bp mini awpn 
igbaaya yin. 


lx 






Ori 57 


AL-HADIID 


ipin 27 


8. 5 gba Allah ati ojl$p Rp gbp, 
kl p si maa na (si oju pna Rp) 
nlnu ohun ti O fi yin $e arole le 
lorl. Nltorl naa awpn pni tl 6 jp 
onlgbagbp ododo nlnu yin tl wpn 
si tun n na (owo), psan nla n bp 
fun wpn. 

9. Kl ni nh kan naa tl 1 baa §e yin 
tl pyin ko fi nl 1 gba Allah gbp, 
nlgba tl ojl$p n pe yin lati gba 
Oluwa yin gbp, ati pe Oun si ti di 
majpmu yin (tl p $e) mu tl pyin 
ba jp olugbagbp ododo? 

10. Oun ni pni tl O mu awpn Ami 
tl 6 yanju spkalp fun prusin Rp, 
nltorl kl O le mu yin jade lati inu 
okunkun si inu implp. Dajudaju, 
Allah jp plpymju-aanu, Onlkpp si 
yin. 

1 1 . Kl nl n $e yin tl p ki 1 na (prp 
yin) si oju pna Allah, nlgba to jp 
wl pe gbogbo ogun (grp) awpn 
pran ati aye 1 $e ? awpn ti wpn 
na,tl wpn si ja nlnu yin $lwaju 
i$pgun ko rl bakan naa (pplu 
awpn tl wpn $e bpp lphin 
i$pgun).Awpn wpnni ga ju awpn 
tl wpn na, tl wpn si tun ja 
lphinorphin. $ugbpn, gbogbo 
wpn ni Allah ti $e adehun 
daadaaa fun. Allah si mp Gbogbo 
ohun tl p n $e yekeyeke. 


b*-j, lyLiil 3 3 'i-i-ji 


<J 3-wjd 0 f! y &3 




4** 1 ci* epiii 

X o A p ^ at t 


^s»i 41^ ^ r>LJk' 

(^{S £>2 && I «h* Cf^*i ^ 


ij A'*-" 

7 < C 



ipin 27 


AL-HADIID 


Ori 57 


IDA 2 

12. Ta ni yoo ya Allah nl ohun 
rere (owo) kan, kl Oun le $e 
adipele rp fun un. $san 
alapQn-Qnle yoo si wa fun un 
P?lu- 

13. Ni qjq ti iwQ yoo ri awQn 
olugbagbp ododo lpkunrin ati 
lobinrin ti imQlp wpn yoo maa 
tan ni iwaju wpn ati ni qwq Qtun 
WQn. (A o si sq fun WQn pe). 
Tiyin ni iro-idunnu lpjp oni. 
Awpn Qgba idpra ti awpn 
akerempdo n §an ni isalp rp, ti p 6 
ma gbe inu rp. Eleyii jp ere ti 6 
tobi. 

14. Ni qjq naa, awQn 
alagabagebe lpkiinrin ati lobinrin 
yoo wi fun awpn olugbagbp 
ododo wi pe, “E duro dip fun wa, 
ki a baa le ya, ninu imQlp yin”. 
A o sq fun WQn pe: “E pada sphin 
ki p wa imQlp fun ara yin, lphin 
naa a o fi ogiri kan si aarin WQn ti 
yoo ni ilpkun kan, ikp n bp ni inu 
rp, ode rp si jp iya. 




UrfjjS iLl Jl l> 


. C. 0?. X ✓ * # > 9 \ l + + 

3 <■*>-* 

V >u 

© 1 j cm 


ir*a a* ~ZJ\ j IjyLLi~oJ\ Zyl. 

I 

j- 4* fcz '*3 j&g v ^ 

0*i Ui ^ AJaoLyJ I <*w 4? ^5 
©4>\*Uji^ 


15. WQn yoo maa pe WQn pe: “Ki 
ha $e pe awa ti wa pplu yin tplp 
ni”. WQn yoo da WQn lohun pe: 
“Bpp ni, §ugbQn pyin ti ko wahala 
ba ara yin, p lQra, p si n §e 
iyemeji, ifp asan yin si tan yin jp 
titi ti a§p Allah fi $p. Atannijp si 
tan yin jp nipa Allah. 


ul»l> p£s>*y±. y gilt j-Sl >1X (JfS- 

@5aP5‘ 



Ori 57 


AL-HADIID 


ipin 27 


16. “Niton naa ni pjp dm a ko ni 
gba itanran lpwp yin, a ko si nl 
gbaa lpwp awpn tl ko gbagbp. Ina 
ni ibugbe yin, dun ni olugbpwp 
yin, ibufabQsl bubura nl 1 §e.” 

17. $e asiko ko ha ti 1 to ni fun 
awpn tl 6 gbagbp lododo pe ki 
pkan W 9 n maa tprl ba fun irantl 
Allah ati ohun tl O spkalp wa ba 
W 9 n lododo? Ati wl pe, ki wpn 
ma $e da gpgp bl awpn tl a ti fun 
nl Iwe $iwaju. $ugbpn nltorl pe, 
igba naa gun fun wpn, pkan wpn 
si wa di llle. ppplppp nlnu wpn si 
di obilpjp. 

18. 5 1q mg pe Allah ni O n sp ilp 
di alaaye lphin §l§a rp. Dajudaju 
A ti §e alaye awpn Ami fun yin 
ki 9 baa le §e laakaye. 

19. Dajudaju awpn olutprp-aanu 
lpkunrin ati lobinrin, ti wpn si ya 
Allah ni (owo) ohun rere kan. 
Oun yoo $e adipele rp fun wpn. 
psan alappn-pnle yoo si jp tiwpn. 

20. Ati pe awpn ti o gba Allah ati 
awpn dji$p Rp gbp, awpn wpnni 
jp olododo ati plprii lpdp Oluwa 
wpn. psan wpn ati implp wpn n 
bp fun wpn. Ati pe, niti awpn ti 
ko gbagbp, ti wpn n pe awpn Ami 
Wa nirp, awpn wpnyi ni ero ina 
Jahim. 


*>*At k K >4 y$ Ij 

& > j &) 1 iil 5 Is 1 13 1 


pkS C)1 

Jyj G« 5 

tiiXj 1 y % 1 y> 1 

■ AA5; tsYi £$ £>* 


^ A ^ 


i (^4 ail & 5&J, 






ipin 27 


AL-HADIID 


Ori 57 


IDA 3 

21. p lp mp wi pe igbesi aye 
yii ojp nnkan kan bikd$e ypyp, ati 
psp, ati iyangan, laarin ara yin, 
ati ilara kiko ppplppp prp ati pmp 
jp. Gbogbo wpn da gpgp bi ojo 
to rp ti i maa mu awpn irugbin 
jade. Eyi ti maa mu ki inu awpn 
agbp dun lphin naa, yoo gbp, iwp 
yoo si ri ni pippn, lphin naa yoo 
di ohun ti 6 run wplpwplp. Ati pe 
ni Qjp ikphin, iya to le koko n bp, 
bakan naa si ni aforijin p$p ati 
iypnu lati pdp Allah. Igbesi ile 
aye yi kosi jp kini kan bikd$e 
igbadun itan jp. 

22. ^ maa sare ije lp sibi aforijin 
lati pdp Oluwa yin ati Qgba idpra 
ti bibp rp da gpgp bi bibp awon 
prun ati aye, ti a pa lese silp fun 
awpn ti 6 gba Allah gbp lododo 
ati awpn oji$p Rp. Eyi yi jp oju 
rere Allah ti O ma n $e fun pni to 
ba wu U. Allah si jp Oloore 
ajulp ti 6 tobi. 

23. Ko si abura kan ti yoo $plp 
lori ilp tabi si yin ayafi ki 6 ti wa 
ni (akpsilp) ninu iwe kan $iwaju 
ki a to mu wa aye. Dajudaju eyi 
jp ohun ti 6 rprun fun Allah. 


dJ} CsSli 1 \ 

J-Ga Cki & j ii Ijl&i 

8^1 » |^Ji 4 5 

S*£ji Z& 


^ ^ » a 2 * • • * \ 1 \ r * 

. 0 j * 1 | . „-C A •> 5 . “i 1 » ^ -? 


4-^3' 4a* ' 5 


^5 4* 

d>i 44 «s4 4 & 4-431 a 

©>a_^j Ja 1 J-£ £> J, iCi 1 


24. Nitori naa ki p ma $e banu jp 
lori ohun ti 6 spnu lpwp yin, ki p 
ma si $e yp ayp aypju lori ohun ti 
Oun fun yin. Ati wi pe Allah ko 


5 $*£51$ & 1. yzfc IsSi 



V»iV v- 


Ori 57 


AL-HADIID 


ipin 27 


ni ifg si gbogbo onigberaga, 
oniyangan. 

25. Awgn ti wgn n $e ahun ti 
wgn si n kg awgn eniyan ni ahun 
$i §e, gnikgni to ba wa pghinda, 
nigba naa dajudaju Allah jg 
Qlgrg, Ifni ti iyin tg si. 

26. Dajudaju Awa ti ran awgn 
oji$g Wa pglu awgn Ami ti 6 
yanju, Awa si sg iwe ati 
6$unwgn kalg fun wgn, ki awgn 
eniyan baa le maa duro lori gtg. 
A si pese irin fun wgn ninu eyi ti 
ohun ijagun ti 6 lagbara wa, ati 
fun lilo awgn eniyan. Ati pe ki 
Allah baa $e adayanri awgn ti 6 
nran Oun ati awgn oji$g Rg lgwg 
ni ikgkg. Dajudaju Allah ni Ifni 
ti 6 le koko Alagbara julg. 

IDA 4 

27. Ati pe, dajudaju Awa ti ran 
Nuha ati Ibrahim ni$g, A si ti fi 
ijg anabi ati Iwe naa si aarin 
awgn argmgdgmg wgn, lara wgn 
tgle itgsgna, $ugbgn gpglgpg 
ninu wgn jg dbilgjg. 

28. Lghin naa, A mu ki awgn 
oji$g Wa tgle ipasg wgn, bakan 
naa A mu ki Isa gmg Mariama 
tgle wgn, a si fun un ni Injila, A 
si fi aanu ati ikg si gkan awgn ti 6 
tgle. $ugbgn eto yiya ara gni sgtg 
laiko ni fg iyawo jg adasilg 
tiwgn. A ko pa a la§g fun wgn 








1* GUL&5 Uj 

UJj-JI 5 ff kmp L 1^*1111 

©U>4M i Sn*# l iii 5 


", 5 iJj 3 

5 sjilh & ISI34 


(rv)(j3£-u»J 


6i*3» v ^ 4 ni££5 * J^sii 

r it' <■* 8 » <?* 2 o-” 

S)J, If-** 6 ' G* (A i, 

ei Ju\ 



r 

A 


ipln 27 


AL-HADIID 


Ori 57 


lati fi wa iypnu Allah, wpn ko si 
$e e bi o ti yp kl wpn $e e. Nltorl 
naa, A fun awpn tl 6 gbagbp ninu 
wpn ni psan wQn $ugbpn ppplQpp 
nlnu wpn jp obilpjp. 

29. $yin olugbagbp ododo, p 
paya Allah, kl p si gba 6ji$p Rp 
gbp, Oun yoo fun yin ni ilopo 
meji ninu aanu Rp, Yoo si fun 
yin ni implp ti p o ma fi rin, Yoo 
si fi ori p$p yin ji yin. Ati pe 
Allah jp Alaforijin, Alaaanu julp. 

30. Ki awpn eniyan oni iwe baa 
le in p wi pe wpn ko ni agbara 
kan lori oju rere Allah, ati pe, 
dajudaju, gbogbo oju rere wa 
lpwp Allah, O ma nfi fun pni ti 6 
ba wu U. Allah si jp Oloore ti 6 
tobi. 



O' 5 ^ & 

jj * ^ ' cLotajaJ I ^ > gjj I j-fcjL &->. 



Ori 58 





ipin 28 



AL-MUJAADALA 


(A sp p kale l?hin Hijrah) 
IPIN 28 


1. NI Orakp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 


1 1 ^ lg- 


% *r> 


2. Dajudaju Allah ti gbp prp pni ££J1 AAS 1 X3 'v 

naa ti 6 wa fpjp pkp rp sun p. 6 ^ A " 

ro eio fun Allah, ati pe Allah ti X , -5 ' "A f^o * *“**■' W ' 

. , , , ’ , , , , etui uj, a UJ 7»-o— ■ i 


» «< *!> A 


gbp prp ajpsp ekinni-keji yin. 

Dajudaju Allah jp Olugbp, Oluri 
ohun gbogbo. 

3. Awpn pni ti i maa pa iyawo 

wpn ti ninu yin nipa pipe wpn ni V), &i,j, A3.-34 11 C 


uA diSj 1*1 IS L5J. e>5>**£ 
©>*-£»■ & $kJ£Ju CSj-tou 1 5 a 


^ r* 9 i« -P ^ • *f 1 ^ 


iya- wpn ko di iya wpn; awpn to 

bi wpn lpmp nikan ni iya wpn. Ai .« . ✓ \Sa { *» 

Dajudaju prp buburu ati irp m 7 

wpn n sp. Ati pe, Nitootp Allah 
jp Alamojukuro Alaforijin. 

4. (Ni ti) awpn pni to maa n pe 
awpn iyawo wpn niyaa, lphin naa 
ti wpn wa n fp §pripada tori ohun 
ti wpn ti sp, (itanran rp) ni sisp 
pm kan di ominira, ki wpn to le 
sunmp ara wpn. Eleyii ni A fi §e 
ilcilp fun yin. Ati pe Allah jp 
Olufunninirdo nipa ohun ti p n 
§e. 

5. lyni ti ko ba ri (pru kan), 6 
gbpdp gba aw? osu meji ni lera- 
lera $iwaju ki awpn mejeeji to fi 
pwp kan ara wpn. fmi ti ko ba si 
ni agbara (aawp) gbpdp bp pgpta 


4^- >4-^ > 5 — ) ( r ) _s— » 

£>XJ> r. I Z^SJ 



ipln 28 


AL-MUJAADALA 


Ori 58 


talaka. Eyi (ri bp?), ki p 1 e gba 

Allah ati oji§p Rp gbp. Iwpnyijp ki ii;* 9 i£ 

pnu aala Allah, iya oloro si wa 
fun awQn alaigbagbQ. 

6. Dajudaju awQn tl 6 $e atako si 5 *J->' &J> 

Allah ati oji§p Rp, A o rp WQn 

silp bi a ti rp awQn pni ti wqii ^ "Vl * , < »•,;*«**“ *- 

§iwaju wQn sil<?. Ati pe dajudaju, * *• ^ ^ ^ 

Awa ti sq awQn Ami ti 6 yanju 
kalp. Ati pe iya ti i maa ko 
abuku ba ni wa fun awQn 


alaigbagbQ. 

7. Ni pjQ naa, ti Allah yoo gbe 
WQn dide lapapQ, ti Yoo si fun 
WQn niroo ohun ti wpn ti $e ni$p. 
Allah ti $e i$ird rp, $ugbpn awQn 
ti gbagbe. Allah si jp Olujprh si 
ohun gbogbo. 


*9 *y ;*• ^ 9 ‘V l 9 ^ 

H ^ t ^ ' • •• ^ ^ '* 

A -**A ^ © i> . P * A^ . I A'l ^ 

i 8 ^wJ 5 djLp a t .* ^ ^ ' y ^ s 

A ^ A < a1. \* A , * c, 

0>_A^1 £LUl } (V. 


IDA 2 

8. Iwq ko ha ri i wi pe dajudaju 
Allah mQ ohun ti n bp ni prun ati 
ni aye? Ko ni si prp ikpkp kan 
laarin eniyan mpta, ayafi ki Allah 
$e ikprin WQn, WQn ko si le jp 
maruun ayafi ki Oun $e ikefa 
WQn; bi WQn si kere tabi WQn pQ 
ju bpp 1q, Oun yoo wa pplu WQn 
nibikibi tiwQn ba wa. Lphin naa 
Oun yoo fun WQn niroo ohun 
tiwQn $e ni qjq Ajinde. Dajudaju 
Allah jp OlumQ ohun gbogbo. 

9. Iwq ko ha ri awQn ti a kQ 
ikQkQ fun lphin naa ti WQn tun 
pada sibi ohun ti A kp fun WQn. 


3-* 2ij, ^J, 

V 5 <j>' * 5 ) 5 

/ AJ7rl^j |7)J I^S 




I I c>rf I I 

(J 5 1^4-j Ci-J, <i 

U^a A -a ^ t ^ 5 & 1 5 >JLt l 5 ri 



Ori 58 


AL-MUJAADALA 


Ipin 28 


WQn si n pete ikQkQ pQlu q$q, ete 
ati $i$e orikunkun si dji$Q naa? 
Nigba ti wpn ba si wa ba 9, wpn 
yoo ki q pQlu gbolohun ti Allah 
ko fi ki q, WQn yoo si maa sq 
ninu pkan wpn wi pe, “Ee$e ti 
Allah ko ti jQ wa niya nipa ohun 
ti a n wi? Ina Jahanama yoo to 
fun WQn, WQn yoo wq 9, 
ibupadasi bubura ni 6 si jQ. 

10. $yin onigbagbQ ododo! 
Nigba ti q ba pejQ ni ikQkQ, ki q 
ma $e pejQ lori QtQ ati i$e ori 
kunkun si dji$Q naa. $ugbQn ki q 
maa pejQ ni ikQkQ ni ti rere ati 
ipaya Allah, fini ti a 6 ko yin jQ 
si QdQ Rq. 

11. Dajudaju ti e$u ni pipejQ 
ikQkQ, lati maa fi ba awQn 
onigbagbQ ododo ninu jQ, bQQ si 
ni ko le $e ipalara kankan fun 
WQn ayafi pQlu iyQnda Allah. 
Allah si ni awQn onigbagbQ 
ododo maa n gbekQle. 

12. Eyin onigbagbQ ododo, nigba 

ti WQn ba wi fun yin pe, q gba ara 
yin laaye ninu akojQ, ki q gba ara 
yin laaye, Oluwa yoo fi aaye gba 
yin, nigba ti WQn ba si wi fun yin 
wi pe ki q dide, ki q dide. Allah 
yoo §e agbega nipo fun awQn ti 6 
gbagbQ ninu yin ati awQn ti a fun 
ni imQ. Allah si jQ 

Olufunniniroo nipa ohun ti q n §e. 




J * 


A*. 


Cl 

Cio-^ ii-bi I 



ipln 28 


AL-MUJAADALA 


Ori 58 


13. $yin olugbagbQ ododo! 
Nlgba ti Qyin ba f$ ba oji$Q SQrQ 
1 a$hri nltori naa q fi bbun to 
dara $lwaju QrQ yin. Eyl loore 
fun yin 6 si mQ ju, $ugbQn bl Qyin 
ko ba ri bbun fi siIq, dajudaju 
Allah )Q Oluforijinni j uIq, 
Oluk^ni j ti 1 q . 

14. $yin ha n b^ru ni lati ti bbun 
to dara $lwaju QrQ-a$lrl yin? 
Nigba ti q ki i $e bQQ tQlQri Allah 
si ti siju aanu Rq wo yin. Nlgba 
naa, q maa gbe irun duro, ki q si 
maa yQ saka ohun ini yin, kl q 
maa tQle Allah ati oji$Q Rq. 
Allah si j? Olufunninirdo nipa 
ohun ti q n §e nl$Q. 




IDA 3 

15. Iwq ko ha ri awQn ti n mu 
awQn eniyan ti Allah bmu si 
lQrQQ. WQn ki i $e ara yin, bQQ 
WQn ki i si i $e ara WQn, WQn a si 
maa mQ-Qn-mQ bura eke. 

16. Allah ti pese iya ti 6 le koko 
siIq de WQn. Dajudaju buburu ni 
ohun ti WQn n $e. 

17. WQn ti fi ibura WQn $e aabo, 
WQn si n di awQn eniyan Iqwq, 
loju Qna Allah, iya ti i sq ni di 
yQpQrQ n bQ fun WQn. 


i. *>1 A-r 

9 7 QS j>7-44Jl& *Jj\ 

>Y 


7-A ) <-> I J* & 5 v D 


(D<i> ^j-4— 

I5i—as <*-*;*. ' *5>- a eji 


18. 0 r Q WQn ati awQn QmQ WQn *5l 5 > 4 - ^ c4 

ko ni $e WQn ni oore kan lQdQ Z\7\’\ PiPh. Jx> \ ZJiz ftvti 
Allah. Awpn wpnyl ni ero ina, 
nib? ni WQn yoo maa gbe. " " " 


Ori 58 


AL-MUJAADALA 


Ipin 28 


19. Ni pjp ti Allah yoo gbe wpn 
dide lapapp, wpn yoo si maa bura 
fun Un gpgp bi wpn ti $e n bura 
fun yin, wpn yoo si ro wi pe 
awpn ti ri nhkan duro le lori. 
Bpp kp, dajudaju opurp ni wpn. 

20. E$u ti jp pga le wpn lori, 6 si 
ti mu wpn gbagbe iranti Allah. 
Dajudaju ijp E$u ni wpn i $e. 
Bpp si ni awpn ijp e$u ni pni ti 6 
$ofd. 

21. Dajudaju awpn pni ti i maa 
tako Allah ati oji§p Rp awpn 
wpnyi n bp ninu awpn pni 
yppprp. 

22. Allah ti pinnu pe; “Dajudaju 
Emi ati awpn oji$p Mi ni yoo 
bori. Dajudaju Allah jp ^ni ti 6 
le koko Alagbara. 

23 . Iwp ki yoo ri awpn eniyan kan ti 
wpn gba Allah ati Qjp Ikphin gbp ti 
wpn yoo nifpp si awpn ti wpn n 
tako Allah ati oji§p Rp, i ba a §e 
baba wpn, tabi awpn pmp wpn, tabi 
awpn pmp iya wpn, tabi awpn 
ibatan wpn. Awpn wpnyi ni Allah ti 
fi igbagbp rinlp sinu pkan wpn. Oun 
si fi $ m i mimp lati pdp Rp §e 
atilphin fun wpn. Oun yoo si jp ki 
wpn wp Ogba idpra ti awpn 
akerempdo n §an ni isalp rp, nibp ni 
wpn yoo maa gbe. Allah ti ypnu si 
wpn awpn naa si ti dunnu si I pplu. 
Awpn wpnyi ni ijp ti Allah. 
Dajudaju awpn ijp ti Allah ni yoo jere. 



Ori 59 


ipln 28 



AL-HA$R 

(A sq q kalg Ighln Hijrah) 


1. Ni OrakQ Allah Oloore QfQ 
Alaaanu julQ. 

2. Gbogbo ohun tl 6 wa nl Qran 
ati aye n $e afQmQ fun Allah. 
Oun si ni Alagbara, Qlggbgn 
julQ. 

3. Oun ni bni ti 6 mu awQn 
alaigbagbQ ninu awQn oniwee 
jade kuro ninu ile WQn ni igba 
ilejade ti akQkQ. $yin ko ni ero 
wi pe WQn yoo jade, awQn si ni 
ero wi pe odi (ti WQn mQ yipo 
ilu) WQn yoo da aabo bo WQn 
kuro Iqwq Allah. $ugbQn Allah 
yQ si WQn ni aaye ti WQn ko ni 
ero, O si fi jinnijinni sinu Qkan 
WQn, ti WQn fi bQrQ si wo ile ara 
WQn pQlu qwq WQn, ti awQn 
onigbagbQ ododo si kun WQn 
Iqwq. Niton naa, q woye, Qyin ti 
q ni oju lati fi riran. 

4. Bi ko ba $e wi pe, Allah ti 
pinnu lile jade le WQn lori, 
dajudaju Oun i ba jQ WQn ni iya 
(lQna miran) ni aye, iya ina si n 
bQ fun WQn ni qjq ikQhin. 

5. Eyi jQ bQ nitori pe WQn §e 
atako si Allah ati dji$Q Rq. 
fmikQni to ba si $e atako si Allah, 


<4^3 <4 4L, 

©i*^i U US ft' 


c>^ ^>4.1 

jl£\ \y& 3 i&UJ Cs 


^ \ A *»• * * A ^ K A ✓ A - 9 ^ , 

} o \ <aJu I 

6*^4 6, o ii 

?d 5 >4-2^4? 

©iL^.Vt 




On 59 


AL-HA$R 


ipin 28 


nigba naa, dajudaju Allah le 
koko nl igbpsan. 


6. Eyikeyii tl pyin ba ge lu ilp 
tab! tl pyin fi silp nl iduro lori 
egbo rp ninu igi ppp, nlpa a$p ti 
Allah ni. Ati pe kl Oun le doju ti 
awpn pdalp ni. 

7. Ati pe ohunkohun ti Allah ba 
fi fun oji$p Rp lati pdp wpn ti p 
ko $e wahala kankan lp si bp pplu 
p$in tabi rakunmi. Allah a maa 
fun awpn 6ji$p Rp ni i$pgun lori 
pni ti O ba fp. Ati pe Allah jp 
Alagbara lori ohun gbogbo. 

8. Ohunkohun ti Allah ba fun 
oji$p Rp (ni ikogun) lati pwp 
awpn ara ilu naa jp ti Allah ati 
oji$p naa, ati fun awpn ibatan, ati 
awpn pmp drukan, ati awpn 
alaini, ati arinrin-ajo, ki 6 maa ba 
jp pinpin laarin awpn plprp nikan 
ninu yin. Ati pe ohunkohun ti 
oji$p naa ba fun yin, p gba a, 
ohunkohun ti 6 ba si kp fun yin, p 
jinna si i, ki p si paya Allah. 
Dajudaju, Allah le koko ni 
igbpsan. 



J£ii' V 1 ' j > £ 

e 5 J 8 5 US jLs\ U 5 

1 ^Xi | 3 


9. (Bakan naa) 6 jp ti awpn alaini 
ti wpn kuro niluu, ti a ti le jade 
kuro ninu ile wpn, ati ohun ini 
wpn, ti wpn n wa oju rere ati 
iypnu Allah ti wpn si n ran Allah 
ati oji$p Rp lpwp. Awpn wpnyi 
ni wpn jp olododo. 


1 H >J 1 1 i*. \>j,\ yL aJLJ 

5 l_* I 3-^^, 5 g-bl chi 

t J> -lit*, J e (, f * + i < <* > ■> C ✓ 

jCk-it* vp 5 1 h <xJ ) 5 jJl) I 5^ 



ipin 28 


AL-HA$R 


Ori 59 


10. Ati pe awQn tl WQn ti ni ile ni 
(ilu Madina) ti WQn si ni igbagbp 
ododo $iwaju WQn, ni if? si awQn 
ti WQn $ipd pada wa ba WQn, ti q 
ko si le ri ilara ninu Qkan wpn 
nipa ohun ti a ba fun WQn. WQn 
nifQQ siwQn (awQn olu$ipopada) 
ju ara WQn paapaa 1 q bi 6 til? j? 
pe WQn $e alaini. Ati pe ?nik?ni 
to ba kapa ojukokoro Qkan r?, 
awQn wQnyi ni yoo jere. 

11. Ati pe awQn ti o de ni Qhin 
WQn wi pe; “Oluwa wa, fi ori jin 
wa, ati awQn QmQ iya wa ti 6 
$iwaju wa ninu igbagbQ, ki o ma 
si $e j?ki ikorira si awQn 
olugbagbQ ododo wq inu Qkan 
wa. Oluwa wa, dajudaju Iwq ni 
Alaaanu julQ, Oluk^ni”. 


A. ^ < (V A Sy/ t ^ ^ | I ** • *V. J 

^ A At, A ^ A tW 0 . 1 A •• 

.5 .>■§*■' 1 d 

iTs * 2 #» r* » . * ^ -* < a - p ✓ 

LaL» A— A d 5 2 

»*T i * . 'OfT*' ", o 
y 5 I <>c dj>*>i 5 Vi 1 

A A ** ^ CAJ ^ ^ 0 ^ A ^ C £ 

O $-1 ii)-* ^ L u a ^ (i) l 

>l£ *-Jl %1 

Qu-aUiji 


f Sf t 

d $J yiZjL* xxZ i-h.5 

2 yili d£ jd' l*j,' l L*jq 

ig CL^iS ci ft d Ci^y l 

»— Lj J, Li-j.) ly-ol cM^Jd, 

AC, 12XS 
©>i-£.> (£5U 


IDA 2 

12. Njq Iwq ko ha ti ri awQn ti 6 
n $e agabagebe bi? Ti WQn n sq 
fun awQn QmQ iya WQn ti ko 
gbagbQ ninu awQn oniwe wi pe: 
“Ti WQn ba le yin jade, a o jade 
pQlu yin, a ko si ni p?lu Qnikan 
lati ba yin ja, ti WQn ba si ba yin 
ja, a o ran yin Iqwq”. $ugbQn 
Allah jerii si wi pe opurQ ni WQn. 


dVglg i^iCS^pl 

di- '5 j-d 1 3^ "H 



13. Bi WQn ba le WQn jade WQn 
ko ni jade pQlu WQn, ti WQn ba si 
ba WQn ja, WQn ko ni ran WQn 
Iqwq WQn yoo pada sa SQhin, ko 
si ni si iranlQWQ fun WQn. 


. A. { t' -A, A > > Z* /f 9 A ) „ f. ' 

■ * ■* - 



*i) Oi'5C a'ill 



On 59 


AL-HA$R 


ipin 28 


14. Dajudaju ibpru yin ninu pkan 
wpn lagbara ju ti Allah lp. Eyi jp 
bp p, nit or! pe wpn jp alaimdye 
eniyan. 

15. Wpn kb jp para pp ba ym ja, 
ayafi ninu awpn ilu ti 6 ni odi 
(ogiri), ayafi Lphin odi ilu. 
Igbogun ti ara wpn le koko, iwp 
ro wi pe wpn wa ni irppp $ugbpn 
pkan wpn pin yplpyplp. Eyi jp 
bpp nitori pe wpn jp alainilaakaye 
eniyan. 

16. Apejuwe wpn da gpgp bi 
apejuwe awpn to jp wi pe ni 
asiko dip $iwaju wpn, wpn ti tp 
abura i$p pwp wpn wo, iya olbro 
si n bp fun wpn. 

17. (6 da) gpgp bi E$u, nigba ti 6 
ba sp fun eniyan wi pe, “§e 
aigbagbp” §ugbpn nigba ti dun 
naa ba $e aigbagbp tan, dun (e$u) 
yoo wi pe, “Emi ko ni nnkan kan 
ba p §e, Emi n bpru Allah, Oluwa 
gbogbo pda”. 

18. Iyprisi awpn mejeeji ni pe, 
ekini-keji wpn a di pni ina, wpn a 
maa gbe ibp. Eyi ni psan awpn 
alabosi eniyan. 


j’ 


'• ✓ * l 

J 0 


^ .a ^ ^ A 9 ^ I 1 i t •** 

©C) ^4 a q 4 y js i»^Ja 


V' 

sS> £>* s' 

£ 1^ A * IS ^**,6 A ^ ** ^ 

3 * >— £ j’Or^ 

^ c ^ 1 Ai 0 


i I > LSj .^*> 5^123 <•>-, £>5iJ I 

©J>*A' 4*'^'^^ 5 *[*-££-* '<-^3 


(jQu^ JU JKj 

* ^ * 4. 'll- ^ i. i 
> Cj ], u La >a-^ Lo43y ><« ' 

. A ^ I A > y . 1 ^ ^ j rt j 

1 »4rO ^-L> ' i Lit 



IDA 3 

19. $yin onigbagbp ododo, p paya 
Allah, ki olukuluku pmi si maa 
kiyesi ohun ti o nti §iwaju di Qla, ki 
p si paya Allah. Dajudaju Allah jp 
Olufunniniroo nipa ohun ti p n §e. 




Ipin 28 


AL-HA$R 


Ori 59 


20. Ki p ma si $e da bi awpn to 
gbagbe Allah, tl wpn si ti ipa bpp 
gbagbe pmi ara wpn. Awpn. 
wpnyi ni obilpjp. 

2 1 . Ero ina ati ero pgba idpra ko 
le jp bakan naa. Awpn ero Qgba 
idpra ni wpn yoo bori. 

22. Ti 6 ba jp pe A sp Al-kur an 
yii kalp si ori oke kan ni, 
dajudaju iwp iba rii (oke naa) 
pplu itpriba ti yoo fp pprppprp fun 
ibpra Allah. Eyi si jp apejuwe ti 
A fi lelp fun awpn eniyan ki wpn 
baa le ronu. 

23. Oun ni Allah ko si pni ti 
ijpsin tp si ayafi Oun. Olump 
ikpkp ati gbangba, Oun ni Oloore 
pfp, Alaaanu julp. 

24. Oun ni Allah, ko si pni ti 
ijpsin tp si ayafi Oun, Qba Qlpla 
julp, fni Mimp, Qba Alafia, 
Olufunninifayabalp, Orisun aabo, 
Alagbara julp, Olufagbaramuni, 
^ni giga ju ohun Gbogbo lp, 
Mimp ni fun Allah, fni ti O ju 
ohun ti wpn fi n §e afijp Rp lp. 

25. Oun ni Allah, Qba Adpdaa, 
Ala§epe, TiRp ni awpn Orukp ti 
6 rpwa i $e. Gbogbo ohun ti 6 
wa lprun ati aye n fi iyin ogo fun 
Un, Oun si ni Alagbara julp, 
Qlpgbpnjulp. 


alii 

0 fi ^ , I 9 g f A S O I ft ^ ^ 


( Y • • i ^ n ... fl J | 


J> ' » 


©£ j U& li-fc al^S I dJj&J, i 

4+z. ^ iU cijpr £ 


>16* y* dJ\,V l 

©iiy> 


Jl \ z^S£hizj\)&Uy 4 

* + 0 . A - 


9 C4> * 


kJ j^dJi &\ >i 

a tsb farin 

5 * U& 3 V 1 5 




Ori 60 


ipin 28 



AL-MUMTAHINA 

(A sq q kale If h in Hijrah) 


1. Ni Oruk? Allah Oloore ?f? 
Alaaanu jul?. 

2. $yin onigbagb? ododo, ? ma $e 
mu ?ta Mi ati ?ta yin l?r??, ti ? o 
maa fi if? han si w?n, nigba ti 6 
j? wi pe w?n ti §aigba ohun ti 6 
de wa ba yin lododo gb?, won ti 
le Oji$? naa jade ati ?yin naa 
nitori pe ? gba Allah Oluwa yin 
gb?. Ti ?yin ba jade lori isapa 
loju ?na Mi ati wiwa oju rere Mi, 
? 6 wa maa fi if? han si w?n ni 
ik?k? bi, nigba ti 6 $e wi pe Emi 
m? ohun ti ? fi pain? ati ohun ti ? 
fihan. Ati pe ?nik?ni ti 6 ba $e 
b?? ninu yin, 6 ti $ina kuro ni oju 
?na ti 6 t?. 

3. Ti w?n ba bori yin ni, w?n i ba 
j? ?ta yin, w?n i ba si na ?w? 
w?n ati ah?n w?n si yin ni ti 
aburu, w?n yoo si f? ki ? $e 
aigbagb?. 

4. Aw?n ?bi yin ati aw?n 
?m? yin ko le $e yin ni oore 
kankan ni Qj? Ajinde. Oun 
(Allah) yoo §e ipinnu laarin 
yin. Ati pe Allah j? Oluri 
ohun gbogbo ti ? n $e. 




Ls-j , \\>>&\ 4 

aib dljJmCSlZ 

Iff j If 9*5*3 L 


©05 ya&p l5>5 5 


V 5 ^3 

>03?. >^5! 




ipln 28 


AL-MUMTAHINA 


On 60 


5. Dajudaju, awokp§e ti 6 dara n 
bp fun yin lara Ibrahim ati awpn 
ti 6 wa pplu rp nigba ti wpn sp 
fun awpn eniyan wpn pe: “Awa 
ko ni nhkan kan $e pplu yin ati 
ohun ti p n jpsin fun lphin Allah, 
awa ti kp yin, pta ati ikorira si ti 
bprp laarin awa ati pyin titi ti p o 
fi gbagbp ninu Allah nikan $o$o, 
bikd§e ti prp Ibrahim si baba rp 
wi pe: “dajudaju Emi yoo tprp 
aforijin lati pdp Allah fun p, 
$ugbpn Emi ko ni agbara lati $e 
nnkan kan fun yin lpdp Allah”. 
(Wpn $adura si Qlprun pe) 
‘Oluwa wa, Iwp ni a gbpkple, 
Iwp ni a doju ironupiwada kp ati 
pe pdp Rp ni ipadasi ohun 
gbogbo’. 

6. ‘Oluwa wa, ma jp ki a ri idamu 
lati pwp awpn alaigbagbp, ki O si 
forijin wa Oluwa wa; dajudaju Iwp 
nikan ni Alagbara, Qlpgbpn julp.’ 

7. Dajudaju, awokp§e rere n bp fun 

yin lara wpn fun pni ti 6 ni ireti lati 
pade Allah ni pjp ikphin, ati pe 
pnikpni to ba §pri pada, nigba naa, 
dajudaju Allah jp Qlprp, 

Olufiyinfun. 

IDA 2 

8. 6 le jp wi pe Allah yoo fi ifp 
saarin yin ati awpn ti p mu gpgp bi 
pta laarin wpn. Ati pe Allah ni 
agbara. Allah si jp Alaforijin, 
Alaaanujulp. 


^ ^ > A •? * ^ A ^ \j/ * •• 

»$SiS ii'L&s 

'$ *>4 

)Js£[jyASj ali\ 

% aiiD l£-Ji JU list 

lit JsS 

li>5 to J 

slSls eii^ 

©^SJi 


-4(255 

a>JaJ, ‘A* . ‘TA 1 A-$£^A^-* (7) I^SJD 
5 SiJbl 










Ori 60 


AL-MUMTAHINA 


Ipin 28 


9. Allah ko kg fun yin nlpa awpn 
pni tl ko gbogun ti yin nltorl psin, 
tl wpn ko si le yin jade kuro nlnu 
ile yin, lati $e rere si wpn ati lati 
$e ptp pplu wpn. Dajudaju, Allah 
fpran awpn olu§ptp. 

10. $ugbpn Allah kp fun yin nlpa 
awpn pni tl wpn gbogun ti yin 
nltorl psin tl wpn si le yin jade 
kuro nlnu ile yin, tl wpn si $e 
iranlpwp nlpa llle jade yin, lati ba 
wpn $prp pnikpni tl 6 ba ba wpn 
§ prp awpn wpnni ni alabosl. 

1 1 . $yin onlgbagbp ododo, nlgba tl 
a won onlgbagbp ododo Obinrin ba 
sa wa ba yin, p wa id! prp lpnu wpn. 
Allah nikan ni 6 mp julp nlpa 
igbagbp wpn. Nlgba naa, tl pyin ba 
mp daju pe olugbagbp ododo ni wp 
n, p ma §e da wpn pada si pdp awpn 
alaigbagbp. Awpn (obinrin) wpnyl 
ko tp fun wpn gpgp bi aya ati pe 
awpn naa (alaigbagbp) ko tp fun 
wpn gpgp bl pkp. $ugbpn ki p da 
ohun ti (awpn pkp wpn ti wpn jp 
alaigbagbp) ba ti na (le wpn lori) 
pada. Ki 1 si 1 §e p§p ti p ba fp wpn, 
ti p ba ti fun wpn owo ifp wpn. Ki p 
ma si §e di okun igbeyawo yin pplu 
awpn alaigbagbp lobinrin; §ugbpn p 
beere fun (adapada) ohun ti p ba ti 
na; kl (awpn alaigbagbp naa) beere 
fun ohun ti wpn ti na. Iypn ni idajp 
Allah. 6 maa n §e idajp laarin yin. 
Allah ni Olump ohun gbogbo, 
Qlpgbpnjulp. 


£>■?. SJ I cUi 

H) i 5 A-A Yy^ 


P, \ 


n 


5 « 5 # J| 4 






itj, tjLsi 34J1 ujt X 

k A-kci 5uL»f 

■JS 

fufcV 5 A-4- i V^l ftC J I tdf 

X > ^ (/fl ^ I y p ^ ^ ^ ^ ^ ^ *** 




i^aju 

rti ^ ^ 

A •< « ■ * ■» 3 J J- a 3» l 




jtiSSST Q 

*A> 1 jXL AU ijSI3t Li 
©Jjl&. 4L 1 5 


ipln 28 


AL-MUMTAHINA 


On 60 


12. T1 g ba padanu ohunkohun 
lati ara awgn iyawo yin si gdg 
awgn alaigbagbg, njg nlgba naa, 
tl g ba ja aja$ggun, (tl g si ko 
ikogun lati gdg awgn 
alaigbagbg), kl g fun awgn tl 
iyawo wgn salg (nlnu yin) ni 
ohun tl wgn ti na, kl g si paya 
Allah, Ifni tl gym nl igbagbg si. 

13. Iwg Anabi, nlgba tl awgn 
onlgbagbg ododo lobinrin ba wa 
ba g lati ba g da majgmu wl pe 
awgn ko nl da nhk an kan pg mg 
Allah, awgn ko nl jale, awgn ko 
nl §e agbere, awgn ko si nl pa 
awgn gmg wgn, awgn ko si nl 
maa sgrg ibara gni jg laarin ara 
wgn, wgn ko si nl $e aigbgran si 
g nlpa ohun tl 6 tg. Nlgba naa 
gba majgmu lgwg wgn, kl o si 
wa aforljin fun wgn lgdg Allah. 
Dajudaju Allah jg Alaforljin, 
Alaaanu julg. 

14. $yin onlgbagbg ododo! 5 ma 
$e mu awgn tl Allah ti blnu si 
lgrgg dajudaju wgn ti sg iretl nu 
nlpa Qjg Ikghin gggg bl awgn 
alaigbagbg ti sg iretl nu nlpa 
awgn ero inu iboji. 








httt \k ^ 

■Jj 

Sd-it* v s &Jk 

Ci V ? £ >^ 4 .4 3 1 
(2)4-1 *> a £ 1 3 

_>yLc.aJu| 


lip 5J ipii £iJi liSJ 

c>-S I >— i I c!* - < a c 

1 j i a i _ 

A 



Ori 61 


ipin 28 



©^pi^>h*LI* 


AL-SQFF 

(A sq q kale l?hin Hijrah) 

1. Ni OrukQ Allah Oloore QfQ 
Alaaanu j uIq. 

2. Gbogbo ohun tl n bQ nl Qrun 
ati nl aye n $e afQmQ fun Allah. 

Oun si ni Alagbara, QlQgbQn 

julQ. 

3. $yin olugbagbQ ododo! Ki ni CS <j yj l^LAl i 

$e ti Qyin fi maa n sq ohun ti Qyin ^1;-? *jj 

ko ni le $e? 

4. Ohun ikorira patapata ni Sj Gs \$y£ lie l-LLs 

lQdQ Allah, pe ki q maa sq ohun Q& $Juu 

ti Qyin ko ni le $e. 

5. Dajudaju Allah f^ran awQn Qni Ci 4*5*4 c>f 

ti i maa jagun ni oju Qna ti Rq, ni llo - j ? . rr 

ifQgbQkQgbQ gQgQ bi ogiri ti 6 ©Joyiyi 

lagbara. 


6. Ati pe nigba ti Musa sq fun Z4 Av*4 >ti 

awQn eniyan tq pe: “$yin eniyan $ (jydjJ 


mi, Ee$e ti q fi nni mi lara, nigba ^ ££ i>s £g, 

ti q mQ daju pe mo jQ oji$Q Allah 
si yin?” Nigba ti wQn gbunri 

(kuro loju Qna ti Allah), Allah si ©0^-3-^' 

gbunri Qkan WQn (kuro loju Qna 
ti 6 tQ). Allah kii si fi Qna mQ 
awQn obilQjQ, eniyan. 


7. Ati ni igba ti Isa, qiuq Mariam 

sq wi pe, “$yin QmQ IsraQli, Emi ^ As - 

jQ oji$Q Allah si yin ti 6 n j^rii 


ipln 28 


AL-SQFF 


Ori 61 


ddodo si ohun ti n bp siwaju, 
ninu Ataoraati. Ti 6 si nfun yin 
ni iro idunnu nipa oji$p kan to n 
bp lphin mi ti Orakp rp yoo maa 
jp Ahmad . $ugbpn nigba ti 6 de 
wa ba wpn pplu pri ti 6 daju, wpn 
wi pe: eyi jp idan kan ti 6 han 
gbangba . 

8. Ta ni 6 jp alabosi ju pni ti 6 da 
adapa irp mp Allah lp, nigba ti a 
n pe e si Islam? Allah ki I si fi 
pna mp awpn alabosi eniyan. 

9. Wpn n fp lati fi pnu wpn fp 
implp Allah pa, §ugbpn Allah 
yoo mu implp Rp dopin bi 6 tilp 
jp pe awpn alaigbagbp kb fp bpp. 

10. Oun ni pni ti O ran oji$p Rp 
pplu itpspna ati psin ddodo ki 6 
ba le fi bori gbogbo psin ypku bi 
6 tilp jp pe awpn p$pbp ko fp bpp. 


\ a P ^ U !• * 9 * •* \ 1 1 * o' * * 

La -La t vaj. \ ki- wl ij C^L 
>L- li-* 


£l> \ 5 i 1 Jj, { j - >4 5 4* ' 


r.* 


^ ii-s ^>5 




WUjL iijt 5j5> ^ 


iDA2 


1 1 . $yin onigbagbp ddodo, $e ki 
N tpka si owo kan fun yin ti yoo 
gba yin la kuro ninu iya oloro? 

12. Ohun ni pe, Ki p gba Allah 
gbp lododo ati oji$p Rp, ki p si 
maa §apa si oju pna ti Allah, pplu 
ohun ini yin ati pmi yin. Eleyii 
lo dara ju fun yin ti o ba $e wi pe 
p mp ni. 

13. Oun yoo dari awpn p§p yin jin 
yin, Yoo si mu yin wp inu awpn 
Qgba idpra eyi ti awpn akerempdo 
n §an labp rp, ati awpn ibugbe ti o 






^ ■V ^ 3„„/r 



Ori 62 


AL-JUMU A 


ipln 28 


dara ninu awpn Qgba idpra 
Ayeraye. Eleyii jp ere ti 6 tobi. 

14. Ati ohun mhran tl pyin fpran, 
iranlpwp lati pdp Allah ati i$pgun 
ti 6 sunmp. Ki o si fun awpn 
olugbagbp ddodo ni iro idunnu. 

15. $yin olugbagbp ododo, p jp 
Oluranlpwp Allah gpgp bi Isa 
pmp Mpriam ti sp fun awpn pmp 
lphin rp pe, “Ta ni yoo ran mi 
lpwp ni oju pna Allah?” Awpn 
pmp lphin rp wi pe; “Awa ni 
Oluranlpwp Allah”. Nitori naa 
awpn apa kan ninu awpn pmp 
Israpli gbagbp awpn apa kan si §e 
alaigbagbp. Nigba naa Awa fi 
agbara fun awpn ti 6 gbagbp 
lododo lori awpn pta wpn, wpn si 
di olubori. 




>*>* «k' 

& s j. i <j $ t ii>* 

% - a <*.’■? \ t*C 

!^ya A a a >» vio-ali dXi\ jLu O > I e>-^ 

|^A-Si|< 'i. - • "i * \A 

lyitJltdli ly-ol chi>Jl 




AL-JUMU’ A 



(A sq q kalg Ighin Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. Gbogbo ohun ti n bp ni prun 
ati ni aye n $e afpmp fun Allah. 
Qba Ala§p, Qba Mimp, Alagbara, 
Qlpgbpn julp. 

3. Oun ni Ifni ti O gbe dji$p kan 
dide laarin awpn 





ipln 28 


AL-JUMU A 


Ori 62 


alaimQ-QnkQ-mQ-Qnka, ?ni ti 6 n 
ka awQn Ami R? fun WQn, ti 6 n 
f<? WQn mg ti 6 si n kg WQn ni 
Iwe ati QgbQn, bi 6 til? j? pe, 
t?l?t?l? WQn ti wa ninu i$ina to 
han gbangba; 

4. Ati (laarin) awQn miiran ninu 
WQn, ti WQn ko ti i dara pQ p?lu 
WQn bayii. Oun si ni Alagbara, 
QlQgbQnjulQ. 

5. Eyi j? akan$e oju rere Allah, 
Oun A maa fi fun ?ni to ba wu U. 
Ati pe Allah j? Olojurere ti 6 
tobi. 


5 3 ?■£.' 

oio u " ses^tii 3 elx&O' 

£& <443 <>* ti 




* t\lz & *s»i <J-^ &J> 
O^fiSJi ^'3 


6. AfijQ awQn ti a j? ki WQn gbe 
(ofm) Ataorati Iqwq, $ugbQn ti 
WQn ko gbe Iqwq (bi 6 ti y?), da 
g?g? bi k?t?kQtQ kan to r?m iwe. 
Abura ni afijQ awQn eniyan ti 
WQn kQ awQn Ami Allah. Bqq ni 
Allah ki I tQ awQn a$ebi eniyan 
SQna. 

7 . Wi pe: “$yin ti ? j? Juu, ti ?yin 
ba lero pe ?yin nikan ni Qr? Allah 
yatQ si awQn eniyan yoku, ? 
gbero iku nigba naa; bi ?yin ba j? 
olododo . 




JoZ-&) c>ri ^3 1 144, Li (Jj 


8. $ugbQn WQn ko le gbero r? JL 4 jo l> 4 ' k ^ 

laelae nitori ohun ti qwq WQn ti ti 0^ 0 u>\ ; f |A iz yK >. v-il 
$iwaju. Allah si j? OlumQ nipa 

awQn alabosi. 

9 . Sq wi pe, dajudaju iku ti ? nsa 

fun yoo pade yin, l?hin naa a o ^_Lk Ji, 
da yin pada si QdQ OlumQ ikQkQ 

<S> 


Ori 63 


AL-MUNAAFIKUUN 


Ipin 28 


ati gbangba. Oun yoo si fun yin 
ni iro nipa ohun ti p n $e. 

IDA 2 

10. $yin onigbagbp ododo! 
Nigba ti a ba pepe fun ijpsin ni 
Qjp Akojp, p yara lp sibi iranti 
Allah, p fi tita, rira slip (fun asiko 
naa). Eleyii loore ju fun yin, tl 
pyin ba mp ni. 

11. Nigba ti Iran kiki ba si pari, 
ki p fpnka sori ilp, ki p si maa wa 
oju rere Allah, ki p maa ranti 
Allah lppplppp ki p baa le jere. 


g 5 \%$*'\ \ tfSrQ 

©<i) y jLa o JeJLiS' 


• * 0 • ^ * i ^ X * ti ^ 

4 cj^ 1 2 3 '*y 

aJal &£ 

>i5ij tf&fc aii j 


12. Nigba ti wpn ba ri owo $i$e 
kan tabi ohun ere, wpn yoo tuka 
lp sibp, wpn yoo si fi iwp nikan 
silp ni iduro. Wi pe; “Ohun ti n 
bp ni pdp Allah dara ju ere tabi 
owo $i$e lp. Allah si ni Olupese 
ti 6 dara julp. 


iij.3 


S V 


©&-2,iP 1 >$-*- &, 



AL-MUNAAFIKUUN 


(A sq q kalg Ighin Hijrah) 


1. Ni Orakp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. Nigba ti awpn alagabagebe ba 
wa si pdp rp, wpn yoo wi pe; 

Dajudaju awa jp ri wi pe oji$p 
Allah ni iwp i §e . Allah mp wi 
pe dajudaju oji$p Rp ni Iwp i$e. 



I 5 ■» <J ^ 




ipin 28 


AL-MUNAAFIKUUN 


Ori 63 


$ugbQn 6 han si Allah wi pe 
dajudaju awpn alagabagebe jQ 
opurp. 

3. Wpn n fi ibura WQn $e 
bojuboju lati fi maa yi awQn 
eniyan kuro loju pna Allah. 
Dajudaju aburu ni ohun ti wpn n 
§e. 

4. Eleyii jQ bQQ nitori pe, wpn ti 
kpkp gbagbp, lQhin naa wpn $e 
aigbagbp nitori naa, a fi edidi di 
Qkan WQn, WQn ko si gbQ agbQye. 

5. Nigba ti o ba ri WQn, irisi WQn 
yoo maa wu q. Nigba ti WQn ba 
si SQrQ, iwQ yoo feti si QrQ WQn, 
WQn da gQgQ bi iti igi ti a gbe 
dura, WQn ro wi pe titori tiwQn ni 
igbe ti a ba n ke. Qta ni WQn jQ 
nitori naa §Qra lQdQ WQn. Egun 
Allah ki 6 maa ba WQn; bawo ni 
WQn ti §e le maa gbunri (kuro 
loju Qna ti 6 tQ)! 

6. Nigba ti a ba wi fun WQn pe; 
5 wa ki dji$Q Allah le tQrQ 

aforiji fun yin! WQn yoo gbunri, 
iwQ yoo si ri WQn ti WQn yoo 
pQhinda, wqh jQ onigberaga. 

7. Bakan naa 16 jQ fun WQn ti iwQ 
ba tQrQ aforijin fun WQn tabi iwQ 
ko tQrQ aforijin fun WQn - Allah 
ko ni forijin WQn. Dajudaju 
Allah kii fQna mQ awQn dbilQjQ 
eniyan. 










!>J<5 

©c>3^i V?. 


I3J JA3,I i|,5 

4 1; 


©<J j A 


f\ A ^ a *7 A 5*7^ ✓ 

r ^ ^ 1 ✓ • • a a^^a*C^*a« 

£oj I >4*^ > $. »x<mJ 



Ori 63 


AL-MUNAAFIKUUN 


Ipin 28 


8. Awpn ni pni ti 6 n sp wi pe; 5 
ma $e nawo fun awpn to wa pplu 
oji$p Allah tltl tl wpn yoo fi tuka. 
Bpp si ni ti Allah nikan ni 
gbogbo ohun i§ura ti prun ati aye 
§ugbpn ko ye awpn alagabagebe. 

9. Wpn wi pe; Bi a ba pada si 
Madina, dajudaju awpn alagbara 
ibp yoo le awpn alailagbara jade. 
Ti Allah ati oji$p Rp ati awpn 
olugbagbp ododo ni agbara, 
$ugbpn awpn alagabagebe ko mp. 

IDA 2 

10. $yin onigbagbp ododo, p ma 
$e jp ki ohun ini yin ati awpn 
pmp yin di yin lpwp kuro nibi 
iranti Allah; pnikpni ti 6 ba $e 
bpp , nigba naa awpn ni pni-bfo. 

11.5 maa na ninu ohun ti A pa 
lese fun yin $aaju ki iku to de wa 
ba pkan ninu yin, ti dun yoo si wi 
pe; Oluwa mi bi 6 ba $e pe Iwp 
le lp mi lara fun igba dip si i - 
Emi yoo wa maa $e itprp aanu, n 
o si maa bp ninu awpn olu$e 
rere . 

12. Allah ko ni lp pmi kan lara, 
nigba ti akbko tirp ba ti to. Allah 
si jp Olufunninirbd nipa ohun ti p 
n $e. 


» l ^ • ••• ^ *?• *T| 9 ^ 

djj ^1 ^ gli i 

C^.5 5 111 

fij Jl 

stf 3>$ih 

tl'yZ'Ai 1 
Ouy&zJ t^4iU3> i 


(£)&'} j ^ b eiJ,> 


*■? t *<- « “ A Vi .Ksri A . 

Ni *J ^ jyib Uk 

f.-i. A •• \ *"f A l "a* *■ 

O >-*^b » JJ, 






On 64 


ipln 28 



AL-TAGAABUN 


(A sq Q kale l?hin Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah Oloore QfQ 
Alaaanu julQ. 

2. Ohun gbogbo tl ft bp nl gran 
ati aye ft $e aft) mg fun Allah. 
TiRp ni ijQba, ti Rp si ni iyin. 
Oun si ni Alagbara lori ohun 
gbogbo. 

3. Oun ni Eni ti 6 §pda yin; 
alaigbagbg ft bp ninft yin, 
olugbagbQ ododo si ft bp ninu 
yin. Ati pe Allah jp Oluri ohun 
gbogbo ti p ft $e. 



4. 6 spda prun ati aye pplu 
ododo, 6 si ya aworan yin, lphin 
naa O mu ki irisi yin r?wa. Qdp 
Rp si ni ipadp si yin. 

5. Oun mQ ohun ti ft bp ni pran 
ati ni aye O si mQ ohun ti p fi 
pamQ ati ohun ti p fihan. Allah si 
ni 01 ump ohun ti ft bp ninu 
igbaaya (yin). 

6. Njp irohin awpn ti wpn 
§aigbagbp ni i§iwaju ko ha ti wa 
ba yin, ti wpn si tp iyprisi buburu 
i§p wpn wo. Iya oloro si ft bp fun 
wpn. 

7. Eyi jpbpp, niton pe awpn oji§p 
wpn ti wa ba wpn pplu pri to 
daju, §ugbpn wpn sp pe, “$e 


) o 39 ) v' 5 

d, - i " j> ✓ ✓ «<< * " 

5 U$) *5* i 9* 1 <4 

si* 1 5 * & 3 &f >4 

^43 5 jtj 3 IpIViJ 




iJ&ii. k&js SJ'l &A'i 

jCSsjUJ ipiSi 



Ori 64 


AL-TAGAABUN 


Ipin 28 


eniyan abara ni yoo maa wa tp 
wa spna ni? Niton naa wpn §e 
aigbagbp, wpn si pphinda. Allah 
si ti kpja Ijini ti nwa prp (wpn). 
Ati pe Allah jp Qlprp, Eni ti iyin 
tp si. 

8. Awpn ti wpn $aigbagbp ro pe a 
ko ni gbe wpn dide; Wi pe, “Bpp 
kp, bi Oluwa ba fp, a o gbe yin 
dide, lphin naa a o si fun yin 
niroo nipa ohun ti pyin ti §e. 
Eleyii si rprun fun Allah (lati $e). 

9. Nitori naa p gba Allah gbp ati 
oji$p Rp ati implp naa; eyi ti Awa 
spkalp. Allah si ni Olufun ni 
niroo nipa ohun ti pyin n $e. 

10. Qjp ti Oun yoo ko yin jp fun 
Qjp Akojp, Eleyii ni pjp ikore 
adanu tabi ere. bnikpni ti 6 ba 
gba Allah gbp lododo, ti 6 si tun 
$e i$p rere, Oun yoo mu awpn 
aburu rp kuro fun un, Yoo si mu 
wp Qgba idpra labp eyi ti awpn 
akerempdo n $an, nibp ni yoo si 
maa gbe titi lae. Eyi si jp ere ti 6 
tobi. 

11. $ugbpn ni ti awpn ti 6 $e 
aigbagbp, ti wpn si pe awpn Ami 
Wa nirp, awpn wpnyi ni ero ina, 
nibp ni wpn yoo maa gbe. 
Ibudesi buburu si ni. 





©i^Ji y $\ i 



ipin 28 


AL-TAOAABUN 


Ori 64 


IDA 2 

12. Adanwo kan ko ni wa ba p, 
bikd$e nlpa iypnda Allah. 
Enikpni to ba gba Allah gbp, Oun 
yoo tp pkan rp spna. Allah si ni 
01 limp ohun gbogbo. 

13. p tple Allah kl p si tun tple 
oji$p. $ugbpn ti pyin ba gbunri, 
eyi ti 6 kan oji§p Wa ni ki 6 jp i$p 
naa de opin. 

14. Allah - Ko si plpran kan 
bikd§e Oun. Nitori naa ki awpn 
onigbagbp ododo gbpkple Allah. 

15. $yin onigbagbp ododo! 
Dajudaju 6 n bp ninu awpn 
iyawo yin ati awpn pmp yin ti 
wpn jp pta fun yin. Nitori naa, p 
$pra fun wpn. $ugbpn ti p ba 
mojukuro, ti p si ni amumpra, ti p 
si $e aforijin, nigba naa, 
dajudaju, Allah jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

16. Dajudaju adanwo lasan ni 
ohun ini yin ati awpn pmp yin jp 
fun yin. $ugbpn pdp Allah nikan 
ni psan ti 6 tobi wa. 

17. Nitori naa ki p paya Allah 
pplu gbogbo agbara yin, ki p gbp, 
ki p si gba, ki p si maa na (soju 
pna Allah), ohun 16 dara ju fun 
yin. finikpni to ba kapa 
pkanjuwa ara rp, awpn wpnyi ni 
pni ti 6 jere. 


ti Ci I li 




&& c>i * £>40 1 W4 ki 

£) l 3 '3 5 1 5 

2uul Ls I3J 3 3 




3 aXu 1 3 | bo fiUU 1 1 jjttJ li 

«rL» A-j-flj ^ 03 I. 



On 65 


AL-TQLAAK 


ipin 28 


18. T1 pyln ba ya Allah nl ohun al>\ I cij, 

to dara, Oun yoo $e ilppo r? fun ZL\$ >33 

yin. Yoo si tun forlji yin. Allah 

si ni Qba to moore, Qba 
Onlsuuru. 

19. 01 inn 9 ohun tl 6 pamp ati iSS&Ll ^ 

A * * * 

ohun tl 6 han, Qba Alagbara, 

Qlpgbpnjulp. 



AL-TQLAAK 

(A sq q kale l?hin Hijrah) 

1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu jiilp. 


2. Iwp Anabi! Nlgba tl p ba fp kp 
awpn Obinrin slip, p kp wpn slip 
pplu tltple akoko wpn, kl p si ka 
onka akoko naa pe, kl p si paya 
Allah, Oluwa yin. E ma $e le 
wpn jade kuro nlnu ile (pkp) 
wpn, awpn naa ko si gbpdp jade 
ayafi tl a ba fi psun iwa ibajp tl 6 
han gbangba kan wpn. Eyl si ni 
pnu aala ti Allah, pnikpni tl 6 ba 
kpja pnu-aala ti Allah, nlgba naa, 
dajudaju 6 $e abosl fun ara rp. 
Iwp ko mp boya Allah le jp kl 
ohun tuntun kan §plp lphin eyi. 

3. Nlgba tl wpn ba pari akoko 
wpn tan, kl p da wpn duro nl pna 
tl 6 dara, tab! kl p fi wpn slip nl 
pna tl 6 rpwa, kl p si pe awpn 


J&Ui J&Ufli &J, fejlh UflJ 

•Ssr -j,, , 

t. I ys > ~ ^\ 5 AL r>* > 

c >5 cH 1 * o ) dXi 1 1 yu ( 5 

— ^ r. .y 1 ^ * P * * el * A •* * ^ 3 

Oi-j.'-A o' YJ, j 5 

ioJLi' »j uJ.lj. ya^-x^.o 4-.M. A Loj 

p. * ^ 1 J ? ^ 

^oJLb >_GJ aOU >v * • *' * 


O- 5 

1 fo*5 v> kii: 
©1 til 



ipin 28 


AL-TQLAAK 


Ori 65 


o lu^ed cede meji ni plprii laarin 
yin, ki p si fi idi pri mulp nitori ti 
Allah. Eyi yl ni a fi n ldlp fun 
pni ti 6 ba gba Allah gbp ati 9)9 
ik9hin. Ati pe pnikpni ti 6 ba 
paya Allah. Oun yoo §e pna 
abayp fun un. 

4. Oun yoo si pese fun un lati 
aaye ibiti ko fi pkan si. pnikpni 
ti 6 ba si gbpkple Allah, Oun yoo 
to fun un. Allah yoo $e eto Rp ni 
a$eypri. Dajudaju Allah ti fi 
ddiwpn si ohun gbogbo. 

5. Ni ti awpn ti ko ni ireti fun n 
kan o$u wpn mp ninu awpn 
Obinrin yin, ti 9 ba n $e iyemeji, 
nigba naa, onka wpn jp o$u mpta, 
bakan naa si ni fun awpn ti ko i ti 
$e nnkan o§u ri. Ni ti awpn ti 
wpn ni oyun sinu, akoko tiwpn jp 
igba tiwpn ba sp pru wpn kalp. 
fini yoowu to ba n paya Allah, 
Oun yoo §e alampri rp ni irprun 
fun un. 




<24 $ J, 4-^.1 
lL\ 

fyS* <S*4- ks i f£*l 

©tf»S 



6. Eyi jp a§p Allah ti 6 ti spkalp 
fun yin, pnikpni to ba si paya 
Allah, Oun yoo mu aburu rp kuro 
fun un, Oun yoo si san psan rp 
fun un ni pkunrprp. 

7. ^ jp ki wpn maa gbe ibi ti 9 n 
gbe, bi aaye ba $e gba yin to, p 
ma $e ni wpn lara nipa fifun aaye 
mp wpn. Bi wpn ba si loyun sinu 


‘a-J 5 *j ' 

01U1 


« «* ■*.<'* * . . 


> > 





t\ V»iV 


On 65 


AL-TQLAAK 


ipin 28 


9 §e itpju wpn titi ti wpn yoo fi bi 
91119. Lphin naa ti wpn ba n tp 91119 
lpwp fun yin, ki 9 fun W9n ni ptp 
W9n. Ki 9 maa da impran laarin ara 
yin ni 9m ti 6 rpwa. Ti 9 ba si ni 
i§oro laarin ara yin, nigba naa, ki 9 
wa alagbatp miiran fun un. 

8. Ki pnikpni ti 6 ba plprp nawo 
g9g9 bi 6 §e tp. £ni ti a ba si diwpn 
ipese r9 fun, ki 9 maa na ninu ohun 
ti Allah fun un. Allah ko gbe i§oro 
kan le 91m kan lori ayafi ohun ti 
Oun ti fun un. Allah yoo si mu 
irpran wa lphin inira. 

IDA 2 

9. Meloo ni ilu ti 6 tako a§p Oluwa 
rp ati oji§p Rp ti A si mu ki 6 §e 
i§iro ti 6 le koko, bakan naa A si jpp 
niya ti pkan ko rira rp. 

10. Nitori naa, 6 tp iy9risi aburn i§p 
9W9 r9 wo, igbphin prp rp si ja si 
adanu. 

1 1 . Allah ti pese iya ti 6 le koko silp 
fun wpn, nitori naa, 9 paya Allah 
pyin onilaakaye ti 6 gbagbp lododo. 
Dajudaju Allah ti sp olurannileti 
kalp fun yin, 

12. Oji§9 kan ti 6 n ka awpn Ami 
Allah ti 6 han gbangba fun yin, ki 6 
le mu awpn ti 6 gbagbp lododo ti 
wpn si n §e i§p rere jade kuro ninu 
okunkun bp sinii impip. lyniktpni 
to ba si gba Allah gbp, ti 6 si 11 §e 
i§9 rere, 61111 yoo mu un wp Qgba 
idpra ti awpn odo n§an ni abp rp, ibp 
ni wpn yoo maa gbe titi ayeraye. 


* * •• ^ ^ A r\ 1 * 1 A •• • • I • 

• l\ 9 A ^ A ^ A * [ A 9 ^ ^ A 9 


- * * * * * ^ ^ •• • • f \ 


< uj \ l* «, A* Asjj, 


i&J. & {L \ j£ >£3 rJ 

01 ^ a - Cto y . o I 
✓ 

i^3\S t \U >1 ^ sio "f' 


•• *. *** ^ "^ I •• ' I ^ ^ 1 M A 9 

6LU 1 uj 1 ^oJ^JLe. 1 j) uu J 

^ jj • ^ / •• •• j — j ^ 

5 'y- 1 

% l&s tf ^ 


ipin 28 


AL-TAHRIIM 


Ori 66 


Dajudaju Allah ti fun un nl ipese tl 
6 dara julp. 

13. Allah ni Eni ti O da prun 
meje ati iru wpn bpp ninu ilp, a$p 
atprunwa si n spkalp laarin wpn, 
ki p baa le mg pe Allah ni O 
lagbara lori ohun gbogbo. Ati 
pe, dajudaju Allah ti fi imp Rp yi 
ohun gbogbo po. 


'I - * 1 - 1 ■* ■ xi-M Xj 


kJ Lh\ 


* 


✓ di I I / /» / ‘J'T < * . 1 ? l 0 >* < 

Ox 5 (jJu. cf ajI aid 

« X T >. “5 X . x «xf . X » 

>«* Vl 


<4r* j* ^ 


O' 0-6--^. 


** \ A 



AL-TAHRIIM 


(A sp Q kale l?hin Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu jiilp. 

2. Iwp oji$p! Ee$e ti iwp fi $e e 
leewp ohun ti Allah $e ni ptp fun 
p ni fifi wa iypnu a wpn iyawo 
rp? Allah si jp Alaforijin, 
Alaaanu julp. 

3. Allah ti §e ni dandan fun yin 
lati tu ibura yin (lori rp) ka. Allah 
si ni Qrp yin, Oun si ni Olump 
gbogbo nnkan- Qlpgbpn julp. 

4. Nigba ti oji§p naa ba pkan ninu 
awpn iyawo rp sp prp a§iri kan, 
Oun (iyawo) tu a§iri prp naa sita. 
Allah si §e afihan rp fun un 
(oji§p), Oun (oji§p) sp apa kan 
prp naa di mimp (fun un), 6 si fi 
apa kan pamp. Nigba ti oun si 
spfun un (iyawo), oun (iyawo) wi 


fill* I (J-a- \ Li % ' ^4-i W. 


‘Hfc'jl 1 LjfJU Ol pjOJ! •>),) 

9 -i* i rt I A (i x 

^ 5 

& £jS ^ S.i2 2£*o^ 

• > * V 

A , ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ L ^ 



Ori 66 


AL-TAHRIIM 


Ipin 28 


pe: ta ni 6 sq eyi ffm q? Oun 
(oji§Q) wi pe: Qba OnimQ julp 

Olufunniniroo ni O sq fun mi . 

5. Bi Qyin mejeeji ba ronupiwada 
SQdQ Allah, dajudaju Qkan Qyin 
mejeeji ti tQ si i. $ugbQn ti q ba 
pa qwq pQ lee lori nigba naa, 
dajudaju, Allah ni OluranlQWQ rQ 
ati Jibril, ati awQn Qni rere to 
gbagbQ lododo, awQn Malaika si 
tun jQ OluranlQWQ rQ lQhin naa. 

6. Bi 6 ba kQ yin siIq, 6 le jQ pe 
Oluwa rQ yoo pese awQn iyawo 
to dara ju yin 1q fun un, awQn 
olurQra siIq, olugbagbQ ododo, 
olugbQran, oluronupiwada, olujQ 
sin, olugbaawQ, awQn opo ati 
wundia. 

7. $yin onigbagbQ ododo, q gba 
Qmi yin ati ti awQn Qbi yin la 
kuro ninu ina eyi ti eniyan ati 
okuta jQ ikQna tq. AwQn Malaika 
ti wQn jQ okuroro ti wQn si 
lagbara ni olu§Q tq. WQn kii $e 
aigbQran si a$Q ti Allah ba pa fun 
WQn, WQn a si maa $e ohun ti a 
ba pa la$Q fun WQn. 

8. $yin ti q §e aigbagbQ, q ma $e 
ro arojare kan lonii, dajudaju 
ohun ti q §e ni$Q ni a o fi san yin 
lQsan. 


©£s3» 


alii 0 1 

dJU I Q Li aJLLa I^Ja? cjj,5 




$jV 4 & ^ 


w 

i y 1 




1 t 






©ijOtsiS 


tp ip-sl 

3 C^Ctll '5^ I 

>\l-£ Jig SjCiad' 

\h t&i 

©&$>4^ 


^ £jl V ^'JiI^LT 

CS 3>^- Gsj i t 



ipin 28 


AL-TAHRIIM 


Ori 66 


IDA 2 

9. by in onigbagbp ododo, p 
ronupiwada si pdp Allah, ni 
ironupiwada atpkanwa, boya 
Oliiwa yin yoo mu awpn abura 
yin kurd fun yin, ki O si mu yin 
wp Qgba idpra eyi ti awpn 
akerempdo n$an labp rp ni pjp ti 
Allah ko ni dojuti oji$p naa ati 
awpn ti 6 gbagbp pplu rp. Imply 
wpn yoo maa tan niwaju wpn ati 
ni pwp ptun wpn, wpn yoo maa 
wi pe: Oluwa wa, $e imply wa 
ni pipe fun wa, ki O si darijin wa, 
dajudaju Iwp ni Alagbara lori 
ohun gbogbo. 

10. Iwp oji$p, ba awpn 
alaigbagbp ati awpn alagabagebe 
ja ki o si le koko mp wpn. Ina 
Jahanama ni ibudesi wpn. O si jp 
ibupadasi buburu. 

11. Allah fi apejuwe lelp fun 
awpn alaigbagbp nipa iyawo 
Nuha ati iyawo Lutu. Awpn 
mejeeji wa labp awpn prasin Wa 
meji ti wpn jp pni rere; $ugbpn 
wpn huwa pdalp si wpn (awpn 
pkp wpn). Nitori naa, (awpn pkp 
wpn) ko le $e iranlpwp kan fun 
wpn lpdp Allah. A si wi fun wpn 
wi pe, ^ wp inu ina pplu awpn ti 
6 n wp p . 

12. Allah si fi iyawo Fir aona $e 
apejuwe fun awpn onigbagbp 


£>*S> ij >4. i 

£iLl *5) ® J-&-* VI 

k lyLal j ujJuJl 

$ B# 6j X-s4"T 

<• 4 fi. It «?, [Kir. • C , 


5 

^ ^ ^ * s 2/ *■ “ 

j l* 3 iLLel ^ c^ a . o . *-o.l I 

xTi>ii it 

i2 65£CS 
•jLl > i J4i5 ^ 1 







Ori 66 


AL-TAHRIIM 


Ipin 28 


ododo, nigba ti 6 wi pe; Oluwa 
mi! kp ile kan fun mi lpdp Rp 
ninu Qgba idpra ni; ki O si gba 
mi la kuro lpwp Fir aona ati i$p 
pwp rp, ki O si tun gba mi la 
kuro lpwp awpn alabosi eniyan. 






13. Ati Mariyama pmpbinrin 
Imran, pni ti 6 pa abp rp mp; Awa 
si mi Eemi Wa si i dun si $e 
amu$p awpn prp Oluwa rp ati 
awpn I we Rp, 6 si jp pkan ninu 
awpn olugbpran. 




V. V 


Ori 67 


ipln 29 








AL-MULK 

(A sp p kale ?lwaju Hijrah) 


IPIN 29 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp 
Alaaanu j uIq. 

2. fui Ibukun ni fni naa ti ijpba 
n bp lpwp Rp, 6 ni agbara lori 
ohun gbogbo; 

3. Eni ti 6 da iku ati iye, ki Oun 
baa le dan yin wo, ewo ninu yin 
16 dara julp ninu i$p: Oun si jp 
Alagbara julp, Alaforijin. 



A 5 * 3^' 5 

5 jJ4' 

" A'A-A, 


4. ^ni ti 6 §pda awpn pran meje 
nipele-ipele. Iwp ko le ri abuku 
kan ninu pda Qba Onikpp. Yiju 
pada, Nj? iwp ri ai§edeedee kan 
nib? bi? 

5. Lphin naa, tun wo 6 
lawotunwo, oju r? yoo wulp maa 
§e baibai pplu ooyi ni. 

6. Dajudaju Awa ti $e oju- 6 run ti 
6 kangun si aye ni psp pplu awpn 
atupa, Awa $e wpn lati fi le awpn 
pni e$u lp. Awa si ti pese iya ina 
ti n jo geregere de wpn (awpn pni 
e$u). 

7. Iya ina Jahanama si n bp fun 
awpn ti wpn $e aigbagbp si 
Oluwa wpn. Ibudesi buburu si 
ni. 










i5 > 3 &\) 


©^5lnifUi43 


1jY>£ ' 5 >^ 3 

©&*2i 3 



Ori 67 


AL-MULK 


ipin 29 


8. Nigba ti a ba ju wpn sinu rp, 
wpn yoo maa gbp igbe hiho rp 
gpgp bi 6 §e n ra soke. 

9. Yoo fprp faya fun ibinu. Ni 
gbogbo igba ti a ba ti n ko ijp kan 
sinu rp; awpn olu$p rp yoo bi 
wpn leere pe: Olukilp ko ha wa 
spdp yin laye ni? 

10. Wpn a wi pe: Bpp ni, olukilp 
wa ba wa lodotp, §ugbpn a kp 
opurp, a si wi pe, Allah ko sp 
nnkan kan kalp; pyin si n bp ninu 
i§ina ti 6 tobi . 

11. Wpn yoo wi pe: Iba §e pe a 
feti silp tabi a §e laakaye; a ba ti 
si ninu awpn ero ina ti n jo 
geregere . 

12. Bayh ni wpn yoo maa jpwp 
awpn p§p wpn. Nitori naa egbe 
ni fun awpn ero ina ti n jo 
geregere. 

13. Dajudaju awpn ti wpn n bpru 
Oluwa wpn ni ikpkp, idarijin ati 
psan ti 6 tobi n bp fun wpn. 

14. Ati pe bi p ba fi prp yin pamp 
tabi p fihan. Dajudaju dun jp 
Olump nip a ohun ti n bp ni igba 
aya (yin). 

15. $e Eni ti O da pda ko ha ni 
imp ni? Oun ni Alaaanu julp, 
Olufunniniroo. 




As 

0;yu 


j&U T >4^ f ^ 


r\^ * v < 

O A-!-*- 1 


3 


•f. A I *• A 0 0* I \ 

\ O]/ r &s I (J V uJi3 






>— >445 &i. 

©S^-4 >4-' t s '4r^»>43 




©5^i i 


ipin 29 


AL-MULK 


Orf 67 


IDA 2 


16. Oun ni E ni tl 6 jp kl ilp rp y^ 

fun yin, nltori naa, p ma rin ni 

awpn oju-pna rp (ilp), kl p si maa ajJ), j 

jp nmu ipese Rp. Ati pe pdp Rp 
ni a o da yin pada si (lphin iku). 

17. Njp pkan yin balp pe Eni ti n 2^ 4 & ' 'X 

bp ni prun ki yoo mu kl ilp gbe &)y£ 

yin mi? Kiyesi i nigba naa, ilp 

yoo mi titi. 

18. Tabi pkan yin balp pe Eni ti n hy- 

bp nl prun ki yoo ran iji lile si .JyT o V kLS il^ i 

yin? Nigba naa, pyin yoo wa mp ©>4i2i 

bi ikilp Mi ti ri. 

19. Dajudaju awpn to §iwaju wpn <■>£ (-y0\ J 

ti pe ododo ni irp. Nigba naa 

bawo ni aigba si Mi lpnu (wpn) ti 
bum to? 

20. $e wpn ko ha ri awpn pyp ti n 
fo loke wpn, ti wpn n na apa 
wpn, ti wpn si tun n pa apa naa 
mpra? bnikan ko le mu wpn 
duro bi ko §e Qba Oloore pfp. 

Dajudaju Oun ni Oluri ohun 
gbogbo. 

21. Ta ni pni naa ti yoo jp pmp- 








_ $ I' / I , 1 , 


( ) 1 f s> 




* tfjJl 


ogun fun ym, ti yoo ran ym lpwp & 


ru ily'l 


ni atako si Qba Onlkpp? Awpn 
alaigbagbp ko si nibi kankan ju 
inu itan jp lp. 




mu nan iy. ^ ^ * •[ <' * < y 

22. Ta ni pni naa ti yoo pese fun ' 

yin ti Oun ba da ipese Rp duro? 


$ugbpn wpn tpra mp pgan ati irira 
ni §i§e. 

<C@> 


Ori 67 


AL-MULK 


ipin 29 


23. Njp pni ti 6 n rin ni idorikodd 
loju pna ti oun nifpp si, ni a tp 
spna ju ni, tabi pni ti 6 n rin 
soose ni oju pna taara? 

24. Wi pe; Oun ni fini ti O §pda 
yin, O fun yin leti, oju ati pkan. 
Amp dip ni ppp ti p n §e. 

25. Wi pe; Oun 10 sp yin di 
pupp lori ilp; pdp Rp si ni a o ko 
yin jp si . 

26. Wpn n wi pe; nigbawo ni 
fieri yi yoo ri amu§p ti p ba jp 
olododo? 

27. Sp wi pe, Dajudaju pdp 
Allah ni imp rp wa, Emi kan jp 
olukilp ti 6 fara han ni . 

28. $ugbpn nigba ti wpn ba ri iya 
ti 6 sunmp ppkippki, oju awpn 
alaigbagbp yoo kun fun ibanujp. 
A o si wi fun wpn pe, Eyi ni 
ohun p n beere fun nigba 
gbogbo . 

29. Sp pe; sp fun mi, bi Allah 
ba pa mi rp ati awpn ti wpn wa 
pplu mi, tabi ti O ba §aanu wa, ta 
ni yoo daabo bo awpn alaigbagbp 
lpwp iya oloro? 

30. Wi pe; Oun ni Qba Oloore 
pfp, Oun ni awa gbagbp, Oun si ni a 
gbpkple. Ati pe pyin n bp wa mp ta 
lpni ti n bp ninu i$ina to han 
gbangba . 


<j >—& \ ^ I 

a •• a £ i i \ * 1*^ / » 

@1 b 'y+Q Cl)' 4 ' 


1 \ $ £ JS 

istS 4^ji5 ;c£r$i5 fel ji 




JS" • S uf xcyl uJyy^.5 




/'“N £ * & £ * • ^ 


£iyJl Sjij Ooli 


©u^xS 


^ u! A oi . A , „» t-t* 

(^>->5 iOlt <Jj 

© olj-l (_» 1 )b£ 




168 ' 


ipin 29 


AL-KQLAM 


Ori 68 


31. Wi pe; 5 wi fun mi, ti a ba 
mu ki awpn omi yin gbp! Ta ni 
yoo mu omi ti n §an wa fun yin? 



I 





AL-KQLAM 

(A sq q kale $lwaju Hijrah) 


1. Ni Orakp Allah Oloore pfp 
Alaaanu julp. 

2. (Mo fi) igo aro-ikpwe ati gege- 
ikpwe ati ohun ti wpn n kp ($pri), 

3. (Pe) nipa oju rere Oluwa rp, 
iwp ki i $e were. 

4. Ati pe dajudaju psan ti ko 
lopin n bp fun p. 

5. Dajudaju, iwp lo ni iwa 
pmpluwabi to peye julp. 

6. Iwp n bp wa ri i, awpn naa yoo 
si ri i pplu. 

7. Ewo ninu yin 16 n $iere. 

8. Dajudaju Oluwa rp 16 mp julp 
nipa awpn to spnii kuro loju pna 
Rp, Oun 16 si mp julp nipa awpn 
to mpna. 

9. Nitori naa, ma $e tple awpn 
opurp. 

10. Wpn n fp ki 6 tp si tiwpn, ki 
awpn naa baa le gba tirp. 

11. Ma $e tple pnikpni ninu awpn 
onibura eke, eniyan lasan, 




(7)t)^oJo "yLe. (jf) 




Qju 5 y^-y 


1 3 


(J-*3 <i)J, 


A-Oi 






Ori 68 


AL-KQLAM 


ipin 29 


12. Asprp pni lphin, pni tl n bani 
j? kiri, 

13. Awpn to n kQdl rere 
olurekpja pnu aala, plp$p, 

14. Eeyan buruku, pmp-ale, 



15. Nltori pe 6 nl prp ati awpn 
Qmp. 

16. Nigba tl a ba ka awpn Ami 
Wa fun un, yoo wl pe, itan awpn 
ara atijp ni. 

17. A 6 fi Ami si igori imu rp. 




& Cii\ J5S \ii 








18. Dajudaju, Awa yoo dan wpn 
wo, gpgp bi A ti §e dan awpn to 
loko wo nigba ti wpn bura pe; 

Dajudaju awpn yoo kore eso 
oko naa ni dwurp , 

19. Laifi to ba $e p $e si i (wpn 
ko si sp pe ‘bi Allah ba fp’j. 


Bjlr 



20. Iparun si de si i (oko naa) lati 
pdp Oluwa nigba ti wpn n sun. 

21. O si da bi oko to ti jona. 


» i 




22. Nitori naa, wpn n pe ara wpn 
jp nigba ti ilp mp. 

23. Wi pe; E tete lp si inu oko 
yin ni owurp kutukutu ti p ba fp 
kore. 

24. Wpn wa n ba ara wpn sprp 
kplpkplp. 




ipin 29 


AL-KQLAM 


Ori 68 


25. Wi pe; 5 ma $e jp ki alaini 
kankan wp ibp wa ba yin lonii . 

26. Wpn si ji pplu ero pe awpn ni 
agbara. 

27. $ugbpn nigba ti wpn ri i, wpn 
wi pe, “Dajudaju a ti $pnu”. 

28. Bpp tip kp, “ A ti padanu (ere 
oko wa)”. 

29. fmi ti 6 dara ju ninu wpn wi 
pe; Emi ko ha ti wi fun yin, ee$e 
ti pyin ko yin Qlpran yin logo? 

30. Wpn wi pe; Mimp ni fun 
Oluwa wa, dajudaju awa ti jp 
alabosi . 


AP. ' 


•• / / 


©U V e>-i 


j>-L3 Jbt >J l 


31. Nigba naa, apa kan wpn si 
kpju si apa keji, wpn n da ara 
wpn lpbi. 

32. Wpn wi pe, Egbe ni fun wa! 
Loootp awa ti jp plptp . 

33. ‘Boya Oluwa wa le fi eyi to 
dara ju u lp paarp tun wa. 
Dajudaju, Oluwa ni awa n jirpbp 
fun . 

34. Bayh ni iya naa ti ri, dajudaju 
iya Qjp Ikphin ni 6 le julp, iba §e 
pe wpn mp. 

IDA 2 

35. Dajudaju, Qgba onidpra yoo jp 
ti awpn olupaya Allah, lpdp Oluwa 
wpn. 

36. A 6 wa mu awpn to ju ara wpn 
silp (fun Wa) gpgp bi (A ti mu) awpn 
plp§p bi? 




> A a - <S-1< 











Ori 68 


AL-KQLAM 


ipin 29 


37. K1 16 n $e yin? Bawo ni pyln 
ti $e n dajp yl! 

38. Tab! pyin ha nl iwe kan tl 
pyin n kpkpp nlnu rp, 

39. Pe: gbogbo ohun tl 6 ba wu 
yin ni p o rl nlnu rp? 

40. Tab! A tl bura fun yin tltl di 
Qjp Ajlnde ni pe, bl pyin ba ti 
pinnu pip si ni yoo maa rl? 





41. Bl wpn leere, ewo nlnu wpn 
ni 6 le fpwp spya rp! 

42. Tab! wpn ha nl ohun milran 
nl orogun lphin Allah bl? Jp kl 
wpn mu awpn orogun (Allah) 
naa wa, tl wpn ba jp olododo. 

43. Nl pjp tl ododo yoo han tl a 6 
si pepe lp slbi iforlbalp, wpn ko 
si nl nl agbara (lati kp). 

44. Ibpmbojo yoo han loju wpn, 

itiju yoo si bo wpn mplp nltorl pe ***£■!' Ji 




* * * * s s ..r- 
i N. i i . ; ^ iLin l lUo i iS 


a ti pe wpn tplp si ibi tl wpn nl 
lati forlbalp nlgba tl wpn wa nl 
alafia. 


45. Da mi da awpn tl wpn n pe 
prp yl nlrp, A o ka wpn mp nl 
aaye tl wpn ko lero. 

46. Mo n dp wpn ni, dajudaju eto 
Mi duro $in$in. 

47. Iwp ha n beere owo pya 
lpwp wpn ni bl? Tl gbese fi n wp 
wpn lprun? 




ipin 29 


AL-KQLAM 


Ori 68 


48. Tabi wpn ni imp ikpkp ti wpn 
n $e akpsilp rp ni? 

49. Nitori naa, ki o ni suuru fun 
idajp Oluwa rp, ki o ma si §e da 
gpgp bi ero inu pja ti 6 ke pe 
(Wa) nigba ti 6 wa ninu inira. 

50. Bi ki i ba §e pe aanu ba a lati 
pdp Oluwa rp ni, A ba ju u si ori 
a§alp, dun iba di pni ibawi (lpdp 
awpn eniyan rp). 

5 1 . $ugbpn Oluwa rp $a a lp§a, 6 
si $e e ni pkan ninu awpn pni 
rere. 


@(A> >■*5 I 




VJ *$5 &* '-Stf at ? sj 



52. Awpn alaigbagbp fprp le foju £&2 cjJ .5 

wpn gbe p §ubu nigba ti wpn gbp 5 >&»pi ^ i ^ rr. 


iranti naa, wpn si wi pe, 
“dajudaju were ni”. 

53. Ko ri bpp, ki i §e nnkan kan 
ju (orisun) appnle fun gbogbo 
pda. 


A* A « *1( %i 'A*’* 
A " » < 1 1 ? . J9. * -f r-"* 

©yJJb^LidP, >£» j V J, L« i 






Ori 69 


ipm 29 



AL-HAAKKQ 

( A sq q kale ?iwaju Hijrah) 


1. Ni Oruky Allah, Oloore yfy, 
Alaaanu j uIq. 


2. Ododo tl 6 daju. 

3. K1 ni ododo ti 6 daju naa? 


©•il&lt 


4. Ki ni yoo si mu y my ododo ti 
6 daju naa? 

5. Awyn Iran Samuud ati Iran 
‘Aad ti pe i$yly (ojiji) naa niry. 

6. Ni ti awyn Iran Samuud. A fi 
iya ti 6 le koko pa wyn run. 

7. Ati pe ni ti awyn Iran Aad, A 
pa wyn run pylu atygun ti 6 le. 

8. Eyi ti (Allah) jy ki 6 fy lu wyn 
fun ora meje ati ysan myjy 
laidawy duro. Iwy yoo si ri awyn 
eniyan naa ti wyn $ubu doju holy 
gygy bi igi ypy giga $e maa n wo 
luly. 

9. Njy iwy ha ri yni ti 6 $yku ninu 
wyn bi? 

10. Fir aona ati awyn to $iwaju ry 
pylu awyn ilu ti a ti parun naa 
tyra my y$y dida. 

11. Wyn $aigbyran si oji$y 
Oluwa wyn, nitori naa, dun gba 
wyn mu ni gbigbamu ti 6 le 
koko. 






\tyte its st$ 

ii \J-ya {££ ,ayL)l 11 


©Sl2£Cj c?>3 J-4-* 

lut 

©t&j5 



ipin 29 


AL-HAAKKQ 


Ori 69 


12. Lotiitp nigba ti omi naa ru 
soke, A fi (pkp) oju omi gbe yin. 

13. Ki A baa le fi $e iranti fun 
yin, ki eti ti n gbp agbpye baa le 
gbp P ye. 

14. Nigba ti iro kan §o§o ba ro 
ninu fere. 


$ 


JLtZ* o-i ll I * 

©8XJkl3 AaUU l>y 


15. Ti a si $i ilp ati awpn oke ni 
idi; ti a ku wpn danu ni ppkan 
naa. 

16. Ni pjp naa, ni i$plp nla yoo 
§?!?• 

17. Oju gran yoo si pin si meji, 
yoo si di ohun fifuyp ni pjp naa. 

18. Awpn Malaika yoo wa ni 
agbegbe rp, awpn mpjp ni yoo si 
gbe itp ogo Oluwa rp soke. 

19. Ni pjp naa ni a o mu yin fara 
han (niwaju Qlpran), ko si si a§iri 
yin kankan ti yoo bo. 

20. Nigba naa, pnikpni to ba fi 
pwp ptun gba Iwe rp, yoo wi pe; 

wa ka akpsilp mi”. 

21. ‘Dajudaju, mo ti mp pe emi 
yoo ba i$iro i$p mi pade.’ 

22. Oun yoo si maa bp ninu i$pmi 
ti idunnu. 


lilii i ; J*yi\ 44-% 








• * < * < a i ! 




s. j> < 
l r s< 1 


kli 





yr)^ y U.ZJ4C£ 


w 


©24i\>{Zj$h3 


23. Ninu Qgba (Alijanna) ti 6 ga. 

24. Awpn eso rp yoo wa ni 
arpwpto. 

25. (A 6 sp fun wpnpe:) ‘E maa 6, s&XLti H£i£ ^ 

jp ki p si maa mu pplu irprun fun 

<C@> 


On 69 


AL-HAAKKQ 


ipin 29 


ohun (rere) ti p ti §e ni awpn pjp 
wpnni to ti rekpja.’ 

26. $ugbpn pni ti 6 ba fi pwp osi 
gba akpsilp tirp, (yoo wi pe) “6 ma 
?e lara mi o; iba san ki a ma fun mi 
ni akpsilp kankan. 

27. ‘Ki n ma si mp i$ird i$p mi. 

28. ‘O ma $e o, i ba san ki iku ti 
jp opin mi. 

29. ‘Owo mi ko $e mi ni oore 
kan. 

30. ‘Agbara mi si ti bp kuro lpwp 
mi.’ 

31. (A 6 sp fun awpn Malaika pe:) 
‘5 gba a mu ki p si de e ni ?pkp?pkp, 

32. ‘Ki p gbe e ju sinu ina to n jo 





LS 


U , ,p J> 

©S^IiS 


« a '? ^ n Ti "1 

©8 


geregere; 

33. ‘5 ft pwpn ti 6 gun ni iwpn 
aadprin igbpnwp de e, ki p si gbe 
e ju sinu rp. 

34. ‘Dajudaju, dun ko gba Allah 
(Qba) Atobiju gbp. 

35. ‘Oun ki i si i gbiyanju lati bp 
awpn alaini. 

36. ‘Nitori naa, ko ni si prp kankan 
(ti yoo bomi) fun un lonii. 

37. ‘Ko si ni i si ounjp kankan 
fun un bi ko $e omi oju egbo. 

38. ‘Eyi ti ko si pni ti yoo jp p 
biko$e awpn plp$p.’ 



©X E > ^ - >9 

©CJ-J^tLg *5), X tik hi 5 


IDA 2 

39. Ani, mo bura pplu awpn 
nnkan ti p n ri. 




o(3 


ipin 29 


AL-HAAKKQ 


Ori 69 


40. Ati awpn nrik an ti pyin ko ri 

41. Dajudaju, 6 jp prp oji§p 
alappn-pnle kan. 

42. Bpp ni ki 1 $e prp akewi. 
Igbagbp yin ma kere pupp o. 

43. Bpp ni ki i si i $e prp 
alagbigba. iranti yin kere pupp. 

44. Aspkalp ni lati pdp Oluwa 
gbogbo pda. 

45. Ti 6 ba si $e pe 6 ti we 
prpkprp mp Wa lpsp ni. 

46. Awa iba ti gba a mu pplu 
pwp ptun. 

47. Lphin naa, Awa iba ti ja okun 
pmi rp. 

48. Ko si si pnikan ninu yin ti i 
ba gba a silp lpwp Wa. 

49. Dajudaju iranti ni 6 jp fun 
awpn olupaya Allah. 

50. Awa si mp pe dajudaju awpn 
kan n bp ninu yin ti wpn kp 

A A 

(Awpn Ami wa). 

51. Dajudaju, yoo jp abamp fun 
awpn alaigbagbp. 

52. Bakan naa 16 jp ododo ti 6 
daju. 

53. Nitori naa, fi iyin fun Orukp 
Oluwa rp ti 6 tobi julp. 




©uj 

kJj, 

©S3J 


f Ji'. . \< K 


1 ^ * < A U» « ^ 


©(iyiiiJJ, a>^ jo) a-sD 


©a^^&sIiSGi; 


©l£-^_ft£jl (J-c ^ — * jA 



On 70 


ipm 29 



0^1 > iJ 


AL-MA AARIJ 

(A sp q kale ?iwaju Hijrah) 

1. Ni OrukQ Allah Oloore pfp ©#^J^ ' ^ 

Alaaanu juicy 

II *5 ^ f *** * * 

2. Olubeere kan n beere nlpa ©^'5 J 

ijiya tl 6 fp $plp 

3. SI awQn alaigbagbp tl ko si si 
£n i tl 6 le da a duro. 

4. Lati pdp Allah, Oluwa ibi glga 
(fioflo). 

5. AwQn Malaika ati $ml (mlrnp) sa-^UJi tt>*J 

yoo goke tp Q lp nl qj’q kan tl 

odiwpn rp jp pgbppdpgbpn pdun. 

6. Nltorl naa, kl o $e suura tl 6 
rpwa. 

7. Dajudaju, wpn n wo 6 nl ohun 
tl 6 j Inna. 

8. $ugbpn Awa rl i pe 6 sunmp. 

9. Nl pjp tl oju prun yoo da bl idp 
ylyp. 

10. Tl awpn oke yoo si da bl 
pgbpn owu. 

11. Tl prp tlmptlmp ki yoo le 
beere prp rp. 

12. Bl 6 tilp jp wl pe a o jp kl 
wpn maa rl ara wpn. Nl pjp naa 
awpn plp$p yoo fp kl wpn fi pmp 
wpn $e irapada kuro nlnu iya. 


0%** '*-2> 




0^4-A^J^!h5 

©(^4^1 ' c) <£-2 5-1 


A a *1 -P 



ipin 29 


AL-MA AARIJ 


Orf 70 


13. Ati iyawo rp, ati arakunrin rp. 

14. Ati awpn pbi rp ti wpn ma n 
daabo bo 6. 

15. Ati gbogbo pni ti 6 wa lori ilp 
patapata, lphin naa ki wpn baa le 
gba a la. 

16. Bpp kp, dajudaju ina kan ti 6 
n jo geregere ni. 

17. Y6o maa bo awp ara, (koda) 
titi de inu kprp (ara). 

18. (Ina naa) yoo maa pe pni ti 6 
yipada sphin. 

19. Ti 6 kb (prp) jp, ti 6 si fi (i) si 
ipamp. 

20. Dajudaju, A da eniyan ni 
alainisuum. 

21. Nigba ti aburu ba de ba a, a 
kun fun ipohun rere pkun. 

22. Nigba ti rere ba si de wa ba a, 
dun yoo hawp. 

23. Ayafi awpn olukirun nikan. 

24. Awpn ti wpn tpra mp irun 
wpn. 

25. Ati awpn ti 6 jp pe ninu ohun- 
ini wpn, ptp ti 6 jp mimp n bp. 

26. Fun awpn alagbe ati awpn ti ara 
n ni, ti ki i tprp. 

27. Ati awpn ti wpn gba pjp idajp 
lododo. 

28. Ati awpn ti n pay a iya Oluwa 
wpn. 










vj , 


©-53>^S-1 1 5 ^LUJ, 

U . o it 

^ iw ii . ✓ ui * j > ** a . 

y (iHi jp i j 


A * A °i A -9 > A • *? | ^ 

A-b-l) >0^ I 5 

r . f fi s 

^ • i# **j 



Ori 70 


AL-MA AARIJ 


ipin 29 


29. Dajudaju, iya Oluwa WQn, ki 
i $e ohun to maa da eniyan 
(<?!?§<?) si. 


Qy^y> U S- 




30. Ati awQn ti i maa da abo bo iaw^Ji 5 

ihoho WQn. 

31. Ayafi si awQn Qnikeji WQn 

(aya tab! QkQ) tab! awQn tl 6 wa 00" .y 0 0 g lit 

nl ikapa WQn, nigba naa, WQn ko 
ni jQ Qni ibawi. 

32. Enik^ni to ba wa nnkan JjL diS/lS >Ij 3 
milran 1 ^ hi n eyl, awQn ni 
olurek^ja-aala. 

33. Ati awQn ti 6 jQ oIusq ohun tl 
a fun WQn $q, ati adehun WQn. 

34. Ati awQn tl 6 duro ti ij^ril 




&> 


©<J ^ojIj> 4-5 (i«p 1 5 


WQn. 

35. Ati awQn ti 6 n sq akoko irun 
WQn daadaa. 

36. AwQn wQnyi ni yoo wa ninu 
Ogba idQra ni Qni apQnle. 

ID A 2 

37. $ugbQn ki 16 $e awQn 
alaigbagbQ ti WQn fi n doju kQ q 
PqIu ikanju? 

38. Lati apa Qtun ati apa osi ni 
oniran-n-ran. 

39. NjQ 6 wu olukuluku WQn pe 
ki a mu dun wq inu Qgba idQra 
naa? 


jU $kJi5 






40. Laelae! Dajudaju A ti da WQn 
lati inu ohun ti WQn mQ. 




ipin 29 


NUUH 


Ori 71 


41. AmQ, Mo fi Oluwa ila-oorun 
ati iwQ-oorun bura pe nitootQ 
Awa ni Alagbara. 

42. Lati fi awQn mhran ti 6 dara 
ju WQn Iq paarp WQn; bpp Awa 
ko si ni kaaarp. 

43. Nitori naa, fi wpn slip ki 
wpn maa soro asan, ki wpn si 
maa $e ere titi wpn yoo fi pade 
qjq WQn naa ti a $e ileri rp fun 
WQn. 

44. Qjq ti WQn o yara jade kurd 
ninu iboji WQn bi igba tiwQn n 
sare ije ni. 

45. (PqIu) irpwQsi ni oju WQn, 
itiju yoo si ba WQn. Bayii ni QjQ 
ti a $eleri rp fun WQn yoo ti ri. 




NUUH 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore Qfp , 
Alaaanu julQ. 

2. Dajudaju, Awa ni A ran Nuuh 
si awQn eniyan rp (pe): “KilQ fun 
awQn eniyan rp ki iya oloro to de 
wa ba WQn”. 

3. 6 wi pe $y in eniyan mi, 
olukilQ ti 6 han gbahgba ni emi jp 
fun yin! 



\ (at §1 








Ori 71 


NUUH 


Ipin 29 


4. Ki p baa le maa jpsin fun 
Allah, kl p paya Rp, kl p si tplp 
mi. 

5. ‘Oun Yoo dan awpn p§p yin ji 
yin, Yoo si lp yin lara fun asiko ti 
a ti yan. Dajudaju, ti asiko ti 
Allah yan ba ti to, ko §ee da 
duro; i ba §e pe pyin mp ni! ’ 

6. 6 wi pe Oluwa mi, mo ti pe 
awpn eniyan mi lorn ati lpsan-an. 

7. ‘$ugbpn ipe mi ko §e alekun 
(rere) kan fun wpn biko§e pe 6 n 
mu ki wpn salp si i. 

8. ‘Nigbakuugba ti mo ba ti pe 
wpn pe ki Iwp le §e aforijin fun 
wpn, wpn a fi 91119 ika W9n di eti 
W9n, W9n a si fi a§p W9n bo ara 
W9n, W9n si tun tpramp (iwa ibi 
W9n) wpn si n gberu si ninu 
igberaga. 

9. ‘Lphin naa, mo tun pe wpn ni 
gbangba. 

10. Mo tun §e waasi fun wpn ni 
gbangba mo si tun ba wpn sprp 
ni ikpkp. 

11. ‘Mo si wipe, £ tprp idarijin 
lpdp Oluwa yin; dajudaju Oun jp 
Qba Alaforijin julp. 

12. ‘Yoo rp ojo fun yin lppplppp. 

13. ‘Yoo §e alekun prp ati pmp 
fun yin, Yoo si tun fun yin ni 
ppplppp oko ati awpn akerempdo 


As. > (> s I. f j> » , *. 

QjU j j-L b \ 5 BjJLj 1 5 I Ij | 


.ft. “.It' 


" At z ?; £.4 


Ob U-j » 'silsj* J J iS 

©ti ^ >)4 44 


1 a < : a 1 ■; a . .<! rt „.s>^ r/< 

' 3 '3^ — i 5 ,*44^4 




»d a ^ »*f > , * < > c f 1 s i 


O'tW 




,A^(Y.’-.--A| l \Z< 

JUUU 1 


®5lU£>i?45i*^SjrjjjS 


JS4J J 5 

<&Utf A* 


ipin 29 


NUUH 


Ori 71 


14. ‘K1 nl $e tl pyin ko retl appnle 
lati pdp Allah? 

15. ‘Dajudaju, 6 ti da yin nl 
(16ri$iri$i pda ati) nl orl$irl$i ipd. 




©i^U&IlsS$ 


16. $yin ko $e akiyesi bl Allah ti 
$e pda awpn prun meje nipele- 
nlpele. 

17. 6 si $e 6$upa ni implp sinu 
rp, 6 si tun $e oorun naa ni atupa. 


puJ* h!> l (3^** * 'vfy yO-) I 


\% 

©l-Li^ui ( w >u-eJuj4\ 


18. Allah si jp ki p dagba soke 
(daadaa) lori ilp - bi irugbin. 

19. Lphin naa, Oun yoo da yin 
pada sinu rp, Yoo si tun mu yin 
jade lptun. 

20. Allah si $e ilp ni itp fun yin. 


21. Ki p le maa rin loju awpn pna 
to gbooro lori rp. 


Si 


IDA 2 

22. Nuuh si wi pe: “Oluwa mi, 
wpn §e aigbpran si mi, wpn si 
tple pni ti ohun-ini ati awpn pmp 
rp ko §e nnkan kan fun, bi ko §e 
alekun si adanu rp. 

23. Wpn si ti dete gigakan”. 

24. Wpn wi (fun ara wpn) pe; 
ma $e kp awpn ori§a yin slip - ki 
p ma §e kp (ori§a) Wadd* ati 
Suwaa’* ati Yaguuth* ati 
Ya’uuk* ati Nasr* silp. 




* OrukQ awpn ori§a ilp Larubawa ki Islam to de 





Ori 71 


NUUH 


Ipin 29 


25. ‘Ati pe dajudaju WQn ti §i 
QpQlQpQ eniyan lpna, niton naa, 
ma §e §e alekun ohun kankan fun 
awQn alabosi bi ko §e a§i$e.’ 

26. A si tQ wpn ri nitori awQn q$q 
WQ n, A si mu ki wpn wq ina. 
Wpn ko si ni ri oluranlQWQ kan 
funra wqii l^hin Allah. 

27. Nuuh si wi pe; “Oluwa mi, 
ma §e §q Qnikan kan ku ninu 
awpn alaigbagbp ti yoo maa gbe 
lori ilQ. 

28. ‘Dajudaju, ti Iwq ba fi wpn 
siIq, WQn yoo maa $i awQn Qrusin 
Rq lQna, WQn ko si ni bi nhkan 
kan lQmQ ju pokii ati alaimoore 
1q. 

29. ‘Oluwa mi, §e aforijin fun mi, 
ati awQn Qbi mi, ati fun awQn to 
ba wq inu ile mi ni olugbagbQ ati 
awQn olugbagbQ ododo lQkunrin 
ati lobinrin. Ma si §e alekun 
nnkan kan fun awQn alabosi bi 
ko §e iparun”. 



Ori 72 


Ipin 29 



AL-JIN 


(A sq Q kal$ $twaju Hijrah) 


1. Ni OrakQ Allah Oloore QfQ 
Alaaanu julQ. 

2. Sq pe; “Dajudaju a ti §ipaya 
fun mi pe, apa kan ninu awQn 
Alijannu tQti siIq, WQn si wi pe, 
dajudaju awa gbQ Al-kur an ti 6 
kun fun iyanu. 

3 . O n tQ ni si Qna ti 6 tQ, awa si 
gba a gbQ awa ko si ni wa orogun 
kankan pQlu Oluwa wa. 




4. Ati pe dajudaju, Giga ni Qla 
Oluwa wa, ko ni iyawo, bQQ ko si 
ni QmQ. 

5. Ati pe, awQn omugQ ninu wa 
maa n SQrQ ti ko tQ si Allah. 



6. Awa lero pe ko si eniyan tabi 
Alujannu to jQ purQ mQ Allah. 

7. Ati pe nitootQ, 6 n b? ninu 
awQn Qkunrin, laarin awQn 
eniyan abori kura ti WQn n wa 
aabo 1 q si QdQ awQn Qkunrin 
Alujannu, WQn si n (tipa bQQ) $e 
alekun WQn (Alujannu) ni 
igberaga. 

8. LoootQ WQn n ro gQgQ bi Qyin 
naa ti lero pe Allah ki yoo gbe 
(oji$Q) kankan dide mQ. 






Ori 72 


AL-JIN 


Ipin 29 


9. “Ati pe awa si fp de oju-prun 
$ugbpn awa ri i ti 6 kun fun awpn 
olu$p ti 6 lagbara ati o§u§u irawp 
abuypri. 

10. “Awa a maa jokoo ni aaye rp 
kan lati tpti slip. $ugbpn pnikpni 
to ba n tpti slip ni$in$inyi, yoo ri 
irawp abuypri kan ti 6 lugp de e. 

1 1 . Awa ko mp pe, boya aburu ni 
a gba lero fun awpn to n bp lori 
ilp tabi Oluwa wpn n fp lati tp 
wpn spna. 

12. Awpn olu$erere n bp ninu 
wa, awpn iru miiran to yatp si wa 
ninu wa, awa jp ijp ti n rin ni pna 
QtQQtQ. 

13. Awa si mp pe a ko le doju 
(eto) Allah bolp lori ilp, bpp a ko 
si le sa mp Qn lpwp pplu fifo lp. 

14. Nigba ti a si gbp itpspna awa 
gba a gbp. pnikpni to ba gba 
Oluwa rp gbp ko ni bpru adanu, 
bpp ko si ni bpru abosi. 


15. ti pe, awpn olujurawpnsilp 
fun Allah n bp ninu wa, bpp 
awpn oluyapa naa si wa ninu wa. 
Nitori naa, pnikpni to ba ju ara rp 
silp, awpn wpnyi ni wpn n wa 
pna ti 6 tp. 


16. Ati pe, ni ti awpn oluyapa, 
awpn ni yoo jp igi-ikona ina 


Jahanama. 




(2jL 13 i 3 




^ 1 %$\S 

d) SiiSiSLBS' 


(j-l 

JI 43 1 \1^ \ut5 

J 5 *— 9 L4j >3 




t&SLz&iih, % 0* QT5 

©\l-ij \ 3 jls 




Mii ij2£5 Sst,lSJnS1j 


ipin 29 


AL-JIN 


Ori 72 


17. Ati pe ti wpn ba duro si oju- 
pna (ti 6 tp), Awa yoo rp omi ojo 
fun wpn lppplppp. 

18. Ki A baa le fi dan wpn wo, 
pnikpni to ba si gbunri kuro ninu 
iranti Oluwa rp, Oun yoo fi iya ti 
6 nira jp p. 

19. Dajudaju, gbogbo ile ijpsin ti 
Allah ni i §e, p ma $e ke pe nhkan 
miran yatp si Allah. 

20. Ati pe nigba ti prasin Allah 
naa ba si duro ti 6 n ke pe E, wpn 
yoo fprp fun un pa. 

IDA 2 

21. Wi pe, “Oluwa mi ni emi n 
ke pe, emi ko si ni ba A wa 
orogun kankan”. 



22. Wi pe, ‘emi ko ni agbara lati 
$e ipalara tabi oore kan fun yin . 



23. Wi pe, ‘Ko si pni ti 6 le 
daabo bo mi kuro lpdp Allah, bpp 
ni emi ko ri pni ti mo le sadi yatp 
si Oun. 

24. (Temi ni) lati mu prp Allah 
ati i$p Rp dopin. fmikpni ti 6 ba 
si §e aigbpran si Allah ati 6ji$p 
Rp, dajudaju ina Jahanama yoo jp 
tirp, ibp ni yoo maa gbe titi lae. 

25. (Wpn yoo tp siwaju ninu 
aigbagbp) Titi ti wpn yoo ri ohun ti 
a §e ileri rp fun wpn. Nigba naa wpn 
yoo wa in 9, pni ti ko lagbara nipa 
nini oliiranlpwp ti 6 si kere niye. 






Ori 73 


AL-MUSSAMMIL 


ipin 29 


26. Sg wi pe, ‘Emi ko mg boya 
ohun ti a $e ileri rg fun yin ti 
s unmp tabi Oliiwa mi yoo fi si 
asiko ti 6 jinna. 

27. Oun ni Olumg ohun ti 6 
pamg, Oun ko si fi ikgkg Rg han 
gnikan kan. 

28. Ayafi gni ti 6 ba yan ni oji$g. 
Niwaju ati lghin rg (oji$g naa) ni 
awgn (Malaika) yoo maa to si, bi 
olu$g. 

29. Ki O baa le mg pe wgn 
(awgn gji§g Rg) ti jg i§g Oluwa 
wgn. Oun si yi gbogbo ti n bg 
pglu wgn po, O si n ?e onka 
gbogbo nnkan. 










AL-MU S S AMMIL 


(A sq q kalQ §iwaju Hijrah) 


1. Ni Orakg Allah, Oloore gfg, 
Alaaanu julg. 

2. iwg ti o yi a$g mgra, 

3. Dide (fun irun kiki) lom ayafi 
asiko dig (ni ki o fi sun); 

4. idaji rg tabi ki o din in ku dig, 

5. Tabi ki o $e alekun rg dig, ki o 
si maa ka Al-Kur an pglgpglg 
pglu afgkansi. 






> 13 ' ^ 5 H # 


ipin 29 


AL-MUSSAMMIL 


Ori 73 


6. Dajudaju Awa n gbe iwQ kan 
fun q pplu prQ ti 6 wuwo. 

7. Dajudaju, idide lorn (fun irun 
kiki) ni pna to dara ju lati rp (ara 
Qni) slip ati Qna to dara ju lati sq 
Q rQ (ninu adura). 

8. Dajudaju iwQ ni qpqIqpq i$Q 
lati $e ni Qsan. 

9. Maa ranti Orukp Oluwa rp ki o 
si tpra m p ijpsin fun Un 
tpkantpkan. 

10. Oluwa ila-oorun ati iwQ- 
ooran, ko si plprun miiran ayafi 
Oun. Nitori naa, Oun ni ki o mu 
ni Alaabd. 

1 1. Ni ifarada fun ohun ti wpn n 
sp; ki o si fi WQn slip ni 6 rpwa. 

12. Ki o si fi Mi slip pplu awQn ti 
WQn kQ (ododo), awQn ti ara dp, 
ti WQn si ni QpQ (ohun ini), ki o si 
1q WQn lara fun igba dip. 

13. Dajudaju, awQn $Qkp$QkQ 
(nlanla) n bp lQdQ Wa ati ina (ti n 
jo geregere). 

14. Ati ounjp ti n ha ni lQfun pplu 
iya oloro, 

15. Ni QjQ ti ilp ati oke yoo mi 
titi, ti awQn oke yoo si da gpgp bi 
yanrin ti a ko jQ ti 6 tuka. 

16. Dajudaju, Awa ti ran Oji§Q kan 
si yin ni plprii lori yin gpgp bi A ti 
§e ran Oji§Q kan si Fir’aona. 




# S' & 
©fa 






• 1^ 


I * 




I >a B A > o-i»>afeA 1 5 <i> y CT 1 3 

5 SuiiUi 4 3 ' 




©0>jJi lj 5 ^ a c 1 > Uo 0*i> ) 

iL*Ch , j, 

fafrLi&yL # r is? 


Ori 73 


AL-MUSSAMMIL 


ipin 29 


17 . Fir’aona si kg ti Oji$9 naa. A 
si fi iya ti 6 le koko 9. 

18. Nigba naa, ti 9 ba §e aigbagbp, 
bawo ni ?yin yoo §e daabo bo (ara 
yin) Iqwq pjp ti yoo sp irun ori 
awpn 91119 keekeeke di ewu. 

19 . (Ni QjQ naa) 9 run yoo faya, 
ileri R9 yoo si ri amu$9. 

20 . Dajudaju, eyi j9 iranti, nitori 
naa ki ^nik^ni to ba f'9 - gba 911a 
ti 6 tp, 19 spdp Oluwa rp. 

IDA 2 

21 . Dajudaju, Oluwa rp 1119 pe 
iw9 a maa (gbe irun) duro fun bi 
ipin meji ninu ipin mpta oru 
(nigba miran) ida meji tabi ipin 
kan ninu ida mpta oru ati apa kan 
ninu awpn ti wpn wa pplu rp. 

r 

Allah ni I maa ri §e ddiwpn om 
ati psan. Oun 1119 pe pyin ko le §e 
orika rp, nitori naa Oun ti gba 
ironupiwada yin. 5 ka eyi to ba 
rp yin lprun ninu Al-Kur’an. Oun 
1119 pe alaaarp le wa ninu yin ati 
awpn miiran ti ri §e irin-ajo lori 
ilp lati maa wa oju rere Allah ati 
awpn miiran ti ri jagun loju 911 a ti 
Allah. Nitori naa, 9 ka eyi ti 6 ba 
rp yin lprun ninu rp, ki 9 si maa 
gbe imn duro, ki 9 maa y9 saka, 
ki 9 si ya Allah ni owo ni yiya ti 
6 dara. Ohunkohun ti pyin ba si ti 
siwaju ninu ohun ti 6 dara fun 




©ikS ' 


uj. 


® 5 iiis 

Ji, a45i {Li oj, ^ 


£ jj > 1 

taut 

5 jpii iihiii: 

eiGsi £>J dil 

^ \ /\ ui A ^ ft ^ ^ 1 ^ 

<j£ 3^0 <4 < 3 j>»d 

(4 cjjjjU vaJLd (4^* 

) Go !}>>J li AUl 

1 pi j 3 ‘ 1 j 3 §i»jJ 1 1*3 \ 5 8 JlIj 1 1 Ijl&l 

Cs 5 *lii£ aiii 

yt> dLU l 6 ^ 

l}jfl j ea ll 


ipin 29 


AL-MUDDASSIR 


Orf 74 


<?mi yin - ^yin yoo ri i gba 
IqcIq Allah, eyi yoo si $san ti 6 
dara ti 6 si tobi. b maa wa idariji 
Allah! Dajudaju, Allah ni Qba 
Alaforiji, Alaaanu jiilg. 




V£^scLdl^ 



AL-MUDDASSIR 


(A sq q kal$ §iwaju Hijrah) 


1. Ni OrnkQ Allah, Oloore pfi?, 
Alaaanu julp. 

2. iwQ ti 6 ti fi asQ bo ara (rp)! 

3. Dide ki o maa $e ikilp. 

4. Ki o si maa gbe titobi fun 
Oluwa. 

5. Ati awQn a$Q rp, maa f<? wpn 
mp. 

6. Ki o si maa jinna si ohun 
aimp. 

7. Ma si $e itprp aanu nitori 
atigba ppp pada, 

8. Ki o maa $e ifarada nitori ti 
Oluwa rp. 

9. Nitori pe nigba ti a ba fpn fere. 

10. Qjp naa yoo jp pjp i$oro. 

1 1 . Fun awpn alaigbagbp, ki yoo 
si rprim. 

12. Fi mi silp pplu pni ti Mo da ni 
Emi nikan. 







II *** > A 0 * 

A" • . " 



©>m.i 

u J r«£ • _ s * , < 

Jlj£ 


Ori 74 


AL-MUDDASSIR 


ipin 29 


13. Ti Mo si fun ni ppplppp prp, 

14. Ati awpn pmpkunrin ti wpn wa 
pplu rp. 

15. Ti Mo si §e gbogbo mik an ni 
irpran fun. 

16. Sibpsibp, 6 n f? ki N $e 
alekun si i fun dun. 

17. Rara o! dajudaju 6 ti $e atako 
si awpn Ami Wa. 

18. Laipp ni Emi yoo fi iya ti n 
mu ni lomi jp p. 

19. Dajudaju, 6 ti ronu jinlp, 6 si 
ti $e ipinnu. 

20. $ugbpn ki iparun maa ba a, 
nitori ipinnu rp. 

2 1 . Lppkan si i, ki iparun maa ba 
a nitori ipinnu rp. 

22. Lphin naa 6 wdye. 

23. Lphin naa 6 fajuro, 6 si 
dijumpri. 

24. 6 si pphinda pplu igberaga. 

25. Lphin naa, 6 wi pe, ‘Eyi ko jp 
n nk an kan biko$e idan 
atpwpdpwp. 

26. Eyi ko jp nnkan kan ju prp 
pda abara lp.’ 

27. Emi n bp wa gbe e ju sinu 
‘Sakaru’. 

28. Ati pe ki ni yoo jp ki iwp mp 
ohun ti n jp ‘Sakaru’? 




6' 


A J Cl» 


©^M ^SJaj.jo-5 

©lll^ tlx* Y,U 


A"" ✓ 5 < r ■'r, 

©j A_S } >^S d-J I, 


at 


"-ST. 

©; *-* Jas >>’ 


©>-“J>OJ 

A"-' Tf 
©>—4i o-*- 1 


©^XJcLilj ^>Taj 

X * *sf 1 7? * " i -fit'-"* 

© v > Sfc S! u ti* 


©^llJlJ^Y!,rLbc)J, 

© jji4 L>» 

©^Gs^LjaTiUj 


ipin 29 


AL-MUDDASSIR 


Orf 74 


29 . Ki i da pnikan kan si, ki i si i 
da nnkan kan si. 

30 . 6 maa n jo awp ara. 

31 . Awpn (Malaika) mpkandin- 
logun ni yoo maa sp p. 

32 . Ati pe Awa ko §e pnikpni ni 
01u§p Ina naa bi ko §e awpn 
Malaika, A ko si pinnu onka wpn 
lasan bi ko §e ki 6 le jp adanwo 
fun awpn alaigbagbp, ki awpn ti a 
fun ni Iwe le 1119 ampdaju, ki 
awpn to gbagbp lododo le lekun 
si i ninu igbagbp, ki awpn ti a fun 
ni Iwe ati awpn olugbagbp ododo 
ma baa §iypmpji; ati ki awpn pni 
ti arun n bp ni 9k an W9n ati awpn 
alaigbagbp baa le wi pe; ‘Ki ni 
Allah gba lero nipa iru apejuwe 




* /* OJ £ 

QjllL) aX'V 

Ajfa u * C g. l ifr 


(J-$j \i4J 1>G» 

fc ^ 3 iSj & &!L\ 

VJ, E a*^3l&*5 >3^4/^ 
©^.^1 


bayii?’ Bpp gpgp ni Allah maa n 
fi ?ni ti O ba fp slip ninu i§ina, A 
si maa tp pni ti 6 ba wu U spna. 
ko si 911 i ti 6 lp 1119 iye 91119 ogun 
Oluwa rp ayafi Oun. Eleyii ko si 
jp nnkan kan bi ko §e iranti fun 
pda eniyan. 


IDA 2 

33 . £ gbp, Mo fi o$upa bura! 



34 . Ati ora nigba ti 6 ba pphinda. 

35 . Ati owurp nigba ti o ba tan 
impip. 

36 . Dajudaju, 6 jp pkan ninu 
awpn ohun ti 6 bum julp. 

37 . Ikilp ni fun pda eniyan. 


fyjLzl r>i, \s 
0^4»CJl c? C 4 J 1 



Ori 74 


AL-MUDDASSIR 


ipin 29 


38. Fun Qni naa ninu yin ti 6 ba n $1 .5 juL£| Z&l 


f$ ilQ$iwaju tabi ifasQhin. 

39. Olukuluku Qmi ni yoo dahun 
fun ohun ti 6 ba $e. 

40. Ayafi awQn ero apa Qtun. 

41. Wpn yoo maa bi ara WQn 
leere ninu Qgba id?ra 

42. Nlpa awQn q1q$q. 

43. ‘Ki ni gbe yin de inu ina 



Sakaru?’ 

44. Wpn yoo sq pe, ‘Awa ko si 
ninu awQn kirunkirun, 




45. Awa ko si j$ Qni ti n fun 
alaini ni ounjQ. 

46. ‘A si tun pQlu awQn 
onispkusQ nigba ti wpn ba n sq q. 

47. ‘Ati pe awa pe QjQ idajQ nirQ. 

48. ‘Titi ti iku fi ka wa niQ.’ 

49. Nitori naa, ipQ si$e awQn 
olu$ipQ ko le $e WQn ni oore kan. 

50. Ki ni $e WQn ti WQn fi n 
gbunri kuro nibi iranti, 

51. Ti WQn si da gQgQ bi awQn 
kQtQkQtQ ti Qrn n ba 




y*-* S>£ k-J 1 tii 



52. Ti WQn n salQ fun kiniun? 

53. Bqq kQ, olukuluku WQn ni 6 n 
fQ ki a fun dun ni Iwe kan ti a §i 
silQ. 

54. Laelae! Dajudaju WQn ko 
bQru QjQ ikQhin. 



ipin 29 


AL-KIYAAMA 


Ori 75 


55. Laelae! Dajudaju iranti ni 6 je. 

56. Niton naa, enikeni ti 6 ba fe 
ki 6 teti si i. 

57. Wgn ko si ni teti gbg q, ayafi 
ti Allah ba fe. Oun ni Ifni ti 6 tp 
ki a paya Re. Oun si ni Ifni ti O 
maa n forijin ni. 





VolsSasJiill 




AL-KIYAAMA 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 



1. Ni OrnkQ Allah, Oloore pfe, 
Alaaanu julp. 

2. 5 kiyesi! Mo fi pjp Ajinde §e 
eri. 

3. Mo tun fi pkan to n da ara rf 
l?bi bura. 

4. Abi eniyan ha ro pe A ko ni ko 
awpn egungun oun jp ni bi? 

5. ni, Awa ni agbara lati tun 
awpn pmp ika re to ni 
dpgbahdpgba. 

6. $ugbpn eniyan §a fee lati maa 
da e?e si i bi oun ti n te$iwaju. 

7. Y6o maa beere pe nigbawo ni 
QJ9 Ajinde? 

8. Nigba ti oju ba n $e baibai, 

9. Ti o$upa yoo si wp ookun. 






©£j gr JiS tt)T SitjjS j-? 


0jjS4^^^(j1Si Jlij 


Q^oUli-n... ■>. ) 



Ori 75 


AL-KIYAAMA 


ipin 29 


10. Ti a 6 si pa ddrun ati 6$upa 
ppn. 

11. Ni pjp naa eniyan yoo maa 
wi pe, ‘Nibo ni aaye asala lonii?’ 

12. Rara o! ko si aaye asala. 

13. Qdp Oluwa rp nikan ni ibi 
ifarapamp si lpjp naa. 





©535! sJ3U- 

*< o'* <1 


Qjj uA aJl, j lIJ, 


14. Ni pjp naa ni a 6 sp fun 
eniyan nipa i$p ti dun ti $e ati 
nipa eyi ti dun ti fi slip lai$e. 


*1, <■ 




15. Bpp kp, pda eniyan ri ara rp 
tan. 

16. Bi 6 tilp jp wi pe oun yoo 
kpkp wa awijare. 


(2)6 iaj a j uj Cuj .V 1 (^4 






17. Ma $e maa lo ahpn rp lati ©f-j.04^4 ^ *H 


kanju ka a. 

18. Dajudaju Awa 16 ni eto 
kikojp rp (Al-Kur’an) ati kika rp. 

19. Nitori naa, nigba ti Awa ba n 
ka a, ki iwp maa tple kika rp. 

20. Lphin naa, dajudaju Awa ni 
A ni eto agbpye rp. 

2 1 . Bpp kp, $ugbpn p fpran igbesi 
aye ti n rekpja lp yii. 

22. 5 ko si kpbiara si Aye ti n bp. 

23. Awpn oju kan ni pjp naa yoo 
tutu. 

24. Ti wpn yoo maa wo Oluwa 
wpn. 



©8^Vl&5jji5 
@8^b C4J? j Jl 


ipin 29 


AL-KIYAAMA 


Ori 75 


25. Awpn oju mhran yoo si 
sokunkun ni pjp naa. 

26. Nipa mimp wi pe abura nla 
kan yoo $plp si awpn. 

27. Bpp kp, nigba ti pmi ba de 
gogongo. 

28. Ti a 6 si wi pe, ‘Ta ni pni to 
le gba p la?’ 

29. Yoo si mp daju pe akoko 
ipinya ti de. 

30. Ojugun yoo si maa gba ara 
wpn. 

31. Ni pdp Oluwa rp ni a 6 maa 
da wpn lp ni pjp naa. 


©B^lj 




A\i*- 


©i^tll l> & l£i I i5 



IDA 2 

32. Nitori pe ko gba ododo gbp, 
bpp ni ki i jpsin. 

33. $ugbpn dipo bpp, 6 pe prp 
Allah) ni irp, 6 si kphin si i. 

34. O si lp ba awpn eniyan rp 
pplu igberaga. 

35. Egbe ni fun p, ani egbe ni fun 
9- 

36. Lphin naa egbe ni fun p, ani 
egbe ni fun p. 




©i ¥<£ 5 4* i 






37. Abi eniyan ha n ro pe a 6 fi &'te 
dun silp lasan? 



38. Oun ko ha ti jp omi 
lpgbplpgbp lasan to n tu jade bi? 




On 76 


AL-DAHR 


ipin 29 


39. Lphin naa, 6 di pjp didi, Oun 
si $pda rp ni pipe. 

40. Lphin naa, O $e e ni 
mejimeji, akp ati abo. 


p kJ' <j 

A ' A 

©l^YI 


41.Njp Oun ti 6 $e eyi ko ha <S e>t ip ^4* cpL) 
lagbara lati ji oku dide bi? 


M 



AL-DAHR 


(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Dajudaju, akoko igba kan ko 
ha ti rekpja lp lori eniyan nigba ti 
oun ko jp pni ti a le sprp nipa rp 
rara bi? 

3. Dajudaju, Awa ti da eniyan 
lati inu omi lpgbplpgbp ti a ro pp 
mp ara wpn; ki A baa le dan an 
wo, nitori naa, A $e e ni 
olugbpran, oluriran. 

4. A ti fi mp pna ti 6 tp, boya 6 le 
maa dupp oore tabi yoo $e 
aimoore. 

5. Dajudaju, Awa ti pese pwpn 
irin ati ajaga irin pplu ina ti n jo 
geregere silp de awpn alaigbagbp. 


Op-^P ' ep^P ' '-PP 


jii S ^ tan iSj, 


2), 

0!;^ 


3j. 


6. $ugbpn awpn olododo yoo mu 
ninu ife (imumi) ti a po kafura 
pp mp ohun ti a fi $e e. 


CM &J, 

q' 5"A^ ^4'yo, 


ipin 29 


AL-DAHR 


On 76 


7. Lati inu omi i^lpru kan ninu 
eyi ti awQn prasin Allah yoo maa 
mu, tl yoo maa tu jade gQQrQgQ. 

8. WQn mu Her! WQn $q, WQn si n 
bprii QjQ kan tl ibi rp yoo tan kalp 
IqPqIqPQ. 

9. Ati pe wpn n fi ounjp fun 
awpn alaini ati awQn pmp orukan 
ati pra, fun if^ Rq. 

10. (Wpn si wi pe), ‘Awa fun yin 
ni ounjQ lati fi wa oju rere Allah 
ni, awa ko beere psan kankan lati 
pdp yin, bpp ni awa ko si wa 
idupp lati pdp yin rara’. 

11. ‘Dajudaju, awa n bpra lati 
pdp Oluwa wa nipa pjp kan ti 6 
jp ti ifajuro ati ibanujQ.’ 

12. Nitori naa, Allah yoo gba 
wpn la kuro Iqwq abura QjQ naa, 
ati pe Oun yoo fun wpn ni ayp ati 
idunnu ti 6 kun rprQ. 

13. Ati pe Oun yoo san psan 
iduro $in$in WQn fun WQn pplu 
Qgba idpra ati asp aypmini 
(Siliki). 

14. Wpn yoo rpgbpku ninu rp lori 
awQn ibusun ti 6 ga, ooru ko ni 
mu WQn nibp, bpp ni otutu ko ni 
mu WQn. 

15. Ati pe, iboji rp yoo bo WQn 
lori daradara; awQn eso rp yoo 
wa ni arQWQto WQn. 


& \Jl & & $ I & vli ' \ o $ 34 
O' ' 5 5 


i V [£5\, 


n » 

^ 




' *< .i . >> :.x< 


5 ^o,££J I 3-“ V 9 


A,« . •>{* , j ' « 

' )>*-*-* 




5 ©4 Uifi 5 

jii 


Ori 76 


AL-DAHR 


ipin 29 


16. A 6 maa gbe ife fadaka yi 
wQn ka ati awQn ife onigd. 

17. A WQn ife ti a fi fadaka §e, ti a 
$e WQn ni iwQntun-iwQnsi. 



18. Ati pe WQn yoo maa mu oiui 
ti a po atalQ pQ iuq lati inu ife 
naa. 

19. Lati orisun omi kan ti a n pe 
ni Salsabila. 

20. AwQn QdQmQkunrin ti WQn 
ko ni kuro ni ewe yoo maa 
rQkirika WQn. Nigba ti iwQ ba ri 
WQn, iwQ yoo ro pe WQn jQ okuta 
olowo iyebiye ti a fQm kalQ. 

21. Nigba ti iwQ ba wo 6 yika, 
iwQ yoo ri idQra ati ijQba ti 6 tobi. 

22. WQn yoo wq a§Q aran fQlQfQlQ 
alawQ eweko ati asQ aran 
alagbaaa to nipQn ti 6 si n dan, a 
6 si jQ ki WQn wq Qgba qwq ti 6 
jQ ti fadaka. Oluwa WQn yoo si 
fun WQn ni ohun mimu ti 6 mQ 
kadara mu. 

23. Eleyii ni Qsan yin ati pe 
akitiyan yin ti ri itQWQgba gidi. 

IDA 2 

24. Dajudaju, Awa ni A sq Al- 
Kur’an kalQ fun q ni ipele-ipele. 










< 

do } 

. * its 



§r 


25. Nitori naa, duro de idajQ Oluwa 
tq pQlu suuru, ki o ma si §e tQ si 
Qkan kan ninu wpn (ti wQn jQ) 
q 1Q$Q tabi alaimoore. 


>^o\i 

0^31 



ipin 29 


AL-DAHR 


On 76 


26. Ki iwp si maa ranti Orakp 
Oluwa rp laaarp ati lalp. 

27. Ati pe laarin ora, ki iwp si 
maa fi ori balp fun Un ati pe ki o 
maa yin In logo fun akoko igba 
pipp lorn naa. 

28. Dajudaju, awpn wpnyi nifpp 
si aye ti 6 ni irekpja yii, wpn ko 
si kpbiara si pjp i$6ro kan ti n bp 
niwaju wpn. 

29. Awa ti da wpn, A si fun pda 
wpn ni agbara, nigba ti Awa ba si 
ti fp ni Awa yoo fi awpn miiran 
bi iru wpn paarp wpn ni ipo wpn. 

30. Dajudaju, eyi jp iranti, nitori 
naa fun pnikpni ti 6 ba fp gba pna 
ti 6 tp lp spdp Oluwa rp. 

31. Ati pe pyin ko le fp nnkan 
kan ayafi ti Allah ba fp. 
Dajudaju, Allah jp Olump ohun 
gbogbo, Qlpgbpn jiilp. 

32. Oun si maa n mu pnikpni ti O 
ba fp wp inu Ikp aanu Rp, $ugbpn 
ni ti awpn alabosi, Oun ti pese 
iya oloro silp fun wpn. 




On 77 


ipm 29 



AL-MURSALAAT 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore QfQ, 

0^,1 a 1 alj \ 

Alaaanu j li 1 q . 


2. Mo bura pQlu awQn tl a ran 


ni$Q pQlu oore. 


3. Nigba tl wpn ba n tQ siwaju nl 

(r)la ClJuajJ Is 

itQsiwaju taara. 


4. Ati pQlu awQn tl wpn n tan 


kalQ daadaa. 


5. WQn a si maa $e adayanrl tl 6 

©Is^^Jspli 

han kadara. 


6. Ati pQlu awpn to j$ i$Q Iranti 


naa. 


7. Lati mu iwQ kurd lprun ara 


WQn tab! lati fi $e ikilQ. 


8. Dajudaju ohun ti a $e Her! tq 

©^4-i"P (7>3 y 

fun yin naa ni lati ri amu$Q. 


9. Nitori naa, nigba tl awQn 


irawQ ko ba le tan utlqIq mQ. 


10. Ati nigba ti oju-Qran ba di 

V 

ohun ti a faya. 


1 1 . Ati nigba ti oke ba di 

A -> < -e to 

©ciuuuj '>i-5 

kikudanu. 


12. Ati nigba tl a ba ko awQn 

b S '* 9 9 9 S * 

©Aj5,\(JApn^3 

Oji$Q jQ ni akoko ti a yan- 


13. Qjp wo gan-an ni a yan fun 


WQn? 


14. QjQ Ipinnu ni. 



ipin 29 


AL-MURSALAAT 


On 77 


15. K1 ni yoo si mu q mQ Qjq 
ipinnu? 

16. Egbe ni fun awQn ti 6 kQ 
(ododo) ni qjq naa. 

17. Awa ko ha ti pa awQn eniyan 
i§aaju run bi? 

18. Lyhin naa, A fi awpn miiran 
t<?le wpn. 

19. Bayh ni A maa n $e pQlu 
awpn to j^bi. 

20. Egbe ni fun awpn ti 6 kQ 
(ododo) ni qjq naa. 

21. Ki i wa $e pe Awa ni A §e 
Qda yin lati inu omi lQgbQlQgbQ 
bi? ' 

22. L^hin naa, A $e e ni omi ti A 
fi si aaye ipamQ. 

23. Titi di akoko ti 6 lgjQ. 

24. L^hin naa, A $e ddiwQn tq; 
Awa ni a dara ju ni OludiwQn. 

25. Egbe ni fun awQn ti 6 kQ 
(ododo) ni qjq naa. 

26. A ko ti $e ilQ ni ohun ti yoo 
maa dimu- 

27. AwQn alaaye ati awQn oku 
bi? 

28. Ti A si fi awQn oke nla sori 
tq, ti A si n fun yin ni omi tutu ti 
6 dun mu. 



©eA-^, y- <-A 


3 






jJ \ 






On 77 


AL-MURSALAAT 


ipin 29 


29. Egbe ni fun awQn ti 6 kQ 
(ododo) ni QjQ naa. 

30. 5 maa 1q sibi ohun ti q n pe 
nirp. 

31. 5 maa 1 q sibi iboji kan ti 6 
pin si pna mQta. 

32. Ko le $iji bo wpn, bQQ si ni ko 
le daabo bo wpn Iqwq ina. 

33. Y 60 maa fpn ahpn ina soke 
bi awQn ile-i$Q. 

34. Bi Qni pe rakunmi alawQ 
ofeefee ni wpn. 

35. Egbe ni fun awQn to kQ 
(ododo) ni QjQ naa. 

36. Eleyii ni QjQ naa ti wQn ko ni 
le SQrQ mQ rara. 

37. Bqq, A ko ni fun WQn laaye 
lati $e awawi kankan. 

38. Egbe ni fun awQn ti 6 kQ 
(ododo) ni QjQ naa. 

39. Eyi ni QjQ ipinnu ti a 6 ko yin 
jQ papQ pqIu awQn ara i$iwaju. 

40. Nitori naa, bi Qyin ba ni ete 
kan lQdQ, ki q pete naa si Mi. 

41. Egbe ni fun awQn ti 6 kQ 
(ododo) ni QjQ naa. 




©t-Jlil Jul if], I jli Jat f 
1 uyu , •> 

&yl 

5?- 


©^^^*-^>44 e) >y .. 15 




@^>^5 ^ 1 ^ ' Jp 




©ej 5 klCi >4&iJ e> &£> $ 


<^yai#£«fe i 


IDA 2 

42. Dajudaju, awQn olupaya 
Allah yoo maa wa labQ iboji ati 
orisun omi. 


(b^ yf- 3 i &], 


ipin 29 


AL-MURSALAAT 


On 77 


43. Ati awQn eso iru eyi ti WQn 
ba n f$. 

44. ‘Ki q maa j$ ki q si maa mu 
pQlu igbadun nitori ohun ti q ti 
?e.’ 



45. Bayii ni Awa $e n SQsan fun 
awQn olu$erere. 

46. Egbe ni fun awQn ti 6 kQ 
(ododo) ni QjQ naa. 


I 3J, 'iS \_3j^ 



S’ < * 


47. ‘5 maa jQ, ki q si maa gbadun 


fun igba diQ (nile aye yii, Qyin ti 
q kQ ododo); dajudaju, q1q$q ni 
yin.’ 


48. Egbe ni fun awQn to kQ 
(ododo) ni QjQ naa! 

49. Ati pe nigba ti a ba wi fun 
WQn pe, ‘E tQriba’, WQn ki i 
tQriba. 

50. Egbe ni fun awQn ti 6 kQ 
(ododo) ni QjQ naa! 

5E 0rQ wo ni q 66 tun gbagbQ 
lQyin eyi? 


jits) 


©^van^'vA.) 




Ori 78 


ipin 30 



AL-NABA 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 

iPIN 30 

1. Ni OrakQ Allah, Oloore Qfp, O \ \ Aj 

Alaaanu julQ. 

2. K1 ni WQn n bi ara WQn leere 
nipa rp? 

3. Nipa iroyin nla naa ni. 

4. Eyi ti wpn n $e iyapa pnu lori 

rp. 

5. 5 gbp o, WQn n bQ wa mQ. 

6. B tun gbQ o, Ani WQn n b<? wa 
mp. 

7. Ki i ha $e Awa ni A $e ilp ni 
itp pprpsp, 

8. Ati awpn oke ni eekan bi? 


©(i) jf i E'T fci ^ -la, ££ l 




9. Ti A si da yin ni mejimeji, 

10. A $e oorun yin ni isinmi, 

1 1 . A §e ora ni ibora, 

12. A $e psan nitori ijp ati imu. 

13. A si ti mp aja prun meje to 
lagbara le yin lori; 

a 

14. Awa si ti $e atupa to n tan 
implp gboo (sibp). 

15. Ati pe Awa si n da omi slip 
lppplppp lati inu p$u djo, 

16. Ki A baa le fi mu awpn eso ©\5fcj j\ 

onihoro ati igi elewe jade, 

raoer 


(sr.L-jl 3(^1 
(”)t& 1 

©1111)111^.151X45 


ipin 30 


AL-NABA 


Ori 78 


17. Ati awpn Qgba to kun fun 
omnium ohun pgbin. 


18. Dajudaju pjp ipinnu naa ni 
akoko tl a ti yan: 


19. Qjp tl a 6 fpn fere, tl p 6 si 

4 r&i *'& 

maa jade nijpnijp; 

©ll'^i 

20. Tl a 6 si $1 prun silp, ti yoo si 
di ilpkim; 

©12 \'£\ Aj l&is \ 

21. Ati awpn oke nla ti a 6 $i 
wpn nipo pada, wpn yoo si da bi 
i$uju. 


22. Dajudaju, ina Jahanama n 
lugp 


23. lie awpn olurekpja pnu aala, 


24. Awpn ti yoo maa wa nibp fun 
igba pipp. 


25. Wpn ko ni ri itura tabi ohun 
mimu tp wo nibp, 

©U l^- 5 5' ^3^ 5 *4*5) 

26. Ayafi omi gbigbona ati omi 
oju egbo. 

©8U21&uX-5i. 

27. Eleyii ni psan ti 6 tQ. 

©iss^tiU 

28. Dajudaju wpn ko ni ireti fun 
i$ird i$p. 


29. Wpn si pe awpn Ami Wa 
nirp. 


30. Ati pe ohun gbogbo ni Awa ti 
$e akpsilp wpn si inu Iwe kan. 


31. Niton naa, p tp p wo, Awa ko 
si ni $e alekun nnkan kan fun yin 
bikd$e iya. 

©12 1 U £>JL3 1^3 V>i 

cC@> 


Ori 78 


AL-NABA 


ipin 30 


IDA 2 

32. Dajudaju, ere n b? fun awgn 
olupaya Allah. 

33. AwQn Qgba ati awQn igi 
ajara. 

34. Ati awQn dddmQbinrin ti QjQ- 
ori WQn ddgba. 

35. Ati ife ti 6 kun r^r?. 

36. WQn ki yoo gbd QrQ asan tabi 
ird nib?. 

37. £san lati QdQ Oluwa r?, 6 jd 
dbun Qrd ti 6 kun ni o$unwQn. 

38. Oluwa drun ati aye ati ohun ti 
n b<? laarin WQn, Oloore Qfd, WQn 
ko ni ni dtd lati ba A SQrQ- 

39. Ni Qjd ti fhni ati awQn 
Malaika yoo dide IqsqIqsq, 
Qnikan ko ni le SQrQ ayafi Qni ti 
Qba Oloore Qf? ba fun ni aaye, 
Oun yoo si SQrQ ti 6 bojumu. 

40. Qjd naa yoo de, dandan ni. 
Nitori naa, Qnikdni to ba fd ki 6 
wa aabo 1q SQdQ Oluwa rd. 

4 1 . Dajudaju, Awa n kilQ fun yin 
nipa iya kan ti 6 sunmQ, ni Qjd ti 
eniyan yoo ri ohun ti qwq rd ti ti 
$iwaju, ati pe alaigbagbQ yoo wi 
pe, ‘6 ma §e o, iba dara ju ki emi 
ti di erupd!’. 



ipin 30 Ori 79 



AL-NAASIAAT 


( A sq q kale tfwaju Hijrah) 


1. Ni OrakQ Allah, Oloore Qfp, 
Alaaanu julQ. 

2. Mo fi awQn pda wQnnni tl WQn 
n fi itara fa Qkan awQn eniyan 
slbi igbagbQ ododo bura. 



3. Ati pplu awQn pda WQnnni tl 
WQn n ta koko WQn daadaa. 

4. Ati pplu awpn tl n sure tete. 

5. Lphin naa, pplu awpn pda 
WQnnni tl WQn gbawaju, tl wpn si 
n $iwaju lp. 

6. Lphin naa, pplu awpn tl n $eto 
alamprl prp. 

7. Nl Qjp naa tl imititi yoo mi ilp. 

8. Ati pe i$plp keji yoo si tun tple 
e. 

9. Nl qjq naa ni awpn Qkan yoo 
maa wa riri. 




'■3 



b 9 ✓ 



(7) d.Qa.1 ^ i _ J 


10. Ati pe oju WQn yoo si rpwpsi. 

11. WQn yoo wi pe, ‘nj? nitootQ 
ni a 6 da wa pada si ipo wa ti 
akQkQ? 

12. Kinnla! Lphin ti a ba ti di 
egungun to ti kpfun? 








,9\9S* 






✓ 

* 


13. WQn wi pe, ‘Nigba 
nitootQ apada si ofo ni yoo jp 




Ori 79 


AL-NAASIAAT 


ipin 30 


14. Iro nla kan $o$o ni yoo jp. 




v&jlut i i^yjb 


x ^ 

(ry^vajc^ u— * xxJ 


15. Kiyesi i, nigba naa ni gbogbo 
wpn yoo taji. 

16. O ko ha ti gbp nlpa itan Musa 
bl ? 

17. Nigba ti Oluwa rp pe e ni M?>JLLh >i 

afonifoji mimp oke Tuwa wi pe, ©&%L 

18. ‘Lp si pdp Fir’aona, dajudaju 
6 ti kpja pnu aala. 

19. Ki o si wi pe, ‘njp iwp n fp 
lati fp ara rp mp bi?’ 

20. Ki emi si tp p spna si pdp 
Oluwa rp, ki o si maa paya Rp’. 

21. Lphin naa, 6 fi Ami nla kan 
han an. 

22. $ugbpn 6 pe e ni irp, 6 si 
$aigbpran. 

23. Lphin naa, 6 pphinda (kurd 
lpdp Musa) 6 si tun gbogun (ti i). 

24. Nitori naa, 6 pe awpn eniyan 

rpjp. 

25. Lphin naa, 6 wi pe, ‘emi ni 
Oluwa yin ti 6 ga julp’. 

26. Nitori naa, Allah gba a mu 

fun iya ti aye ti h bp ati ti aye yii. ^ 

27. Dajudaju, eyi jp arikpgbpn fun ©<^^.£>^ 
pni ti 6 n paya (Allah). 

IDA 2 

28. Njp pyin ni p $oro lati da ni, tabi ©U^4l*2!J\£\uui:^ 
oju-Qrun ti Oun da? 

29. 6 gbe e ga soke, 6 si ?e e ni 

a?epe. __ 

cQlp 


i v „* +**'' £ 








ipin 30 


AL-NAASIAAT 


Ori 79 


30. 6 si ?e oru rp ni okunkun, 6 si 
mu iniQl? r? jade. 

31. 6 si tp ilp naa lphin eyi ni 
P<?r?sp. 

32.6 mu omi ati koriko rp jade lati 
inu rp. 

33. Ati pe Oun si ti fi idi awQn oke 
nla mulp §in§in. 

34. Gbogbo nnkan wQnyi jp ipese 
fun yin ati fun pran-Qsin yin. 

35. Nigba ti ipamn nla naa ba de. 

36. Ni Qjp ti qulq eniyan yoo ranti 
ohun ti oun ti ?e. 

37. Ati pe ina Jahim yoo han kedere 
si awQn ti yoo maa wo 6. 

38. $ugbQn ni ti olurekpja pnu aala. 

39. Ti 6 ni if? si ohun ti aye yii. 



40. Dajudaju, ina Jahim ni yoo jp 
ibugbe rp. 

41. $ugbpn ni ti ?ni ti 6 n bpru lati 
duro niwaju Oluwa rp, ti 6 si kora rp 
nijanu kurd nibi ifpkufp ara. 

42. Dajudaju Qgba idpra ni yoo jp 
ibugbe rp. 

43. WQn yoo bi q leere pe, 
‘Nigbawo ni akoko naa yoo de? 

44. Ninu eyi ti Iwq n ran wa leti rp’. 




Jd 5 j&Z jCL tJ* Si 5 

u ^ . 

©i ^'^4! i < 0“**^ ' 






^ \C< .. - 

(ju.1 a»c. 


till 




©tilAu 




* t 




45. Lpdp Oluwa rp ni iniQ nipa rp 
gidi wa. 

46. OlukilQ nikan ni iwQ jp fun pni 
naa to ba n bpru rp. 

47. Ni pjp ti WQn yoo ri i, bi ?ni pe 
WQn ko gbe ju alp kan tabi owurQ 
kan 1q (lori ilp aye). 









&. 

i 


On 80 


ipin 30 



ABASA 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pf?, 
Alaaanu julp. 

2. 6 fajuro, 6 si yl pada, 

3. Nltori pe, afQju naa wa ba a. 

4. Ati pe bawo ni iwp ti $e le mp, 
boya dun yoo $e afpmp ara rp, 

5. Tabi boya oun yoo gba ikilp, ti 
ikilQ naa yoo si $e e ni anfani? 

6. $ugbpn ni ti pni ti 6 ti to tan. 

7. Oun ni iwp dojukp, 


IssT 


8. Bi 6 til? jp pe ki i $e pbi tirp ni 
bi oun ko ba $e afpmp ara rp. 

9. $ugbpn ni ti pni ti 6 wa ba p 
pplu itara, 

10. Ti 6 si n paya Allah, 

1 1 . Oun ni iwp ko kpbiara si. 

12. Rara o, dajudaju, iranti ni o- 

13. Nitori naa, pnikpni to ba fp, 
ki 6 tple e- 

14. Ninu awpn Iwe alappn-pnle. 

15. Ti a gbega, ti a si fpmp, 

16. Lpwp awpn akpwe, 

17. Alappn-pnle, ti wpn si rpwa. 

18. Egbe ni fun eniyan! 6 ma ya 
alaimoore o! 



©C 5 


A '■ l' "Li 


©J&l^oLSl li 


. j > j > «v 

-"A* - 




ipin 30 


ABASA 


Ori 80 


19. Ninu kl ni Oun ti spda rp? 


20. 0 da a lati inu omi lpgbplp- 
gbp, lphin naa 6 $eto ebubu rp; 

©a; >JLi kSil |JaJk j d>-2. 

21. Lphin naa, 0 $e pna naa nl 
irprun fun un, 


22. Lphin naa, Oun Yoo pa a, 
Y6o si fi smu iboji; 


23. Lphin naa, nigba ti 6 ba fp, 
Oun yoo gbe e dide. 


24. Bpp kp, ko ti i $e ohun ti 0 pa 
a la$p. 


25. Nitori naa jp ki eniyan kiyesi 
ounjp rp: 


26. Gpgp bi Awa $e n da omi silp 
lppplppp, 


27. Lphin naa, A si jp ki ilp bu 
P9P9- 


28. A si jp ki awpn irugbin 
onihoro hu jade lati inu rp, 


29. Eso ajara ati ewebp, 


30. Igi elepo ati ppp dab mu. 


31. Ati awpn pgba ti di mp ara 
wpn pinpin-inpin, 


32. Awpn eso ati eweko, 


33. Wpn jp ipese fun yin ati 
awpn pran psin yin. 


34. Nigba ti iro igbe naa ba de, 

©ai-L^aJl 

35. Ni pjp ti pmp eniyan yoo sa 
fun arakunrin rp, 

JL . r • f 

36. Ati iya pplu baba rp, 

cC@> 

A „ 


On 81 


AL-TAKWIIR 


Ipin 30 


37. Ati iyawo pplu awQn pniQ rp, 

38. Olukuluku eniyan ni yoo ni 
airoju tirp, ti yoo to fun un ni pjp 
naa. 

39. Awpn oju kan yoo mplp ni 
pjp naa. 

40. Wpn yoo maa rprin-in, wpn 
yoo si maa yp spsp! 

41. Oju awpn miiran ni pjp naa, 
yoo keruku. 

42. Okunkun yoo bo wpn biribiri. 

43. Awpn wpnyi ni wpn jp 
alaigbagbp ati ika eniyan. 




AL-TAKWIIR 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Orakp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Nigba ti a ba ka oorun kurd, 



3. Ati nigba ti awpn irawp ba 
§okunkun, 

4. Ati nigba ti a ba $i awpn nidii, 

5. Ati nigba ti awpn aboyun 
rakunmi olo$u mpwaa ba di ohun 
ti a pati, 

6. Ati nigba ti a 6 ko 6 awpn 
pranko jp si oju kan, 

cC@> 






o'? y * 


©O^La. J 1 yLQ 1 1 >J,5 


ipin 30 


AL-TAKWIIR 


On 81 


7. Ati nigba ti a ba mu ki awpn 
okun $an wpnu ara wpn, 

8. Ati nigba ti a 6 sc? awgn eniyan 
di alajp$epp, 

9. Ati nigba ti a 6 beere nip a 
pmpbinrin (oponlo) ti a sin laaye, 

10. Pe ‘p$p wo ni a titori rp pa a?’ 

1 1 . Ati nigba ti awpn twe ba di 
ohun ti a tanka. 

12. Nigba ti a ba ka gaga kurd 
loju prun, 

13. Ati nigba ti ina Jahim ba n jo 
geregere, 

14. Ati nigba ti a ba mu pgba 
idpra sunmp tosi, 

15. Olukuluku pmi yoo mp ohun 
ti 6 mu wa. 

16. Nitori naa, Mo fi awpn irawp 
ti wpn farasin bura. 

17. Ti wpn n fi ara han ti wpn tun 
n fara pamp. 

18. Ati ora nigba ti 6 ba rekpja, 

19. Ati kutukutu owurp nigba ti 6 
ba n yp, 

20. Wi pe dajudaju prp Oji$p 
alappn-pnle kan ni eyi, 

21. Ijmi ti 6 ni agbara ti a fi dolp 
lpdp Qba ti 6 ni itp-Ogo, 

22. fni ti 6 yp lati tple, ti 6 si jp 
Eni ifayabalp. 





( 

Q >f- 



* n y 9 j < 

A* Kt 








Ori 82 


AL-INFITQQR 


ipin 30 


23. Bpp si ni, prp yin ki 1 $e were. 


24. Ati pe, dajudaju 6 rl I nl 
ibupade pran ati aye tl 6 han 
gbangba. 


25. Ati pe dun ko $e ahun nlpa 
awpn ohun to farasin. 

** ^ 5 

26. Bpp ni ki i $e prp e$u pni pkp. 

A * “ \»- O'" 

^ -5 

27. Nibo ni p wa n lp nigba naa? 

A ^ ^ »*f< 

Li 

28. Ko jp nnkan kan bi ko $e 
iranti fun gbogbo pda. 

©£>i^Ud^ (2) J, 

29. Fun pnikpni ninu yin to ba fp 
maa rin ni pna taara. 


30. by in ko le fp kini kan, ayafi ti 

*L&j £)\ to 5 

6 ba wu Allah, Oluwa gbogbo 

©^Ji& 

pda. 








AL-INFITQQR 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Nlgba tl oju prun ba fay a, 

3. Ati igba tl aw^n irawp ba fpn 
ka, 

4. Ati nlgba tl awpn odd ba n $an 
(wp inu ipa odd nla), 

5. Ati nlgba tl awpn iboji ba $1 

sll?, 



ipin 30 


AL-INFITQQR 


On 82 


6. Olukuluku pmi yoo mp nipa 
ohun ti 6 ti $e $iwaju ati ohun ti 6 
ti fi silp lphin lai$e. 

7. Iwp eniyan! Ki ni ohun to n 
gbo p laya si Oluwa rp, 
Alappn-pnle? 

8. fni ti O da p to O si $e 9 ni 
pipe, 6 si fi 9 si ipo ti 6 dara. 

9. Ninu iru aworan ti 6 wu U ni 
6 ti $e eto dida rp. 

10. Agbpdp, pyin n pe pjp idajp 
nirp. 

1 1 . Ati pe dajudaju awpn 01u$p n 
bp lori yin. 

12. Awpn akpwe alappn-pnle. 

13. Ti wpn mp ohun ti pyin n $e. 

14. Dajudaju awpn olu$erere yoo 
wa ninu idpra. 

15. Ati pe awpn o$ika yoo wa 
ninu iya ina Jahim. 


© 0^115 oJjlsCs JJ* 

Qfri Os I4S.1I 

&&&&& 


©JjHjaik! JcS^S 5 


©^£i^ 

©li) ^UaLftJ tjo (J lau 




16. Wpn yoo wp inu rp lp ni pjp 
Idajp. 

17. Wpn ko ni le sa jade kuro 
nib?. 

18. Ki ni yoo jp ki iwp mp ohun 
tinjp Qjp Idajp! 





19. Ani sp, ki ni yoo mu p mp 
ohun ti n jp Qjp Idajp! 

20. Qjp ti pmi kan ko ni lagbara ^ 

kankan lori pmi miiran. A$? yoo ©^X >*- >-* sQ 

si jp ti Allah nikan ni pjp naa. 

cC@> 


On 83 


IK CSD A 


AL-TATFIIF 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah ) 

1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, I I aL 

Alaaanu julp. 

2. Egbe ni fun awpn to n din 0C^K^ljai24<i?.5 

6$unwpn ku. 

3. Awpn ti 6 jp wi pe, nigba ti ujd 1' l£S{i3fM>L uApl 

wpn ba n gba 6$unwpn lpwp 

awpn eniyan, wpn yoo gba a ni 
pkun-unrprp; 

4. $ugbpn nigba ti wpn ba n wpn 
6$unwpn fun awpn eniyan, wpn 
yoo din in ku. 

5. Awpn wpnyi ko ha mp ni pe: ©<j^*£S 

A 6 gbe wpn dide pada 

6. Ni pjp nla kan, 

7. Qjp ti gbogbo eniyan yoo duro \ 

niwaju Oluwa gbogbo pda. 

8. Agbpdp! Dajudaju, akpsilp 
awpn pni buburu n bp ninu 
Sijjiin. 


ipin 30 


i 


« \ ■Mtli ^^ 2 / * * “* 


9. Ati pe, ki ni yoo mu p mp 
ohun ti n jp Sijjiin? 

10. Iwe kan ti a ti kp (lpkun- 
unrprp) ni. 

11. Egbe ni fun awpn opurp ni 
pjp naa. 

12. Awpn to pe pjp idajp ni irp. 


^ ^ 3 

©/® L r Aj A 
'^y. < 4 - 5.3 
©i^5.p \ & y. ’^ 4 . \ 


ipin 30 


AL-TATFIIF 


Ori 83 


13. fmikan ko si ni pe e nirp, bi 
ko $e olurekpja pnu aala, plp$p. 

14. (Eni to jp pe) nigba ti a ba ka 
awpn Ami Wa fun un, oun yoo 
wi pe, ‘Awpn itan aye atijp lasan 
ni’. 

15. Agbpdp! $ugbpn iyprisi i$p 
pwp wpn ti jp ki pkan wpn 
dogun-un. 

16. Agbpdp! Dajudaju a ko ni jp 
ki wpn ri Oluwa wpn lpjp naa. 


M (&.i & fcj, 

©^Jli 


\yM & <J4 


'W *Z 


£- 5 -° H ^4^1 v 




17. Lphin naa, wpn yoo wp ina 
Jahim. 

18. Lphin naa, A 6 sp fun wpn wi 
pe, ‘Eyi ni ohun ti p n pe nirp . 

19. $ugbpn Iwe akpsilp ti awpn 
pni rere n bp ninu ‘Iliyyin. 

20. Ati pe ki ni yoo mu p mp 
ohunti njp ‘Iliyyin? 

2 1 . Iwe kan ti a kp (lpkun-unrprp) 
ni. 

22. Awpn pni isunmp (Allah) 
yoo jprh si i. 




lU Jifc 2 




23. Dajudaju awpn olu$erere yoo 
wa ninu idpra. 

24. Wpn yoo maa woye ni 
irpgbpku. 

A ti' Z < 

25. Iwp yoo maa ri appprp irpran 6 > -3aj 
ati idpra ni oju wpn. 


26. A 6 maa fun wpn ni ohun 
mi mu to mp ti a si ti depa mu, 

<@> 



Orf 83 


AL-TATFIIF 


Ipin 30 


27. Ohun olooomn didun ni ideri 
rp- nitori pe iru eyi 16 maa n jp Id 
av/Qn to fp itpsiwaju maa 
tpsiwaju. 

28. A 6 si po 6 pg iuq omi 
Tasnim. 




d d. . 




©c>^4 


s 




29. Orisun omi kan ni ti awpn pni 
isunmp (Allah) yoo maa mu. 

30. Nitootp awpn q1q$q ti maa n 
fi awpn olugbagbp ododo rprin- 
in; 

3 1 . Ati pe nigba yowu ti wpn ba 
kpja lpdp WQn, WQn maa n $pju si 
ara wpn. 

32. Nigba ti wpn ba si pada spdp 
awQn eniyan WQn, WQn maa n 
pada pplu pgan; 

33. Ati pe nigba ti wpn ba ri 
WQn, WQn maa n wi pe, 
‘Dajudaju, awQn WQnyi ni WQn ti 
SQnu gidi!’ 

34. Bqq ni a ko ran WQn ni oIusq 
lori WQn. 

35. $ugbQn lonii, awQn olugbagbQ 
ododo ni yoo maa fi awQn 
alaigbagbQ rgrin-in. 

36. WQn yoo maa woye (ni ijokoo) 
lori timutimu. 

37. Njg awQn alaigbagbQ ko ha ni 
gba psan ohun ti wqii §e ni gkunrgr? 
bi? 




©(I)yCX>^7 


On 84 


ipin 30 



AL-TN$IKQQK 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Orakp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 


2. Nigba tl oju prun yoo faya, 


3. Tl yoo si gbp ti Oluwa rp- 
(eleyh si jp) pranyan le e lori- 


4. Ati nigba ti ilp ba tpju, 


5. Ti 6 si ti gbogbo awpn ohun ti 
6 wa ninu rp jade, ti yoo si $ofo; 

JfeiC: 

6. Ti yoo si gbp ti Oluwa rp- 
(eleyii si jp) pran-anyan le e lori- 


7. Iwp eniyan, dajudaju iwp n 


gbiyanju gidigidi lati pade Oluwa 
rp; iwp yoo si pade Rp. 

©a^l'jJo li>? 

8. Ni ti pni ti 6 fi pwp ptun gba 
Iwe rp, 

G«\-S 

9. Dajudaju dun yoo ni i$iro to 
rprun, 

42 ; J ^ 

10. Ati pe dun yoo pada si pdp 
awpn eniyan rp tayptayp. 

©^ 5 ^ 3\, 5 

1 1 . $ugbpn pni ti a ba fun ni Iwe 
rp lati pyin, 

<& j«b sSS fit 5 

12. Laipp dun yoo beere fun 
iparun, 


13. Yoo si jo ninu ina ti n jo 
geregere. 




On 84 


AL-INSIKQQK 


Ipin 30 


14. Dajudaju, dun ti wa laarin 
awpn eniyan pplu idunnu. 



15. Dajudaju, oun ti ro pe oun ko 
ni pada (si pdp Wa) mp. 

16. Bpp ni! dajudaju Oluwa rp N 
ri i. 

17. $ugbpn o, Mo fi igba ti oorun 
ba n lp wp bura, 

18. Ati ora pplu ohun gbogbo ti 6 
pamp sinu rp, 

19. Ati o$upa naa nigba ti 6 ba 
tobi tan, 

20. Pe: dajudaju pyin yoo maa ti 
ipo kan bp si ipo keji ni. 



21. Ki 16 $e wpn ti wpn ko 
gbagbp; 

22. Ati pe nigba ti a ba ka Al- 
Kur’an fun wpn, wpn ki i 
foribalp; 

23. Dipo bpp, n $e ni awpn 
alaigbagbp kp p. 

24. Allah si ni O mp julp nipa 
ohun ti wpn fi pamp (si inu pkan 
wpn). 






25. Nitori naa, ki iwp fun wpn ni 
iro iya oloro. 

26. $ugbpn awpn to gbagbp ^ ^ i 

lododo ti wpn si n §i§p rere, psan ©^**-*-*^>4' ^ 

ti ko lopin ni yoo jp tiwpn. 




ipin 30 Ori 85 



AL-BURUUJ 

(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 

1 . Ni Orukp Allah, Oloore pfi?, 1 1 

Alaaanu julp. 


2. Mo fi oju prun to kun fun 
awQn IrawQ nlanla bura, 

3. Ati Qjp Ileri, 

4. Ati plprii pplu pni ti a jprh gbe, 


b o a . < * 


^ .-s. 




< \i»l* 


5. Egun ki 6 maa ba awpn 
Eniyan koto- 

6. Ina (ti a n da) ti 6 si ni awpn 
ikona- 

7. Nigba ti \vpn ba jokoo ti i, 

8. Ati pe awpn naajprii si ohun ti 
wpn $e si awpn olugbagbp ododo. 

9. Wpn ko $e inunibini si wpn ^-5 

nitori nhkan mhran ju wi pe wpn 

gba Allah nikan gbp, Qba ti O 
tobi, Ifni ti pyin tp si, 

10. Ifni ti ijpba awpn prun ati aye 

jp tiRp, Allah si jp Iflprii lori (i)**£* 

ohun gbogbo. 

11. Dajudaju, awpn pni ti n fooro c*pluj, 

awpn olugbagbp ododo lpkunrin * © \\ £ j , & u 

ati lobinrin ti wpn ko si ©t3£>*3' vfe 

ronupiwada, ti wpn ni iya ina 
Jahanama, ti wpn si ni iya ina 
ajonirun. 


Ori 85 


AL-BURUUJ 


Ipin 30 


12. Dajudaju, awpn ti wgn 

\ji^} \^>\ 1 ji$\ lilj, 

gbagbp lododo, ti wpn si n §e i§? 

3 $ 1 i & 

rere, tiwpn ni Qgba idipra ti awpn 

A,J>J 111 

akcrcmpdo n §an ni isal? wpn, 
eyiyii j<? ere ti 6 tobi. 


13. Dajudaju, igbanimu Oluwa r? 
le koko. 

© >J yJLi Jilu (j j. 

14. Dajudaju, Oun ni Eni ti 6 n 
pil? ti 6 si tun n $e atunda; 

A;, y L‘J\ 

15. Oun naa ni Alaforijin julp, 
016 luf? julp. 


16. Oluwa It?-ogo, QlQla julp; 


17. 01u$ohun to wu U. 

i M 

18. Nj? irohin awpn pmp-ogun 
ha ti de pdp r? bi? 


19. Ti Fir’aona ati ti Samuud? 


20. $ugbpn awpn ti ko gbagbp (n 
tip?l? mp) kikp (ododo). 


21. si ni Allah ti ka wpn mp 

lati ibi ti wpn ko lero. 

©l^^Tj5i2^4L\j 

22. Dajudaju, 6 j? Al-Kur’an 
Ologo, 


23. Ti 6 wa ninu pppn-ikpwe ti a 
n mojuto. 



On 86 


ipin 30 



AL-TQQRIK 

(A sq q kalg waju Hijrah) 

1. Ni Oruky Allah, Oloore yfy, 

Alaaanu jiily. 

2. Mo fi oj u yrun biira ati irawy 
owury- 

3 . Ati pe ki ni yoo mu y my ohun ti 
irawy owury i §e? 

4. Irawy kan ni, ti 6 n tan hnyly 
yanranyanran- 

5. Ko si ymi kan ti ko ni 01u$y tiry. 

6. Nitori naa, jy ki yda eniyan woye 
si ohun ti a fi §e yda ry. 

7. A da a lati inu omi to maa h tu jade, 

8. To maa n tu jade laarin ibaraadi 
ati egungun igba aya. 

9. Dajudaju, Oun ni agbara lori 
idapada ry. 

10. Ni yjy ti a§iri yoo tu. 

11. Ko ni ni agbara tabi Oluranlywy. 

12. Mo tun fi oju yrun alary-tun-ry 
ojo §e yri. 

13. Ati ily to n mu irugbin jade. 

14. Dajudaju, ojy yla-yry. 

15. Ki i si i §e yry awada. 

16. Dajudaju wyn n dete kan, 

17. Emi naa si n $etb Ion (ni atako si ti 
wyn). 

18. Nitori naa, maa wo awyn 
alaigbagby niran, ki o si fi wyn sily 
fun igbadiy. 


©5 S* kJ), 




5 


< < 


©l’k4.5J >4-^-0 1 ^ 


CC@> 


Ori 87 


ipin 30 



AL-A LAA 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Nl Orukp Allah, Oloore pfi?, 
Alaaanu julp. 

2. Fi ogo fun Orukp Oluwa r? 
(5ni tl) 6 ga julp, 

3. Ifni tl 6 da (ohun gbogbo) tl 6 
si $e a$epe r$, 

4. Ifni tl 6 pa ebubu gbogbo 
n nk an, tl O si n $e ampna r?, 

5. Ati Ifni tl O n mu eweko hu 
jade, 

6. L^hin naa, O sp 9 di rug ati 
pantl. 

7. Awa yoo mu kl o maa ka a 
(Al-Kur’an) iwp ko si nl gbagbe, 

8. Ayafi ohun tl 6 ba wu Allah, 
dajudaju Oun ni 6 mQ ohun tl 6 
han ati eyl tl 6 pamp. 

9. Ao?e pna rp nl irprun fun p. 

10. Nltorl naa, maa $e irantl, 
dajudaju irantl a maa $e (eniyan) 
lanfanl. 

1 1 . If nikpni to ba n paya (Allah) 
yoo ma klyesara; 

12. $ugbpn, olorlburuku yoo 
takete si i, 

13. Ifni tl yoo wp inu ina nla naa. 




A* \ *< * 44 . , . 4 / 


A • -* 
©u^. ^ 





©(J^jLl Ijwl ^-1 1 


ipin 30 


AL-GAASIYA 


Ori 88 


14. L^hin naa, ki yoo j? oku ninu 
r?, bt?? ni ko si ni j? alaaye. 

'ji 

15. Dajudaju, <?ni ti 6 ba fi? (?mi 
ara r?) mb; $n'\ naa ma ti jere, 

SJtf&r&'rJ 

16. Ti 6 maa n ranti OrukQ 
Oluwa r? to si maa n gbe irun 
duro. 

©l>aJ A- \ >4 

17. $ugbbn ?yin yan igbadun aye 
laayo, 

@Uj >JI (J5>j,y J-i 

18. Bt?? Qjd ik?hin 16 dara julp, ti 
yoo si wa titi lae. 


19. Dajudaju, eyi n b<? ninu awQn 


iwe i$aaju- 

> 

20. AwQn Iwe Ibrahim ati Musa. 

©C#“ 'A i & 






AL-GAA§IYA 

(A sq q kalg waju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore Qf?, 
Alaaanu julg. 

2. Nj$ iroyin i$$l<? nla naa ti wa 
ba q bl? 

3. AwQn oju kan yoo r$w?si nl 
9j<? naa; 

4. Fun idamu ati wahala. 

5. W^n yoo wq ina to n jo 
geregere; 

6. A 6 maa fun WQn nl isun omi 
tl n ho yaya mu; 




© 8 ^43 



On 88 


AL-GAASIYA 


Ipin 30 


7. Ko ni si ounj? kan fun w?n bi 
ko §e ewe ?l?gun-un gbigb? to si 
tun kord, 

8. Ti ki i tu ni lara, ti ki i si i yo ni. 

9. Awpn oju miiran ni ?j? naa 
yoo kun fun ay?, 

10. Niton i$apasi wpn ti a ti y?nu si, 

1 1 . Ninu Qgba id?ra to ga, 

12. Iw? ki yoo gbQ prp asan ninu r?; 

13. I$?l?ru omi to n $an wa nib?, 

14. Awpn ibusun ti a gbega wa nib?, 

15. Ati awpn ife ti a to kal?, 

16. Ati aw?n timutimu ti a to 
l?s?-l?s?, 

17. Ati aw?n it? (to dun-un ri) ti 
a t? sil?. 

18. W?n ko ha kiyesi awpn 
rakunmi, g?g? bi a ti $e da w?n ni? 

19. Ati oju pain g?g? bi a ti §e gbe e ga? 

20. Ati awpn oke, gpg? bi a ti ?e fi 
idi wQn mulp? 

2 1 . Ati ilp, gpg? bi a ti pe t? ? p?r?s?? 

22. Nitori naa, maa $e iranti, 
dajudaju olurannileti ni iwQ i ?e; 

23 Iwq ki i pe OlupQ lori WQn. 

24. $ugb?n ?nik?ni to ba p?hinda to si 
§e aigbagb?, 

25. Allah yoo fi iya to tobi j? ?. 

26. Dajudaju, qcIq Wani ipadasi w?n. 

27. Lphin naa i§? ti Wa ni lati mu 
w?n §e i§iro i§? w?n. 






1 VI r\ 


©k^£\^5 

it V \J* 4 

©£jil 




u$3 v 

0^ b »* a i j. cL»2m j 

©>4£Sj 1 4 f US 1 & \ i 5 J 


On 89 


ipin 30 





AL-FAJR 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 



1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Mo fi kutukutu pwurp bura, 

3. Ati awpn dru mpwaa, 

4. Ati onka to $e e pin si meji 
lpgbppgba ati eyi ti ko $e e pin si 
meji lpgbppgba, 

5. Ati oru nigba ti 6 n lp sopin, 

6. Njp pri to daju ko ha n bp ninu 
eyi fun awpn to loye bi? 

7. twp ko ha ri bi Oluwa rp ti $e 
pplu awpn iran ‘Aad- 

8. Awpn iran Iram, ti wpn kp 
awpn ile alagbeeka, 

9. Ti a ko ti i kp iru wpn sori ilp 
ri- 

10. Ati awpn iran Samuud ti wpn 
maa n gbp okuta ni afonifoji, 

11. Ati Fir’aona ti 6 ni ppplppp 
ibudo ogun? 

12. Ti wpn rekpja pnu aala lori 
ilp, 

13. Ti wpn si n $e ppplppp ibajp 
lori rp. 

14. Nitori naa, Oluwa rp rpjo iya 
le wpn lori. 


©£$s-^ P ' 

6^5 


^ t i I i | J> f y " * “? I * n ? * 


©s (lLaJ \ [45^,15^^ 



On 89 


AL-FAJR 


Ipin 30 


15. Dajudaju Oluwa r$ lugQ de 
wpn. 


16. N1 ti pda eniyan, nigba tl 
Oluwa rp ba dan an wo, tl O ppn 
pn le, tl O si §e idpran fun un, 
nlgba naa dun yoo wl pe: ‘Oluwa 
mi tippn mile’. 

17. $ugbpn nlgba tl 6 ba tun dan 
an wo nlpa $l$e odiwpn ipese rp, 
oun yoo maa wl pe: ‘Oluwa mi ti 
dojuti ml . 

18. Ko rl bpp, p ki 1 $e appnle 
pmp orakan ni, 

A 

19. 5yin ki 1 si 1 gba ara yin 
nlyanju lati fi ounjp fun awpn 
alainl, 

20. £yin a si maa j? ogun ologun 
nl ijpkujp, 

21. 5 si fpran awpn prp aye nl 
af?ju. 

22. Fetl slip kl o gbp! Nlgba tl 
ilp ba tuka yanga-yanga; 

23. Tl Oluwa rp si de, tl awpn 
Malalka si to lpsp-lpsp; 

24. Tl 6 si mu prun apaadi sunmp 
to si nl pjp naa. Nl pjp naa, eniyan 
yoo rant!, §ugbpn oore wo ni iru 
irantl bpp yoo §e fun un? 


54$ K \i 





ij *- 5 








25. Oun yoo wl pe, ‘Haa! 6 ma 
$e lara mi o, fun ohun tl mo ti ti 
$lwaju fun pml mi!’ 


1—^0 >~i 





ipin 30 


AL-BALAD 


Ori 90 


26. Ni QjQ naa ko si Qnikan to le 
fi iru iya Rq j?ni, 

27. Ko si le si ?ni ti 6 le de 
eniyan ni iru idemQlQ Rq; 

28 . Iwq Qmi ti 6 wa ninu 
if^kanbal^! 

29. Pada wa si QdQ Oluwa r$ ni 
ti iyQnu, ni ti Qni ti a ti yQnu si. 

30. Nitori naa, bQ si aarin awQn 
Qrusin Mi (ti mo yan), 

31. Ki o si wq inu Qgba id?ra 
Mi. 















AL-BALAD 

( A sq q kale ?iwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore Qf?, \ I aL 

Alaaanu julQ. 


2. Mo fi ilu yii bura- 

3 . Ati Iwq naa ti a bi ninu ilu yii- 

4. Ati obi ati QmQ, 

5. Dajudaju, A ti da QmQ ?da 
eniyan sinu wahala. 

6. Oun wa n ro wi pe Qnikan kan 
ko ni agbara lori oun ni? 

7. 6 n sq pe, ‘Mo ti padanu 
QPQlQPQ Qrp.’ 

8. Oun ha n ro pe Qnikan ko ri 
oun ni bi? 




is 

•• v vl 


0^kll Ii4j 

rfl ^ S *•£ n *V f» *\ 9 * * 


tt 


©il4^ ^ S&. 


A* '1L" A 9 
0xa-\ ^ 



Orf 90 


AL-BALAD 


Ipin 30 


9. A ko ha ti fun un ni oju meji 
bi, 


10. P$lu ahpn ati ete meji? 


11. Awa si fi (rna meji han an (ti 

* r>"* |.( L/// 

©o fi. 1 5 

rere ati buburu). 


12. $ugbpn oun ko gbiyanju lati 
gun oke naa. 

V* 

1 

I 

13. Ki ni yoo mu p mp ohun ti n 
jp oke gigun naa? 


14. Eyi ni sisp pru kan di 
dminira. 

JL.. s'.* 4 ,< 
dL9 

15. Tabi fifi ounjp ni pjp ebi fun 

ij t o, pjjs \ ) 1 

1 6. Qmp orukan ti 6 jp ibatan. 


17. Tabi mpkunnu ti 6 sun sinu 
eruku. 

JrLc \ a J\ 

18. Nipa bpp, oun iba ti di pkan 

\^\l£ $ \$jz\ &>5l 

ninu awpn olugbagbp ododo, ti 
wpn n gba ara wpn ni iyanju 
ifarada, ti wpn si n gba ara wpn 
niyanju aanu $i$e. 

©l^>£j L $ > $-&) L 

19. Awpn wpnyi ni ero apa ptun. 


20. $ugbpn awpn ti 6 §e 

cLAol c4^J\5 

aigbagbp ninu awpn Ami Wa, 
awpn ni ero apa 6 si. 

©allixjl 

21. Ina yoo bo wpn mplp 
darudaru. 



Orf 91 


ipin 30 



AL-$AMS 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 



1. Ni Oruky Allah, Oloore yfy, 
Alaaanu july. 

2. Mo fl oorun ati imyly ry $e yri, 

3. Ati 6$upa nigba ti 6 ba tyle e, 

4. Ati ysan nigba ti 6 ba gbe ogo ry yy, 

5. Ati dra nigba ti 6 fa gaga bo 6, 

6. Ati oju yran bi a ti $e gbe e ro, 

7. Ati il<? ati tityju ry, 

8. Ati ymi ati a$epe ry- 

9. Awa si §ipaya fun un lati my 
awyn yna ibi ry ati yna yty ry pylu- 

10. Dajudaju, ynikyni to ba $e 
afymy ry, 6 ti jere, 

11. fnikyni to ba si ba a jy, 6 ti 
padanu. 

12. Awyn iran Samuud ti pe (Oji§y) 
lopury nipa ikyja ynu aala wyn. 

13. Nigba ti oloriburuku ninu 
wyn dide, 

14. $ugbyn Oji§y Allah wi fun wyn 
pe, ‘Rakunmi Allah niyi, y gba a 
laaye lati maa mu omi. ’ 

15. $ugbyn wyn ky y, wyn si fi ywy 
lile mu un. Nitori naa, Oluwa wyn 
pa wyn run nitori y§y wyn, 6 si sy 
wyn dily patapata. 

1 6. Oun ko si bikita nipa igbyhin ry. 




> > 
< 


(a)U 4 j yut Us 5 5 


) tcJLs 1 x_s 


Af" i-" "i «' C< « 

t—jUi. XJ 5 

j ^ ' I ,j . i 0 y L \ J J JLii 


✓ X ? „_p“ ^ < 

4 lA } A -a-S 5 a_j . V 


J.A a f :< * >1* « 




Orf 92 


ipin 30 



AL-LAEL 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 

1. Nl Orukp Allah, Oloore pfp, ^ 

Alaaanu julp. 

2. Mo fi ora bura nigba tl 6 ba 
su bolp! 

3. Ati psan, nlgba tl 6 ba tan 
implp, 

4. Ati nipa i$pda ohun tl a da 
laky ati labo, 

5. Dajudaju, i$apa si olukuluku 
yin $e QtQQt^>. 

6. Nl ti pni to n funni ni itprp 
aanu to si tun n paya (Allah), 

7. Tl 6 si jprh si gbogbo 
daadaa, 

8. A 6 $e pna rp ni irpran fun 
un. 

9. $ugbpn, pnikpni to ba $e 
ahun, to si ro pe oun ti to tan, 

10. Tl 6 si pe ohun tl 6 dara nl 
in). 

11. A 6 $e pna rp ni inira fun 
un. 

12. Qrp rp ko nl $e e ni oore 
kan nlgba tl iparun ba de ba a. 

13. Dajudaju, pdp Wa ni 
itpspna wa; 

14. Ati pe dajudaju tiWa ni aye 
tl 6 n bp ati aye yil. 


IS 

©J\j *ji$ 

©cU^L^lij 

©b>^ 4. U- 

t < ff. r> } , . Cj> (V * 

©C# >y> I <U U Jurf 

^ I* of * I 

©L? X 4-U lixic yj, 

©Jj^'jS^bcJb 


ipin 30 


AL-DUHAA 


On 93 


15. Nipa bayii, Mo wa n kilp 
fun yin nipa ina kan ti 6 n jo 
geregere. 


16. Ko si eni ti yoo wp 9 , ayafi 
oloriburuku, 


17. bni ti 6 pe ododo nirp, to si 
pphinda. 


18. $ugbpn a 6 mu u olupaya 


Allah jinna si i (ina naa), 


19. bni ti 6 n na ohun ini rp lati 
fi $e afpmp rp. 


20. Ti ko si ni pnikankan lpkan 
ti yoo san psan oore fun un, 


21. Bikd$e lati fi (ohun ini rp) 
wa oju rere Oluwa rp, Qba ti 6 
ga julp. 

© 2! 1 1 "If 

22.Dajudaju, 6 n bp wa dunnu 
si ilaippjpjp. 

JL r.* < 

§v 

IV 



AL-DUHAA 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu Julp. 

2. Mo fi iyalpta pjp bura, 

3. Ati ora nigba tl 6 ba parprp, 

4. Oluwa ko kp 9 slip, bee ni 
ko binu si q. 




II t « , y 



Ori 94 


AL-INSIRAAH 


Ipin 30 


5. Dajudaju (gbogbo) igba to n 
bp 16 dara fun p ju ti i$aaju lp. 


6. Laipp, Oluwa rp yoo fun p ni 
ohun ti yoo dun mp p ninu. 


7. Oun ko ha ti ri p ni pmp 
orukan, ki 6 to daabo bo p bi? 


8. 6 ri p ni pni to n wa (A), 6 si 
tp p si pna (pdp ara Rp). 

©L* >-4-5 y Ua 

9. 0 tun ri p ni alaini, 0 rp p 
lprp. 


10. Nitori naa ma $e ni pmp 
orukan lara, 


11. Ki o ma si $e kanra mp 
alagbe, 


A 

12. Ati pe ki o maa sp nipa 
Oore Oluwa rp. 

i * ui ^ . f'i'T*' c. 



fry* 

AL-IN$IRAAH 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 





1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Awa ko ha ti $ipaya ay a rp 
fun p, 

3. Awa si gbe pru i$oro rp kurd 
fun p. 

4. Eyi tl 6 fprp $p p lphin, 



ipin 30 


AL-TIIN 


Ori 95 


5. A si gbe OrakQ r$ ga? 

©1) lS'i&3tL£Z 

6. Dajudaju irprun n bt? l?hin 
inira. 

0|^L>2>4 . ) A ■» 1 1 (1) U 

7. Daju$aka, irprun n b? l^hin 
inira. 


8. Nigba ti o ba si ri isinmi, ki o 


$apa (fun ijpsin), 

6cijiS iijjais 4 

9. Ati pe ni pdp Oluwa r? ni ki 
o maa ronu si, p<?lu wiwa A 
leralera. 



AL-TIIN 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. NI Orukp Allah, Oloore pf?, 
Alaaanu julp. 

2. Mo fi igi QpQtQ ati igi 
olorooro bura, 

3. Ati Oke Sinai, 

4. Ati ilu onifayabal? yi, 

5. Awa ti da eniyan ni pna ti 6 
dara julp; 

6. L^hin naa, a 6 da a pada si 
ipo ti 6 r?l? julp (to ba $e 
bubura), 

7. Ayafi awpn to gbagbQ lododo, 
ti wQn si n §e i§? rere, niton naa 
tiwpn ni <?san ti ko lopin. 

8. Ki ni nnkan naa ti yoo pa irp 
fun p l^hin (eyi) nipa Qjp idajp? 




0 ^ « 3 y 

(>"■»■ 1 HiLla. >_2J 

J A ^ * 

©£-i£^' 




x ^ ✓ > s > 

/. . z' " * ft 

Aj > 3 J 


c^h\ ijL* j ijl- i vj. 
©uk >4 UA-S4 ^4 


On 96 


AL-ALAK 


Ipin 30 






AL-ALAK 

(A sq q kale $iwaju Hijrah) 


3. 6 da eniyan lati inu gjg didi, 

4. Maa ka! Niton pe Oluwa rg jg 


1. Ni Orukg Allah, Oloore gfg, 
Alaaanu julg. 


2. Maa ka ni Orakg Oluwa rg, 
Eni ti 6 da gda, 



Onibu-grg, 

5. Ifni ti 6 n kg ni pglu gege 
ikgwe, 

6. O kg eniyan ni ohun ti ko mg. 

7. 6 ma $e o, dajudaju gmg 
eniyan ti rekgja gnu-aala, 

8. Nitori pe, 6 ri ara rg gggg bi 
gni ti 6 to tan. 

9. Dajudaju, gdg Oluwa rg ni 
ifabg si. 

10. Iwg ko ha ti ri gni ti 6 kg 

11. Fun grusin Wa kan nigba ti 6 
n jgsin? 

12. Iwg ko ha ri i, ti 6 ba jg pe 
dun wa loju gna to tg 

13. Tabi ti 6 n pa ni la$g ipaya 
(Allah, ki ni yoo jg opin gni ti 6 n 
kg fun un), 



ipin 30 


AL-KQDR 


Ori 97 


14. Iwp ko ha ri i, ti 6 pni ti 6 n 
kb fun un) ba kb, to si pphinda, 

<&p', ^U. 

15. $e dun ko ha mp pe Allah ri 
ohun ti oun n $e ni? 

^ >L»j jS-) 1 

16. Kiyesi i! Ti ko ba $iwp, 

La lilt l jj 

dajudaju, Awa 6 fi irun iwaju rp 
fa a, 


17. Irun iwaju ti 6 fi n purp, ti 6 
fi n dps?- 


18. Nigba naa, ki 6 pe awpn 
?l?gb? rp, 


19. Awa naa yoo pe awpn 01u$p 
ina (lati sp p sinu ina). 

<&U&> -Jifsls 

20. Rara 0 ! ma $e tple e, $ugbpn 
ki 0 foribalp (fun Allah) ki 0 si 
maa sunmp Qn. 




AL-KQDR 

(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 

1 . Ni Orukp Allah, Oloore pfp, \ \ 

Alaaanu julp. 

2. Dajudaju, A sp p kalp nl Oru 
Abiyi naa. 


0/xii i iiy (j \ i'\ S 5 


3. K1 ni yoo mu p mp Qru Abiyi 
naa? 

4. Oru Abiyi naa, dara ju pgbprun ^ “ />-£J i il_y 

o$u lp. 


Orf 98 


AL-BAYYINA 


Ipin 30 


5. Awpn Malaika ati £mi maa n 
spkalp ninu rp pplu A§p Oluwa 
wpn- pplu gbogbo alampri. 

6. Alafia, bpp ni yoo ri, titi ti ilp 
yoo fi di afpmpjump. 


lO _ _ 


(3>0‘ 


(jpA. ££ 






AL-BAYYINA 

(A sp q kalg lghin Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Awpn ti ko gbagbp ninu awpn 
oniwee ati awpn p$pbp ko kurd 
ninu iwa agabagebe titi ti pri to 
daju fi de wa ba wpn- 

3. Oji$p kan lati pdp Allah ti n ka 
awpn Iwe Mimp (fun wpn). 

4. Ninu eyi ti awpn 6 fin ayeraye 
wa. 

5. Bpp ni awpn ti a ti fun ni Iwe 
ko yapa titi ti pri to daju fi de wa 
ba wpn. 

6. A ko si pa wpn la§p nnkan kan 
bi ko §e lati maa sin Allah nikan 
tpkantpkan, ni iduro §in§in, ki 
wpn si maa kirun deedee, ki wpn 
si maa yp saka. Eleyii ni 6 jp psin 
to tpna. 


o.**-*P ' i A 


(iit I3ji? (UjSi ^ ^ 

ji sipu 

QSpjia J a 1 yLXjj j!> I 

©lil 5 iJA (Xsj 
©i^Jl 

' 5 ' 3 >-°j ^3 

^*5 ^*3 5$&>JUy y*. 


ipin 30 


AL-SILSAAL 


Ori 99 


7. Dajudaju, awpn ti ko gbagbp 
ninu awpn oniwee ati awpn 
pspbp, yoo wp ina Jahanama, ibp 
ni wpn yoo maa gbe, awpn 
wpnyi ni pda to bum julp. 

8. Dajudaju awpn to gbagbp ti 

A 

wpn si n $e i$p rere! Awpn ni pda 
to dara julp. 

9. £san wpn n bp lpdp Oluwa 
wpn. Awpn Qgba idpra ti yoo 
maa bp titi ayeraye, eyi ti awpn 
akerempdo n §an ni isalp wpn; 
ibp ni wpn yoo maa gbe titi aye 
ainippkun; Allah ypnu si wpn, 
awpn naa si dunnu si I. Eyi yii jp 
ti pni to n paya Oluwa rp. 


5 ^ '5^ uj, 

* c ^ o * . *T 9 
l 1 14 -^c- } \y^a\ (jj. 


uji 

Sl^S b aJLc. J kbl 


El] 


AL-SILSAAL 

(X sp p kalg $iwaju Hijrah) 

1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, ©■$*-$• jP I \ 

Alaaanu julp. 

2. Nigba ti ilp ba mi titi tagbara- ©U3 (p j J> 3 V 1 \ti 

tagbara. 

3. Ti ilp si ti ohun to wa ninu rp 
sita. 


a 


4. Ti pmp eniyan yoo sppe, ‘Ki 
ni 6 $plp si i (ilp)?’ 

5. Ni pjp naa ni ilp yoo $e irohin 
ara rp. 

6. Niton pe, Oluwa rp ti $ipaya fun un. 

<cfi£> 


6&SKPtfii>s4'A* 

(5(SJtsitsS^i3S} 


''i' c * « * 


(«)Lb j o > ~3 ' 0 <h. 


Orf 100 


AL-AADIYAAT 


Ipin 30 


7. Ni qjq naa, awQn eniyan yoo 
jade ni ijQ QtQQtQ ki a baa le fi i$Q 
wQn han WQn. 

8. Enik^ni to ba $e i$Q rere gQgQ 
bi qitiq ina-igun, yoo ri i. 

9. Enik?ni to ba si $e i$Q buburu 
bi QmQ-ina igun, yoo ri i. 


(S''-? t IlltfcS.'!’ *4 V 

Q a y^,\ )<A a j > J uii^, 
it <. -« "ifCS. 



AL- A ADI Y A AT 
(A sq q kale ?fwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore QfQ, 

\ oli 

Alaaanu julQ. 


2. Mo fi awQn (?§in) ti WQn n sare 
ti WQn n mi HqIqIiqIq bura. 

0lik5 

3. Ti patako qsq WQn n §ana. 

4. Ti WQn si dide ogun ni kutukutu 
owurQ. 


5. Nipa b?Q ti WQn n tu eruku sita. 

6. Ti WQn si h la aarin gungun 
awQn Qta lapapQ. 


7. Dajudaju, eniyan j'q alaimoore si 
Oluwa tq! 

©1 yXj <^>4 ei <5' w \ 

8. Ati pe dajudaju oun naa j? 
QlQrii kan si eyi. 

* (% * * * A ✓ 

©>4^ri 

9. Dajudaju, oun si j<? Qni ti 6 ni if? 
gbigbona si qi-q kikojQ. 

b U - * A 0 - <£ . X 

© x3 i 4 _j d 

10. $e oun ko ha mQ ni wi pe, 
nigba ti a ba tu awQn ohun to wa 
ninu isa oku sita. 

0 o -* ? • a * ^ 



ipin 30 


AL-KQQRI A 


Ori 101 


11. Tl a si sp ohun to wa nlnu 
igba ay a (eniyan) di mimp. 

12. Dajudaju nl pjp naa, Oluwa 
wpn yoo jp Olufunninlroo nlpa 
wpn. 




AL-KQQRI A 

(A sq q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Nl Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 


2. Ajalu nla naa. 

©a^UL) 1 

3. K1 ni ajalu nla naa? 


4. Ati pe kl ni yoo mu p mp ajalu 
nla naa? 


5. Nl pjp tl pmp eniyan yoo da 

j-iin 

11 P A 

gpgp bl afopina tl a fan ka! 

i 

6. Tl awpn oke yoo si da bl 
pgbpn owu. 

0ug! ^ 

7. Nlgba naa nl ti pni tl 6$uwpn 

firsts 

(i$p rere) rp ba tpwpn. 


8. Oun yoo wa nlnu i$pml ti 

©£*-*2 '3 Qi> >i* 

igbadun. 


9. $ugbpn nl ti pni tl 6$uwpn (i$p 

©i 

rere) rp ba fuyp; 


10. Iya rp ni yoo jp ‘Haawiyya’. 

©i iitt 

1 1 . Kl ni yoo mu p mp ohun tl 6 
njpbpp? 


12. Ina ni, to n jo geregere. 

©k-A5e 

cC@> 


Ori 102, 103 Ipln 30 



AL-TAKAASUR 

(A sq Q kale $twaju Hijrah) 


1. Nl Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julQ. 

2. Ifagagbaga nlpa klko prp jp $p 
yin lorl kuro (nlbi irantl Allah). 

3. Tltl tl p 6 fl wp isa oku. 

4. Haa! $ n bp wa mp. 

5. Lphin naa, p n bp wa mp. 

6. 6 ma $e o! ‘To ba $e pe p nl 
imp ampdaju ni’ 

7. 5 rnaa rl ina Jahim (nl aye yil). 

8. Lphin naa, pyin yoo rl i nl 
arldaju. 

9. Lphin naa, a 6 beere lpwp yin 
lpjp naa nlpa awpn idpra (tl p ti 
nl). 


yXjLy s \ \ / rpJ~ j 




. ✓ > 


Jt Ju i S Ja_i" 

©4#^ ' w 3J ^ 



A u S A, / f ■£ i 




8. 

W 



AL-ASR 


(A sp p kal£ ?iwaju Hijrah) 


1. Nl Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Mo fl asiko irplp bura. 

3. Dajudaju, eniyan yoo maa bp 
nlnu i$p ofo. 


©^'5 


ipin 30 


AL-HUMASA 


On 104 


4. Ayafi awpn to gbagbp lododo, 
ti wpn si n $e i$p rere, bakan naa, 
ti wpn n gba ara wQn niyanju 
ododo sisp, ti wpn si n gba ara 
wpn niyanju ifarada. 




AL-HUMASA 

(A sq q kale ?iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

©££^!P ' \ ali 

2. Egbe ni fun olukuluku abanijp, 
asprp-pni-lphin 

d )|r^ §>*-* 4^ ^ 

3. Ifni ti 6 n ko prp jp, to si n ka a 
ni akatunka. 


4. Oun rd pe prp dun ni yoo mu 
dun wa gbere, 

08 &L1 15 £ i>\ 4^4 

5. Ko ri bpp! A 6 gbe e sp sinu 
‘Hutamah’. 


6. Ki ni yoo mu p mp ohun to n 
jp ‘Hutamah’? 

©i&afc&iifcs 

7. Ohun naa ni ina ti Allah, ti a 

(v&S$SJl*LljlS 

da kalp. 


8. Eyi ti yoo ru bo awpn pkan 
mplp. 


9. Dajudaju yoo mu wpn lomi 
darudaru. 

© S x< 2 > \ 

10. Ninu awpn opo ti a mp ga. 

/At? " * "i ** oV c 

© 6 >Xa^> U£ ( 3 , K 


Ori 105, 106 


ipin 30 



AL-FIIL 


(A sq Q kale ?iwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore Qf?, 
Alaaanu julQ. 

2. Iwq ko ha ti ri bl Oluwa rQ ti 
$e p?lu awQn Ijq Elerin bl? 

3. Oun ko ha sq ete wQn di asan 
bl? 

4. TI O si ran qwq awQn qyq tl n 
tu giiri si WQn. 

5. Tl WQn si n sq WQn nl okuta 
amQ slsun. 

6. Tl 6 si sq WQn da gQgQ bl 
aj^ku korlko gblgb?. 


ny ‘A'\ 




©0-t^' 3 

P^i 


64^12 k 



1. Nl OrukQ Allah, Oloore Qf<?, 
Alaaanu juIq. 

2. Lati ko awQn Iran Kure§i papQ. 

3. (Ati) fun iparapQ WQn, (A ti §e 
agbekal?) irin-ajo (fun owo) nl 
igba otutu ati ooru. 

4. Nltorl naa, kl WQn maa jQsin fun 
Oluwa ile yil. 

5. Ijhh tl 6 n b<? WQn nlgba ebi, tl 
6 si n fi WQn lQkan bal? nlgba 
ipaya. 


AL-KURAE? 

(A sq q kale $iwaju Hijrah) 






« ^ | l r K* * “ n > < T'- 




On 107, 108 


ipin 30 



AL-MAA UUN 

(A sq q kalg $iwaju Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. Iwp ko ha ti rl pni tl 6 pe Esin 
nirp bl? 

3. Eleyil ni pni ti 6 le pmp drukan 
sphin. 

4. Ti ki i si i gba ni niyanju lati 
bp alaini. 

5. Nitori naa, egbe ni fun awpn 
olukirun, 

6. Ti wpn ki i fi pkan si irun wpn. 

7. Ti wpn n $e a$ehan. 

8. Ti wpn ki i jp ki awpn eniyan 
ri anfani jp bi i ti i wulp 6 mp. 


©S#-£*^'A^* <J-£ 

©li) \ 

A ** A s>*7s 9 *9 * * • i 
©U) 5 * '>*, >-«» ^4 1 

\ t o'* c. 



AL-KAOSAR 

(A sp Q kalg $iwaju Hijrah) 

1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, ©^1^.^' ^ 

Alaaanu julp. 

2. Dajudaju A ti fun p ni ppp 
oore. 

3. Nitori naa, maa jpsin fun 
Oluwa rp, ki o si $e ijusilp. 

4. Dajudaju, pta rp ni yoo yagan. 

cC@> 




©'jSLjVi ji &], it 

rr 


Ori 109, 110 


ipin 30 



AL-KAAFIRUUN 


(A sq Q kale ?lwaju Hijrah) 


1. Ni OrukQ Allah, Oloore Qf<?, 
Alaaanu julQ. 

2. W1 pe, Eyin alaigbagbQ, 

3. Emi ko nl sin ohun ti ?yin n 
sin, 

4. si ni ?yin ko ni sin Ohun ti 
emi n sin. 

5. B$? si ni emi ki (yoo) sin ohun 
ti ?yin n si. 

6. Bakan naa ni ?yin ko ni sin 
Ohun ti emi n sin. 

7. Tiyin ni <?sin yin, temi si ni 
?sin mi. 


©^ ? O’A 3 §- 



AL-NASR 

(A sp Q kale lehin Hijrah) 

1. Ni OrukQ Allah, Oloore <)f<?, >4 ' ^ 

Alaaanu julQ. 

2. Nigba ti iranlQWQ Allah ati 
i$Qgun ba de. 

3. Iwq yoo ri awQn eniyan ti wQn 

yoo maa wq inu Qsin Allah ©&^S\ 

nijQnijQ. 

4. Nigba naa ki o maa fl ogo fun L: 

A 


ipin 30 


AL-LAHAB, AL-IKHLAAS 


Ori 111, 112 


Oluwa rp pplu iyin (Rp), ki o si 

i 

maa wa aforijin Rp. Dajudaju 

ro 

Oun jp Olugba ironupiwada, pplu 


aanu. 



AL-LAHAB 
(A sq q kale ?iwaju Hijrah) 

1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 

Alaaanu julp. 

2. Qwp Abu Lahab mejeeji yoo 
parun, bpp ni dun naa yoo $e 
parun. 

3. Qrp rp ati i$p pwp rp kd nl $e e 
nl anfani kan. 

4. Yoo wp inati n jo fbfddfo. 

5. Ati iyawo rp, to maa n ru igi 
idana kaakiri. 

6. Okun pwa ppp yoo si we mp 
pn lpran. 



AL-IKHLAAS 

(A sq q kale $iwaju Hijrah) 

1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 

Alaaanu julp. 

2. Sp pe, Oun ni Allah pkan$o$o (?) lit LL I Ji 

naa. 

3. Allah, Ifni ti 6 da duro, ti i kLt 

gbogbo (pda) maa n ronu kan. 




6 11 1 at 141 


tz iis Jvit tz 

^ I a \) C* 

©cJLlil 2J t£i * iitpi I' 5 





Ori 113 


AL-FALAK 


ipin 30 


4. Ko blmp, b$? si ni a ko bl I. 


5. B?? ni ko si ?nikan to da bi 


R?. 




AL-FALAK 

( A sq q kalf If bin Hijrah) 


1. NI Orukp Allah Oloore pf<?, 
Alaaanu julp. 

2. W1 pe, Mo wa aabo lp si pdp 
Oluwa kutukutu owurp, 

3. Kurd lpwp ibi awpn nnkan tl O 
da, 

4. Kurd lpwd aburu dru-ganjp 
nlgba tl 6 ba $okunkun, 

5. Ati kuro Iqwq aburu awpn to n 

at^gun si ara koko (lati tu 
wpn), 

6. Ati kuro lpwp aburu awpn 
onlkeeta nlgba tl wpn ba n $e 
ilara wpn. 




ipin 30 On 114 



AL-NAAS 

(A sq q kale l?hin Hijrah) 


1. Ni Orukp Allah, Oloore pfp, 
Alaaanu julp. 

2. W1 pe, Mo wa i$p lp spdQ 
Oluwa awQn eniyan, 

3. Qba awQn eniyan, 

4. Qlprun awQn eniyan, 

5. Kurd lpwp aburu awpn to n pa 
gQlpgplp fi ero buburu sini lpkan; 





0U- 


6. Awpn to n fi erokero sinu pkan 


awpn eniyan. 

7. Laarin awpn alujannu ati awpn 
eniyan. 





DU’A KHAATIMIL KUR’AN 


’J, SLf i j jJWi o'yBv, ^4U 


(^Lii xj-'j j tsiij i yj, j iiuj 
jS'j citfs-U u il. 

uj ^ 

AdurA ti a bA pari kikA AL-KUR’ an 


Iwp Allah! Jpwp fi Al-Kur’an titobi §iju aanu wo ml. 

$e e nl Afinimpna, Implp, Itpspna ati Aanu fun mi. 

Iwp Allah! Jpwp maa ran mi leti ohun ti mo ba gbagbe ninu rp, 
Ki O si maa kp mi lohun ti n 6 ba mp ninu rp. 

$e kika rp nirpran fun mi lorn ati lpsan-an. 

Ki O si $e e ni bn ti 6 §anfaani fun mi; Iwp Oluwa gbogbo 

agbaye. 

Aami. 



ATQKA AWQN A§AyAn QR 0 


AAW$ (Gbigba) 

- ninu o$u Ramadan 2:184-186; Flfi - silg fun alaisan ati arinrin-ajo 2:186; - gggg 
bl itanran fun apaniyan 4:93; i$graro sinu -mg$ala$i nl ikangun o§u Ramadan 
2: 1 88; - mgta nl asiko Hajj ati meji lgyinwa 2: 197; - mgta ni itanran fun ibura eke 
5:90; - gggg bi itanranfun gni to ba §e gdg lasiko Hajj:96. Qggta - ni itanran fun 
gni to fi gyin iyawo rg we gyin iya rg 58:4, 5. A le sunmg aya gni ninu oru o§u - 
2:188: 

ABU LAHAB 

ati aya rg 1 1 1 :2-6 
ADEHUN 

Mimu - §e 5:2; 6:92, 93; fifi - §e bojuboju 8:59 

AgbA$qmq 

Ki i §e gmg gni gan-an 33:5 

Agbere/pansAgA 

- jg ohun ti a §e leewp 17:33; 25:69. Ijiya fun gsg - 24:4. A ni lati fi gri han fun 
gsun - 24:5. A ti di gna abawg inu - 24:28-32. ijiya fun iwa i§eku$e to jg mg - 
4:16-17. Ijiya fun fifi gsun eke nipa - kan iyawo gni 24:7-1 1. gkunrin ati obinrin 
ti n §e - ni 6 yg lati fg ara wgn 24:3. 

aj£riiku 

ni awgn to ku loju gna Qlgrun 3 : 1 70 
ALLAH 

ni Qlgrun Otitg kan ?o§o 2:164, 1 12:2. - ni Qba ti 6 n bg funra Rg 2:22, 29, 
3:3,19,6:74, 13:3,4,22:19,87:2-6. - ni ijpsin tg si 2:1 17, 164,256,3:3, 19. - ni 
Imglg gran ati aye 24:36. Ko si gni ti 6 da bi - 42:12, 1 12:5. Oju kan ko ri - ri 
6:104. - maa n ?e afihan ara Rg nipa akijg Rg 6:104. - fi gna ti awgn grasin le gba 
de gdg Rg han 29:70. A 6 lakaka lati de gdg - 84:7. - niAtoofarati fun gbogbo 
eniyan 112:3. - ni img nipa ohun gbogbo 2:256, 10:62. - sunmp eniyan jui§an 
grun lg 50:17 - ni Olumg ikgkg 3:30, 27:66 - ni Alagbara lori ohun gbogbo 2:21. 

ni I maa yan awgn oji§g fun itgsgna 22:76. Awgn oji§g - 16 maa n bori 58:22. - 
maa N ran awgn Malaeka lati ran awgn onifarada lgwg 41:31, 32. Ko lgbi, Ko 
lara, Ko si bimg 2:1 17, 4:172, 6:101, 18:5, 6. - ko ni iyawo tabi gmg 6:102, 72:4, 
112:4. - ni Qba ti Ki I kaaarg 2:256, 50:39. - ki I gbagbe ohunkohun 19:65, 
20:53. - ki I §e abosi si gnikgni 3:183, 10:45. - ni Qba Akgkp, Qba Ikghin, Qba 


Atprprp ati Olufarasin 57:4. - ki I fi iya jpni laisi ikilp 17:16, 26:209, 28:60. Ofin 
ati liana ki I yipada 33:63, 35:44, 48:24. - nikan 16 mp pjp pla 20:1 1 1. Ma §e 
spreti nu nlpa aanu - 6:13, 55, 7:157, 10:39, 11:120, 12:88, 39:54, 40:8. - ni 
flpdaa prun ati Aye 2:165, 14:33, 34, 29:62, 45:5, 50:7-12, 67: 4, 5. - niQba ti N 
jp ipe pni 2:187, 40:61. - ni N pese fun gbogbo pda 11:7, 29:61. Ti - ni awpn 
akijp to rpwa 7:181, 59:23-25. 


AWQN AKIJ5 (ALLAH) 

- Ti Allah ni - to rpwa julp 7:181, 17:111, 20:9, 59:26. Abani§e 3:174, 4:82, 
11:13, 17:3, 33:4. Adpdaa 23:15. Afmimpna 2:259, 3:87, 5:52, 6:145, 9:109. 
Afunniniroo 4:36, 22:64, 64:9, 66:4, 67:15. Agbeniga 40:16. Alaafia 59:24. 
Alaaanu julp 1:1, 3, 2:38, 55, 174, 4:17, 49:13. Alaaye 2:256, 3:3, 20:112. 40:66. 
Alaforijin 4:25, 44, 57, 22:61, 40:4, 53:33, 58:3, 60:13, 64:15. Alagbara 4:86, 
22:41, 75, 30:55, 35:45, 42:51. Alakoojp 3:10, 34:27. Alamoojukuro 4:150, 
22:61, 58:10. Ala§p 1:4, 16:71, 30:55, 64:2. Ale?e 59:25, 17:31, 30:38, 42:15. 
Anirelpdp 2:106, 3:74, 75, 8:30, 57:21, 30, 62:5. Atoofarati 2:256, 3:3, 20:112, 
3:174, 4:82, 133, 33:4, 49. Atunni$e 59:24. Afunnima$iregun 52:29. Alaran§e 
3:151, 4:46, 8:40, 22:79. Ampp ? e 6:104, 12:101, 22:64, 31:17, 42:20. ?lpdaa 
36:82, 59:25. Qba Mimp 59:24, 62:2. Ologojulp 2:130, 210, 3:63, 5:39, 8:68, 
42:4, 48:20. Olugba-ironupiwada 2:161, 4:17, 65, 24:11, 49:13, 10:4. Qlprun- 
psan 3:5, 5:96, 14:48, 39:38. Olump ohun gbogbo 4:36, 71, 22:60, 34:27, 59:23, 
64:12. Oliipilpsp 2:118, 30:28, 85:14. Olupese 22:59, 51:59, 62:12. Oluri ohun 
gbogbo 4:59; 22:76; 40:21; 57; 60:4. Olufiyinfun 22:65, 31:27, 41:43, 42:29, 
60:7. Olugbp 4:59, 22:62, 24:61, 40:21. Oliiwosan 17:83, 41:45. Qh ? r 9 2:68, 
22:65, 27:41, 31:27, 60:7, 64:7. Ododo 10:33. Onibu -Qrp 3:38; 38:36. 
Olubanikpdun 3:31; 24:21. Onigbpwp-^da 3:31; 24:21. Onisuuru2:226, 22:60, 
33:53, 64:18. Onitpp-Qla 9:129, 23:87, 27:27. 

Alujannna 

Eso-iye ninu Qgba - 2:26. Imu§p ohun gbogbo ti pmi n fp ninu - 41:32, 33. - 
lpyin iku ati ni ile aye nihin-in 19:62, 55:47. Gbigbooro Qgba - 3:134, 57:22. - 
ni ile aye yii 2:36. Olugbe -ki yoo jade nibp 15:49. Apejuwe - 13:36, 47:16, 
57:13. Bi - ti dun to ko ?e royin tan 32:18. A 6 dari awpn onigbagbp si - 39:74. 
Ipo giga fun awpn olugbe - 83:19-21. Awpn onigbagbp yoo maa gbadun ninu - 
55:47. Ko si Ooru tabi otutu ninu - 76:14. prp asan ko si ni - 19:63. Ko si iku 
tabi iya ninu - 37:59, 60, 44:57. Awpn olugbe - yoo ri Qlprun 75:23, 24. Iypnu 
Qlprun ni yoo jp psan ti 6 tobi julp ni - 9:72, 98:9. 



Alujqnnu 

A da awpn - ati eniyan lati maa jpsin fun Qlprun 5 1:57. Awpn - ni awpn ti wpn ni 
ikapa lori awpn eniyan 6:129, 55:34. - le tump si awpn ti n gbe ori oke 27:40. A 
pe awpn ajoji ti wpn tp oji§p Nla wa ni - 46:30. A tpkasi awpn Juu ti wpn wa tpti 
si Al-Kur'ani gpgp bi - 72:2. Itump pe a da awpn - lati ara ina 1 5:23. 

Awqn AnAbi 

Qlprun maa n fi ohun ikpkp Rp han - 3:180, 72:27, 28 

Alailabaawpn ati alailp§p ni - 3162; 6:163; 21:28; 53:4, 5. - ati oji§p jp nnkankan 
naa 19:52-55. Titple -ki i jp ki a ko sinu iparun 20:135, 28:48. Gbogbo iran 
eniyan ni a ti ran - si 10:48; 13:8; 16:37. - kan ni agbega ati ajulp ju awpn miiran 
lp 2:254; 17:56. - eke ki yooo soriire 69:45-48. Awpn eniyan maa n tako -, wpn a 
si tun ppgan wpn 6:113; 21:42; 25:32; 36:8, 31. Iranlpwp Qlprun fun awpn 
olutple - 2:215. E$u maa n ri ikuna fun idena to §e fun - 22:53. Wpn maa n fi psun 
eke kan -. Yiyan- laarin awpn alujannu ati eniyan 6:131. Majpmu Qlprun pplu 
awpn - 3:81; 33:8. Wpn maa n pe awpn - ni ornkp bi a$iwere opidan 34:44; 51:33 
tabi opurp 3:185; 34:46. Atilphin ati I§pgun atprunwa fun - 37:172, 173; 40:52. 
Eniyan abara ni awpn - 14:12; 18:111; 19:59; 21: 8,9. - gbeyawo; wpn si bimp 
13:39. - a maa jpun 21:9; 25: 8, 21. Qlprun ran - ni§p pplu ede abinibi wpn 14:5. 
Olukilp ati Afunniniroo ayp ni - 2:214; 4:166; 6:49; 18: 57. - ki i beere psan lpdp 
eniyan 6:91; 11:30, 52; 25:58; 26:110; 38:87; 42:241§pgun fun awpn to tple - 
40:52; 58:22. Igbiyanju awpn eniyan lati pa - 2:62; 3:113; 4:156. Gbogbo - kp ni 
a fun ni Iwe Mimp. I$p kan naa ni a fi ran - 23:53; Gbogbo -kp ni Al-Kur’ani 
darukp 4:165, 40:79. Oju$e ti Qlprun ni lati yan - 6:125; 16:3; 22:76; 28:69 - ni 
yoo jp plprii 4:42; 16:85, 90; 33:46. 

ANABI ADAM 

- Gpgp bi arole Qlprun 2:31. Iyalpnu fun awpn Malaika pe - ni Qlprun yan ni arole 
2:31. A fi imp ohun gbogbcati Akijp Qlprun mp - 2:32. ^a§p fun awpn 
Malaleka lati ran - lpwp 2:35; 7:12; 15:30; 17:62; 20:117. A pa$p fun - ki 6 ma 
§e sunmp igi kan 2:36; 7:20 - fi ewe igi pgba naabo ihoho rp 7:23. - ko mp-pn mp 
§aigbpran 20:116. Akanda i$p pwp Qlprun ni - 38:76. A kp - lpkpp pgbin §i§e 
20:119, 120. - n gbe inu pgba 2:36. Apa$p fun - lati jade lp si ibomiran 2:37,39. 
A da - lati ara amp 3:60. - ni pmpkunrin meji 5:28. 


ANABI AYYUB 

A §ipaya fun - 4:164 A tp - spna taara 6:85. - §aarp 6 si ri iwosan gba 21:84, 85. - 
gbadura si Qlprun 38:42 



ANABt DAWUD 


- Gbaisipaya Saburalgdg Qlgrun 4:164; 17:56. A tg - si gna taara 6:85. A yan - 
nl arole 38:27. A dan - wo, 6 si tgrg idarijin 38:25. - fi awgn gmg Israeli tl ko 
gbagbg gegun-un 5:79 . - §ggun Jaaluuta (Golayaati), a si fun - ni ijgba 2:252. A 
tg qpqIqpq akgni eniyan loriba fun - 21:80; 34:11; 38:19-20. A §e -ni onidaajg 
21:79. - maa n ronu si gdg Qlgrun 38:18, 31. A §e ojurere fun - 34:1 1. A kg - bi a 
ti n $e gwu irin 21:81; 34:11, 12. 

ANABt HARUNA 

Musa $e adura pe ki a yan - lati ran oun lgwg 20:30-36; 26: 14; 28:35. A yan - ni 
oji§g Qlgutm 4:164; 6:85; 10:76; 19:54; 2:149. - §e atako si ijpsin fiin ggbQrg 
maalu 20:91. Musa binu si - fun sisin ggbgrg maalu 7:152. QlQmn §e ojurere fun 
-37:115. 

ANABt HUUD 

A ran - si Iran ‘Aad 7:66; 11:51; 46:22. Awgn ijQ - §aigbagbg, wgn si ri ibinu Qlg 
run 11:61,90. 

ANABt IBRAHIM 

- Jg olotiitg eniyan 19:42. - jg iran Nuhu 37:84. -kilg fiin baba rg nipa ibgri^g 
6:75. Aran -si awgn abgri^a ati aworawg 6:77-79; 37:89-91. -ge awgn ere si 
wgwg 21:59; 37:100. - tgrg idarijin fun baba rg 9114; 19:48; 26:87; 60:5. - gba 
A§g Qlgrun, 6 si mu un §g 2:125. A fun -ni iro idunnu nipa bibi gmg 11:72; 
37:101, 102, 113. - la ala lati figmg rg Ismail §e ijgsin 37:103. - fi Ismail silg ni 
afonifoji kan ni a§alg 14:38. - gbe ipilg atunkg ile Qlgrun dide 2:126, 127. - 
gbadura pe ki Qlgrun gbe oji§g dide ni Maka 2:128-130. A$g pe ki - kede i§g isin 
Hajj fun awgn eniyan 22:28. - gba awgn iran Qlgrun ni alejo 11:70, 71; 51:33. - 
bgbg fun awgn eniyan Anabi Luut 1 1 :75. - jg Alagbara ati Olojuumi 38:46. 

AnABI IDRIS 

- jg oluduro §in§in nipa suuru §i§e 21:86. - jg olotiitg, a si yan an ni oji§g 19:57. 
A gbe - ga si ipo giga 19:58. 

AnAbi ILIAS 

A §e ojurere fun - 6:86. - jg gkan ninu awgn oji§g 37:124. 


ANABI ILIYASA'A 

- jg gkan ninu awgn ti a §e ajulg oore fun 6:87. - si tun jg gkan ninu awgn gni rere, 
oji§g ti ko labuku 38:49 


ANABI ISA 

A fun Maryam ni iro-ayg nipa ibi - 3:46; 19:21. Iroyin-ayg nipa ibi -jp iyalpnu 
fun Maryam 3:48; 19:21. Asiko tl eso gpp - dabinu maa n pgn ni wpn bl - 19:26. 

- sg prp oloye nigba tl 6 wa nl kekere 3:47; 19:31-34. - jp oji$p tl si awpn pmp 
Israpli 3:50. - §pda pyp tump si pe 6 sp awpn pda eniyan kan diptun nl tipml 
3:50; 5:111. - mu afpju ati adptp lara da 3:50; 5:1 1 1. jl oku dide tump si pe 6 
fun awpn tl wpn ti ku sara lpmil ptun 5:111. A fi pml mirnp fun - nl okun 2:254; 
5:111. Awpn Juu gbiyanju lati fi iku agbelebu pa - 3:55, 56. Awpn Juu kan - mp 
agbelebu §ugbpn ko ku slbp 2:73; 4:158. A mu -pplu iya rp sa asala lp si ilu 
plptuloju kan 23:51. - fi pwp rprl ku ni 5:115. A bl - nl ibamu si asptplp 3:46; 
4:172. - wa saye nl imu$p asptplp Majpmu laelae 3:51; 5:47; 61:7. prusin Allah 
ati ojl§p Rp ni - 19:36, 37; 43:65. - waasu ijp-pkan §o?oAllah pplu itump 3:52; 
5:118; 19:36, 37; 43:65. Bl 6 tilp jp pe iloyun- wpn si bl i lai si ibalppp pkunrin 
3:48; 19:21, 22; slbp naa - ki 1 §e pmp Qlprun 19:20, 31. lati inu AL-Kur'aani 
Mlmp ti §e afihan ifpwprprlku - 3:56, 145; 5:76, 118; 7:26; 17:94; 21:35. 

ANABI IS'HAK 

A fun Ibrahim ni iro-ayp nlpa blbi - 11:72; 37:113; 51:29. — jp pkan nlnu awpn 
pkunrin Alagbara oloye 38:46. - rl ibukun Qlprun gba 37:114. - gba islpaya 
21:73,74. 

ANABI ISMAIL 

Otltp nlpa - 19:55. Iran tl Ibrahim ri lati fi - jpsin 37:103. - ni afihan lati fi jpsin 
ki 1 §e Is'hak 37:103-105, 106. Flfi - jpsin tump si pe a fi 1 slip nl afonlfoji tl ko nl 
omi ati ounjp 37:108; 14:38. - jp Anabi ati ojl§p Qlprun 19:55 - maa n mu adehun 
§p 19:55. - fi irun klkl ati §l§e itprp-aanu kp awpn eniyan rp 19:56. 

AnAbi luut 

- jp pkan nlnu awpn ojl$p 37:134. A sprp nlpa - pplu Ibrahim 6:86. - gba Ibrahim 
gbp 6 si ba a rin irin-ajo 21:72; 29:27. I§eku$e awpn eniyan - 26:166; 27:55, 56. 
Awpn eniyan kp fun un lati gba alejo 15:71. Awpn eniyan - kp p wpn si dpruba 
a lati le e jade niluu 26:168; 27:57. Awpn eniyan - §e aya gbangba beere fun iya 
29:30. Adura - 29:31. - kilp fun awpn eniyan rp lati jawp ninu iwakiwa 26: 166; 
27:55, 56. - jp olododo eniyan 21:75, 76. A fiwpn alaigbagbp we iyawo - 
66:11. A rp ojo okuta pa awpn eniyan - 7:85; 11:83, 84; 15:75; 26:174; 27:59; 
54:35. 

ANABI MUHAMMAD 

A darukp -ni pato ninu AL-Kur'aan 3:145; 33:41; 47:3; 48:30. - ni eniyan to 
peye julp 20:2. - ni A$aaju Pipeye 36:2. - ni a §ipaya Kur'aani fun 15:88; 16:45; 
26:193-196; 47:3. - ni Wolii to da bi Moose 73:16. A ti sp asptplp nipa - ninu 



Majpmu Laelae ati Tuntun 7:158; 11:18; 46:11,12. - gbiaipaya bl awpn dji§p 
i§aaju §e gba isipaya 4:164, 42:4 Ki i §e aladadaalp 46:10. ni ipo to ga julp lp 
dp Ql<prun 53:9. - ni ade, ontp ati balogun gbogbo anabi 33:41. Uni ba - da 
majpmu ti ba Qlprun da majpmu 48:1 1. Uni tl 6 tple - ti tple ilana Qlprun 4:81. - 
ni ikp -aanu fun gbogbo eda 21:108. oji$pp Qlprun ni - 36:4. - ni oji$p ti a ran si 
gbogbo agbaye 4:80, 7:159, 34:29. -jp oji§p ti kb mp-pn-kp ti kb mp-pn-ka 
29:49. - ko labaawpn 7:158, 159. - ni awokp$e rere fun onigbagbp 33:22. Qlp 
run ba awpn eniyan ati awpn oji$p da majpmu nipa - 3:82, 33:8. Ileri atprunwa 
nipa idaabobb fun - 5:68. Awpn Malaeka n daabobb -wpn si tun n ran an lpwp 
13:12, 66:5. Itara - pe ki gbogbo eniyan le gbagbp 18:17, 25:58, 26:4, 93:8. $mi 
ikpdun -fun gbogbo olutple rp 3:160, 9:128. Qlprun ati awpn Malaeka n rpjo 
ibukun fun - 33:57. Awpn onigbagbp ni latifi - $e onidaajp 4:66. pni to ba jp ipe 
- niyoo ri iye gba 8:25. -§ipopada lp si Mpdina 9:40. Idaniloju Atprunwa pe - 
yoo pada si Maka 28:86. $sun ti wpn fi kan - ko yatp si eyi ti wpn ti fi kan awpn 
oji§p i§aaju 41:44. A$p ti a pa fun - nio kan gbogbo olutple rp karikari 10:95, 
17:24, 25, 30:39, 65:2. Igbesi aye -mo kangakanga ki a to pe e ran ni§p 10:17. 
I§p ti a ran - si gbogbo agbaye ni 7:159, 10:58, 22:50, 34:29. A ti fun - ni ppp 
oore yanturu 108:2. 

AnAbI MUSA 

Iwasaye - 19:52. - wa lati ko awpn pmp Israpli jade l’oko pru 26:53, 28:6, 7. Wpn 
ju - sinu odo lpyin ti wpn bi i 20:40, 28:8. pmpbabinrin Farad Id gbe - jade ninu 
odd 28:9,10. - ko gba pmu awpn alagbatp yatp si ti iya rp 20:41, 28:13. Afun - 
ni pgbpn ati imp 28:15. - fi kan pmp Egypt kanlp$pp pa 20:41, 28:16. Awpn 
ijoye gbhnppp lati pa - 28:21. - rin irin-ajo lp si Madyana 20:41, 28:23. ran 
awpn pmpbinrin adaranjp lpwp 28:24, 25. - §i§p fun pdun mpjp lati fp iyawo 
28:28. - dari lati ilu Madyana 28:30. - ri ina lori oke Sinai 20:1 1, 27:8, 28:30. - ri 
ppa rp bi ejo gpgp bi Ami kan 7:108, 20:21, 22, 27:11, 28:32. A fun -ni awpn 
Ami mpsan-an fun Farad 7:109, 134, 17:102, 20, 23, 27:13, 28:33. - gbadun ki 
Haruna jp Oluranlpwp fun un 20:30 - 36, 26:14, 28:35. A pa§p ki -tp Farad lp 
20:43-45, 26:16-18. - pplu Harunawaasu fun Farad 7:105, 106, 10:76- 79, 

17:102,103. -ni ifprpwerp pplu Farad 20:50-53, 26:19-34. Farad beere Ami lp 
wp -6 si fihan an 7:107-109, 26:32, 79:21. Iwpnba awpn pdp dip Id gba -gbp 
10:84. Farad le - 6 si tpri sinu okun 10:91, 44:24-30. A pe - si ori oke fun ogoji 
pjp 2:52, 7:143. irin-ajo - ni ti pmi 18:61-83. Wpn fi psun eke kan - 33:70. 

AnAbI nuhu 

A yan -gpgp bi oji§p 3:34. - waasu pplu lkilp fun awpn eniyan rp 7:60, 10:72, 
11:26, 27, 23:24, 71:2-21. Awpn eniyan - kp p slip 7:65; 10:74, 11:28, 23:25, 
54:10. - kan pkp, awpn eniyan si n ppgan rp. 11:38,39. Ukun-omi de; - ko awpn 
pranko sinu pkp 11:41, 42, 23:28. pmp - kp lati wpnu pkp, d si ba omi lp 11:43, 
44. - bpbp fun pmp rp 11:46, 47. Qkp - gunlp si ori-oke Juudi 11:45. Ami kan 



pataki ni pkun-omi asiko -jp fun gbogbo eniyan 54:16. A yanawpn oji§p ninu 
awpn arpmpdgmg - 57:27. Kikp -slip tump si klkp gbogbo awpn oji§p 26:106. 
Adura - 11:42. 

Anabi sakariya 

Qlprun §e akan§e-ojurere fun - 3:39-42, 19:3-12. - jp pkan ninu awpn 6ji?p 6:86. 

- gbadura fun gmg blbl 3:39, 21 :90. Adura - rl itpwpgba 3:40, 21:91. A sq iyawo 

- to ti yagan di ptun lati bimp 21:91. 

ANABI SALIH 

A ran - si Iran Samuud 7:74, 1 1:62, 27:26. Awpn eniyan - ni a n pe ni Ero Inu 
Apata 15:81. - waasu fun awpn eniyan rp; 6 si kp wpn lati maa tprp idarijin 
1 1 :62. Awpn ogbontagi a^ebajp miiran wa ni i 1 u - 27 :49. Wpn ditp lati pa - lorn 
27:50. Abo rakunmi gpgp bi Ami fun awpn eniyan - 7:74, 11:65, 26:156. Awpn 
eniyan - fi iwa ika da abo rakunmi kalp 7:78, 26:158, 91:13-15. A jp awpn 
eniyan - ni iya fun a§eju wpn 7:79, 80, 1 1:68, 91:15, 16. 

AnAbi SULAIMAN 

- jp arpmp anabi Dawud 27:17. A fi pgbpn ati dye ta- lprp 21:80, 27:16. Qlprun 
§e ppp oore fun - 27: 17. Awpn plptp ditp mp - pe 6 §aigbagbp 2: 103. (A tp atpgun 
lori ba fun- (i.e. Awpn eniyan - §6wo fun unninu pkp oju omi) 21:82, 34:13, 
38:37. Awpn wpdowpdo §i$p fun - 21 :83. Awpn ajoji ba - §e ori§iri$i i§p bi i kikp 
aafin 34:13, 14. Awpn alagba§e bi i kplekple, wpdowpdo, fi ara §pfa fun - 27:40, 
38:38. Qwp awpn pmp ogun - jp mpta 27:18. A kp - ni ede awpn Iwe mimp 
27:17. - kpwe pe Qbabinrin $ppba 27:39-42. Qbabinrin $ppba tp -wa; 6 si 
gbagbp 27:43-45. 

AnAbI SULKIFLI (Isikppli) 

- jp pkan ninu awpn 6ji$p to ni ifarada 21 :86. pkan ninu awpn ayanfp Qlprun ni - 
38:49. 

AnAbi $uaib 

A ran - si awpn eniyan Madyana 7:86, 11:85, 29:37. - waasu fun awpn eniyan rp 
lati maa wpn o$unwpn pe 7:86, 1 1 :85, 86. Awpn eniyan - dpruba a lati le e jade 
niluu7:89. Up ri mp awpn eniyan - 7:92. 11:95,96. 

AnAbi yahya 

Malaeka kede ibi -fun Sakariya 3.40, 19:8. Qlprun Gan-an 16 fun -ni orukp 
19:8. A fun - ni imp ati dye idajp 19:13. Olodotp ni - i §e 19:14. - wa ni amu$p 
awpn asptplp i$aaju 3:40. - §e oju§e rp daadaa fun awpn obi rp 19:15. pni alafia 
ni - i §e 19:16. 



ANABt YAKUB 


A fun iyawo Ibrahim ni iro ayy ibi - 11 :72. - gan-an ni a fi oruky Israeli pe 3:94. 

- funra ry yyra fun awyn ounjy kan 3:94. - gba awyn ymy ry niyanju lori yry ysin 
2:133,134. Oji§^ Ql<?run ni - 6:85. 

ANABt YUNUS 

- ni a fi oruky Sunuunpe 21:88. Qkan ninu awyn 6ji$y Qlyrun ni - 4:164, 6:87, 
37:140. A fun -ni igbegaj awyn eniyan ry ly 6:87. -gbiyanju lati wy yky oju 
omi 37:141. Iji nla da yky - laamu 37:142. 5ja nla gbe -mi; 6 si py y si ebute 
kan 37:143-146. A mu ki igi elepo hu si aaye - 37:147. A ran -gygy bi oji?y si 
awyn ygbaarun-un eniyan 37:148. Awyn eniyan - gbagby; a si gbe iya fo wyn ru 
10:99. A pese fun awyn eniyan niton pe wyn gbagby 37: 149. 

ANAB1 YUSUF 

- jy olufykansin fi a fun ni ybun ala lati kekere 12:5. Yakub gba - ni imyran ki 6 
ma $e ry ala ry fun awyn arakunrin ry 12:6. Awyn arakunrin - ni ilara si i 12:9. 
Awyn arakunrin - dete lati pa a 12:10. Wyn ju -si’nu kanga jinjin 12:16. Awyn 
arakunrin - sunkun eke wa sile 12:18. A yy - jade ninu kanga, a si ta a gygy bi 
yru 12:20, 21. Qlyla Egypt kan 16 ra - 12:22. Iyawo ylyla fy fa oju -myra fun 
i§eku?e 12:25. Awyn obinrin §eemy fi - pe Malaeka 12:32, 33. Wyn ju - si ywyn 
12:36. A fun - ni ybun itumy ala 12:38. - tumy ala fun Qba 12:48, 49. Wyn - 
sily lygba ywyn, 6 si wa di Akapo-Agba 12:55, 56. Awyn arakunrin - wa si Egypt 
nitori iyan 12:59. Awyn arakunrin - wa pylu aburo ry 12:64-70. - fi ife imumi ry 
smu yru aburo ry 12:71. - darijin awyn arakunrin ry 12:93. - fi ywu ry ran$y si 
baba ry 12:94. - gba baba ry lalejo ni Egypt 12:100. Wyn gbagby pe ko ni si oji^y 
miiran lyyin - 40:35. 

pMI 

Qlyrun ni O da - 17:86. Awynu-tumy si igbala 91:10. - tumy si aanu ati iky lati 
ydy Qlyrun 4: 172. A maa n tyka si yky gygy bi - 19:18. - Mirny tabi - otity to §e 
e gbarale 26:194. - ti n by ninu ifayabaly 89:28-31. - to maa n da ara ry lybi 
75:3. - Qlyrun ni Eemi Ry ti 6 mi si’nu eniyan 15:30, 21:92, 32:10, 38:73. 

enIyAn 

A da - lati maa jysin fun Qlyrun 1:5, 51:57. - nilati gba Qlyrun gby 57:9. Abi - 
saye nipa yda ti Qlyrun da 30:31; 91:8-9. - ni agbara ity^iwaju 87:3. Ada - ni 
yna to dara july 95:5. A maa n fun - ni ybun isipaya 15:29, 30. Qlyrun maa n fi 
i§e - han 76:14; 90:11. Qlyrun §e iryrun fun - 92:6-11. Ohun gbogbo ni a ty 
loriba fun - 2:30; 22:66; 31:21; 45:14. - nilati maa wa aabo lydy Qlyrun nikan 
2:42. A ko di yru ti - ko lagbara lati ru le e lori 2:234, 287; 23:63; 65:8. Alaaary 
ni yda - 4:29. - maa n kanjuju ymi ry ly 21:38. ijy kan §oso ni -jy ni ipily 2:214. 



A fi omi yppprp da - 36:78; 76:3. A fi amp da - 3:60; 7:13; 18:38. A kp- lati maa 
fi ire ti ibi danu 23:97. - kun fun iwa aimoore 10:13; 11:10-12; 41:52. A 6 maa 
dan - wo lori§irl§i pna 2:156-158; 3:187. Dukia ati awpn pmp jp adanwo fun - 
8:29; 24:16. - maa n tete spretinu 30:37; 41:50. 

E$U 

- ko lagbara lori awpn onigbagbp 16:100. - lagbara lori awpn tl wpn ba a dprpp 
15:43; 16:101. jp pta to fojuhan fun eniyan 17:54; 25:30; 7:36, 61; 43:63. - 16 
yp Adam lpsp pplu itanjp 2:37; 7:21-23. A fun - nl pmi gigun 7:15, 16. -maa n 
lugp de eniyan 7:17, 18. - maa n ti eniyan si’nu iwa buburu 4:120, 121. - maa n pe 
alaigbpran lati ba a dprpp 19:84. - maa n dpruba awpn prp rp 3:176. - maa n kpdi 
awpn oji§p Qlprun 22:53, 54. I§esi -jp tiawpn eniyan buburu 2:103; 38:42; 
43:37. O §e e §e lati gba arapni slip l’pwp - 7:201, 202. Aarp awpn eniyan ni - 
maa n fi §e agbara 14:23; 16:43. 5 n i egun, pni pkp ni - 15:35, 36. - maa n $i awpn 
prp rp lpna 22:5. 

ERU 

Lati wa ominira fun - ni psan pupp 2:178, 4:93, 5:90, 9:61, 90:14. 

ERUSiN ALLAH 

Awpn -maa n rin l’ori ilp tpwptpwp 25:64. Awpn -maa n jpsin ni aajin oru 
25:65. - maa n bp Qlprun lati gbe iya fo wpn 25:66. Awpn - ki i ba Qlprun 

wa orogun 25:69. M i jprii eke 25:73. Awpn -ni ppplppp psan ni ipamp 
25:76, 78. 

$SIN ISLAM 

- nikan $o§o niitpwpgba l’pdp Qlprun 3:20, 86. - niQlprun yan ti 6 si ypnu si 
5:4. pni ti Qlprun fpran ni I dari rp s’inu - 6:126, 39:23. Wiwp inu - tpkantara 
2:209. A ko gbpdp §e abosi bi a ba peni s’inu - 61:8. - ni yoo bori gbogbo 
ayederu psin 9:33, 48:29, 61:10. Ojurere Qlprun ni lati tpwpgba - 49:15-18. 

ESIN JUU 

Awpn to n bp ninu - n pe ara wpn ni pmp Qlprun5:19. Awpn plpsin - maa n sprp 
odi si Qlpmn 5:65. - n pe Esra ni pmp Qlprun 9:30. Awpn -ati awpn plpsin 
miiran 2:63, 5:70, 22:18. Ibrahim ko $e -rara 2:141, 3:68. Ota ni awpn - fun 
onigbagbp 5:83. Awpn - ko §e e ba dprpp 5:52. 

ESIN KIRiSITENi 

Wpn ro pe - nikan §o§o ni psin igbala 2:112, 136. Awpn - ko ni inu-didun si psin 
miiran 2:121. Awpn -n pe Isa ni pmp Qlprun 9:30. Awpn plpsin miiran pplu 
awpn - 2:63, 5:70, 22:18. Ibrahim ki i §e - 2:141, 3:68. Awpn - pplu awpn Juun 



tako ara wpn 2:1 14. Awpn - fpran awpn onigbagbp niwpnba 5:83. Awijn - ko §e 
e ba da prp imulp 5:52. 

IBILISU 

- kp lati tprlba fun Adam 2:35; 7:12, 13; 15:31, 32; 17:62; 18:51; 20:1 17. Ee§e tl 

- ko fiprlba 15:33; 38:76. A 6 fi awpn pmp-ogun - ko ina 26:96. Qkan ninu 
awpn aluj annu ni - 18:51. 

iBURA 

Qlprun ki 1 danilpjp lori - asan 2:226. £ mojuto - yin 5:90. Itanran fun ikuna lati 
mu - §p 5:90; 66:3. Ko yp kl a kuna nlpa - 16:92. Ma §e fi - §e itanjp 16:93, 95. - 
lati ma $e sunmp aya pni 2:227, 228. 

IF% QLQRUN 

- fun awpn ti wpn gbpkple E 3:160. - maa n muni ri ibukun Rp gba 27:9. A 6 maa 
ri - gba nipa ironupiwada 2:223. - n bp fun awpn onlsuuru3:147. - wa fun awpn ti 
wpn ba n §e oju§e wpn daadaa 3:77, 9:4, 7. Awpn to ba n ?e idajp ododo yoo ri - 
gba 5:43. -fun awpn olu$erere 2:196, 3:135, 149. - fun awpn olu§apa loju pna 
Allah 29:70. 

IFQROWERQ 

Qna ti a nilati gba $e - 16:126; 29:47. 

IKU 

- le tump si idagbere fun ile aye yh 19:24. - le ja si irora nla 14:18. - tun le tump 

si oorun 39:43. 0 r 9 eniyan ko le ja si -bi ko §e nipa A$p Allah 3:146. Gbogbo 
pmi ni yoo tp - wo 3:186; 21:36; 29:58. Fni ti - ba pa l’oju pna Allah yoo ri iye 
gba 2:155; 3:170. - nipa ti pmi 6:37. I§pmi n bp lpyin - 40:12. ileri fun i?pmi 

plppkeji lpyin - 2:29; 53:48. O yp ki i$pmi wa lpyin - 10:5. I§pmi plppkeji lpyin - 
san ju ti aye yii lp 4:78; 12:110; 17:22. Aanu ati ikp ni i§pmi plppkeji lpyin - jp 
fun awpn onigbagbp 58:21. Iya oloro ni i$pmi lpyin -jp fun awpn alaigbagbp 
17:11. 

iLU 

Irppp laarin awpn - 16:93, 95; 60:9, 10. ijiroro nipa prp - 3:160; 42:39. Ipd A§p - 
fun pni to ba tp si 4:59, 105-108, 135; 5:9; 16:91; 38:27; 42:16. Oju§e ni lati gbp 
ran si awpn ala$p - 4:60. Ogun jija lati daabobo - 2:191-194; 4:76; 8:40; 22:40- 
42. Alafia §e pataki fun - 8:56-64; 9:1-4. 

IM0 

Fni ti 6 ni - san ju pni ti ko ni lp 39:10. Qlprun 16 n fi - mp ni 96:4-6. Nini - 
tootp maan mu ki abpru Qlprun 35:29. Igbega fun awpn to ni - si aaye giga 


58:12. A nilati ni -nipa psin 9:122. 5 maa §adura fun alekun - 10:6, 7; 13:4, 5; 
16:1 1-17, 17:13; 35:28, 29. - nlpa ori§iri§i ilu 17:22; 22:46, 47; 29:21 - nlpa orilp- 
ede 12:112; 30:10; 33:63; 35:44, 45; 40:22. tkapa gbogbo agbara pda nlpa - 
17:71; 21:80-83; 45:13, 14. Irin-ajo lati wa - 18:66, 67. 

IMQ QLQRUN 

- yl ohun gbogbo ka 2:256; 40:8. - yl ohun tl n da pkan laamu 50:17. - nlpa Qjp 
Ajinde 41 :48. - nlpa a$iri ati ohun to farahan 20:8. - nlpa ero pkan eniyan 6:4. - 
nlpa i§plp gbogbo 6:60. - nlpa ipade akoko 58:8. 

ISIR^LI, Awpn pmp - 

- ni orako Yaakub 3:94, 19:59. A fun -nl ajulp lori awpn orilp-ede 2:48, 123. 
A§etun§e ojurere Qlprun fun - 2:48, 123. Farao huwa ika si - 2:50, 7:142, 14:7, 
28:5. Aran Musa lati gba - la 28:6. Musa beere fun idasilp - 7:106, 20:48. Qlp 
run pa§p fun Musa lati darl - 20:78, 26:53, 44:24. - si la Okun koja 2:51, 7:137, 
17:104. - tun fp $pri pada si ibQri§a 7:139. Musa pa§? fun - lati wp ilp ileri, wpn 
si kp 5:22. - tapa si ofin pjp isnmi 2:66, 7:167. - beere fun pba 2:247, 250. 
Agbekalp ijpba fun - 2:252. Ijp oji§p ati pba laarin - 5:21. Isa ati Daud fi - 
gegun-un 5:79. 

IWA BUBURU 

- jp irpdii aigbagbp ninu Qjp Ikphin 27:5, 6. - ni agbere tabi pan^aga 17:33. 
Igberaga ja si - 2:35, 88; 4:174; 7:37, 41, 49, 76, 77, 89„ 134; 10:76; 14:22; 
23:47; 25:22; 28:40; 29:40; 34:32-34; 38:75, 76; 39:60; 40:48, 49; 41:16, 39, 32, 
45; 46:11, 21; 71:8; 74:24. - ni ki a maa sprp arapni lpyin 14:13. - ni ibanijp 
49:12. Fifi eniyan $e ypyp jp - 49:12. Isprptinu naa jp - 39:54. - npti mimu 
2:220; 5:91, 92. llara jp - 113:6. - ni inakunaa tabi ina-apa 7:32; 17:27, 28. - ni 
tete tita 2:220; 5:91, 92. Didin o$uwpn ku jp - 83:2-4. - ni ahun §i$e 4:38; 47:39; 
57:25; 59:10; 64:17. - ni irp-pipa 22:31; 25:73. - ni ole-jija 5:39. 

twA RERE 

Ilppo mpwaa psan 16 wa fun - kan 6:161. $san - yoo pp titi 8:47. Gbongbo - 
2:208; 4:75; 5:17; 6:163; 60:2; 92:19-22. Imu§p adehun jp - 2:178; 5:2; 16:92; 
17:35; 23:9; 70:33. Iparamp kuro ninu ibi jp - 17:33; 23:6-8; 24:31, 32, 61; 25:69; 
33:36; 70:30-32. Imptoto n bp ninu - 2:223; 4:44; 5:7; 22:30; 74:5, 6. Gbigbe 
ibinu mi jp - 3:135. - ni ifpwpsowppp 5:3. Nini igboya n bp lara - 2:178; 3:173- 
175; 9:40; 20:73, 74; 33:40; 46:40. si- awpn alagba$e 4:37. - ni ijprii otitp 
4:136; 5:9; 25:73. Fifi ounjp bp alaini 76:9; 90:15-17. - ni ki amaadarijin pni ba 
?p ni 2:110; 3:135, 160; 4:150; 5:14; 7:200; 12:93; 24:23; 41:35; 42:38-41. A 
nilati maa hu - 2:196; 3:135; 5:94; 7:57. Ki a ni pmi imoore n bp ninu - 2:153, 
173, 186, 244; 3:145; 5:7, 90; 14:8; 39:8, 67; 46:16. Iwa irplp n bp ninu - 6:64; 
7:14, 56, 147; 16:24, 30; 17:38; 28:84; 31:19, 20; 40:36. - ni §i$e ptp 5:9; 6:153; 


16:91; 49:10. - si awgn aladuugbo 4:37. - si awpn obi pni 4:37; 17:24, 25. 
Suuru, irpju ati ifaradan bp nlnu - 2:46, 154, 156, 178; 11:12; 13:23; 16:127; 
28:81; 29:61; 39:11; 42:44; 103:4. ilajalaarin pni meji 4:115; 49:10. 

KUR'AANI 

A $ipaya - nl dlpdlp 17:107; 25:33; 33:34. 5 wa aabo spdp Qlprun lati ka - 16:99. 
p tptl si -tl a ban ka a 7:205. - wa $e atun§e awpn ofin i$aaju 2:107. Aabo 
atprunwa n bp fun - 15:10; 41:43; 85:22, 23; 56:79. - n §e iyasptp laarin otltp ati 
irp 2:186; 25:2. - jp akojp ofin gbogbo tl a ti fi ran§p ?aaju 26:197, 198. Aanu ati 
iwosan nl - 10:58; 17:83. Agbekalp prp -nl ibamu pplu pgbpn 18:55; 39:28; 
59:22. jp Iwe tl a maa ka nl akatunka 27:2. - jp Iwe akojp ofin ati liana ayeraye 
98:3, 4. - maa n tp nl si pna taara 17:10. A §e - nl irprun fun irantl 54:18, 23, 33, 
40. Qba Onlkpp ni O fi kp ni 55:3. - kun fun pgbpn 36:3. Ede Larubawa ni a fi 
§lpaya - 20:114; 41:4. - n tp ni si pna alaafia 5:17. - ko nl afiwe tab! plpgbp 2:24; 
10:39; 11:14, 15; 17:89; 52:35. Qna Onlbukun ni a §lpaya nlnu - 44:4; 97:2-6. 

MUSULUMI 

Qlprun niO pe yin nl - 22:79. Onlgbagbp to farajin fun Qlprun ni - 2:53, 5:112. 
A?p Qlprun ni fun eniyan lati di - 6:15, 10:73, 27:92. - to farajin fun Qlprun ni 
Ibrahim 3:68. Awpn - takotabo nl psan nla lpdp Qlprun 33.36. Awpn-niwpnn 
tp pna taara 72:15. 

OGUN 

- Ahsab 33: 1 1-26. Asptplp nlpa - Badru 30:5, 54:45-49. Qta beere fun idajp nlpa 

- Badru 8:20. Ami arlwoye nlnu - Badru 3:14. Iranlpwp atprunwa loju - Badru 
3:124, 8:10, 18. A fun awpn Musuluml nl agbara loju - Badru 8:12. Qwp-pmp- 
ogun meji nl - Badru 8:43. Awpn alaigbagbp fiiyangan wa si oju - Badru 8:48, 
49. A doju awpn alaigbagbp bplp loju - Badru 8:51, 52. Awpn pru tl wpn ko loju 

- Badru 8:71. - Hunain 9:25. - Khaibar 33:28. - Taabuk 48:12. - Uhud 3:122, 
123, 128, 153 -156. 

OGUN JIJA 

Qlprun nl I maa pa ina - 5:65. Agba - laaye fun idaabobo lpwp irpnijp 2:191, 
22:40-42. - fun igbera-pni nlja fun ominira psin 2: 194. A ko gbpdp kpja pnu-aala 
nlnu - 2:191, 193, 194, 16:127. A gbpdp mu majpmu §p nlpa - 9:4. A nllati 
mojuto eto nlnu - 5:9. $mi' irpju loju - 8:17. Awpn tl a pa loju - 2:155, 3:141, 
170. $l$e eto lati da- duro 49:10, 11. -Amagpdooni 18:48,49,100-102. Loju - 
ni a ti 1 ko pru 8:68. fni tl a mu nlnu - le gba ominira nlpa irapada 47:5. A le 
$eto igbeyawo fun pru tl a mu loju - 24:33. Dlda pru tl wpn mu loju - slip pplu 
adehun 24:34. 



OGUN 

Ofin ati liana to jpmp - 4:8, 9, 12, 13, 177. K1 eniyan funra rp fi ohun silp fun - 
plnpln 2:181. $sp ni lati $e iylpada ohuntl pnikan fi silp fun -plnpln 2:182. 
Atun§e yp fun oju$aaju nlpa - plnpln 2:183. Qkp ati aya nl ipln kan pato nlnu - 
ara wpn 4:13. liana nlpa plnpln - pni tl ko nl obi tab! pmp 4:13, 177. 

OKU 

Eniyan to ba ti di - ko tun pada wa saye mp 2:29; 21:96; 23:100, 101; 39:59, 60. 
-nl ti pml si le rl ispji-ptun gba 8:25:43. Sisp- di alaaye 6:123; 75:38-41. 

QLQRUN 

- yin,Qlprun kanspsp ni 2:165; 4:172; 5:74; 6:20, 21; 14:53; 16:23, 52; 18:111; 
21:109; 22:35; 41:7. Kosl - milran lphin Allah 37:36; 47:20. Kosi - kankan lphin 
Mi 20:15; 21 :26. Kosl - kan lphin Rp 21 :88. Ko si - kankan bl ko §e Oun 2:256; 
3:3,7, 19; 4:88; 6:103, 107; 11:15; 20:9, 999; 28:71, 89. fni tl 6 mu ifpkufpp inu 
rpnl- 25:44; 45:24. 

QMQ 

A ko gbpdp jp kl -dl ni lpwp nlbi irantl Qlprun 63:10. A ko gbpdp pa pmp wa 
saye tab! sprun 6:152, 17:32. Adura fun - rere, onlbukun 3:39, 25:75, 46:16. Blbl 

- obinrin ko gbpdp jp ibanujp 16:59, 60. Mlmojuto - nlpa prp psin 19:56, 20:133. 
Awpn -nllati tpju obi wpn daadaa 46:16, 18. Awpn - gbpdp fiaanu han pplu 
igbpran si awpn obi 17:24, 25, 31:15, 16. Oju$e awpn - ni lati maa gbadura fun 
awpn obi 17:25. 

QSQ 

A $e igbesl aye nl -fun awpn alaigbagbp 2:213, 6:123, 13:34. Dukia ati awpn 
pmp jp - 18:47. A $e - nl ptp fun eniyan 7:32, 33. Iwpnba ni a §e afihan - 24:32. 
Qlprun 16 §e ohun gbogbo ni ile aye nl - 18:8. lie aye kan je - ati ohun imuyangan 
lasan 57:21. A §e i§e awpn a§ebi nl - fun wpn 9:37, 10:13, 35:9, 47:15. E$u §e 
i§p wpn nl - fun wpn 6:44, 16:64, 27:25, 29:39. Qlprun §e i$p awpn kan nl - fun 
wpn 6:109, 27:5. A fi Irawp §e oju-prun ni - 37:7, 67:6, 41:13. 


